THE  UNIYERSITY 


OF  ILLINOIS 


LIBRARY 


i s*  A 


BYWYD 


I 

P33S 

\ S 5 S 


HANES 

Y PAECH.  RHYS  PRICHARH,  A.M. 

GYNT  FICER  LLANYMDDYFRI. 


Dygwyd  Cristionogaeth  i Brydain  yn  fuan  iawn  ar 
ol  goresgyniad  yr  Ynys  gan  y Rhufeiniaid  buddug- 
oliaethus ; ac  er  i’r  trigolion  gael  eu  dwyn  yn  gaeth 
dan  iau  estronol,  gwnaed  y goiled  i fynu  drwy  sefyd- 
liad  cyffredinol  crefydd  bur  a sanctaidd  yn  y wlad. 
Ond  wedi  i dymhor  y llywodraeth  Rufeinig  ddarfod, 
anrheithiwyd  y wìad  hon  olynol  gan  y Pictiaid,  y Scot- 
iaid,  y Saeson,  a'r  Daniaid,  y rhai  yn  ddiwahaniaeth  a 
sathrent  ar  freinniau  a clirefydd  y Brython.  O flaen  y 
llifeiriant  mawr  hwn  o adfyd,  enciliodd  y brodorion  i 
fynyddoedd  Cymru,  lle  y cadwyd  y ffydd  am  oesoedd, 
yn  wyneb  rhuthrau  cryfion  cyfeìliornadau  ac  erledigaeth 
Eglwys  Rhufain, 

Er,  yn  y seithfed  canrif,  ein  bod  yn  canfod  yr  Eg- 
lwys  Gymreig  yn  gwrthdystio  yn  erbyn  cymmundeb 
â'r  Pab ; etto,  o herwydd  diffyg  o'r  Ysgrythyrau  yri 
yr  iaith  gyffredin,  ymlusgodd  llygredigaeth  i'r  gang- 
hen  hon  o’r  Eglwys  Apostolaidd ; ac  yr  oedd  ymrys- 
onau  y Ty  wysogion  Cymreig,  yn  gystal  a gorthrymder 
y gelynion,  yn  tueddu  i feithrin  y llygriad  hwn. 

Parhaodd  ymdrechiadau  cyfrwys  y Pabyddion,i  lygru 
a gwenwyno  ffynhonnell  gwybodaeth  ac  addysg  yn  y 
Dywysogaeth,  fel  y darfu  i’r  Cymry,  dan  ly  wodraeth  y 
Normaniaid,  gael  eu  sicrhau  yng  nghyffion  tywyllwch 
2 

578008 


XIV 


HANES  BYWYD 


a choel-grefydd.  Er  hynny,  yn  oes  y caddug  hwn,  yr 
oedd  rhai  tystion  ífyddlon  a gadwent  yn  íyw  farwor  y 
tân  sanctaidd  hwnnw,  a dorrodd  allan  yn  fflam  ddis- 
glaer  yn  amser  y Diwygiad.  Rhwystrwyd  ymdaeniad 
y goleu  hwn  am  ennyd  gan  erledigaeth  dost ; ond  er- 
byn  ei  fod,  dan  amgylchiadau  gwell,  newydd  ddechreu 
llewyrchu  ar  y Dywysogaeth,  gwelodd  yr  Hollalluog 
yn  dda  i godi  iddo  ei  hun  weision  ffyddlon,  i lafurus 
gariad  y rhai  y mae  Cymru  yn  rhwymedig  am  gyf- 
ieithiad  o*r  Ysgrythyrau  i*w  hen  iaith;  ac  am  bregethiad 
o’r  athrawiaeth  iachus  a gynnwysir  ynddynt.  O’r  lla- 
furwyr  diwyd  hyn,  a fynegent  i*w  cydwladwyr  ffordd 
iechydwriaeth,  ni  chyrhaeddodd  un  fwy  o enwogrwydd 
yn  ei  wlad  na’r  Parch.  Rees  Prichard,  neu,  fel  y gelwir 
ef  yn  fwyaf  cyffredin,  Hen  Ficer  duwiol  Llanym- 
ddyfri.,,  Er  hynny,  nid  oes  nemrnawr  un  y soniwyd 
mwy  yn  ei  gylch,  ac  yr  ydys  yn  gwybod  cyn  lleied  am 
dano  yn  yr  oes  hon. 

Tra  y derbynia  Mr.Prichard  oddiwrth  ei  genedlbarch 
braidd  hyd  eilun-addoliaeth,  ymdrechir  taflu  dirmyg  ar 
le  ei  enedigaeth,  a’r  lle  hefyd  y gweinidogaethai  yn- 
ddo,  drwy  haeru  nad  ydyw  y trigolion  wedi  cadw  ond 
ychydig  goffadwriaetli  o wr  yr  oedd  eu  hynafìaid  dan 
gymmaint  rhwymedigaeth  iddo.  Amcan  yr  Hanes 
presennol  yw  symmud  ymaith  y gwarthrudd  hwn,  cyn 
belled  ag  y mae  yr  awr  yn  ddichonadwy.  Y mae  am- 
ryw  hyspysiaethau  profaçlwy  wedi  aros  hyd  yma,  gyda 
golwg  ar  y gwr  enwog  hwn,  er  holl  esgeulusdod  yr 
oesoedd  a aethant  heibio ; ac  er  eu  bod  yn  fwy  per- 
thynasol  i Hynafìaethydd  nag  i Hanesydd  bywyd,  etto, 
hyderir  na  ystyrir  unrhy w hyspysiad  gwirioneddol,  ym 
mhen  cymmaint  o amser,  yn  annheilwng  o dderbyniad. 
Gan  hynny,  gobeithia  ysgrifenydd  y Cofiant  hwn,  y 
caiff  yr  adgofion  canlynol,  ynghyd  â'r  casgliadau  a dyn- 
nir  oddi  wrthynt,  eu  derbyn  yn  roesawgar ; ac  y tu- 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


XV 


eddant  mewn  rhy  w radd  at  ogoniant  yr  hwn  a fu  yn 
arweinydd  i’w  was  yn  ei  daith  o ddefnyddioldeb. 

Yr  unig  gofiant  rheolaidd  am  y Parch.  Rhys  Prich- 
ard,  yw  yr  un  a elwir  gan  rai  yn  “ Ysgerbwd  Hanes 
Anthony  Wood,’*  yn  yr  hwn  yr  ydym  yn  cael  i Mr. 
Prichard  gael  ei  eni  yn  Llanymddyfri,  yn  swydd  Gaer- 
fyrddin,  yn  neu  ynghylch  y flwyddyn  1579,  sef  y 21 
o deyrnasiad  y Frenhines  Elizabeth.  Am  ei  hynafiaid 
nid  oes  nemmawr  o hanes,  heblaw  bod  lle  i feddwl  bod 
ei  dad  yn  berchen  cryn  feddiannau  yn  y gymmydog- 
aeth,  ac  mai  ei  enw  ydoedd  Dafydd  ap  Richard  ap 
Dafydd  ap  Rhys  ap  Dafydd.  Ymddengys  fod  testun 
y Cofiant  hwn  yn  hynaf  o amryw  blant,  oblegid  y mae 
tri,  a ddynodir  yn  frodyr  iddo,  wredi  eu  henwi  fel  cym- 
myn-derbynwyr  yn  ei  Ewyllys  ddiweddaf ; ond  y mae 
cryn  ddyryswch  gyda  golwg  ar  ei  enw  ei  hun  ; oblegid* 
er  yr  argrephir  ef  yn  gyffredin  yn  Gymraeg  Rhys,  ac 
yn  Saesonaeg  JRees  Prichard,  mewn  dwy  o dair  ysgrif 
o’i  eiddo  ei  hun,  ag  ydynt  etto  ar  glawr,  ysgrifennir  ef 
Rice , ac  yn  y drydedd  Riceus.  Y mae  wedi  ei  enwi 
mewn  hen  ysgrifeniadau  yn  Rees  Prichard,  ac  yn  Rice 
ap  Richard ; ond  yr  oedd  anghyssondeb  o fath  hwn  yn 
beth  tra  chyffredin  hyd  yn  lled  ddiweddar. 

Mewn  perthynas  i febyd  Mr.  Prichard,  ni  adroddir 
dim  nodedig,  oddieithr  un  hanesyn  ; yr  hwn,  os  ydy w 
yn  wir,  a ellid  ei  ystyried  fel  enghraifft  ychwanegol  o 
ymddygiad  grasol  Duw  at  ei  bobl,  ac  a ddangosai  y 
gall  ef,  pan  y mynno,  wneuthur  y rhai  mwyaf  anys- 
tyriol  a halogedig  eu  bywyd  yn  llestri  trugaredd,  ac 
yn  weinidogion  cymhwys  y Testament  Newydd,  a 
hynny  trwy  ffordd  neillduol  o’i  eiddo  ei  hun.  Yn  ol  y 
crybwylliad  hwn,  cafodd  gweithred  mewn  meddwdod 
ei  goruwch-lywodraethu  gan  Ragluniaeth  ddoeth,  er 
troi  Mr.  Prichard,  o ffyrdd  pechod  a Satan,  i fod  yn 
ddilynwr  fi’yddlon  i Grist.  Pan  yn  ieuangc,  dywedir 


XVI 


HANES  BYWYD 


ei  fod  yn  dra  chwannog  i bechod  cyífredinol  yr  oes,  sef 
meddwdod,  ac  iddo  gael  ei  waredu  rhag  y drwg  hwn 
drwy  oflferyndod  bwch  gafr,  yr  hwn  a arferai  ei  ganlyn 
i anneddau  afradlondeb  a chynnen,  y rhai  a ddarlunir 
ganddo  mor  rhagorol  yn  ei  Gân  ynghylch  y Diawl 
a'r  Meddwon.”  Ryw  dro,  cafodd  gan  ei  gydymmaith 
direswm  gyd-yfed  âg  ef  nes  y meddwodd.  Ar  ol  y 
digwyddiad  hwn,  nis  gallai  byth  gael  gan  y bwch  ddy- 
fod  i dafarn  drachefn,  na  phrofì  diferyn  o’r  gwlybwr 
meddwol.  Yr  amgylchiad  hwn,  er  mor  ddibwys  y 
gellai  ymddangos  i rai,  a fendithiwyd  gan  yr  Yspryd 
Glân  mewn  modd  arbennig,  fel  y dygwyd  Mr.  Prich- 
ard  i'r  fath  ystyriaeth  o’i  gyflwr  isel  a cholledig  ei  hun, 
nes  y darfu  iddo,  nid  yn  unig  adael  ei  arfer  annuwiol 

0 yfed  i ormodedd,  ond  cael  ei  wneuthur  yn  greadur 
newydd,  ac  ymroddi  i wasanaeth  Duw. 

Annichonadwy  penderfynu  ym  mha  le  y derbyniodd 
Mr.  Prichard  ei  ddysg,  Wood,  wedi  crybwyll  am  le 
ei  enedigaeth,  a ddywed  iddo  gael  ei  ddwyn  i fynu 
“ yn  y parthau  hynny yr  hwn  ddarluniad  sydd 
ddigon  ehang  i gynnwys  holl  Ddeheubarth  Cymru. 
Ond  tebygol  iddo  gael  ei  egwyddori  mewn  Lladin  a 
Groeg  yn  Ysgol  Ieitliadurol  Aberhonddu  ; oblegid  yr 
un  yng  Nghaerfyrddin  a gafodd  ei  sylfaenu  gan  ei  gy- 
faill  a’i  gyd-oesydd  yr  Esgob  Owen  o Llandaf;  ac  nid 
yw  yn  ymddangos,  am  gan'  mlynedd  wedi  hyn,  fod 
unrhyw  Ysgolion  sefydledig  yn  yr  rhan  hon  o’r  wlad, 
heblaw  y ddw}^  a nodwyd.  Cyfeiria  Mr,  Prichard  ei 
hun  at  y diffyg  hwn  o addysg,  yn  ei  Rybudd  i'r  claf 

1 wneuthur  ei  ewyllys,,,  efe  a ddywed, — 

<c  Adail  ysgol  rydd  yng  Nghymru, 

Lle  mae  eisiau ; dysg  sy’n  pallu.” 

Pan  oedd  Mr.  Prichard  ynghylch  deunaw  oed,  efe 
a anfonwyd,  yn  y flwyddyn  1597?  i Goleg  Iesu,  yn 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


XVÜ 


Rhydychen,  yr  hwn  y pryd  hynny  oedd  newydd  ei 
sefydlu,  er  addasu  ei  hun  i waith  y weinidogaeth.  Am 
ei  helynt  yn  y Brif-Ysgol,  ni  sonir  dim  gan  Wood,  na 
chan  neb  arall.  Dywedwyd  gan  rai,  er  na  ellir  proíì 
gwirionedd  yr  haeriad,  mai  aelod  ydoedd  o Goleg  St. 
Ioan,  ac  nid  o Goleg  Iesu.  Ond  y mae  hyn  yn  dra 
anhygoel ; oblegid  tystia  y Coflyfrau  Cyhoeddus  yn 
Rhydychen,  mai  yn  aelod  o Goleg  Iesu  y bu,  pan  y 
graddwyd  ef  yn  Wyryf  yn  y Celfyddydau,  Mehefin 
26,  1602.  Cyn  yr  amser  hwn,  yr  oedd  Mr.  Prichard 
wedi  cymmeryd  arno  yn  gyflawn  ddyledswyddau  ei 
alwad  oruchel.  Cymmerodd  ei  urddiad  le,  yn  ol  yr 
hanes  a roddir,  yn  Wittham,  neu  Wytham,  yn  Essex ; 
lle  yr  urddwyd  ef  yn  Offeiriad,  gan  John,  Is-Esgob 
Colchester/'  ar  ddydd  Sul,  Ebrill  25,  1602.  Rhy  an- 
hawdd  yn  awr  y w cael  allan,  drwy  ba  drefniad  o eiddo 
rhagluniaeth  yr  arweiniwyd  Mr.  Prichard  i’r  rhan 
honno  o’r  wlad ; ond  gan  nad  pa  un  ai  o herwydd 
ei  dduwioldeb,  ei  dalentau,  neu  gyfryngaeth  ei  gyfeill- 
ion  y bu  hyn,  y mae  yn  amlwg  fod  rhyw  reswm  dros 
afreoleiddiwch  ei  urddiad,  cyn  cael  ei  raddio  yn  Rhyd- 
ychen,  yn  gystal  a’i  ddyrchafiadau  cyflym ; oblegid 
dywedir  wrthym,  ddarfod  i fywioliaeth  Llanymddyfri 
gael  ei  rhoddi  iddo  ar  y chweched  o Awst,  yn  yr  un 
flwyddyn,  gan  y Dr.  Anthony  Rudd,  Esgob  Tŷ-Ddewi. 
Y fywioliaeth  hon,  a llefaru  yn  briodol,  oedd  Ficeriaeth 
Llandingad,  ynglŷn  wrth  yr  hon  y mae  Capeliaeth 
blwyfol  Llanfairarybryn.  Bu  y rhoddiad  hwn  yn 
foddion  i’w  sefydlu  yn  ei  blwyf  genedigol,  ac  yng 


* Oddiar  y dyb  na  fu  Colchester  erioed  yn  sefyllfa  Esgobaeth,  mewn  rliai 
argraphiadau  o’r  lianes  a dynwyd  allan  o waith  Anthony  Wood,  enwir  Ro- 
chester  yn  ei  lle  j ond  dylid  ystyried  nad  yw  Colcliester  na  Witham  yn 
Esgobaeth  Rochester,  ond  yn  un  Llundain  ; a bod  Coichester,  drwy  ddeddf  yn 
amser  Harri  VIII.  wedi  ei  gwneuthur  yn  Is-Esgobaeth . Nid  ywyn  awr,  er 
hyuny,  ond  Arddiacouiaeth  yn  Esgobaeth  Llundain. 


xviìi 


HANES  BYWYD 


nghanol  ei  fecîdiannau  : a hyn  y w yr  achos  iddo  gael  ei 
alw  yn  gy ífredin  ífFicer  Llanymddyfri”  yr  hon,  fel  y 
gŵyr  y rhan  fwyaf  o’r  darllenwyr,  sydd  dref  ym  mhlwyf 
Llandingad. 

Er  bod  tir  ac  annedd  gysurus  yn  perthyn  i*r  fyw- 
ioliaeth,  ymddengys  na  bu  Mr.  Prichard  yn  preswylio 
yn  y Ficerdy,  ond  mewn  tŷ  o'i  eiddo  ei  hun,  yn  yr 
Heol  Uchaf,  yn  Llanymddyfri ; ac,  wrth  ddull  yr 
adeilad,  gellir  barnu  i’r  tŷ  hwn  gael  ei  gyfodi  yn  ei 
amser  ef.  Y mae  yr  annedd  hon  etto  yn  aros,  ac  yn  ei 
henaint  dengys  ei  bod  wedi  ei  harddu  tu  hwnt  i un 
adeilad  diweddarach  a gyfodwyd  yn  y dref*  Yn  am- 
ser  y Ficer,  adweinid  y lle  hwn  wrth  yr  enw  “Y 
Neuadd  Newydd/'  a hynny,  y mae  yn  debyg,  o her- 
wydd  mai  efe  ei  hun  a'i  hadeiladodd.  Parhaodd  y 
tŷ  hwn  i fod  yn  drigfa  i rai  o hiliogaeth  y Ficer  hyd  o 
fewn  cof  llawer  sydd  yn  fyw  yn  awr ; ond  pan  wasgar- 
wyd  y meddiannau,  diflannodd  ei  wychder  yn  fuan,  ac 
y mae  yn  awr  wedi  ei  rannu  yn  anneddau  pobl  gyíf- 
redin.  Yn  perthyn  i'r  lle  hwn  yr  oedd  tyddyn  helaeth, 
a elwid  Tir  y Neuadd/’  a dwy  felin  ; ac  y mae  gen- 
nym  lawn  sicrwydd  fod  y Ficer  yn  berchen  ar  ddigon 
o diroedd  heblaw.  hwn,  i beri  iddo  gael  ei  gyfrif  ym 
mhlith  boneddigion  pennaf  y gymmydogaeth.  Gan  ei 
fod  fel  hyn  yn  feddiannol  ar  gyfoeth  mawr,  gallwn 
gasglu^  oddiwrth  rediad  a thuedd  ei  ysgrifeniadau,  fod 
Mr.  Prichard  yn  rhagori  mewn  gweithredoedd  o hael- 
ioni  a charedigrwydd  Cristionogol,  ac  adroddir  yn 
barchus  rai  traddodiadau  am  ei  ymddygiad,  a ddangos- 
ant  nad  oedd  efe  yn  un  o’r  rhai  hynny  a ennillant  glod 
drwy  gyfrannu  rhywfaint  0T1  gweddill  er  lles  i eraill, 
heb  wneuthur  dim  anghyfleusdra  na  niwed  iddynt  ei 
hunain.  Yr  oedd  haelioni  y Ficer  o natur  fwy  gor- 
uchel,  gan  nad  ystyriai  un  aberth  yn  ormod  i’w  wneuth- 
ura  nac  un  perygl  yn  ormod  /w  wynebu,  tra  yn  dilyn 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


XIX 


camrau  Crist  wrth  fyned  oddi  amgylch  gan  wneutliur 
daioni. 

Yn  y flwyddyn  1610,  yr  ydym  yn  cael  enw  Mr. 
Prichard,  (wedi  ei  ysgrifennu  Riceus  Prichard,)  fel 
Ynad  dros  swydd  Gaerfyrddin,  gydag  eiddo  Rowland 
Gwynne,  Ysw.  o Glanbrân,  wrth  rol  treth  ar  Randir- 
oedd  y Fforest,  Telych,  ac  Ystrad  Fynys  ym  mhlwyf 
Llandingad.  Yn  yr  un  rol,  y mae  yr  enw  Rees  ap 
Richard,  i'w  ganfod  bedair  gwaith  mewn  gwahanol 
fannau  ; ond  er  y gellir  profi  bod  y Ficer  yn  trin  llawer 
o dir,  nis  gellir  penderfynu  pa  faint  oT  tyddynod  hyn 
a berthynent  iddo  ef,  gan  ein  bod  yn  cael,  yn  ei 
Ewyllys,  fod  ganddo  gyd-oeswr  oT  enw  Rees  Prichard, 
Uchelwr. 

Un  o blwyfolion  mwyaf  nodedig  y Ficer  oedd  Syr 
George  Devereux,  Marchog,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yn 
Llwynybrain,  yn  agos  i Lanymddyfri.  Efe  oedd  ewythr 
frawd  ei  dad  iT  enwog  Iarll  Essex,  yr  hwn  oedd 
mewn  cymmaint  cymmeradwyaeth  gan  y Frenhines 
Elizabeth  ; a phan  dorrwyd  pen  hwnnw,  yn  1601, 
daeth  ef  yn  warcheidwad  naturiol  i*w  fab,  y Iarll  ieu- 
angc,  yr  hwn  hefyd  oedd  ei  etifedd  wrth  y gyfraith. 
Syr  George  Devereux  a briododd  Joan,  merch  Syr 
John  Price,  Marchog,  o Aberhonddu,  a gweddw  Tho- 
mas  ap  Rhys  ap  William  ap  Thomas,  Ysw.  o YstradíBn  ; 
ac  wedi  marwolaeth  ei  hail  wr,  hi  a briododd  drachefn 
â Thomas  Jones,  Yrsw.  oT  Fountain  Gate,  gerllaw  Tre- 
garon — yr  enwog  Twm  Sion  Catti . Drwy  y Syr  George 
Devereux  hwn,  yn  ddiammeu,  y daeth  y Ficer  yn  gyd- 
nabyddus  âg  Iarll  ieuangc  Essex,  ac  y cafodd  ei  bennodi 
yn  Gaplan  iddo  ; yr  hyn  a'i  galluogodd  ef  i dderbyn 
Rectoriaeth  Llanedi,  swydd  Gaerfyrddin,  yr  hon  a 
gyflwynwyd  iddo  gan  y Brenhin  Iago  I.  Ar  yr  28  o 
Hydref,  1613,  rhoddwyd  caniattad  gan  y Dr.  Abbot, 
Archesgob  Caergaint,  yr  hwn  y dydd  canlynol  a ga- 


XX 


HANES  BYWYD 


darnhawyd  â’r  Sel  Fawr,  yn  ei  awdurdodi  ef,  fel  Cap- 
lan  Pendefíg,  i fwynhau  bywioliaethau  Llandingad  a 
Llanedi.  Mewn  canlyniad  i hyn,  rhoddwyd  ef  mewn 
meddiant  o’r  fy  wioliaeth  newydd,  ar  y 19  o Dachwedd, 
yn  yr  un  flwyddyn.  Yn  y modd  hwn  helaethwyd 
cylch  ei  ddefnyddioldeb  i radd  fawr.  Gellir  canfod 
llaw  Rhagluniaeth  yn  amlwg  yn  y gorchwyl  hwn,  sef 
rhoddi  y buddioldeb  o weinidogaeth  rymmus  Mr. 
Prichard  i eraill,  ar  ol  i drigolion  ei  dref  enedigol 
wrando  arno  am  un  flynedd  ar  ddeg,  gyda’r  fath  galed- 
rwydd  a difatterwch  mawr  ag  a ddarlunia  efe  mor 
ddwys  yn  ei  Achwyniad  arnynt.  Pan  elai  y Ficer  i 
Lanedi,  dy  wedir  bod  trigolion  y plwyf  gwledig  hwnnw 
yn  gwrando  arno  gyda'r  fath  awydd  a hyfrydwch,  fel 
yr  oedd  yn  gorfod  pregethu  allan  ar  y fynwent,  o her- 
wydd  bod  yr  Eglwys  lawer  yn  rhy  fach  i gynnwys  y 
lluoedd  a dyrrent  yno  i'w  gly  wed. 

“ Dinas  ar  fryn  nis  gellir  ei  chuddio  f ac  felly  hefyd, 
nis  gellir  cuddio  ífrwythau  gwir  a bywiol  flydd  yn  y 
Gwaredwr  bendigedig  rhag  llygaid  y werin,  llai  o law- 
er  rhag  y rhai  a osodwyd  gan  Dduw  yn  fugeiliaid  a 
golygwyr  ar  y weinidogaeth.  Nis  gallai  y Dr.  An- 
thony  Rudd,  Esgob  Ty-Ddewi,  lai  na  gogoneddu  Duw, 
wrth  weled  goleuni  Ficer  Llanymddyfri  yn  llewyrchu 
mor  danbaid  ger  bron  dynion,  ac  efe  a gymmerodd  y 
cyfleusdra  cyntaf  iV  wobrwyo  am  ei  ddiwydrwydd  a'i 
lafur,  drwy  roddi  iddo,  ar  y 17  o Fai,  1614,  Beriglor- 
iaeth  neu  Brebendariaeth  yn  Eglwys  Golegawl  Aber- 
honddu.  Nid  oedd  y sefyllfa  hon  yn  ychwanegu  nem- 
mawr  at  ei  ddyledswyddau  ; ond  tra  yr  oedd  yn  dwyn 
iddo  ragor  o gyfoetli  ac  enwogrwydd,  nid  oedd  yn  ei 
rwystro  i ofalu  am  ei  blwyfoedd,  a'u  gwasanaethu  fel 
o'r  blaen. 

Gan  mai  hwn  yw  y dyrchafiad  diweddaf,  a'r  arwydd 
olaf  o gymmeradwyaeth,  a gyfranwyd  i Mr.  Prichard 


Y PARCH  RHYS  PRICHARD. 


xxi 


gan  yr  Esgob  Rudd,  fe  allai  mai  nid  anghymhwys 
fyddai  rhoddi  yma  hanes  byr  am  y gwr  hwnnw.  Gan- 
wyd  ef  yn  swydd  Gaerefrog,  er  ei  fod  yn  perthyn  i 
deulu  uchel  o’r  un  enw  yn  Neheubarth  Cymru.  Efe 
a ddygwyd  i fynu  yng  Nghaergrawnt ; a bu  yn  aelod  o 
Goleg  y Drindod  yn  y Brif-Ysgol  honno.  Wedi  hynny 
gwnaed  ef  yn  Ddeon  Caerloyw,  yn  yr  hon  sefyllfa  y 
parhaodd  am  naw  mlynedd ; ac  ar  farwolaeth  y Dr. 
Middleton,  yn  1594,  efe  a’i  dilynodd  ef  yn  Esgob- 
aeth  Tŷ-Ddewi.  Adroddir  am  dano  ef,  iddo  roddi 
tramgwydd  mawr  i'r  Frenhines  Elizabeth,  yn  un  o'r 
pregethau  a draddododd  o'i  blaen  yn  y flwyddyn  1596, 
yn  yr  hon,  fel  Gweinidog  ffyddlon,  y dygodd  i’w  chof 
ei  bod  yn  heneiddio.  Maddeuodd  y Frenhines  iddo 
yn  fuan  am  yr  awgrym  hwn  ; ond  nid  cyn  iddi  gael 
cyfle  i borthi  ei  balchder,  drwy  ddangos  iddo  nad  oedd 
fawr  o arwyddion  henaint  i'w  gweled  arni,  wrth  ddar- 
llen  cerfiad  ar  sêl,  ag  oedd  yn  rhy  fân  i neb  o’r  cym- 
deithion  graffu  arno  â'r  llygad  noeth.  Efe  oedd  wr  o 
ddeall  cryf  a duwioldeb  nodedig,  yn  llawn  hynawsedd 
a charedigrwydd  Cristionogol  at  y rhai  a wahaniaethent 
oddi  wrtho  ynghylch  pethau  nad  ydynt  yn  hanfodol  i 
grefydd ; a'i  brif  hoffder  oedd  gweled  Cristionogion  yn 
trigo  ynghyd  mewn  heddwch  ac  undeb.  Yr  oedd  yn 
bregethwr  doniol  a dwys,  ac  yn  gyfaill  gwresog  i bawb 
a ymdebygent  i Ficer  Llanymddyfri  mewn  ymrodd- 
iad  i wasanaeth  yr  Arglwydd.  Prynodd  yr  Esgob 
Rudd  dŷ  a thiroedd  Aberglasney,  yn  swydd  Gaerfyr- 
ddin ; ac  yno  yr  arferai  fy  w yn  gyffredin  hyd  amser 
ei  farwolaeth,  yn  y flwyddyn  1615,  pryd  y canlynwyd 
ef  yn  yr  Esgobaeth  gan  y Dr.  Richard  Milborne. 

Ynghylch  yr  amser  hwn  yr  oedd  agwedd  y wlad  yn 
myned  yn  lled  gymmylog,  ac  ni  roddid  ond  ychydig 
barch  a chefnogaeth  i wir  grefydd.  Yr  oedd  hen 
lefain  Pabyddiaeth  yn  gweithio  o hyd  yn  y deyrnas  ; 


XXII 


HANES  BYWYD 


a llawer  o’r  rhai  a gymmerent  arnynt  enw  Protestaniaid 
a hiraethent  am  ryddid  i ymbleseru  mewn  difyrwch  a 
gwagedd  ar  y Sabboth,  yr  hyn  a ganiatteir  i drigolion 
gwledydd  Pabaidd.  Wrth  ddychwelyd  o'r  Alban,  yn 
y flwyddyn  1617,  darfu  i’r  Brenhin  Iago  I.  er  mwyn 
boddio  rhai  o Babyddion  swydd  Lancaster,  ac  hefyd  ar 
yr  un  pryd  i ddiwallu  ei  awydd  ei  hun  am  ddifyrwch 
gwageddus_,  anfon  Gorchymmyn  allan,  na  byddai  i'r 
bobl,  ar  derfyn  Gwasanaeth  Dwyfol  ar  y Sabbothau, 
gael  eu  hanghefnogi  na'u  lluddias  rhag  unrhyw  ymar- 
feriadau  cyfreithlon  er  difyru  eu  hunain ; megis 
dawnsio,  saethu  â bwa,  neidio,  chwareu  pel,  taflu  barr, 
a chynnal  cwrwau  bach,  neu  unrhyw  ddigrifwch  o’r 
cyífelyb.  Cafodd  y Gorchymmyn  hwn  wedi  hynny  ei 
alw  yn  “ Llyfr  y Chwrariaethau  ac  yr  oedd  amryw 
weinidogion  cnawdol  a chanolig  eu  buchedd  yn  cyn- 
northwyo  y Brenhin  yn  ei  ymosodiad  annuwiol  ar  sanct- 
eiddrwydd  y Sabboth ; ond  darfu  i’r  Br.  Abbot> 
Archesgob  Caergaint,  drwy  ddywedyd  yn  bendant  na 
chai  byth  ei  ddarllen  yn  ei  Eglwys  ef,  fod  yn  foddion 
i wneuthur  i’r  Brenhin  beidio  cadarnhau  deddf  ar  fod 
i’r  llyfr  hwn  gael  ei  ddarllen  ym  mhob  Eglwys  yn  y 
deyrnas.  Ar  ol  cael  cefnogrwydd  brenhinol  yn  y wedd 
hon,  yr  oedd  y werin  yn  awchus  am  ymdreiglo  yn  y 
pechod  o dorri  y Sabboth  ; ac  ym  mynwent  Llan- 
dingad,  fel  y mae  traddodiad  yn  coffhau,  nid  yn  unig 
yr  oeddynt  yn  chwareu  pel,  &c.  ar  ol  diwedd  yr  addol- 
iad,  ond  hefyd  ar  amser  y Gwasanaeth.  Yr  oedd  ar- 
ferion  o’r  fath  hyn  yn  arswydus  yng  ngolwg  y Ficer  : 
ond  nid  oedd  wiw  iddo  droi  am  gymhorth  at  gyfreith- 
iau  y tir,  ac  ni  wnai  y bobl  un  sylw  o’i  geryddon  na  i 
gynghorion.  O herwydd  hyn  efe  a gyfansoddai 
Gerddi  duwiol  i'w  canu  yn  yr  Eglwys,  yr  hyn  a ddenai 
y dynion  ieuangc  i adael  eu  campiau,  ac  ymgymmysgu 
â'r  gynnulleidfa  er  mwyn  cly  wed  y canu.  F elly  darfu 


Y PARCH.  BHYS  PRICHARD. 


xxin 


i'r  cynn yg  hwn  lwyddo  er  cyflawn  atteb  ei  weddiau  a’i 
ddisgwyliadau,  a bu  ei  bregethiad  effeithiol  yn  ffoddion 
i attal  parhad  y troseddiad  gwarthus  hwn  ar  y pedwer- 
ydd  gorchymmyn.  At  yr  amgylchiadau  a nodwyd  y 
cyfeiria  amryw  o’r  canau  yn  y llyfr  hwn,  yn  enwedig 
y rhai  ynghylch  y Sabboth,  yn  y rhai  y rhydd  efe  ddar- 
luniad  alaethus  o’r  modd  dychrynllyd  o annuwiol  y 
treulid  y Sabboth  gan  drigolion  Cymru  : — 

u Dydd  i feddwi,  dydd  i fowlian, 

Dydd  i ddawnsio,  dydd  i loetran, 

Dydd  i hwrian  a gwylhersu, 

Yw’r  dydd  Sabboth  gan  y Cymry.'’ 

Gellir  meddwl  i effaith  ddaionus  Hymnau  cyntaf  y 
Ficer,  ei  galonogi  i gyfansoddi  rhagor  ; ac  yr  oedd  am- 
gylchiadau  a chyflwr  y wlad  yn  dra  manteisiol  er  eu 
llwyddiant.  Ymddengys,  pa  fodd  bynnag,  fod  ei 
Garolau  Plygain  gyda’r  blaenaf  o*i  weithiau  prydyddol ; 
oblegid  y foreuaf  o’i  Ganau,  yr  enwir  amser  ei  chyfan- 
soddiad  ynddi,  yw  y Garol  Nadolig  yn  y flwyddyn 
1616.  Fel  yr  oedd  yn  ddoethaf  iddo,  defnyddiodd 
ddull  rhwydd  ag  eglur  o ysgrifennu,  yn  iaith  sathredig 
y wlad,  gan  ochelyd  yn  ofalus  bob  cywreinrwydd  a 
gorchestion  cynghaneddol,  a arferid  yn  gyffredin  gan  y 
Beirdd,  rhag  ofn  colli  y synwyr  a’r  amcan  wrth  eu  di- 
lyn,  yr  hyn  sydd  wedi  digwyddo  lawer  tro.  Y mae  y 
Ficer  ei  hun,  yn  ei  Lythyr  at  y Darllenydd,  yn  rhoddi 
rhesymmau  pwysig  dros  ysgrifennu  mewn  dull  rhydd 
a dealladwy,  o herwydd  ei  fod  yn  gweled  pamor  lleied 
defnydd  a wneid  o’r  Cyfieithiad  cynghaneddol  ar- 
dderchog  o Salmau  Dafydd  i'r  Gymraeg  gan  y Cadben 
William  Middleton,  (Gwilym  Ganoldref,)  yr  hwn  a or- 
phenwyd  ganddo,  pan  ar  y môr  yng  ngwasanaeth  ei 
wlad,  yn  y flwyddyn  1595 ; a'r  hwn,  ar  ol  ei  farwol- 
aeth  ef,  a gyhoeddwyd  gan  Mr.  Thomas  Salisbury ; o 


XXIV 


IIANES  BYWYD 


herwydd  yr  hyn  y geilw  y Ficer  ef,  “ Dwfn-waith  en- 
wog  Salsbri.”  Ac  yn  ei  ragymadrodd  i Gatechism  yr 
Eglwys  ar  Gân,  y mae  yn  rhoddi  yr  unrhyw  resym- 
mau  : — 

“Ni  clieisiais  ddim  cywreinwaith, 

Ond  mesur  esmwyth,  perffaith, 

Hawdd  i’w  ddysgu  ar  fyr  dro, 

Gan  bawb  a’i  clywo  deirgwaith.” 

Yr  oedd  Mr.  Prichard  bob  amser  a’i  fryd  ar  wneuth- 
ur  y defnydd  goreu  o bob  amgylchiad  a ddigwyddai 
yn  y gymmydogaeth,  er  dyrchafu  gogoniant  yr  Ar- 
glwydd ; a thrwy  ei  gydymdeimlad  tyner  â dioddef- 
iadau  rhai  eraill,  a’r  cynghorion  duwiol  a buddiol  a 
roddai  iddynt,  efe  mewn  graddau  mawr  a ysgafnhai 
flinderau  pobl  ei  ofal.  Hyspysa  traddodiad  i ni,  mai 
yr  achos  o gyfansoddi  y Gân  ragorol  a elwir  e(  Cynghor 
i wraig  beidio  tristhau  gormod  ar  ol  marwolaeth  plen- 
tyn,”  ydoedd  i wraig  dduwiol,  a fu  un  amser  yn  gwas- 
anaethu  yii  nheulu  y Ficer,  ond  wedi  hynny  yn  byw 
mewn  bwthyn,  a elwid  Llwyncelyn,  wrth  y fan  y mae 
y bont  grogedig  newydd  dros  yr  afon  Tywi_,  golli  ei 
hunig  blentyn  drwy  glefyd  disymmwth,  yr  hyn  a'i 
gyrrodd  agos  yn  wallgof ; ond  dywedir  i Gân  serch- 
iadol  a thoddedig  Mr.  Prichard  gael  y fath  effaith  ar 
ei  meddwl,  nes  ei  dwyn  i ymostwng  i ewyllys  Duw,  ac 
ymdawelu  dan  y wialen  geryddol. 

Rhaid  bod  Mr.  Prichard  wedi  priodi  yn  fuan  ar  ol 
iddo  ddyfod  i fy w yn  Llanymddyfri,  gan  ein  bod  yn 
canfod,  wrth  y Llythyr  canlynol,  fod  ei  fab  yn  fyfyriwr 
yn  Rhydychen  yn  y flwyddyn  1623.  Gyda  golwg  ar 
gydmares  bywyd  y Ficer,  nid  oes  modd  gwybod  rhag- 
or  nag  a hyspysir  i ni  yn  ei  Ewyllys  ; sef  mai  ei  henw 
ydoedd  Gwenllian,  ac  iddi  fyw  ar  ei  ol  ef.  Nid  yw 
ar  gof  a chadw  fod  ganddynt  ragor  nag  un  plentyn. 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


XXV 


enw  yr  hwn  oedd  Samuel,  ac  ymddengys  ei  fod,  fel 
Samuel  gynt,  wedi  ei  gyssegru  ganddynt  o’r  groth  i’r 
Arglwydd.  Ond  er  bod  yn  hawdd  profì  y gofal  a 
gymmerwyd  ganddynt  i addysgu  y mab  hwn  yn  dduw- 
iol,  nis  gellir  llai  na  sylwi  iddo  ganlyn  ffordd  hollol 
wahanol  i'r  prophwyd  enwog  o’r  un  enw  âg  ef  yn 
Israel.  Pan  oedd  eí  fab  yn  ddeng  mlwydd  oed,  cyfan- 
soddodd  ei  dad  iddo  y weddi  a welir  yn  y Llyfr  hwn, 
yn  yr  hon  y mae  yn  cyfeirio  at  fuchedd  Samuel  gynt, 
ac  yn  erfyn  am  ras  iddo  yntau  ddilyn  ei  gamrau.  Gellir 
canfod  hefyd,  yn  y Gân  hon,  pa  mor  llwyr  yr  oedd  ei 
dad  yn  bwriadu  ei  gyssegru  i wasanaeth  yr  Arglwydd. 
Y mae  yn  y Llyfr  hefyd  Gân  arall,  yr  hon  sydd  un  o’i 
gyfansoddiadau  mwyaf  ardderchog  a chyffrous,  yn  yr 
hon  y mae  y tad  duwiol  yn  tywallt  allan  ei  deimladau 
tyneraf  a serchoccaf,  mewn  dull  rhwydd  a syml,  wrth 
wasgu  ar  ei  fab  ieuangc  y cýnhyrfìadau  cryfaf  i arwain 
buchedd  sanctaidd,  pan  yr  oedd  yn  absennol  oddiwrth 
ei  deulu.  Dangosir  gofal  mawr  Mr.  Prichard  dra- 
chefn  at  wneuthur  lles  ysprydol  i’w  fab,  yn  y cynghor 
iachusol  i reoli  ei  ymddygiad  a welir  yn  canlyn  y Gân 
a nodwyd ; mewn  gair,  y mae  yn  amlwg  nad  oedd  efe 
yn  esgeuluso  un  cyfleusdra  i wasgu  ar  ei  fab  yr  anghen- 
rheidrwydd  o arwain  by wyd  duwiol,  mewn  ymddibyn- 
iad  ar  gymhorth  y nef ; ond  er  yr  holl  ofal  a’r  ym- 
drech,  ymddangosodd  ffrwythau  calon  lygredig  yn 
ymddygiad  y gwr  ieuangc,  yr  hyn  a dynnodd  ar  ei 
ben  geryddon  llymion  y Ficer;  mewn  canlyniad  i*r 
rhai  yr  oedd  y mab  yn  cyfaddef  ei  feiau,  ac  yn  addaw 
gwella  ei  fuchedd,  fel  y gwelir  wrth  y llythyr  hwn ; — 

‘cDearefather 

Whatsoeuer  my  letters  haue  promised,  myself  shall  per- 
forme,  and  though  my  praecipitaut  courses  haue  causde  soe 
many  stormes  of  vexation,  Yet  I trust  in  god  rny  reformed 

3 


XXVI 


HANES  BYWYD 


Life  shall  moue  such  cheerfullness  of  miud,  that  those  gray 
haires  shall  reobtain  theire  former  lustre,  and  what  in  your 
letters  you  haue  alledged  I Ingeniously  confess,  but  my 
resolued  reformation  shall  (as  I hopefully  belieue)  recouer 
your  former  perfection.  You  haue  not  written  since  I came 
(untill  now)  which  hath  causd  me  to  fall  into  a iealous 
susspition  but  since  the  happy  receit  of  this  my  sences  are 
recreated,  and  those  wholsome  praecepts  therein  prescrìbed 
I shall  studie  with  all  Indeavours  to  performe,  My  sinns  I 
doe  bewaile  andwith  dayly  prayer  I willcrauethe  almightie 
to  forgiue, — I will  be  loyall  and  obedient  to  my  tutors  and 
gouernors,  and  will  conforme  my  life  vnto  theire  desire. 
All  the  : príecepts  there  WTÌtten  in  your  letters  I will  care- 
fvlly  (with  the  ye  helpe  of  god)  Indeavour  to  practise.  Mr. 
Bowen  was  in  such  haste  that  I coulde  not  answer  euery 
point  in  particular  but  in  the  next  you  shall  finde  me  to  an- 
swer  euery  point  againe.  I haue  receiued  xs  token  from  the 
bearer  and  those  bookes  which  you  liaue  written  for,  my 
tutor  and  I haue  bën  seeking  In  all  our  bookebinders 
shoppes  and  could  not  haue  one  of  them,  but  against  the  next 
time  it  was  promised  my  tutor  to  haue  them,  and  soe  with 
my  prayers  to  the  almightie  for  your  prosperity,  I end  and 
rest 

Your  obedient  Sonn, 


Y mae  y llythyr  ucbod,  yn  llaw-ysgrifen  Samuel 
Prichard,  fel  yr  anfonodd  ef  at  ei  dad,  yn  awrr  ym 
meddiant  yr  Hynafiaethydd  enwog  y Parch.  J.  M. 
Traherne,  M.A.,  F.S.A.,  & c.  o Goedriglan,  gerllaw 
Caerdydd ; ac  ar  gefn  y Hythyr  hwn  y mae  rhai  pen- 
nillion,  wedi  eu  hysgrifennu  gan  y Ficer  ei  hun,  y 
rhai  a nodir  allan  yng  nghorph  y gwaith,  tu  dal.  411. 


Y PARCH.  RHYS  PRICHRAD. 


XXVI: 


Yr  oedd  moesoldeb  yn  dra  isel  yn  y wlad  yn  gyff- 
redin  yn  yr  amser  hwn;  ac  y mae  lle  i ofni  i Mr.  Samuel 
Prichard  gael  ei  gludo  ymaith  ym  mhell  gan  y ffrwd 
gref  o lygredigaeth,  er  y cyngliorion  dwysion  a rydd  ei 
dad,  yn  y Gân  sydd  yn  dy wedyd  wrtho  ; — 


“ Na  phampra’r  corph  i ladd  yr  enaid, 
Na  ddigia  Dduw  i blesio  diawliaid ; 

Na  werth  y nef  i brynu  daear, 

Na  phecha  mwy  rhag  bod  yn  ’difar.” 


Wrth  y rhannau  eraill  o’r  Gân  hon,  gellir  casglu  fod 
anlladrwydd,  glythineb,  a balchder  yn  bechodau  parod 
i amgylchu  Mr.  Samuel  Prichard,  a’r  pechodau  hyn  yn 
y diwedd  a fuant  yn  foddion  i dynnu  dinystr  ar  ei  ben. 

Ymbriododd  Mr.  S.  Prichard  â Frances,  merch  i un 
Mr.  Harding,  o Rydychen.  Rhaid  bod  yr  undeb  hwn 
wedi  ei  wneuthur  pan  yr  oedd  efe  yn  lled  ieuangc, 
fe  allai  pan  yr  oedd  yn  Fyfyriwr  yn  y Brif-Ysgol.  Yr 
oedd  ef  yn  Offeiriad ; a chan  nad  oes  gennym  hanes 
iddo  fod  yn  by w yn  un  man  ond  Llanymddyfri,  gallwn 
gasglu  ar  sail  dda  mai  Curad  i'w  dad  ydoedd.  Ar- 
weinir  ni  yn  naturiol  i feddwl  i'r  Ficer,  gan  fod  gan- 
ddo  gymmaint  o ofal  am  ei  fab,  ganiattau  iddo  gym- 
meryd  urddau,  ar  ei  ymddangosiad  o edifeirwch,  a'i 
addewid  i wellhau  ei  foesau ; ac  iddo  ei  gadw  o hyd 
iddo^  fel,  trwy  iddo  fod  dan  ei  sylw  uniongyrchol,  ac 
yn  byw  yn  ei  dŷ,  y gallai  cael  cyfle  i lethu  unrhy w 
dueddiad  a welai  ynddo  i ddychwelyd  i'r  ffyrdd  dry- 
gionus  y bu  yn  eu  cerdded  yn  ei  ieuengctid. 

Nid  heb  achos  yr  oedd  y Ficer  yn  edrych  â llygad 
manwl  ac  eiddigus  ar  weinidogaeth  ei  fab,  pan  yr 
oedd  cynnifer  o hudoliaethau  ar  ei  ffordd,  i’w  ddenu 
oddiwrth  gyflawniad  ffyddlon  o’i  ddyledswyddau  cys- 


XXVIII 


HANES  BYWYD 


segredig,  a phan  yr  oedd  y fath  anghefnogrwydd  yn 
cael  ei  roddi  gan  rai  mewn  sefyllfaoedd  uchel  i weinidog- 
ion  onest  a bregethent  rai  o wirioneddau  hanfodol 
Cristionogaeth^  yr  ymrysonid  yn  eu  cylch  y pryd  hwn- 
nw.  Tua’r  amser  hwn,  yr  oedd  cyflwr  crefydd  y fath, 
fel  yr  oedd  y Brenhin  ífol  ac  anystyriol,  Iago  I.  yr 
hwn  a lywodraethid  gan  swyddog  anfoesol  a diegwydd- 
or,  sef  Dug  Bucldngham,  yn  barnu  fod  ganddo  ef 
hawl  i benderfynu  ar  ba  testunau  y dylai  yr  Offeiriaid 
bregethu.  Y rhai  hynny  a awyddent  am  anrhydedd  a 
gogoniant  Duw,  a safent  yn  wrol  dros  yr  Ysgrythyrau, 
ac  ystyr  lythyrenol  Erthyglau  ein  Heglwys,  tra  yr 
oedd  y lleill,  a ddygent  fwy  o zel  dros  bethau  allanol  a 
gweledig  crefydd,  yn  ymlithro  0T1  bodd  gyda’r  ffrwd  a 
ddygai  iddynt  ddyrchafiad  ac  anrhydedd  bydol. 

Nid  oedd  Mr.  Rhys  Prichard  yn  un  oT  fath  a ddar- 
luniwyd  olaf,  er  fod  ganddo  gydnabyddiaeth  a chy- 
feillion  nad  oeddynt  yn  meddu  ar  ffydd  mor  wresog  âg 
ef,  aT  rhai  a gawsent  eu  dyrchafu  gan  y personau  ag 
oeddynt  yr  amser  hwnnw  mewn  awdurdod.  Ym 
mhlith  y cyfryw  yr  oedd  y Parch.  Morgan  Owen,  o 
Lasallt,  ger  Llanymddyfri,  yr  hwn  oedd  yn  iau  nag  ef 
o rai  blynyddau,  ond  a ddygwyd  i fynu  yn  yr  un 
Coleg  âg  yntau  yn  Rhydychen,  ym  mhen  blynyddau 
wedi  iT  Ficer  ddyfod  i fy w i Llanymddyfri.  Gwnaed 
ef  yn  Gaplan  y Coleg  Newydd  yn  Rhydychen,  yn  1613. 
Yn  1616,  graddwd  ef  yn  Athraw  y Celfyddydau,  pan 
yn  Aelod  o Hart  Hall,  a chafodd  Eglwys  yn  ei  wlad 
enedigol,  lle  y dywed  Anthony  Wood  ei  fod  yn  wr 
tra  defnyddiol.  Pan  ddyrchafwyd  Dr.  Laud,  i Esgob- 
aeth  Tŷ-Ddewi,  drwy  offerynoliaeth  yr  Esgob  Wil- 
liams,  wedi  hynny  Arglwydd  Ceidwad  y Seliau,  tyn- 
nodd  Mr.  Owen  sylw  ei  Esgob,  yr  hwrn  a’i  gwnaeth  ef 
yn  un  o Ganoniaid  Eglwys  Gadeiriol  Tŷ-Ddewi,  yn 
1622,  fel  gwobr  am  ei  zel  dros  yr  Eglwys. 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


XXIX 


Un  arall  o gyfeillion  mynwesol  y Ficer  oedd  y Parch. 
Robert  Powel,  Oífeiriad  Llangattwg,  ger  Castellnedd, 
yn  swydd  Forganwg,  yr  hon  fywioliaeth  a gyfíwyn- 
wyd  iddo  yn  1620.  Yr  oedd  ef  yn  bregethwr  diwyd, 
duwiol,  a doniol ; a dywedir  ei  fod  ef  a’r  Ficer  yn  gyn- 
northwyol  iawn  i'w  gilydd  i ddwyn  yr.achos  goreu  ym 
mlaen.  Nid  yw  yn  annhebyg  mai  i’r  cyfeillgarwch 
hwn  rhwng  y ddau  yr  ydym  yn  ddyledus  am  gadwr- 
aeth  yr  Ysgrif  o amryw  o Ganau  y Ficer,  sydd  yn  awr 
ym  meddiant  Mr.  Taliesin  Williams,  o Ferthyr  Tydfil, 
at  yr  hwn  y cyfeirir  yn  fynych  yng  nghorph  y llyfr 
hwn. 

Darfu  i’r  Brenhin  Iago  I.  o herwydd  ei  fod  wedi 
gwastrafíu  llawer  o’i  gyfoeth,  ffurfio  cynllun  i wellhau 
ei  amgylchiadau,  drwy  gael  Tywysoges  yr  Yspaen  yn 
wraig  i’w  fab,  Ty  wysog  Cymru,  er  mwyn  ei  gwaddol, 
heb  ystyried  y gorchymmyn  ysgrythyrol,  Na  ieuer 
chwi  yn  anghymarus  gyda’r  rhai  digred — Canys  pa 
gydfod  sydd  rhwng  teml  Dduw  ac  eilunod  ?”  a dan- 
gosodd  ei  wendid  a*i  ffolineb  yn  fawr,  trwy  ganiattau 
iddo  ei  hun  a’i  deulu  gael  eu  llywodraethu  gan  Ddug 
annuwiol  Buckingham,  yn  neillduol  yn  ei  waith  yn 
goddef  i’r  Tywysog  fyned  drosodd  i'r  Yspaen,  i ym- 
ddiddan  â'r  Dywysoges  yn  bersonol.  Edrychai  y 
genedl  yn  eiddigus  ar  y gorchwyl  hwn  ; ac  yn  enwedig 
ni  allai  carwyr  y grefydd  Brotestanaidd  lai  na  rhag- 
weled  y drygau  aneirif  a ddygid  i mewn  drwy  gys- 
sylltiad  mor  agos  â llys  Pabaidd.  Aeth  y Ty  wysog,  a 
Dug  Buckingham  gydag  ef,  o Loegr  ym  mis  Chwefror, 
a dychwelasant  adref  ym  mis  Hydref,  1623,  heb  gyr- 
haedd  yr  amcan  oedd  ganddynt  mewn  golwg  ; pryd  y 
darfu  ir  wlad  egluro  ei  llawenydd,  drwy  bob  math  o 
orfoledd  cyhoeddus,  am  ddychweliad  diogel  y Ty  wysog, 
ac  yn  bennaf  am  y waredigaeth  ddymunol  rhag  y niw- 
eidiau  a ofnid  oddiwrth  y fath  gy fathrach  â Phabydd- 
2 3 


XXX 


HANES  BY WYD 


ion.  Yr  oedd  y Ficer  gyda’r  blaenaf  i ddangos  ei 
deimladau  gwladgarol  ar  yr  achlysur  yma,  fel  y gellir 
canfod  wrth  y Gân  a welir  yn  tu  dal.  518  o’r  llyfr  hwn  ; 
yr  hon  a gyfansoddwyd  ganddo,  yn  ol  dull  yr  oes,  ar 
gynllun  cerddi  y Beirdd  paganaidd.  Yn  y Gân  hon, 
ym  mhlith  rhai  pennillion  tra  rhagorol,  y mae  yn  cym- 
meryd  y cyfleusdra  i ddangos  ei  barch  i rai  enwogion 
genedigol  o’r  Dywysogaeth.*  Ar  ol  cymhell  pob 
graddau  i ddangos  llonder  eu  calonnau  drwy  bob  math 
o arwyddion  gweledig,+  y mae  yn  crybwyll  yn  wylaidd 

* Arglwydd  Ceidwad  y Seliau,  sef  yr  Archesgob  Williams  ; a William 
Herbert,  Iarll  Penfro.  Y blaenaf  o’r  ddau  liyn  a anwyd  yn  Aberconwy,  yn  y 
fiwyddyn  1582,  ac  a gafodd  ei  ddysg  yn  Ysgol  Ruthin,  ae  wédi  hynny  yng 
Ngholeg  St.  Ioan,  yng  Nghaergrawnt,  Efe  a urddwyd  yn  1609,  yn  swydd 
Northampton.  Drwy  gymhorth  Arglwydd  Ellesmere,  y Canghellwr,  cafodd 
ddyrchafiad  cyflym.  Yn  1619,  gwnaed  ef  yn  Ddeon  Salisburyj  yr  hon 
swydd  a roddodd  i fynu  drachefn,  er  bod  yn  Ddeon  Westminster.  Ei  gyn- 
neddfau  oeddynt  ragorol,  ond  buont  yn  fagl  iddo  j oblegid.  pan  roddodd  Ar- 
glwydd  Bacon  y swydd  i fynu,  gwnaed  ef  yn  Geidwad  y Seliau,  yr  lion  sefyllfa 
oedd  yn  rhwystr  mawr  i gyflawniad  ei  ddyledswyddau  crefyddol.  Ei  gam 
nesaf  o godiad  oedd  i Esgobaeth  Lincoln  j ond  arosai  yn  bennaf  yn  y llys, 
dros  dpyrnasiad  Iago  I.  ac  ar  ei  gais  ef,  mewn  cyssylltiad  â Dug  Bucking- 
ham,  y cafodd  yr  enwog  Dr.  Laud  ei  wneuthur  yn  Esgob  Ty-Ddewi.  Ond 
anghofiodd  yr  Esgob  Laud  y caredigrwydd  hwn  j a bu  iddo  ef,  ynghyd  âg 
eraill,  fod  yn  foddion  i ddwyn  yi  Esgob  Williams  i'r  fath  ammharch,  fel  y 
gyrrwyd  ef  i fyw  ar  ei  Esgobaeth.  Adferwyd  ef  drachefn  i gymmeradwyaeth, 
a gwnaed  ef  yn  Archesgob  Caerefrog,  yn  J 641  j ond  darfu  i’r  trallodau  mawr- 
ion,  a ddaethant  yn  fuan  ar  y deyrnas,  beri  i’r  Archesgob  gilio  i’w  wlad  ened- 
igol  j ac  wedi  cyfarfod  âg  amryw  siomedigaethau,  a throi  o blaid  gelynion  ei 
Frenhin,  bu  farw  yng  Ngloddaeth,  gerllaw  Aberconwy,  yn  y flwyddyn  1650. 

+ Fel  prawf  o helaethrwydd  y gorfoledd  a ddangosid  gan  y genedl  ar  ddych- 
weliad  y Tywysog,  gellir  coífhau  geiriau  un  ag  oedd  yn  byw  yr  amser  hwnnw, 
sef  James  Howell,  Ysw.  j yr  hwn,  ar  ol  crybwyll  am  y coelcerthi  a gynneuid 
ar  y bryniau,  a ddywed, — “Ond  mwy  o lawer,  a llawer  mwy  angherddol  oedd 
y flflamiau  tnfewnol  hynny  o lawenydd,  a losgent  ac  a lewyrchent  yng  nghalon- 
nau  pawb  wrth  weled  eu  Charles  dracbefn.  Yr  oedd  pob  genau  yn  llawn  di- 
grifwch  j a phethau  difywyd,  megis  clochdai  a muriau , a siglent  o orfoledd  j 
îe,  hyd  yn  nod  yr  heolydd  a’r  cwtteri  a yfent  iechyd  da  iddo  ar  ei  ddychwel- 
iad.” — Dodona's  Grove , (1645,)  p.  109.  Y Mr.  Howell  hwn  oedd  fab  i Offeir- 
ied  Abernant,  swydd  Gaerfyrddin,  ac  a ddygwyd  i fynu  yng  Ngoleg  Iesu, 
Rydychen  ; ac  wedi  arniyw  helbulon,  aeth  yn  Aelod  o’r  senedd  dros  Rich- 
mond,  ac  yn  1640  yn  Ysgrifenydd  y Cynghor.  Yr  oedd  yn  awdwr  amryw  lyfr- 
au,  ac  yn  frawd  i’r  Parch,  Thomas  Howell,  Esgob  Caerodor. 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


XXXI 


ani  ei  benderfyniad  ei  hun,  ac  yn  roddi  esiampl,  yr 
hon  sydd  bob  amser  yn  fwy  eífeithiol  na  chynghor, 
pan  y mae  yn  dywedyd  y byddai  iddo  ef  a'i  deulu 
wasanaethu  yr  Arglwydd,  dan  deimlad  diolchgar  am 
ddychweliad  diogel  y Tywysog  : — 

“ Minnau  a’m  tylwyth,  nos  a borau, 

A rof  ddiolch  ar  fy  ngliniau, 

I’r  gwir  Dduw,  am  ddwyn  o ddeutu, 

Yn  iach  lawen,  Brins  y Cymry.” 

Y mae  ei  weddi  am  lwyddiant  dyfodol  y Tywysog, 
yn  tarddu  oddiar  y teimladau  dwys  o dduwioldeb,  a 
welir  mor  amlwg  yn  fci  holl  gyfansoddiadau.  Gwyddai 
trwy  bwy  y mae  Brenhinoedd  a Thywysogion  yn 
rheoli ; ac  am  hynny  dymmuna, — 

ítfCrist  â’i  esgyll  a’i  hadeinio, 

Crist  â’i  Yspryd  a’i  cyf’rwyddo, 

Crist  â’i  ras  a fyddo’n  nerthu, 

Y m mhob  achos,  Brins  y Cymry.” 

Ym  mhen  ychydig  ddiwrnodau  wedi  marwolaeth  y 
Brenhin  Iago  I.  yr  hyn  a ddigwyddodd  ar  y 28  o 
Fawrth,  1625,  ymwelwyd  â Lloegr  a’r  fflangell  fraw- 
ychus  honno  o eiddo  yr  Hollalluog,  y pla,  yr  hwn  a 
dorrodd  allan  yn  Whitechapel,  Llundain ; a thra  yr 
oedd  hwn  yn  difrodi  trigolion  y ddinas,  darfu  i'r  Bren- 
hin  Charles  I.  siommi  gobeithion  pleidwyr  gwresoccaf 
Protestaniaeth,  drwy  briodi  chwaer  Brenhin  Ffraingc, 
yr  hon  oedd  Babyddes  drwyadl ; a chyn  iT  Frenhines 
fod  dair  wythnos  yn  Lloegr,  gweinyddid  gwasanaeth 
eilun-addolgar  yr  Oíferen  ym  Mhalas  y Brenhin,  yn 
Whitehall.  Gwnaeth  hyn  i’r  bobl  yn  gyffredin  gas- 
hau  y Frenhines ; ac  o herwydd  bod  y pla  yn  myned 
yn  fwy  dychrynllyd  o ddydd  i ddydd,  edrychai  y 


XXXII 


HANES  BYWYD 


Puritaniaid  arno  fel  barn  uniongyrchol  ar  y wlad  am 
droi  yn  ol  at  ddelw-addoliaeth.  Yr  oedd  y Ficer 
Prichard,  pa  fodd  bynnag,  yn  gweled  ym  mhellach  i 
lygredigaeth  calon  dyn,  fel  nad  ystyriai  y pla  yn  ger- 
ydd  am  un  bai  pennodol ; oblegid  hynny  y mae  efe, 
yn  ei  Ganau  ar  yr  achlysur  pruddaidd  hwn,  (gwel  tu 
dal.  361,)  yn  son  am  dano  fel  ymweliad  Duw  digllon 
am  liosogrwydd  o droseddau,  y rhai  a nodir  ganddo 
yn  eglur  ac  heb  dderbyn  wyneb.  Mewn  canlyniad  i 
hyn,  y mae  efe  yn  rhybuddio  preswylwyr  y Dywysog- 
aeth  yn  ddwys,  i edifarhau  mewn  llwch  a lludw,  cyn 
i'r  wialen  drom  gyrhaedd  eu  gwlad,  ac  i weddio  yn 
daer  am  gadw  yr  haint  niweidiol  ym  mhell  oddi  wrth- 
ynt.  Wedi  hyn,  y mae  yn  rhoddi  darluniad  alaethus 
a thor-calonnus  o ddioddefiad  trigolion  Llundain  ; 
o resynoldeb  y rhai  y mae  traddodiad  ei  fod  ef  ei 
hun  yn  llygad-dyst,  gan  ei  fod  wedi  myned  i’r  brif- 
ddinas,  i'r  diben  o weini  cysur  ysprydol  i’r  rhai  a 
syrthient  i afael  y clefyd  arswydus  ; a dywedir  ei  fod 
yn  ddiwyd  iawn  yn  ymweled  â'r  cleifion,  gan  eu  han- 
nog  i edifeirwch  a gweddio  gyda  hwynt  yn  feunyddiol. 

Er  bod  y Ficer  yng  nghanol  yr  afiechyd  heintus,  o 
drugaredd  yr  Arglwydd  caniattawyd  iddo  ddychwelyd 
adref  yn  ddiogel  at  ei  dylwyth  a’i  braidd.  Y mae 
wedi  gadael  ar  ei  ol  Gân,  a elwir  Gweddi  Eglwyswr 
wrth  ymweled  â*r  cleifion  yn  amser  y Chwarren ;”  yn 
yr  hon  y dengys  fod  ei  lioll  ymddiried  yn  yr  Hwn  a 
fedrai  ei  amddiffyn  rhag  pob  peryglon  : — 

“ Duw,  ’r  hwn  a gedwaist  Aaron 
Yn  iach  ym  mhlith  y cleifion, 

Cadw  finnau’n  rasol  rhag 
Y r haint  a’r  plâg  echryslon.” 

Y"  mae  yn  dra  thebygol  i’r  Ficer  gy fansoddi  y Gân 
hon  cyn  cychwyn  ar  ei  daith  beryglus  i Lundain,  neu 
yn  amser  ei  arosiad  yno. 


Y PARCH.  PIIYS  PRICHARD. 


XXXIII 


Tystia  hanesyddiaeth,  iV  pla  hwn  fod  yn  achos  i'r 
Senedd  ymgynnull  yn  Rhydychen,,  yn  lle  Llundain ; 
ac  i fwy  na  phumtheg  mil  ar  hugain  o ddynion  syrthio 
yn  ebyrth  i'w  gynddaredd  ddifaol;  a chyda  phriodol- 
deb  y dy  wedai  y Ficer, — 

“ Maent  hwy’n  meirw  yn  ddiaros, 

Wrth  y miloedd  yn  yr  wythnos.” 

Nid  anaddas  fyddai  sylwi,  fod  yr  holl  bläau  a goff- 
heir  mewn  hanes,  wedi  ymweled  â Phrydain  ar  dym- 
horau  nodedig  am  annuwioldeb  gwladol  a phersonol. 
Gall  yr  anystyriol  edrych  ar  hyn  fel  digwyddiad 
hynod ; ond  nid  oes  modd  i'r  gwir  Gristion  lai  na 
chanfod  llaw  Duw,  yn  ei  waith  fel  hyn  yn  tywallt 
allan  phioleidiau  ei  ddigofaint  am  bechodau  y genedl ; 
ac  yn  y goleu  hwn  yr  edrychai  y Ficer  ar  y pla  dan 
sylw,  oblegid  dywed, — 

“ Hyn  a baroddein  hen  draha, 

A’n  gloddineb,  a’n  putteindra, 

A’n  gau-dduwiaeth,  a’n  cas  feddwdod, 

A dirmygu’r  gair  yn  wastod.” 

Tra  yr  oedd  y pla  yn  ei  lawn  rwysg  yn  Llundain, 
cymmerodd  yr  Esgob  Laud  y cyfleusdra  i ymweled 
âg  Esgobaeth  Tŷ-Ddewi,  am  yr  ail  waith,  ym  mis 
Awst,  1625  ; wrth  yr  hyn  y gallwn  feddwl  ei  fod  ef 
yn  ystyried  dau  dro  mewn  pedair  blynedd  yn  ddi- 
gon  mynych  i Esgob  Saesonig  ymweled  âg  Esgob- 
baeth  Gymreig,  yn  enwedig  os  byddai  yn  y cyfam- 
ser  yn  cael  ymdrafod  â matterion  y llys.  Ni  arosodd 
ond  dau  fis  yng  Nghymru.  Pan  ddarfu  i’r  Brenhin 
Charles,  er  mwyn  distewi  bloedd  y bobl  yn  erbyn  cyn- 
nydd  Pabyddiaeth,  yrru  gorchymmyn  allan  i ddirwyo 


XXXIV 


HANES  BYWYD 


yr  holl  Babyddion,  yr  hyn  a wneid  ganyr  awdurdodau 
mewn  modd  tra  hannerog  ac  anghyfiawn;  anfonodd  yr 
Esgob  Laud  gyfarwyddiadau  at  swyddogion  Eglwysig 
Tŷ-Ddewi,  i geryddu  pawb  ag  oeddynt  yn  anghyd- 
ífurfwyr  â’r  Eglwys,  neu  yn  Babyddion  proífesedig. 
Cafodd  llechres  o’r  cyfryw,  yn  swyddi  Caerfyrddin  a 
Phenfro,  ei  hanfon  iddo  yn  fuan  gan  ei  Ganghellwr, 
Richard  Bailie,  B.D.,  yr  hwn  a gawsai  ei  ddysg  yn  yr 
un  Coleg  â’r  Esgob  Laud,  ac  oedd  hefyd  wedi  ymgy- 
fathrachu  âg  ef  drwy  briodi  ei  nith.  Effeithiai  y 
weithred  hon  ar  y Puritaniaid  yn  gystal  a’r  Pabydd- 
ion ; a thebygol  mai  hi  oedd  yr  olaf  o eiddo  Mr.  Bailie, 
oblegid  rhoddodd  y Ganghellwriaeth  i fynu  yn  fuan 
wedi  hyn,  a chanlynwyd  ef  ynddi  gan  Ficer  Llanym- 
ddyfri,  yr  hwno’r  blaen  oedd  wedi  cymmeryd  ei  raddu 
yn  Athraw  y Celfyddydau,  ar  gais  ei  Esgob,,  Dr.  Laud, 
i sylw  yr  hwn  y mae  yn  debyg  iddo  gael  ei  ddwyn 
gan  ei  gyfaill  Morgan  Owen,  o Lasallt.  Er  liyspys- 
iaeth  i'r  darllenydd,,  nid  anfuddiol  fyddai  crybwyll  fod 
Canghellwr  Tŷ-Ddewi  yn  ail  swyddog  yn  yr  Esgob- 
aeth,  er  nad  oedd  hynny  yn  ol  y drefn  ddechreuol,  ond 
yn  ol  trefniad  newydd  a wnaeth  yr  Esgob  Beck  yn  y 
fìwyddyn  1287» 

Yn  ol  Coflyfrau  Eglwys  Gadeiriol  Tŷ-Ddewi, 
gwnaed  Mr.  Prichard  yn  Ganghellwr  ym  mis  Hydref, 
1626 ; ond  rhaid  ei  fod  wedi  ei  bennodi  i’r  swydd  an- 
rhydeddus  yn  gynnar  yn  y flwyddyn  honno,  gan  i Dr. 
Laud  gael  ei  symmud  i Esgobaeth  Bath  a Wells  ar  yr 
unfed  ar  bumtheg  o Awst,  1626.  Dengys  y Llythyr 
canlynol,  oddiwrth  Syr  Marmaduke  Lloyd,  o Faesyfe- 
lin,  gerllaw  Llanbedr,  Ceredigion,  yn  hwn  sydd  wedi  ei 
ddyddio  Mawrtli  21,  yn  yr  un  flwyddyn,  bod  y Ficer 
wedi  cael  ei  bennodi  i’r  swydd  cyn  hynny. 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


XXXV 


“ To  the  woor:th  my  very  woorthy  frende,  mr 
Rees  Pricharde,  Chauncellor  of  the 
Cathedrall  churche  of  S*  dds.  & canon 
resident,  at  his  house  in  Llanymdovery 
this  be  dd  speedily. 


Woorthy  mr.  Chauncellor 

I receiued  aletter  from  you  this  terme,  in  annswere  wherof 
(Si  Scribam  carpes,  si  non  scribam  triumphabis:  At  scrib- 
am  ;)  I will  write  an  annswere,  if  but  to  lett  you  knowe,  howe 
often  I reade  it  (iterum  atque  iterü)  aífectinge  the  swreete 
style,  & wonderinge  at  the  intention  of  the  penman  ; when 
I wasa  scholler,  I wondered  at  those  epistles  of  Tully.  the 
famous  Orator  of  Rome,  at  Seneca’s  Epistles,  at  rare  Manu- 
scripts,  but  to  this  letter  & Epistle  of  yours,  I must  plainly 
say,  they  are  base  rudiments,  euen  the  very  fragments  of 
learninge;  so  doe  you  admirably  one  way  (movere)  per- 
swade  & another  way  like  a true  divine  (monere)  admonishe 
a J udge  so  grauely , that  euery  letter  thereof  shall  be  to  me  a 
praecept  leaste  I err,  (in  via  pedum,  aut  in  via  morum)  I 
must  confesse  amonge  all  the  (species)  of  men,  none  have 
more  neede  of  direction  then  Judges,  who  doe  (portare 
onera  reipublicae)  & amonge  that  honorable  fraternity,  none 
needs  wise  direction  more  than  myselfe,  a youge  Judge ; 
and  without  good  direction,  I may  be  like  Bartimseus, 
blinde,  or  like  Mephiboshethe  lame,  & unable  to  vse  the 
scepter,  like  the  man  withe  ye  withered  hande  ; A heuy  bur- 
den  is  layde  upon  me,  I finde  it  rather  to  be  (onus)  then 
(honos)  god  grant  I may  discharge  my  duty  in  my  place  to 
the  glory  of  god,  & the  good  of  my  countrey,  wch  as  you 
gratiously  direct  me  to  doe,  so  I shall  seriously  indevour, 
and  to  those  prayses  and  favourable  graces  you  bestowe  on 
me,  I must  plede  (non  cul:)  no  Judge  deserves  lesse  then  my- 
self,  and  for  goodnes  wch  becomes  all  men,  & especially  a 
Judge,  I must  say  withe  good  Augustine,  Boni  si  quid  habeo, 


xxxvi 


HANES  BYWYD 


a deo  sumpsi,  non  a me  praesumpsi,  nec  in  eo  quod  adhuc 
non  donauit,  incredulus,  nec  in  eo  quod  jam  donauit,  ingrat- 
us  : I blesse  god  for  his  goodnes  & hartily  wishe  that  or 
churche  nowe  (in  senio  mundi)  when  the  light  of  the  gospell 
is  growne  dimrne,  may  shine  gloriously  withe  suche  lights, 
as  yourselfe,  who  are  to  the  people  of  those  parts,  A lanterne 
to  their  feete,  & a light  to  their  paths,  yor  good  life,  & true 
doctrine  so  agreeinge,  that  (quicquid  agis,  aut  loqueris  est 
doctrina  populorum)  tyme  nor  my  occasions  will  permitt 
me  to  write  muche  to  you  ; and  to  giue  you  an  elegant 
annswere  to  yor  eloquent  letter,  I cannot,  (vicisti  galilaee)  yor 
golden  pen  hathegotten  the  yictory,  and  I must  say  (victus), 
besides  in  familiar  letters,  I holde  it  the  best  rhetoricke  to 
use  no  rhetoricke,  (carere  figuris  figurat  epistolam*. ) to  write 
more  plainly  (more  meo)  & as  all  lawyers  vse  to  doe  ; Had 
I come  home  this  vacation  I had  called  on  you  at  Llan- 
dovery,  and  given  you  personall  thanks  for  your  many  cur- 
tesies,  for  wch  you  must  nowe  take  literall : with  my  kinde 
salutation  to  yorselfe  & yor  hopeful  Son,  (tibi,  et  suis  habe 
me  comendatum)&Ibeseeche  you  number  me  amonge  those 
whome  you  call  frends  : so 


MARMADURE  LLOYDE 


Ludlowe  castell,  the 
21  of  Marche  1626:” 

Y mae  y Llythyr  uchocl,  fel  yr  anfonwyd  ef,  i’w 
weled  yn  awr,  a ym  meddiant  Mr.  D.  R.  Rees,  Llan- 
ymddyfri.  Er  gadael  fod  cyfeillgarwch  yn  cynhyrfu 
yr  ysgrifennydd  i roddi  canmoliaeth  helaeth,  etto  y mae 
yn  taflu  goleu  parchus  ar  dduwioldeb,  dysg,  a dawn  y 
Ficer ; a gellir  casglu,  oddiwrth  y llythyr  ei  hun,  fod 
yr  ohebiaeth  a fu  yn  achos  o hono  ry w beth  yn  deb}^g 
i’r  Gân  ynghylch  “Dyledswydd  Barnwr;”  ac  fe  allai 
na  byddai  yn  ormod  i ni  gasglu  i’r  Gân  honno  gael  ei 
hanfon  gan  y Ficer  at  Syr  Marmaduke  Lloyd. 


y PARCH.  RHYS  PRICIIARD. 


XXXVII 


Cynnelid  prif  lys  barn  dros  gyffindiroedd  Cymru  y 
pryd  hwn  yn  Llwydlo,  ac  yr  oedd  Syr  Marmaduke 
Lloyd  yn  Farnwr  ynddo.  Ei  dad  ydoedd  Thomas  Lloyd, 
Trysorydd  Eglwys  Gadeiriol  Tŷ-Ddewi,  yr  hwn  oedd 
frawd  i Dr.  Griffith  Lloyd,  Prif-Athraw  Coleg  Iesu, 
Rhydychen,  a’i  fam  oedd  ferch  i’r  Dr.  Marmaduke 
Middleton,  Esgob  Ty-Ddewi  o’r  íîwyddyn  1561  hyd 
1592.  Dygwyd  Syr  Marmaduke  Lloyd  i fynu  yn  wr 
wrth  gyfraith  ; yn  1617,  gwnaed  ef  yn  Gofiadur  Bwr- 
deisdref  Aberhoriddu,  yr  hon  swydd  a roddodd  i fynu 
pan  bennodwyd  ef  yn  un  o’r  Barnwyr  ar  Gylchdaith 
Brycheiniog.  Ymbriododd  â Mary,  merch  John 
Gwyn  Stedman,  Ysw.  o’r  Fonachlog  Fawi%  (Ystrad 
Fflur,)  yn  sir  Aberteifi ; o’r  hon  y cafodd  dri  mab  a 
phum:’  merch.  Ei  fab  henaf  oedd  Syr  Francis  Lloyd, 
o Faesyfelin.  Ymunodd  ei  ferched  mewn  priodas  â 
rliai  o’r  teuluoedd  pennaf  yn  y wlad.  Priododd  Jane 
â ThomasLloyd,  o Lanfair;  Margaret  â John  Vaughan; 
Anne  â Nicholas  Williams,  o Rydodyn  ; Lettice  â Phil- 
lip  Vaughan,  o Trimsaran ; a Phenelope  â Richard 
Ilerbert,  o Gwrt  Henry.  Yr  oedd  Syr  Marmaduke 
Lloyd  yn  fyw  ar  y pedwerydd  ar  ddeg  o Orphenhaf, 
1640;  oblegid  y mae  ammod-weithred  a wnaediddo  et 
ar  ddegymmau  Llanbedr-pont-Stephan,  gan  un  o 
Swyddogion  Eglwys  Gadeiriol  Tŷ-Ddewi,  wedi  ei 
harwyddo  ar  y dydd  hwnnw, 

Preswyliai  ei  fab  hynaf,  SyrFrancisLloyd,  ym  Maesy- 
felin,  tra  yr  oedd  ei  dad  yn  fyw.  Dywed  traddodiad 
fod  cyfeillgarwch  mawr  rhyngddo  ef  a’r  Parch.  Samuel 
Prichard  ; yr  hwn  anwyldeb,  pa  fodd  b}mnag,  a der- 
fynodd  mewn  rhyw  amgylchiadau  a ddygasant  fab  y 
Ficer  i’w  drangc  ; oblegid,  yn  ol  pob  hanes,  efe  a gyfar- 
fu  â’i  ddihenydd  yn  y lle  hwnnw.  Adroddir  gan  rai,  mai 
yr  achos  o’i  ddiwedd  anamserol  oedd  anfoddlonrwydd 
atto  am  ei  fod  yn  cynnyg  caru  un  o'r  merched ; tra 
4 


xxxviii 


HANES  BYWYD 


y dywed  eraill,  mai  o herwydd  rhyw  ymddygiadau  an- 
niwair  y cyflawnwyd  y gyflafan.  Pa  fodd  bynnag,  cy t- 
tuna  y ddwy  blaid,  mai  o achos  rhy  w fath  o garwriaeth 
y bu  hyn ; ac  os  felly,  rhaid  ei  bod  o natur  anghyf- 
reithlon ; oblegid  ymddengys.,  wrth  Ewyllys  y Ficer, 
fod  ei  fab  Samuel  yn  wr  priod,  ac  i’w  wraig  fyw  ar  ei 
ol  ef ; o ganlyniad  rhaid  ei  bod  yn  fyw  yr  amser  y 
cafodd  ef  ei  lofruddio.  Gyda  golwg  ar  gyflawniad  y 
gorchwyl  erchyll  hwn,  dy wedir  iddo  gael  ei  fogi  rhwng 
dau  wely  pluf ; ac  yna  i'w  gorph,  yn  y dillad  y daethai 
ynddynt  oddi  cartref,  gael  ei  osod  mewn  sach,  yr  hon 
a lanwyd  â rhyw  bethau  erailh  fel  y gallesid  ei  chym- 
meryd  yn  lle  sach  wlan.  Yna  gosodwyd  ef  yn  groes 
i’w  geífyl  ei  hun,  a throsglwyddwyd  ef  yn  y nos  ar  hyd 
y ífordd  a arweiniai  i Lanymddyfri.  Yn  yr  amser 
hwnnw,  yr  oedd  pont  gerrig  gul  dros  yr  afon  Tywi^ 
rhwng  y lle  y mae  y bont  grogedig  yn  awr  a Nantyr- 
ogfaen.  Yma  y cymmerwyd  y corph  o’r  sach,  a thaf- 
lwyd  ef  i’r  afon,  a gadawyd  i’r  ceffyl  ddychwelyd  adref 
lieb  ei  farchog,  er  mwyn  i ddynion  feddwl  i Mr.  Prich- 
ard  syrthio  i'r  afon  dros  ganllaw  y bont,  a boddi  yno. 
Adroddir  ym  mhellach,  pan  arosodd  ceffyl  Mr.  S. 
Prichard  wrth  ddrws  ei  dad  heb  neb  yn  ei  farchogaeth, 
i'r  hen  Ficer,  gan  ei  fod  yn  ofni  yn  barhaus  y di- 
gwyddai  rhyw  ddrwg  i'w  fab  oddiwrth  ei  gyssylltiad  â 
Maesyfelin,  dorri  allan  yn  y pennill  hwn  ; — 

u Melldith  Dduw  fo  ar  Maesyfelin, 

Ar  bob  carreg  a phob  gwreiddyn, 

Am  dawlu  blodau  Tre’  Llanddyfri 

Ar  ei  ben  i Dywi  i foddi  I” 

Y fath  y w y traddodiad,  fel  yr  adroddid  yr  hanes  yn 
Llanymddyfri,  yn  yr  oes  a aeth  heibio.  Yr  oedd  yr  un 
traddodiad  hefyd  yn  rhugl  yn  Llanbedr ; ond  yn  unig 
eu  bod  yn  dywedyd  yno,  mai  yr  afon  y taflwyd  Mr.  S. 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


xxxix 


Prichard  iddi  oedd  Teifì,  ac  nid  Tywi ; ac  yn  ol  y dyb 
hynny  yr  adroddent  hwy  y perinill.*  Er  hynny,  yr 
oedd  rhai  hen  bobl  yn  Llanymddyfri  yn  cymmeryd 
arnynt  wybod  yn  fanylach  am  y peth,  ac  yn  arfer  dy- 
wedyd,  i ddyn  a gyfarfu  â’r  ceffyl  a*r  pwn,  mewn 
ffordd  gul  gerllaw  y Gwinten,  fferm  ynghylch  tair 
milldir  o Lanymddyfri,  ofyn  i'r  gyrrwr  pa  betli  oedd 
ganddo  ; ac  iddo  yntau  ddywedyd  mai  sachaid  o wlan  ; 
ac  i’r  dyn  roddi  ergyd  iddi  â'i  law,  a theimlo  rhy w beth 
yn  ei  bigo ; a bernid  mewn  canlyniad,  mai  yr  yspar- 
dun  ar  sawdl  y gelain  ydoedd  hwn. 

Gall  yr  hanes  hwn  fod  yn  wir  gyda  golwg  a’r  y prif 
amgylchiadau,  er  nad  ydy w ond  traddodiad  o ben  i ben. 
Anhawdd  gennym  briodoli  i Syr  Marmaduke  Lloyd 
unrhyw  gyfranogiad  yn  y weithred  aethus,  gan  nad  beth 
oedd  yr  annogaeth  i'w  chyflawnu  : ond  nid  ydym  mor 
barod  i ryddau  ei  fab,  Syr  Francis  Lloyd ; oblegid  ym- 
ddengys  ei  fod  ef  wedi  ei  drwytho  yn  annuwioldeb  yr 
oes.  Er  ei  fod  wedi  priodi  â merch  i John,  Iarll  Car- 
berry,  yr  oedd  yn  byw  mewn  godineb  cyhoedd  gydag 
un  Bridget,  merch  Mr.  Leigh  o Gaerfyrddin ; o*r  hon 
y cafodd  amryw  blant.  Yr  oedd  ef  yn  Aelod  o’r  Sen- 
edd  Hir,  hyd  1643 : pryd  y darfu  iddo,  o herwydd  ei 
bleidgarwch  i'r  Brenhin,  gilio  o Dŷ  y Cyffredin,  er 

* Mewn  canlyniad  i lafariad  y pennill  uchod  gan  y Ficer,  credir  yn  gyffredin 
fod  y felldith  wedi  disgyn  yn  ffrwd  ar  Faesyfelin  ; er  prawf  o’r  hyn,  coff- 
heir  i’r  ty  a’r  tylwyth  syrthio  i ddinystr  buan  ; a phan  dynnwyd  ty  Maesy- 
felin  i lawr,  ac  y cymmerwyd  peth  o’r  defnyddiau  i adeiladu  palas  Fynnon- 
bedr  gerllaw  Llanbedr,  i’r  defnyddiau  liyn  ddwyn  y felldith  ar  y lle  hwnnw 
hefyd,  (i  berchennog  yr  hwn  yr  oedd  treftadaeth  Maesyfelin  wedi  disgyn,)  o 
herwydd  i’r  ty  hwnnw  syrthio  yn  ebrwydd  i adfeilion ; ac  hyd  y dydd  hwn 
y mae  yn  garnedd,  yn  cyflawn  atteb  i ddarluniad  y Beirdd, — 

“ Drain  ac  ysgall  mall  a’i  medd, 

Mieri  lle  bu  mawredd.” — 

Ieuan  Brydydd  Hir,  i Lys  Ifor  Hael. 

“ A mynych  yr  ych  o’r  iau 
A bawr  lawr  ei  barlyrau.” 

D.  Davies,  Castellhywel,  Cwymp  Ffynnonbedr. 


xl 


HANES  BYWYD 


byw  yn  esmwyth  gartref ; am  yr  hyn  y dirwywyd  ef 
yn  Goldsmiths,  Hall.  Fel  y soniwyd  yn  barod,  yr 
oedd  ei  bum"  chwaer  wedi  priodi,  a gadael  Maesyfelin; 
o ganlyniad,  gallwn  gasglu  nad  oedd  a wnelai  Mr. 
Samuel  Prichard  âg  un  o honynt  hwy.  O herwydd 
hynny,  y mae  yn  fwy  tebygol  mai  yr  ordderchwraig  a 
nodwyd  oedd  gwrthddrych  ei  serch  halogedig  ; oblegid 
yr  oedd  hi  eisioes  wedi  sathru  ar  foesoldeb  a chrefydd, 
ac  yn  arwain  bywyd  gwaradwyddus,  yn  groes  i gyf- 
reithiau  Duw  a dyn.  Nid  oes  un  achos  rhyfeddu,  fod 
y Ficer  yn  ddrwgdybus,  ac  yn  ofni  y gwaethaf,  pan  yr 
oedd  yn  gweled  ei  unig  fab  wedi  cael  ei  ddenu  i ym- 
gyfeillachu  âg  un  a rodiai  yn  ol  chwantau  ei  galon 
lygredig,  gan  ei  fod  yn  gwybod  fod  cf  Melldith  yr  Ar- 
glwydd  yn  nhŷ  yr  annuwiol,”  a bod  cf  dilyn  drygioni 
yn  tywys  i angau.” 

Wrth  ddilyn  hynt  Mr.  Samuel  Prichard  i’w  diwedd 
truenus,  yr  ydym  wedi  crwydro  ym  mhell,  o ran  trefn 
amser,  o’r  man  y troisom  o'r  ífordd ; am  hynny  y mae 
yn  rhaid  dychwelyd.  Gadawsom  y Ficer  mewn  llawn 
feddiant  o bob  dyrchafiad  a roddwyd  iddo  yn  ei  oes. 
Nid  oedd  ef  yn  gwenieithio  yn  rhagrithiol  i'r  mawrion, 
er  mwyn  codiad  yn  y byd  ; ymddengys  mai  gogoniant 
Duw  oedd  prif  wrthrych  ei  ymgais ; ond  fel  yr  oedd 
gwaethaf  y modd,  nid  dyna  egwyddor  amry w o Oífeir- 
iaid  yr  oes,  y rhai,  yn  eu  zel  dros  eu  lly  wiawdwr  gwladol, 
yr  hwn  a chwennychai  gael  arian  oddiwrth  yr  Eglwys- 
wyr  er  dwyn  ym  mlaen  gynlluniau  na  chymmeradwyid 
gan  y Senedd,  a anghofiasant  derfynau  priodol  gallu 
Brenhin  Lloegr  yn  ol  ífurfly wodraeth  y wlad,  ac  a aeth- 
ant  ym  mhell  o’u  lle,  drwy  geisio  profi  hawl  ddwyfol 
brenhinoedd  i lywodraeth  ben-arglwyddiaethol,  gan 
osod  bywydau  a meddiannau  y deiliaid  yng  ngallu  un 
dyn,  a hwnnw  yn  anghyfrifol  i gyfreithiau  y wlad.  Yn 
amser  brawdlys  y gwanwyn,  yn  1627,  traddododd 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


xli 


Offeiriad  o’r  enw  Mainwaring  ei  bregeth  nodedig,  a 
adwaenir  wrth  yr  enw  “ Ufudd-dod  Apostolaidd  yr 
hon,  oblegid  yr  egwyddorion  a gynnwysai,  a’u  tuedd 
i gyfyngu  ar  ryddid  y deiliaid,  a fu  yn  achos  o gynhwrf 
mawr  yn  y deyrnas,  ond  yn  fwy  neillduol  ym  mhlith 
y Puritaniaid,  y rhai  a hoffent  yn  fawr  gael  achos  i 
achwyn  yn  erbyn  y brenhin  a’i  gynghorwyr,  ym 
mhlith  y rhai  yr  oedd  Dr.  Laud,  yr  hwn  nid  yn  unig  a 
gymmeradwyai  yr  athrawiaethau  a ddysgid  gan  Main- 
waring,  ond  a adolygodd  y bregeth  cyn  ei  chyhoeddi, 
ac  a ofynodd  gan  yr  Árchesgob  Abbot,  am  ganiattad 
i’w  hargraphu  ; yr  hyn  a ommeddwyd  gan  y gwr  hy- 
naws  a chymmedrolhwnnw,am  yr  hyn  y difeddiannwyd 
ef  gan  y Brenhin  o’i  swydd  oruchel.  Ar  ol  hynny 
trowyd  at  Dr.  Montaigne,  Esgob  Llundain  ; ac  efe  a 
roddodd  ganiattad  i argraphu  y bregeth.  Yn  y flwy- 
ddyn  ganlynol,  pan  ymgynnullodd  y Senedd,  darfu  i 
Dŷ  y Cyffredin  wneuthur  cyfraith  dra  thraws-awdur- 
dodol  yn  erbyn  Mainwaring,  yr  hwn  a ddirwywyd  yn 
drwm,  am  bregethu  y chyhoeddi  y bregeth.  Y gweith- 
rediadau  hyn  a gynhyrfasant  y Brenhin  ; ac  er  dangos 
ei  anfoddlonrwydd,  nid  yn  unig  rhoddodd  faddeuant  i 
Mainwaring,  ond  hefyd  cyflwynodd  iddo  fywioliaeth 
werthfawr  Stamford  Bivers,  yn  Essex.  Yr  ymrafael 
hwn,  rhwng  gwyr  y Llys  a*r  Puritaniaid,  a wnaed  yn 
waeth  drwy  zel  gyfeiliornus  y ddwy  blaid,  y rhai 
oeddynt  yn  barod  i ddefnyddio  pob  moddion  cnawdol 
er  dwyn  ym  mlaen  eu  hamcanion  eu  hunain.  Yr  oedd 
lefain  Pabyddiaeth  o hyd  yn  gweithio  yn  eu  calonnau 
mewn  un  ffordd  neu’r  llall.  Yr  yspryd  gorthrymmus 
hwn  a ymdaenai  hefyd  drwy  y wlad ; ac  ni  ddihangodd 
hyd  yn  nod  Ficer  Llanymddyfri  rhag  ei  effeithiau.  Dy- 
wedir  i ni  gan  Mr,  Fenton,  yn  hanes  ei  daith  drwy  Sir 
Benfro,  yr  arferai  y Ficer  fy  w ar  brydiau  yn  St.  Kenox, 
pan  yr  oedd  yn  Ganghellwr  Tŷ-Ddewi ; a bod  y llan- 


xlii 


HANES  BYWYD 


nerch  gyfagos  i’r  tŷ,  yr  hwn  wedi  hynny  a arferid  fel 
llawr  nithio,  wedi  bod  yn  fynych  yn  lle  iddo  bregethu 
i gynnulleidfaoedd  rhy  liosog  i Eglwys  gyífredin  eu 
cynnwys ; oblegid  cymmaint  oedd  ei  boblogrwydd,  ac 
mor  ddwys  oedd  ei  ddull  yn  pregethu,  fel,  pan  ddeuai 
i aros  yn  Nhŷ-Ddewi,  yr  oedd  dan  yr  angenrheidrwydd 
o gael  pwlpud  symmudadwy  yn  y fynwent,  gan  fod 
corph  yr  Eglwys  Gadeiriol,  er  mor  ehang  ydyw,  yn 
rhy  gyfyng  iT  cynnulleidfaoedd  lliosog  ; am  yr  hyn,  o 
herwydd  penboethni  yr  amseroedd,  achwynwyd  arno 
yn  y Llys  Eglwysig.  Dywed  Mr.  Fenton  iddo  gael 
yr  hanesyn  uchod  gan  orwyr  i un  o wrandawyr  y Ficer, 
ym  mhlith  papurau  yr  hwn  y cafwyd  yr  amgylchiad 
wedi  ei  goffhau.  Ar  yr  achlysur  o draddodiad  un  o’i 
bregethau  rhagorol,  cyfansoddwyd  y pennill  canlynol, 
yr  hwn  y pryd  hynny  a adroddid  braidd  gan  bawb; — 

“ Y Ficer  o Llanddyfri, 

Wnaeth  bregeth  yn  Nhŷ-Ddewi, 

Na  fu’n  y byd  erioed  ei  gwell ; 

Hi  aeth  ym  mhell  trwy  Gymru.” 

Y mae  yr  hanes  am  erlyniad  y Ficer  yn  y Llys  Eg- 
Iwysig,  yn  cael  ei  gadarnhau  gan  rai  o’i  Ganau ; y 
rhai,  heb  ystyried  hynny,  y byddai  yn  anhawdd  deall 
yr  achos  o’u  cyfansoddiad.  Yn  y Gân  a elwir  “Gweddi 
mewn  cyfyngder/’  tu  dalen  323,  y mae  yn  dy  wedyd, 
gyda  ehyfeiriad  amlwg  at  ei  fod  yn  cael  ei  erlid  gan 
ry  w rai  heb  fod  o*i  gymmydogaeth  ei  hun, — 

“ Ti  ro’ist  gennad  i estroniaid 
Lwyr  amcanu  difa  f ’enaid, 

A’r  sawl  nad  wy’n  ’nabod  etto 
Lwyr  amcanu  fy  anrheithio, 

Rhai  na  wn  o b’le  eu  henyn, 

Rhai  na  wnaetho  i ddim  i’w  herbyn, 

Rhai  na  chanfu  erioed  fy  llygaid, 

Sy’n  amcanu  difa  f’enaid.” 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


xliii 


Er  y cwblj  rhodiai  y Ficer  mewn  cymmundeb  agos 
â Duw,  ac  ynddo  ef  yn  unig  yr  ymddiriedai  am  wared- 
igaeth  o'i  drallodion  ; ac  er  y gallasai  yn  hawdd, 
oblegid  ei  sefyllfa  uchel  yn  yr  Eglwys  ac  yn  y byd, 
gael  ei  gynnorthwyo  gan  lawer,  etto,  fel  y mae  nod- 
wydd  y morwyr  wedi  ei  chyífro  yn  dj^chwelyd  yn 
fuan,  ac  yn  cyfeirio  at  y gogledd,  felly  yn  ei  ofid  troai 
Mr.  Prichard  at  ei  Waredwr  am  gymhorth 

“Nid  wy’n  ceisio  help  gwyr  mawrion, 

Na  phennaethiaid,  na  th’wysogion, 

Ond  yn  unig  cymmorth  difrad 
Gennyt  ti,  fy  Nuw  a’m  Ceidwad.” 

Ac  ni  chafodd  ei  siommi  ycliwaith  yn  y Graig  ar  yr 
hon  y pwysai ; oblegid  yr  ydym  yn  cael,  yn  y Canau 
nesaf,  ei  fod  wedi  cael  cysur  arbennig  oddi  uchod  yn 
ei  drafferth,  yr  hyn  a grybwyllir  ganddo  mewn  iaith 
dra  barddonol ; — 

“ Helodd  angel  i’m  dad-dd’rysu, 

Rhoes  ei  Yspryd  i’m  diddanu  ; 

Tannodd  droswy’i  aden  hyfryd, 

Ac  fe’m  tynnodd  o’m  holl  ofid.” 

Darlunia  ei  erlidwyr  fel  “ gwyr  digrefydd,  a gwrag- 
edd  gwaedlyd,”  rhag  dichellion  a bradwriaeth  y rhai 
yr  oedd  efe  wedi  diangc  ; ac  yna  y mae  yn  priodoli  i 
Dduw  yn  unig  y gorchwyl  o ddatguddio  ac  aflwyddo 
eu  bwriadau  drygionus,  ac  yn  rhoddi  clod  i'w  enw 
gyda  gwresogrwydd  duwiol. — 

“ Clod,  a gallu,  diolch,  moliant, 

Gwir  anrhydedd,  a gogoniant, 

A fo  nos  a dydd  i’r  Drindod, 

Am  fy  nhynnu  maes  o drallod.” 

Oddiwrth  rai  o*r  amgylchiadau  a nodwyd,  y mae  y 
Parch.  John  Bulmer,  yn  ei  Ragymadrodd  i*w  Waith 
3aesonaeg,-“The  Beauties  of  the  Yicar  of  Llandoyery/’ 


xliv 


HANES  BYWYD 


wedi  gaiw  Mr.  Prichard  yn  rfFardd  Puritanaidd 
Cymru.”  Os  meddylir,  wrth  yr  enw  Puritan,  ddyn  o 
burdeb  neillduol  mewn  buchedd  ac  athrawiaeth,  y mae 
Mr.  Bulmer  wedi  talu  y parch  uchaf  a allai  i Mr. 
Prichard ; ond  gan  y defnyddir  y gair  yn  gyífredin  i 
arwyddo  Angliydffurfiwr , rhaid  iddo  faddeu  i’r  ysgrifen- 
ydd  presennol  am  gynnyg  dangos  fod  Mr.  Prichard  yn 
Eglwyswr  cysson,  mor  belled  ag  y gwyddai  efe  am 
bleidiau  eglwysig.  Ac  er  proíì  hyn,  gellir  cyfeirio  y 
darllenydd  at  dystiolaeth  un  ag  oedd  yn  sicr  o fod  yn 
gwybod  yn  fanylach  am  y Ficer  nag  y gall  Mr.  Bulmer, 
na  neb  arall  yn  yr  oes  hon ; sef  ei  gy doeswr,  Mr.  Stephen 
Hughes,  yr  hwn  a gyhoeddodd  Waith  y Ficer  gyntaf. 
Yn  y pennillion  a gyfenwa  efe  Cynghor  i*r  Llyfr/'  y 
mae  yn  dywedyd, 

“ Gwir  GoníFormist  oedd  dy  feistyr.” 

Er  fod  Mr.  Hughes  yn  Anghydífurfiwr  ei  hun,  y 
mae  yn  gobeithio  na  anghymmeradwyid  y Llyfr  oblegid 
hynny.  Yna  y mae  yn  myned  ym  mlaen  i brofi  cyd- 
ífurfiad  y Ficer  â'r  Eglwys,  yn  y pyngciau  hynny  a 
wrthwynebid  gan  yr  Ymneillduwyr  ; — 

“ ’ Rwyt  ti’n  crio  fynu’r  Gwyliau, 

’Rwyt  ti’n  dala  FFurf  Weddiau, 

’Rwyt  ti’n  gwa’wdd  rhai  i’r  Eglwysydd, 

’Rwyt  ti’n  lwo  Tadau  Bedydd.” 

Rhaid  ystyried  tystiolaeth  o fath  hon  yn  eithaf  cad- 
arn  dros  ymlyniad  diysgog  y Ficer  wrth  yr  Eglwys 
sefydledig  a'i  Gwasanaeth  ; ac  fe  allai,  trwy  ein  bod 
wedi  cyfFwrdd  â'r  matter  hwn,  na  byddai  yn  ammhri- 
odol  dwyn  ger  bron  syniadau  y Ficer  ei  hun  am  y rhai 
hynny  a grynhoent  gynnulleidfaoedd  i'w  gwrando  eu 
hunain  mewn  gwrthwynebiad  i*r  Eglwys,  oblegid  eu 


Y PARCII.  RHYS  PRICHARD.  x\v 

bod  yn  groes  i rai  pethau  yn  ei  disgyblaeth  a’i  gwasan- 
aeth.  Gyda  golwg  ar  y cyfry  w,  dy  wed, — 

“ Dos  i’th  Eglwys  blwyf  y suliau, 

A’th  holl  dylwyth  wrth  dy  sodlau.” 

“ Ar  y Sabboth  n’âd  hwy  i’r  Pebyll 
Lle  mae’r  deillion  yn  ymgynnull.” 

Fel  gwir  grediniwr  yng  Nghrist,  yroedd  Mr.  Prich- 
ard  dros  gadw  undeb  yr  Yspryd  yng  nghwlwm  tang- 
nefedd  ; a chan  ei  fod  yn  ystyried  Crist  fel  canolbwngc 
yr  undeb,  dymunai  ymgadw  oddiwrth  yr  athrawon 
hynny  a ymddeolent  o gorlan  apostolaidd  Eglwys 
Crist ; a diau  ei  fod  o gydwybod  yn  dal  y dylai  sefyd- 
liadau  crefyddol,  er  na  byddent  o osodiad  dwyfol,  gael 
eu  parchu,  os  na  byddent  yn  wrthwyneb  i Air  Duw  ; 
ac  wrth  wneuthur  hyn  yr  oedd  yn  dilyn  esiampl  ei 
Arglwydd  a'i  Feistr,  yr  hwn  a aeth  i'r  gyssegr-wyl* 
yn  Jerusalem,  er  bod  honno  o sefydliad  dynol.  Hefyd, 
yr  oedd  yn  barod  i geryddu  ac  argyhoeddi  ei  frodyr 
yn  y weinidogaeth,  ag  oeddynt  yn  esmwyth  arnynt 
yn  S'ion,  ac  yn  caru  eu  hesmwythder  a’u  cysur  tym- 
horol  eu  hunain,  o flaen  lles  ysprydol  y wladwriaeth. 
Dywed  traddodiad,  mai  yr  achos  o gyfansoddi  y 
llinellau, — 

“ Fe  wneir  peth  â chrochan  tyllog, 

Ni  wneir  dim  â ’ffeiriad  diog,” 

ydoedd  i’r  Ficer  geisio  gan  Offeiriad  cymmydogaethol 
weinyddu  yn  ei  le  ef,  pan  yr  oedd  yn  analluog,  o her- 
wydd  afiechyd  neu  ry w rwystr  rhagluniaethol  arall,  i 
gyflawnu  y gwaith  ei  hun  ; ond  i’r  cais  gael  ei  om- 


* Ioan  10,  22,  23.  Ac  yr  oedd  y gyssegr-wyl  yn  Jerusalem,  a’r  gauaf 
oedd  hi.  Ac  yr  oedd  yr  Iesu  yn  rhodio  yn  y deml,  ym  mhorth  Solomon.” 
Gwelir  hanes  sefydliad  yr  wyl  hon  yn  1 Maccab.  4,  59. 


xlvi 


HANES  BYWYD 


medd,  yr  hyn  a barodd  i Mr.  Prichard  adrodd  y geiriau 
uchod  yn  ddifyfyr,  y rhai,  ynghyd  â phennillion  eraill 
o'r  un  natur,  a wnant  i fynu  y Gân  ragorol  ar  Ddyled- 
swydd  Gweinidogion,  (tu  dal  466,)  yr  hon  a ddengys, 
gan  nad  pa  mor  gadarn  yr  oedd  y Ficer  o blaid  yr 
Eglwys  a’i  threfniadau,  nad  oedd  heb  sylwi  ar  feiau 
rhai  o’i  Gweinidogion,  a aethent  i'r  swydd  gyda  diben- 
ion  bydol  ac  annheilwng  ; oblegid  ni  arbedai  eu  hym- 
ddygiad,  ond  ceryddai  hwynt  yn  ddi-dderbyn-wyneb. 
Er  hynny,  nid  yw’  efe  yn  cynghori  plwyfolion  yr 
Offeiriaid  diog  ac  anfucheddol  hynny  i adael  yr  Eg- 
Iwys,  a dilyn  yr  athrawon  a ymadawent  â hi,  ond  yn  eu 
cymhell  i ddal  yr  athrawiaethau  a ddysgid  yn  ei  Gwas- 
anaeth,  eithr  ar  yr  un  pryd  i ochelyd  drwg  arferion  eu 
bugeiliaid. 

Lliosogrwydd  o bechodau  personol  a chwyddant  yn 
fuan  yn  bechodau  gwladol,  ac  fel  y cyfry w a dynnant 
i lawr  ddial  y nef  ar  y genedl  yn  gyffredinol,  ac  nid  ar 
bersonau  neillduol  yn  unig  ; ac  felly  y mae  y drwg  yn 
goddef  gyda'r  da,  tra  y mae  yr  Hollalluog  yn  gwlawio 
ar  y cyfìawn  a’r  anghyfiawn.  Y flwyddyn  1629  oedd 
yn  nodedig,  oblegid  y trallod  anarferol  a achoswyd 
gan  y gwlawogydd  trymion,  y rhai  a ddinystriasant 
gnwd  y ddaear,  nes  oedd  prinder  hyd  ar  fin  newyn  yn 
y wlad.  Heblaw  hyn,  darfu  i fawredd  y genedl  gael 
ei  ddarostwng  o herwydd  ffolineb  a dichellion  Dug 
Buckingham  ; yr  hwn,  er  mwyn  boddio  Pabyddion 
Ffraingc,  a drodd  yr  arfau  Prydeinaidd  yn  erbyn  y 
Protestaniaid  Ffrengig,  lle  y cawsant  yn  gyfiawn  eu 
gorchfygu  a'u  hammharchu,  er  bod  y rhan  fwyaf  a 
ymladdent  wedi  eu  gyrru  yno  yn  erbyn  eu  hewyllys. 
Parodd  y trallod  aJr  afìwyddiant  gwladol  hyn  gryn  an- 
foddlonrwydd  yn  y wlad ; ac  yr  oedd  un  blaid  yn  beio 
y llall  fel  achos  y drygfyd ; ond  y Ficer,  yr  hwn  a 
edrychai  ar  weithredoedd  dynion,  ac  a’u  pwysai  wrth 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD.  xlvii 

oleu  ac  yng  nghlorian  yr  Ysgrythyrau  Sanctaidd,  a 
ymdrechai  hyd  eithaf  ei  allu  i dawelu  yr  aflonyddwch* 
ac  yn  ddiarswydd  cyhoeddai  mai  pechodau  y bobl  oedd 
gwir  achos  y trallodau  mawrion  a syrthient  ar  y genedl ; 
oblegid  yr  oedd  y trigolion  wedi  dychwelyd  yn 
awyddus  at  eu  hen  halogedigaeth,  ar  ol  dangos  peth 
diwygiad  yn  amser  y pla  a fuasai  yn  y wlad  ychydig 
cyn  hynny ; amcanai  yntau  ddangos  mai  mewn  can- 
lyniad  i hyn  yr  oedd  yr  Arglwydd  yn  cospi  trosedd- 
wyr  ei  gyfreithiau  â’r  newyn  a’r  cleddyf.  Y mae  y 
Canau  a gyfansoddodd  efe  ar  yr  amser  hwn,  (gwel  tu 
dal.  348,)  yn  arddangos  darlun  alaethus,  ond  rhy  ŵir, 
fel  y mae  lle  i gredu,  o'r  anfoesoldeb  a ffynnai  i raddau 
helaeth  ym  mysg  pob  graddau  ; cyhuddai  ei  gydwlad- 
wyr  mewn  modd  arbennig  o ymollwng  i bellder  braw- 
ychus  gyda’r  pechodau  o lythineb  a meddwdod.  Yn 
y Canau  dan  sylw  y mae  Mr.  Prichard,  mewn  modd 
tra  dwys,  yn  dangos  yr  angenrheidrwydd  o edifeirwch 
trwyadl,  ac  ymostyngiad  ger  bron  y Creawdwr  digllon ; 
ond,  hyd  ag  y gellir  casglu,  ychydig  iawn  o effaith  a 
gafodd  ei  gynghorion  a'i  rybuddion,  oblegid  yn  yr 
amser  hwnnw  yr  oedd  crefydd  yn  dra  isel  yn  y wlad ; er 
hynny,  yn  y flwyddyn  ganlynol  torrodd  gwawrnewydd 
a gogoneddus  o oleuni  ysprydol  ar  y Dywysogaeth,  a 
hon  oedd  y ffynnon  bur  a nefol  o’r  hon  y tynnai  y Ficer 
yr  hyfforddiadau  moesol  a chrefyddol  a gynnwysir  yn 
ei  Ganau.  Daeth  y fendith  fawr  hon  o'r  diwedd  i bob 
Cymro,  drwy  gyhoeddiad  y Bibl  yri  yr  iaith  Gymraeg, 
am  bris  mor  isel,  fel  y gallasai  y rhan  fwyaf  o'r  werin 
ei  brynu.  Dygwyd  hyn  oddi  amgylch  drwy  haelioni 
a gwladgarwch  Syr  Thomas  Middleton/*  a Rowland 


* Syr  Thomas  Middleton  oedd  drydydd  mab  i Richard  Middleton,  llywydd 
Castell  Dinbych,  dan  deyrnasiad  Edward  VI.,  Mary,  ac  Elizabeth.  Yr  oedd 
ef  yn  un  o dri  brawd  a fuant  yn  addurniadau  nodedig  i’r  Dywysogaeth,  am 


xlviii 


HANES  BYWYD 


Heylin,  y rhai  ar  y pryd  oeddynt  yn  ddau  o Henuriaid 
Llundainj  ac  a fuant  yn  y draul  o ddwyn  allan  ar- 
graphiad  helaeth  o’r  Bibl  Cymraeg  i’w  gwerthu  am 
bum’  swllt  yr  un.  Y rhodd  werthfawr  hon,  a gafodd 
y Cymry  yn  anrheg  gan  eu  dau  gyd-wladwr  urddasol, 
a roesawid  gydag  hyfrydwch  calon  gan  y Ficer  : a’r 
amgylchiad  hwn,  fel  y mae  yn  eglur,  a barodd  iddo 
gyfansoddi  ei  Gân  ynghylch  dysgu  darllen  gair  Duw\ 
Cyn  hyn  yr  oedd  y Bibl,  o herwydd  ei  faint  a*i  bris, 
ym  mron  bod  yn  llyfr  seliedig  i’r  Cymry,  oblegid  nid 
oedd  ond  dau  argraphiad  wedi  eu  cyhoeddi  cyn  yr  am- 
ser  hwn,  y cyntaf  o ba  rai  íi  ddaethai  allan  ynghylcli 
pedair  blynedd  ar  ddeg  cyn  i Mr.  Prichard  gael  Ficer- 
iaeth  Llanymddyfri,  a’r  ail  yn  y flwyddyn  1620;  ac  nid 
oedd  y ddau  argraphiad  ond  prin  digon  i ddiwallu  yr 
Eglwysi  Cymreig;  ac  er  mwyn  gwneuthur  y diffyg 
hwn  i fynu  mewn  rhyw  raddau  y cyfansoddodd  y 
Ficer  lawer  o’i  Ganau,  y rhai  a gynnwysant  gymmaint 

0 hanesyddiaeth  ysgrythyrol,  addysgiadau  moesol,  a 
duwinyddiaeth  athrawiaethol  #c  ymarferol,  fel  y dy- 
wedwyd  yn  dra  phriodol  gan  un  ag  oedd  yn  llafurio  yn 
y winllan  ym  mhen  mwy  na  chan'  mlynedd  ar  ei  ol,* 
eu  bod  yn  cynnwys  hufen  y Bibl. 

Gan  fod  yspryd  plaid  yn  parhau  i gynnyddu  yn  y 
deyrnas  i radd  uchel,  nid  yw  yn  achos  syndod  mawr 

1 lawer  gael  eu  dallu  gan  ragfarn,  a’u  tueddu  gan 
gynhyrfíadau  cnawdol,  i fod  yn  gyfranogion  mewn 

un  o ba  rai,  yr  hwn  a alwai  ei  hun  Gwilym  Ganoldref,  y mae  son  yn  tu  dal. 
xxiii  o’r  Llyfr  hwn.  Y brawd  arall  oedd  y tra  adnabyddus  Syr  Hugh  Middle- 
ton,  yr  liwn  a ddygodd  yr  afon  newydd  i Pentonville  yn  Llundain,  yn  y 
flwyddyn  1613,  aryr  un  diwrnod  âg  y dewiswyd  Syr  Thomas  Middleton  yn 
Arglwydd  Älaer  y ddinas.  Nid  yw  yn  annhebyg  i‘r  Ficer  ddyfod  yn  gydna- 
byddus  â Syr  Thomas,  pan  fu  yn  Llundain  yn  amsery  pla.  Y boneddig  arall, 
Mr.  Rowland  Heylin,  oedd  enedigol  o Bentref  Heylin,  yn  swydd  Dref.aldwyn. 
Bu  Syr  Thomas  Middleton  farw  yn  y flwyddyn  1666,  yn  bedwar  ugain  mlwydd 
oed. 

* Y Parch.  Peter  Williams,  M.A.  Awdwr  yr  Esponiad  ar  y Bibl. 


y PARCII.  RHYS  PRICHARD. 


XÜX 


gweithredoedd,  y rhai  yn  ddiammeu  y buasent  yn  eu 
íheiddío  o*u  calon,  pe  buasent  yn  gweddio  am  gyfar- 
wyddyd  yr  Yspryd  Glân  i'w  cydmaru  â Gair  Duw  ; 
ond,  ysywaeth,  tymherau  dynol  a phenboethni  a gaw- 
sant  y llaw  drechaf,  fel  y darfu  i'r  Dr.  Laud,  o ran 
eiddigedd  oblegid  iddo  dybied  fod  un  o’r  barnwyr  wedi 
troseddu  ar  hawl  y brenhin,  a breiniau  y Llys  Eg- 
lwysig,  mewn  pwngc  a berthynai  i fanylach  sancteidd- 
iad  o*r  Sabboth,  gyduno  âg  eraill  i ail  gyhoeddi  Llyfr 
y Chwareuyddiaethau,  yn  1633;  ond  er  hynny  addefir 
i'r  Dr.  Laud  osod  gorchymmyn  y brenhin  mewn 
gweithrediad  gyda  llawer  o diriondeb,  yn  neillduol  yn 
ei  Esgobaeth  ei  hun.  Yr  oedd  llawer  o weision  íFydd- 
lon  yr  Arglwydd  a ystyrient  y gwnaethent  fwy  o barch 
i*w  llywiawdwr  gwladol,  drwy  esgeuluso  yn  hytrach 
nag  ufuddhau  ei  orchymmyn ; Offeiriaid  eraill  a ddar- 
llenent  y Cyhoeddiad,  fel  y gorchymmynid,  ac  yn 
uniongyrchol  ar  ei  ol  darllenent  y pedwerydd  gorch- 
ymmyn,  gan  ychwanegu,  tfíFelly  clywsoch  yr  hyn  a 
ddywed  dyn,  a*r  hyn  a orchymmyna  Duw.  Arglwydd 
trugarha  wrthym,  a gostwng  ein  calonnau  i gadw'r 
gyfraith  hon;,>  a rhai  eraill  a adawsant  yr  Eglwys,  ac  a 
ymunasant  â'r  Puritaniaid.  Nid  oes  gennym  goffa- 
dwriaeth  bendant  pa  fodd  yr  ymddygodd  y Ficer  ar 
yr  achlysur  hwn  ; ond  nid  y w yn  annhebyg  i’w  Esgob, 
Dr,  Field,  yr  hwn  oedd  yn  wladgarwr  enwog,  ac  yn 
ddyn  crefyddol  a chyfiawn,  beidio  rhoddi  gorchym- 
myn  caeth  ar  fod  i'r  Cyhoeddiad  brenhinol  gael  ei 
ddarllen  yn  ei  Esgobaeth  ; eithr  gallwn  fod  yn  11  ed  sicr 
fod  ymddygiad  y Ficer  yn  gydunol  â'i  arafwch  cyff- 
redin,  a'i  barch  i orchymmynion  Duw,  gan  fod  gennym 
ddigon  o amlygder  nad  oedd  neb  yn  fwy  eiddigus  nag 
ef  dros  sancteiddiad  y Sabboth,  fel  y mae  ei  gyfansodd- 
iadau  yn  tystio,  yn  y rhai  y mae  yn  dywedyd  wrth  y 
y rhai  a fynnent  chwareu,  am  Chwareu  drannoeth,” 


I 


IIANES  BYV7YD 


ac  nid  ar  ddydd  yr  Arglwydd.  Pa  fodd  bynnag, 
darfu  i wall-drefn  Gweinidogion  y llywodraeth,  a 
phoethder  pleidiol  y Puritaniaid  (nifer  y rhai  erbyn 
hyn  oedd  wedi  ei  ychwanegu  yn  fawr  gan  ddynion  a 
gymmerent  arnynt  fod  yn  dra  chrefyddol,  ac  a wnaent 
ymddangosiad  gor-sancteiddiol,  er  mwyn  cuddio  eu 
drwg-ewyllys  i’r  brenhin)  beri  cryn  fraw  ym  meddyl- 
iau  y rhai  a chwennychent  weled  heddwch  yn  y wlad- 
wriaeth  ; ond  mor  lleied  oedd  yr  awydd  am  gy mmodi 
a ddangoswyd  gan  bob  un  o’r  pleidiau,  fel  y gwelid  y 
rhwyg  yn  helaethach  ar  ddiwedd  pob  blwyddyn  ; a 
phell  odcîiwrth  dawelu  yr  ymryson  yn  y parthau.hyn, 
yn  1635,  oedd  y gwaith  o bennodi  y rhagddy wedecìig 
Roger  Mainwaring  i Esgobaeth  Tŷ-Ddewi.  Etto 
darfu  i*r  amgylchiad  hwn  fod  yn  foddion  i ddwyn  ym 
mlaen  gydnabyddiaeth  rhwng  teulu  yr  Esgob  newydd 
ac  eiddo  y Ficer,  yr  hon  a aeth  yn  gyfathrach,  drwy 
briodas  Mr.  Thomas  Mainwaring,  mab  i’r  Esgob,  âg 
Elizabeth,  merch  Mr.  Samuel  Prichard.  Nid  yw  yn 
ammhosibl  fod  Mr.  Samuel  Prichard,  dihenydd  ech- 
rydus  yr  hwn  a goffawyd  yn  barod,  yn  fyw  y pryd 
hwnnw,  gan  ein  bod  yn  cael  ei  enw  wrth  weithred  a 
ysgrifenwyd  ynghylch  tair  bîynedd  cyn  dyrchafitîd  Dr. 
Mainwaring  i Esgobaeth  Tŷ-Ddewi.  Wrth  swn  ei 
lythyr  at  ei  dad,  yr  hwn  a roddwyd  yn  tu  dalen  xxv, 
y mae  yn  debyg  nad  oedd  yr  amser  hwnnw  wedi  priodi; 
ond,  a gadael  ei  fod  wedi  ymuno  mewn  priodas  â Miss 
Harding  yn  fuan  ar  ol  ysgrifennu  y llythyr  hwnnw  yn 
1623,  a chaniattau  dwy  flynedd  ar  bumtheg  cyn  y 
byddai  yn  debyg  i’w  ferch  briodi,  dygid  priodas  Mr. 
Mainwaring  âg  Elizabeth  Prichard  mor  ddiweddar  a’r 
flwyddyn  1640  o leiaf,  yr  hon  oedd  flwyddyn  dra 
phwysig  i'r  Esgob  Mainwaring:  oblegidy  mae  Walker, 
yn  ei  lyfr  a elwir  “ Sufferings  of  the  Clergy,”  yn  dy- 
wedyd  äm  dano  fel  hyn  : — “ Ond  nid  oedd  y blaid  Se- 


Y PARCH.  RIIYS  PRICIIARD. 


lî 


neddol  yn  anghofus  o hono ; ac  yn  1640  ail-ddechreu- 
wyd  ei  ofìdiau  yn  y Senedd  ; ac  er  mai  yr  hen  dram- 
gwydd  oedd  sail  yr  erledigaeth  hon,  etto  dygasant  yn 
ei  erbyn  gyhuddiadau  newyddion,  ynghylch  Ymarfer- 
iadau  Pabaidd,  cyfeillachu  â Phabyddion,  a bod  yn 
rhy  gymdeithasgar  a llawen.,>  O herwydd  yr  hyn, 
fel  y dywed  Lloyd,  awdwr  hanes  ei  fywyd,  ífdaliwyd 
ef  yn  ddisymmwth,  carcharwyd  ef  yn  greulon,  dirwy- 
wyd  ef  yn  drwm,  yspeiliwyd  ef  yn  ormesol,  ac  ymlid- 
iwyd  ef  o le  i le  yn  ddibaid.”  Y Senedd  hon,  a fu  yn 
achos  o*r  trallodion  hyn  i’r  Esgob  Mainwaring,  oedd 
yr  un  nodedig  a elwir  y Senedd  Hir,  trwy  weithred- 
oedd  melldigedig  yr  hon  y darfu  i’r  cymmylau  o anfodd- 
lonrwydd,  y rhai  am  flynyddau  oeddynt  wedi  bod  yn 
rhag-arwyddo  drwg  i’r  Eglwys  a'r  frenhiniaeth,  ym- 
dewychu  a duo,  fel  yr  oeddynt  yn  dangos  dynesiad 
tymhestl  a gy nhyrfai’r  genedl  trwyddi.  Pethau  nad 
ymddangosent  ar  y declireu  ond  ysgafn,  wrth  edrych 
arnynt  trwy  ddrych  rhagfarn,  a welid  yn  ddrygau 
aruthrol,  nad  oedd  dim  llai  na  gwaed  a wnai  iawn  am 
danynt. 

Ar  ollyngiad  y Senedd  cyn  hon,  ym  mis  Mai,  1640, 
darfu  i Gymmanfa  yr  Offeiriaid  eistedd  dros  fis  yn 
hwy,  a phleidleisiwyd  dros  roddi  cymhorth  i’r  brenhin 
er  gostegu  y terfysg  a dorrasai  allan  ym  mhlith  ei  ddeil- 
iaid  Albanaidd.  Er  nad  oedd  y weithred  hon  yn 
rhwymiadol  ar  y wlad  yn  gyffredin,  yr  oedd  i raddau 
yn  rhwymo  yr  Offeiriaid  ; a thebygol  iddi  gael  ei  hys- 
tyried  felly  ga n y Ficer  Prichard.  Gollyngwyd  y 
Senedd  a nodwyd,  heb  ganiattau  dim  at  wasanaeth  y 
deyrnas,  fel  y byddid  yn  arferol  o wneuthur,  fel  yr 
oedd  yn  rhaid  i'r  brenhin  ymddibynnu  ar  yr  hyn  a 
roddid  ac  a echwynid  iddo  gan  ei  gyfeillion,  er  cynnal 
ei  ail  ymgyrch  yn  erbyn  yr  Alban.  Digofaint  personol, 
siomedigaeth,  a drwg-anwydau  eraill  a darddant  o 


lii 


IIANES  BYWYD 


galon  dyn  llygredig,  a liosogent  y blaid  honno  o ddyn- 
ion  anghymmodlon  o wahanol  dueddiadau,  a unid  â’u 
gilydd  dan  rwymyn  casineb  at  y llywodraeth  mewn 
Eglwys  a Gwladwriaeth.  Yn  y modd  hwn,  hyd  yn 
nod  hen  gyfaill  y Ficer,  Iarll  Essex,  ar  ol  bod  unwaith 
yn  llywyddu  byddin  y brenhin,  gan  ystyried  ei  fod  yn 
caelei  iselhau,  yn  y lle  cyntaf,  drwy  na  chawsai  ei  ben- 
nodi  yn  swyddog  ar  y fyddin  grybwylledig  a anfon- 
wyd  i’r  Alban,  ac  wedi  hynny  drwy  arwyddion  eraill  o 
anghof  ac  esgeulusdod,  a dueddwyd  i gymmeryd  blaen- 
oriaeth  lluoedd  y Senedd  yn  erbyn  ei  frenhin,  er  nad 
oedd  o ran  egwyddorion  yn  groes  i’r  grefydd  Sefyd- 
îedig  na’r  frenhiniaeth,  fel  yr  hyspysir  i ni  gan  ei  gyd- 
oeswr,  Arglwydd  Clarendon.  Meddai  ef,  ÍC  Yr  oedd  y 
digofaint  rhwng  Iarll  Essex  a’r  Archesgob  (Laud)  a 
rhai  eraill  o’r  Esgobion,  yn  hytrach  o natur  bersonol 
nag  o gasineb  cyífredinol  at  Weinidogion  yr  Eglwys ; 
ond  at  eraill  o honynt  dangosai  barch  ac  anwyldeb 
mawr,  megis  yr  Esgob  Moreton,  Esgob  Hall,  a rhai 
Esgobion  eraill  ag  oedd  yn  llai  dros  ífurfiau  ; ac  yr 
oedd  hefyd  mor  bleidiol  ag  un  dyn  i’r  Llyfr  Gweddi 
GyíFredin,  a phob  amser  yn  gorchymmyn  i’w  weision 
wrando  arno  gydag  ef  pan  fyddid  yn  ei  ddarllen  ; ac 
yn  wastad  byddai  ei  Gaplan  Teuluaidd  yn  GydfFurfiwr 
trwyadl,  ac  yn  ysgolhaig  da.” 

Dywed  Arglwydd  Clarendon  liefyd,  i gyfeillion  y 
brenhin,  yn  nechreu  y rhyfel,  roddi  iddo  anrhegion 
îawer,  gan  obeithio  y byddai  iddynt,  drwy  ymegniadau 
anghyfFredinol,  lethu  holl  hyder  y blaid  Seneddol  am 
oruchafiaeth.  Crybwyllir  hefyd  yn  barchus  am  hael- 
ioni  cyff'redinol  Tywysogaeth  Cymru  gan  yr  un  hanes- 
ydd.  Y gorchymmyn  cyntafam  godi  lluoedd  ac  arian 
at  achos  y brenhin,  a wnaed  rhwng  Mai  15  a Gorphen- 
haf  15,  1642.  Gwasgodd  hyn  yn  drwm  ar  yr  Offeir^. 
iaid  a gyfrannasent  eisioes  yn  helaeth  at  anghenrheid- 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


liii 


iau  y brenhin.  Rhaid  bod  y llythyr  canlynol,  yr  hwn 
sydd  etto  ar  glawr  yn  ysgrifenlaw  y Ficer,  wedi  ei 
ysgrifennu  yn  agos  i’r  amser  a nodwyd ; ond  ni  ellir 
gwybod  pa  mor  agos,  gan  nad  yw  y dydd  na’r  flwydd- 
yn  wrtho  : er  hynny  y mae  yn  profi  gyda  pha  blaid  yr 
oedd  y Ficer  o gydwybod  yn  ochri. 


“To  the  Riglit  woorth: 
his  much  Honored — 
frind,  Doctor  01yver 
Lloyd,  Adyocat  to  his 
May.  Prince  at  Carmar: 
then,  present 
these 

Noble  Doctor 

«ny  Service  rememberd  with  many  thanks  for  ali  favours 
wheras  I am  so  far  over  Rated  in  the  taxations  ymposed 
vpon  me,  that  all  the  meanes  I haue  in  ij°  years  to  come  are 
not  able  to  discharge  my  Taxations  for  this  yeare  pesent  I am 
to  desire  you  to  shew  me  so  much  favour,  (in  regards  my 
lame  leg  will  not  pmitt  me  to  come  in  pson,)  as  to  pesent  this 
my  Petition  to  the  Comissioners  of  Aray  and  to  desire  them 
to  ponder  my  Greevances  therin  expressed  : and  so  to  Qua- 
lifie  those  excessiue  Rates  proportionable  to  my  Abilitie  and 
agreeable  to  the  Rates  that  is  assessed  vpon  others  that  are 
my  Equalls  in  the  countie. 

The  most  of  all  my  Meanes  is  in  Deiries  or  little  farmes, 
from  whence  I gett  no  moneys,  but  Corne  and  Catell,  which 
I haue  freely  spent  theese  three  years  in  entertayning  the 
Ring’s  partie  and  wish  I had  more  for  them,  I Rcceived  not 
in  moneys  one  humdred  pounds  these  ij°  years  of  all  the 
meanes  I haue  yet  my  taxations  this  yeare  comes  to  more 
than  200£,  I am  willing  to  pay  as  much  as  any  of  my  rank, 
And  desire  that  I be  not  overcharged  above  my  A.bilitie„ 
I receiued  not  these  ij°  last  years  from  my  Spirituall  meanes 
as  much  iis  payd  my  Curats  wages : nor  from  my  temporal 


îiv 


HANES  BYWYD 


estat  as  much  as  payd  the  third  pt  of  my  Contributions,  but 
was  fayne  to  shift  and  borow,  Therefore  I humbly  desir  e 
that  these  things  may  he  considered,  and  that  my  taxations 
be  proportionable  to  the  taxations  of  those  that  are  of  my 
abiiitie,  So  craving  your  kind  furtherance  herein,  I humbly 
take  leave  and  ever  rest 

your  Humble  Servant 


Cafwyd  yr  ysgrifen  wreiddiol  o’r  llythyr  uchod,  rai 
blynyddau  yn  ol,  yng  Nglanty  wi,  ym  mhlwyf  Myddfai, 
ym  mha  le  y bu  un  o hiliogaeth  y Ficer  yn  byw  gynt, 
ac  y mae  yn  awr  ym  mherchennogaeth  yr  ysgrifenydd, 
i'r  hwn;  o garedigrwydd,  y rhoddwyd  ef  gan  y Parch. 
D.  W.  Jeffreys,  o Lansantffraid  fawr,  ( St.  Brides 
Major ,)  Morganwg.  Oddiwrth  y llythyr  hwm,  gwelir 
fod  y Ficer  Prichard  mor  ffyddlon  gwr  dros  ei  frenhin 
a neb  yn  y deyrnas ; oblegid  yr  ydym  yn  canfod  ei 
fod  wedi  rhoddi  y rhan  fwyaf  o'r  hyn  a dderbyniodd 
am  dair  blynedd  i gynnorthwyo  yr  achos  brenhinol,  ac 
y buasai  yn  dda  ganddo  pe  meddasai  ragpr  i'w  roddi 
i’r  un  diben.  Er  y cwbl,  yn  ofer  y bu  iddo  ef  ac  eraill 
o Weinidogion  ffyddlon  yr  Eglwys,  am  heddychlondeb 
a duwioldeb  y rhai  nis  gall  fod  un  amheuaeth,  ym- 
drechu  rhwystro  ffrwd  ‘ddinystriol  gwrthryfel ; ac  yn 
llwyr  ofer  y darfu  i rai  eraill,  a gyffroid  gan  zel  uwch- 
law  gwybodaeth,  osod  i fynu  ddisgyblaeth  ry  lem, 
er  cynnal  seremoniau  a ffurfiau  yn  fanylach  nag  erioed, 
a hynny,  fel  y golygent  hwy,  i’r  diben  o attal  cynnydd 
y terfysg;  oblegid,er  y cyfan,myned  ynfwy,yn  llettach, 
ac  yn  gryfach  yr  oedd  y llifeiriant,  gan  dynnu  iddo  ei 
hun  ffrydiau  halogrwydd  ac  annuwioldeb  y wlad,,  nes  y 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


1 V 


torrodd  holl  rwymau  cymdeithas,  ac  y llanwodd  y tir  o 
alar,  griddfan,  a gwae ; ac  ni  orphenwyd  gwaith  din- 
ystr,  nes  dinoethi  seiliau  yr  Eglwys,  a thaflu  y Gre- 
fydd  Sefydledig  a’r  Orsedd  i'r  un  pentwr  o adfail. 

Y tro  olaf  yr  aeth  y Ficer  i Dŷ-Ddewi,  oedd  ar  yr 
ail  o Awst,  1643  ; pryd  yr  aeth  ei  gyfaill,  yr  Esgob 
Owen  o Lasallt,  gydag  ef.  Ond  cyn  hyn  yr  oedd  y 
Dywysogaeth  wedi  cael  teimlo  chwerwder  y Rbyfel 
Gwladol  ; oblegid  yr  oedd  byddin  y Senedd_,  dan 
lywyddiaeth  y Milwriad  Laugharne,  wedi  gorchfygu 
plaid  y Brenhin  yn  swydd  Benfro,  ac  wedi  cymmeryd 
llawer  yn  garcliarorion,  ym  mhlith  y rhai  yr  oedd  un  o 
gyd-swyddwyr  y Eicer  yn  Nhŷ-Ddewl,  sef  yr  Arch- 
ddiacon  Rudd,  yr  hwn,  yn  llechres  y carcharorion,  a 
ddynodir  fel  “ Malignant  Priest”  yr  hyn  a ddengys  pa 
deimladau  a goleddid  gan  y Puritaniaid  at  flaenoriaid 
yr  Eglwys.  Gwelir  syniadau  y Ficer  am  y terfysgwyr 
hyn,  yn  ei  Gân  am  y Gwrthryfel,  tu  dal.  533 ; ac  ar  ol 
iddynt,  trwy  ragrith  a thwyll,  ymgodi  yn  blaid  wadol, 
yr  oedd  yntau,  o herwydd  ei  sefyllfa  eglwysig,  yn  ofni 
syrthio  yn  aberth  i'w  dialedda’u  gwangc.  Y mae  yn 
eithaf  tebyg,  mai  oddiar  ddycliryn  rhag  y byddai  i’r 
Gwrthryfelwyr  gymmeryd  gafael  yn  ei  feddiannau, 
y darfu  iddo  arwyddo  Gweithred,  er  rhoddi  y rhan 
fwyaf  o’i  gyfoeth  i’w  ŵyr,  Rice  Prichard,  yr  hwn  oedd 
fab  i Mr.  Samuel  Prichard,  ac  ar  yr  amser  hwnnw  yn 
byw  yn  Stroudwater,  yn  swj^dd  Gaerloyw.  Ni  cheir 
unrhyw  grybwylliad  am  dano  ond  yn  y Weithred  dan 
sylw^  y1’  hon  a ddyddiwyd  Hydref  19,  1643,  ac  a gof- 
restrwydar  y 24  o'r  un  mis,  o flaen  Syr  Henry  Jones, 
Marchog  a Barwnig ; David  Gwyn,  Yswain;  a John 
Lloyd,  Uchelwr ; yn  Abermarlais,  swydd  Gaerfyrddin. 
Tystia  y Weithred  fod  Mr.  Prichard,  o herwydd  y 
serch  aT  cariad  naturiol  oedd  ganddo  at  ei  ŵyr,  a’i  eti- 
fedd  mewn  ymddangosiad, Rice  ap  Richard,  o Strowd- 


lvi 


HANES  BYWYD 


water,  yn  swydd  Gaerloyw,  Uchelwr/,  yn  rhoddi 
iddo  amry w diroedd  a enwir  ynddi,  ac  a wnaent  i fynu 
y rhan  fwyaf  o dda  bydol  y Ficer.  Rhaid  casglu  i'r 
ŵyr  hwn  yn  fuan  farw  yn  ddiblant ; oblegid,  ym  mheri 
tua  blwyddyn  ar  ol  hyn,  yr  ydym  yn  cael  yr  un  tiroedd 
yn  cael  eu  rhoddi  mewn  ewyllys  gan  y Ficer  ei  hun, 
rhwng  amryw  bersonau  a pherthynasau  eraill;  a chan  ei 
fod  yn  debyg  mai  yr  Ewyllys  hon  yw  y Weithred  ddi- 
weddaf  a arwyddwyd  gan  y Ficer  cyn  ei  farwolaeth, 
rhoddwn  gyfieithad  talfyrredig  o honi,  gan  gadw  yn 
ofalus  at  y dull  gwreiddiol  o ysgrifennu  enwau  y per- 
sonau  a’r  lleoedd. — 

“Yit  ©ufco.  '£men.  Yr  ail  ddydd  o Ragfyr,  ym 
mlwyddyn  ein  Harglwydd  1644.  Myfi,  Rees  Prichd.  o dref 
Llanymddyfri,  yn  swydd  Gaerfyrddin,  ac  o Esgobaeth  Ty- 
Ddewi,  Offeiriad,  yn  glaf  o gorph,  ac  o gof  iach  a pherffaith, 
(clod  a mawl  a fyddo  i’r  Hollalluog  Dduw,)  wyf  yn  gwneuthur 
fy  Ewyllys  ddiweddaf  yn  y duli  a’r  modd  a ganlyn  : — 

Yn  gyntaf,  yr  wyf  yn  cyflwyno  fy  enaid  i’r  Hollalluog  Dduw, 
fy  Nghreawdwr  a’m  Prynwr,  a’m  corph  i’w  gladdu  yn  Gristion- 
ogol.  Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  ac  yn  gadael  at  adgyweirio 
Eglwys  Gadeiriol  Ty-Ddewi,  8p.  8s. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  ac  yn  gadael  i Gwenllian  Pritchard, 
fy  ngwraìg  briod,  fy  holl  dyddyn  a elwir  Tyr  y Maes  Llydan, 
yn  awr  neu  yn  ddiweddar  yn  llaw  Rees  David  Pritchard ; ac 
hefyd  yr  holl  dyddyn  arall  yn  awr  yn  llaw  Ritherch  Howell, 
ynghyd  â’m  dwy  felin  falu,  a’r  ddau  darn  o dir  sydd  wrth  y me- 
linau  hynny  ; yn  gystai  a’r  holl  diroedd  a sicrhawyd  iddi  o’r 
blaen  fel  ei  chyfran,  o herwydd  ei  phriodas  â mi;  ynghyd  a’r 
cwbl  a ‘berthynant  i'r  cyfry w diroedd,  o fewn  tref  Llanymddyfri, 
a phlwyf  Liandingad,  yn  swydd  Gaerfyrddin,  o fewn  y ffiniau 
a’r  terfynau  oedd  iddynt  gynt  ac  yn  bresennol,  i’w  meddiannu 
gan  fy  rhagddywededig  wraig  dros  ei  bywyd  yn  unig ; ac  yn 
uniongyrchol  ar  ol  ei  marwolaeth  i fyned  i Roger  Maynwaring, 
mab  Thomas  Maynwaring,  Uchelwr,  yn  unig  dros  ei  fywyd  ; ac 
wedi  ei  farwolaeth,  i’w  etifeddion  o’i  gorph,  wedi  eu  cenhedlu 
yn  gyfreithlon,  dros  byth;  ac  yn  niffyg  y cyfryw  etifeddion,  Äi 
etifeddion  Eliz.Manwaring,  ei  fam,  wedi  eu  cenhedlu  yn  gyfreith- 
lon,  dros  byth  ; ac  yn  niffyg  y cyfry w etifeddion,  i’m  hetifedd- 
ion  cyfreithlon  i dros  byth. 

He/yd,  yr  wyf  yn  rhoddi  ac  yn  gadael  i’r  dywededig  Roger 
Maynwaring,  yr  hoil  dir  a elwir  Allt  Tingad,  yn  ddiweddar  yn 
llaw  Jocas  Morgans;  ynghyd  â’r  holl  gaeau,  neu  leiniau  o dir, 
a adnabyddir  wrth  yr  amrywiol  enwau,  Y Crofft,  Estang  y 
Gwydde,  Kae  Evan  Hen,  Kae  Wm.  By, — Park  y Ýallen,  Kae 
j>en  y bont,  y Kae  Glaisione,  Ddwy  Erw  Vawr,  Kae  John  Tho- 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


lvii 


mas,  yr  Estang  Vach,  Kae  brenhin,  Kae  Pedwer  Derwen,  Tyr  y 
Paul,  Close  Shenkin,  a Kae  Penyayne,  ynghyd  â’r  holl  dai,  yr 
ysguboriau,  a’r  cwbl  a berthynant  iddynt,  yn  r.href  neu  o 
fewn  cyffiniau  Llanymddyfri,  yn  ol  eu  terfyuau  ; i’w  meddiaunu 
gan  y rhag-gry bwylledig  Roger  Manwaring,  dros  ei  fywyd  yn 
unig ; ac  ar  ol  ei  farwolaeth,  i’w  etifeddion  o’i  gorph,  wedi  ei 
genhedlu  yn  gyfreithlon,  dros  byth,  &c. 

Hefyd,  yrwyf  yn  rhoddi  ac  yn  gadael  i’r  dywededig  Roger 
Manwaring,  yr  holl  dyddyn,  a’rddau  gae  a berthynant  iddo,  yn 
ddiweddar  yn  cael  ei  ddal  gati  Nicholas  Williams,  a Hugh  Rees, 
ynghyd  â’r  holl  dai,  a’r  cwbl  eraill  a berthynant  iddynt,  yn 
nhref  neu  ar  gyffiniau  Llanymddyfri,  ac  ym  mhlwyf  Llandingad, 
mor  gyflawn  ag  y prynais  i hwynt  gan  y dywededig  Nicholas 
Williams  5 i’w  mwynhau  gan  y dywededig  Roger  Manwaring, 
dros  ei  fy  wyd  yn  unig  ; ac  ar  ol  ei  farwolaeth,  i’w  etifeddion  o’i 
gorph,  -wedi  eu  cenhedlu  yn  gyfreithlon,  dros  byth  ; ac  yn  niffyg 
y cyfryw  etifeddion,  i etifeddion  Eliz.  Manwaring,  ei  fam,  wedi 
eu  cenhedlu  yn  gyfreithlon,  dros  byth  ; ac  yn  niffyg  y cyfry w 
etifeddion,  i’m  hetifeddion  cyfreith^on  i dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddiac  yn  gadael  i Elizabeth  Manw'aring, 
yrhollddau  dyddyn,  aadwaenir  wrth  yrenwau  Tyr  Llwyn  Jack, 
a Thyr  nant  yr  Hogfan,  a’r  hyn  holl  a berthyn  iddynt,  ym 
mhlwyf  Llandingad,  mor  gyflawn  ag  y prynais  i hwynt  gan 
John  Rees,  a Rees  Lloyd,  i’wmwynhau  gan  y rhag-ddy wededig 
Elizabeth  a’i  hetifeddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’r  ddywededig  Elizabeth  Manwar- 
ing,  Y pum’  tyddyn  a ddelir  yn  awr  gan  Evan  Jones,  Offeiriad, 
Tho  : ap  Ridderch,  David  John  Bedw,  Richd.  Howell,  a Jane 
Thomas,  Gweddw,  ym  mhlwyf  Llandingad,  mor  gyflawn  ag  y 
mwynheir  hwynt  gan  y personau  a enwyd;  i’w  meddiannu  gan 
y ddy  wededig  Elizabeth  dros  ei  by  wyd  ; ac  ar  ol  ei  marwolaeth, 
i’w  hetifeddion  o’i  chorph,a  genhedlir  yn  gyfreithlon,  dros  byth; 
ac  o ddiffyg  y cyfryw  etifeddion,  i’m  hetifeddion  cyfiawn  fy  hun 
dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’r  ddywededig  Elizabeth  Manwar- 
ing,  y swm  o bedwar  ugain  punt,  o arian  cyfreithlon  Lloegr,  sydd 
gennyf  yn  wystl  ar  dir  Evan  ap  Hugh,  ym  mhlwyf  Llandingad, 
os  rhyddheir  y cyfryw  dir;  ac  o ddiffyg  ei  ryddhad,  yr  wyf 
yn  rhoddi  y cyfry  w dyddyn  i’r  ddywededig  Elizabeth  a’i  heti- 
feddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’r  ddywededig  Elizabeth  y swm  o 
bum*  punt  ar  hugain,  sydd  gennyf  yn  wystl  ar  amry  w ddarnau  o 
dir  y dywededig  Evan  ap  Hugh,  yn  y plwyf  a nodwyd,  os 
rhyddheir  y cyfry  w ddarnau  ; ac  os  na  ryddheir  hwynt,  yr  wyf 
yn  eu  rhoddi  iddi  hi  a’i  hetifeddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’r  ddy wededig  Elizabeth  y swm  o 
chwech  ugain  a phump  o bunnau,  sydd  gennyf  yn  wystl  a’r  dir- 
oedd  John  Jones,  Uchelwr,  yr  hwn  a fu  farw  yn  ddiweddar,  ym 
mhlwyf  Llandingad,  os  rhyddheir  y cyfryw  diroedd  ; ac  os  na 
ryddheir  hwynt,  yr  wyf  yn  eu  rhoddi  iddi  hi  a’i  hetifeddion 
dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’r  ddywededig  Elizabeth  y swm  o 
gant  a deugain  punt,  sydd  gennyf  yn  wystl  ar  diroedd  Evan  Wil- 


lviii 


HANE3  BYWYD 


liams,  ym  înhlwyf  Llandingad,  os  rhyddheir  hwynt;  ac  os  na 
ryddheir,  yr  wyf  yn  eu  rhoddi  iddi  hi  a’i  hetifeddion  dros  hyth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’r  ddy wededig  Elizabeth  y swm  o 
gant  a hanner  o bunnau,  sydd  gennyf  yn  wystl  a’rdiroedd  Daniell 
Pritchard,  a elwir  Tyr  kilvach  yr  heddwch,  yn  y piwvf  a nod- 
wyd,  os  rhyddheir  hwynt;  ac  os  na  ryddheir,  yr  ydwyf  yn  eu 
rhoddi  iddi  hi  a’i  hetifeddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddl  i’r  ddywededig  Elizabeth  y swm.o 
gan’  punt,  sydd  gennyf  yn  wystl  ar  gaeau  neu  leiniau  o dir  a 
melin  o eiddo  Rees  Pritchard,  Uchelwr,  a elwir  Melin  Penyere, 
yn  yr  un  plwyf,  os  rhyddheir  y cyfryw  gaeau  a melin  ; ac  os  na 
ryddheir  hwynt,  yr  wyf  yn  eu  rhoddi  iddi  hi  a’i  hetifeddion 
dros  byth. 

Ilefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  ac  yn  gadael  i’r  rhag-grybwylledig 
Gwenílian,  fy  ngwraig,  y darn  o dir,  a elwir  Dôl  y Sare,  yn  y 
plwyfa  enwyd,  dros  ei  bywyd  ; ac  ar  ei  marwolaeth,  i’r  rhag- 
enwedig  Roger  Manwaring,  a'i  etifeddion  o’i  gorph  dros  byth  ; 
ac  yn  niffyg  y cyfryw,  i etifeddion  y ddywededig  Elizabeth 
Manwaring  o’i  chorph  dros  byth ; ac  o ddiffyg  y cyfryw,  i’m 
hetifeddion  cyfreithlon  fy  hun  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’m  brawd  William  yr  holl  dyddyn, 
a ddelir  yn  awr  gan  Rees  Morgan  Walter,  ym  mhlwyf  Llandin- 
gad,  i’w  feddiannu  ganddo  ef  a’i  etifeddion  dros  byth. 

Hefjd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’m  brawd  Morris,  yr  holl  dyddyn 
hwnnw,  ym  mhlwyf  Llandingad,  a ddelir  yn  awr  gan  Mably 
Tiewis,  gweddw,  mor  gyflawn  ag  y prynais  i ef  gan  Thomas 
Powel  David  ap  Rees,  i’w  feddiannu  ganddo  ef  a’i  etifeddion 
dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’m  brawd  Richard  y tŷ  y mae  yn 
byw  ynddo  yn  awr,  ynghyd  a’r  cae  aelwirRae’r  Llydiad,  a 
phob  peth  a berthyn  iddynt,  ym  mhlwyf  Llandingad,  mor  gyf- 
lawn  ag  y prynais  i hwynt  gan  Evan  David  ab  Evan  Gwalter, 
i’w  meddiannu  ganddo  ef  a’i  etifeddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’m  brawd  dywededig  Richard,  yr 
holl  dyddyn  a elwir  Tir  Rinyrddod,  ym  mhlwyf  Llandingad,  yn 
feddiant  iddo  ef  a’i  etifeddion  dros  hyth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i Thomas  Powell  D’  ap  Rees,  y ty  y 
mae  efe  yn  byw  ynddo,  ynghyd  â’r  ardd  sydd  ynglyn  wrtho, 
ym  mhlwyf  LÎandingad,  yn  feddiant  iddo  ef  a’i  etifeddion  dros 
byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i David  Wm.  David  Richard,  y ty  yn 
yr  hwn  y mae  efe  yn  byw,  ynghyd  â’r  ardd  sydd  yn  perthyn 
iddo,  yn  y plwyf  dywededig,  i’w  meddiannu  ganddo  ef  a’i  eti- 
feddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i David  ap  Richard,  y ty  a’r  ardd  Ile 
y mae  efe  yn  by  w,  yn  y plwyf  a enwyd,  yn  feddiant  iddo  ef  a’i 
etifeddion  dros  byth. 

Hefyd  yr  wyf  yn  rhoddi  y tyddyn  a elwir  Eskeirwrach,  yr 
hwn  a ddelir  yu  awr  gan  Morgan  Lewis,  ym  mhlwyf  Llanvair  ar 
y brynne,  yn  y swydd  a nodwyd,  a chwech  ty,  uiì  y sgubor,  a darn 
o dir,  ynghy'd  a’r  chwech  gardd  a berthynant  i’r  chwech  ty 
hynny,  yn  y rhaí  yn  awr  y preswylia  Thos.  David  Bevan,  Ed- 


Y PARCII.  RHYS  PRICHARD. 


lix 


ward  Bullock,  Margarett  William,  gweddw,  Gwenllian  David, 
g weddw,  Catherin  gwraig  Wm.  Walt.  Rees  Parry,  John  Taylor, 
Elizabeth  Bevans,  Thos.  David  Walter,  ac  Owen  David  ap  Èvan 
Waith,  ym  mhlwyf  Llandingad,  i’r  ddywededig  Elizabeth  Man- 
waring,  fy  wyres,  dros  ei  bywyd;  ac  wedi  ei  marwolaeth,  i 
Roger  Manwaring,  ei  mab,  a’i  etifeddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i Gwenllian,  fy  ngwraig,  yr  holl  ani- 
feiliaid,  yd,  gwair,  ac  oífer  llafurwaith,  sydd  ar  fy  nau  dyddyn, 
a drinir  gan  Richard  Howell  a Rees  David  ap  Richard,  ym 
mhlwyf  Llandingad,  dros  ei  by wyd  yn  unig. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i Sarnuell  William,  fy  naì,  y ty  yn 
yr  hwn  yr  oedd  Rees  ap  John  Thos.  yn  ddiweddar  yn  by  w,  ym 
mhlwyf  Llandingad,  yn  feddiant  iddo  ef  a’i  etifeddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  fy  nhri  thy,  ym  mhlwyf  Llandingad, 
ynghyd  â’r  gerddi,  y perllannau,  a’r  cwrbl  a berthynant  iddynt,  i’r 
dywededig  Roger  Manwaring,  dros  ei  fywyd,  ac  i’w  etifeüdion 
o’i  gorph,  wedi  eu  cenhedlu  yn  gyfreithlon,  dros  byth ; ac  yn 
niffyg  y cyfryw  etifeddion,  i Elizabeth  Manwaring,  a’i  hetifedd- 
ion  o’i  chorph,  wedi  eu  cenhedlu  yn  gyfreithlon,  dros  byth  ; ac  o 
ddififyg  y fath  etifeddion,  i’m  hetifeddion  cyfiawn  fy  hun  dros 
byth.  Y tri  thy  hynny  a ddelir  yn  awr  gan  Rees  Goch,  John  ap 
John,  a Margaret  Evan,  gweddw. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’r  ddy wededig  Eliz.  Manwaring,  y 
swm  o ddeg  punt,  o arian  cyfreithlon  Lloegr,  sydd  gennyf  yn 
wystl  ar  dai  a thiroedd  Rees  David  Beynon,  yn  Llanvair  ar  y 
bryn,  yn  y swydd  a enwyd,  os  rhyddheir  hwynt;  neu  os  na  chant 
eu  rhyddhau,  yr  wyf  yn  rhoi  y tai  a’r  tiroedd  a wystlwyd  i mi 
felly  gan  Rees  David,  iddi  hi  a’i  hetifeddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  ac  yn  gadael  i Frances  Prichard,  fy 
merch-yng-nhgyfraith,  y ty  a’r  tir  lle  y mae  J ohn  Da vid  Lawrence 
yn  byw,  dros  ei  by  wyd;  ac  ar  ol  ei  marwolaeth,  i’r  dywededig 
Roger  Manwaring,  a’i  etifeddion  o’i  gorph  dros  byth;  ac  o ddi- 
ÖTg  y cyfryw  etifeddion,  i’r  ddywededig  Elizabeth  a’i  hetifedd- 
ion  o’i  chorph  dros  byth  ; ac  yn  niffyg  y fath  etifeddion,  i’m 
hetifeddion  cyfreithlon  i dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’r  ddy  wededig  Frances  Prichard,  y 
swm  o hanner  can’  punt,  sydd  gennyf  yn  wystl  ar  diroedd  Rees 
Gwyllimap  Rhythrd,  yn  Llauvair  ar  y bryn,  os  rhyddheir  y 
cyfryw  diroedd  ; neu  os  na  ryddheir  hwynt,  yr  wyf  yn  eu  rhoddi 
iddi  hi  a’i  hetifeddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yu  rhoddi  i’r  ddywededig  Francies,  yr  holl 
anifeiliaid,  yd,  a gwair  ar  y tir  lle  y mae  John  David  Lawrence 
yn  byw,  dros  ei  by  wyd  yn  unig. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi,  yn  gadael,  ac  yn  trefnu  unarddeg  o 
gaeau,  neu  ddarnau  o dir,  vn  agos  i Eglwys  Llaindingad,  yu  y 
swydd  a enwyd,  y rhai  a ddelid  yn  ddiweddar  gan  David  Rees  ap 
Evan,  yr  hwn  sydd  yn  awr  wedi  marw,  mor  llwyr  a chyflawn  ym 
mhob  ystyr  ag  y prynais  i hwynt  gynt,  gan  Sir  Charles  Herbert, 
Marchog,  y dywededig  David  Rees  ap  Evan,  Maer  Bwrdeisdref 
Caerfyrddin  ar  y pryd,a  Chynghor  Cyffredia  y Dref  ddywededig, 
a’u  canlynyddion  dros  byth,  er  codi,  achynnal  â’u  hardreth  blyn- 
yddol,  Ysgol  Rydd  yn  nhref  Lianymddyfri,  yn  y swydd  a nodwyd. 


lx 


IIANES  BYWYD 


dros  byth.  Yr  Athraw  bob  amser  i gael  ei  enwi  a’i  bennodi  gan 
Ficeriaid  Llangadog,  Llandilo  Fawr,  a Llandingad,  yn  y swydd 
ddywededig,  a’u  dilynyddion  dros  byth. 

Hefyd,  yr  wyf  yn  rhoddi  i’r  rag-ddywededig  Gwenllian,  fy 
ngwraig,  un  hanner  o’m  holl  feddiannau,  dodrefn,  yd,  gwair,  ac 
offer,  yr  wyf  fi  a’m  gwraig  yn  berchen  arnynt,  ag  nad  ydwyf 
wedi  roddi  o’r  blaen  yn  yr  Ewyllys  hon. 

Hefyd,  yr  wyfynenwi,  yn  pennodi,  ac  yn  awdurdodi  Elizabeth 
Manwaring,  yn  awr  gwraig  Thos.  Manwaring,  Uchelwr,  fel  unig 
Weinyddwraig  hon  fy  Ewyllys  ddiweddaf;  i’r  hon  yr  wyf  yn 
gadael  fy  holl  feddiannau  nad  wyf  yma  wedi  eu  rhoddi  eisioes. 

llefyd,  yr  wyf  yn  erfyn  ac  yn  dymuno  ar  fy  nau  Wir  Barchedig 
Dad  yn  Nuw,  Roger,  Arglwydd  Esgob  Ty-Ddewi,  a Morgan, 
Arglwydd  Esgob  Llandaf,  i fod  yn  Olygwyr  ar  hon  fy  Ewyllys 
ddiweddaf,  a mynnu  ei  gweled  yn  cael  ei  chyflawnu  ym  mhob 
peth,  yn  ol  ei  hamcan  a’i  hystyr  priodol.” 

Pa  hyd  y bu  y Ficer  byw,  ar  ol  gwneuthur  yr  Ewyll- 
ys  hon,  nid  yw  hyspys  ; ond  tebygol  iddo  farw  yn  lled 
fuan,  oblegid  dywed  Anthony  Wood  iw  farwolaeth 
ddigwydd  o ddeutu  mis  Tachwedd,  yn  y flwyddyn  a 
nodwyd,  yn  y 65  mlwydd  o’i  oedran  ; a meddyliai  ef 
iddo  gael  ei  gladdu  yn  Eglwys  Llandingad.  Peth 
hynod  iawn,  ym  mhen  38  o flynyddoedd  wedi  marwol- 
aeth  y Ficer,  fod  unrhyw  amheuaeth  ynghylch  y Ue  y 
gorweddai  ei  weddillion ; er  hynny  dy wedir  fod  gan 
yr  Esgob  Bull,  (yr  hwn  oedd  yn  by w yn  Abermarlais,) 
gymmaint  o barch  i gymmeriad  Mr.  Prichard,  fel  y 
dymunodd  yn  ei  afiechyd  olaf,  yn  1709,  gael  ei  gladdu 
gerllaw  iddo ; ac  mai  y rheswm  a roddwyd  dros 
beidio  cyflawnu  dymuniad  yr  Esgob,  ydoedd  na  ellid 
cael  gafael  ym  medd  y Ficer.  Nidoes  hanes  amun  tradd- 
odiad  ynghylch  y fan  lle  y claddwyd  ef ; ac  nid  oes 
unrhy  w sail  ìr  dyb  mai  yng  nghangell  Eglwys  Llan- 
dingad  y cafodd  ei  gladdu,  amgen  na  bod  sicrwydd  i’y/ 
holl  hiliogaeth  lin-o-lin,  o’i  orwyr  i lawr,  gael  eu  claddu 
yno,  er  nad  oes  un  gofadail  na  charreg  i goífa  un  o 
honynt.  Gall  i’w  fedd  gael  ei  gelu  yn  fwriadol,  oblegid 
bod  y wlad  y pryd  hwnnw  yn  anrhaith  i gynddareddy 
Gwrthryfelwyr ; ac  y mae  traddodiad  i Eglwys  Llan- 
dingad  ei  hun  gael  ei  gwneutliur  yn  lletty  i’r  milwyr 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD.  lxi 

gan  ganlynwyr  01iver  Cromwell.  Ond  rhaid  gadael 
i’r  darllenydd  farnu,  pa  ham  na  buasid  yn  datguddio 
ei  fedd  ar  ol  adferiad  Charles  yr  Ail ; os  na  ellir  barnu 
fod  y man  wedi  myned  yn  hollol  anhyspys  yn  nherfysg 
yr  amseroedd. 

Dy wedir  yn  gyíîredin,  ar  awdurdod  Mr.  Wood,  i'r 
Ficer  yn  ei  fywyd  roddi  tiroedd  o werth  ugain  punt 
yn  y flwyddyn  at  gynnal  Ysgol  Rad  yn  Llanymddyfri, 
a thŷ  i’w  chadw  ynddo ; ond  ymddengys  fod  y dywed- 
iad  hwn  yn  gyfeiliornus,  gan  fod  yr  Ewyllys  yn  profi 
y bwriedid  i’r  tŷ  gael  ei  godî,  ac  i ardreth  y caeau 
fyned  at  gynnal  yr  Ysgol,  ar  ol  marwolaeth  y Ficer ; 
er  hynny  gellir  credu  fod  y rhan  arall  o'r  hanes  yn 
fwy  cywir,  gan  fod  Mr.  Wood  yn  ei  rhoddi  ar  awdur- 
dod  hyspysiad  o Lanymddyfri,  gan  un  a wyddai  yn 
ddiammeu  am  gyflwr  y Sefydliad  pan  yr  oedd  yn  ys- 
grifennu : — “Wedi  hynny  meddiannwyd  y tŷ  gan 
bedwar  Ysgolfeistr,  a thelid  yr  arian  iddynt.  O'r  di- 
wedd,  Thomas  Mainwaring,  mab  Roger,  gynt  Esgob 
Tŷ-Ddewi,  yr  hwn  a briododd  Elizabeth,  unig  ferch 
Samuel,  mab  y dy wededig  Rees  Prichard,  a gadwodd, 
fel  yr  hyspyswyd  i mi  trwy  lythyrau  oddi  yno,  ac  a 
gymmerodd  feddiant  o’r  tiroedd,  dan  rith  talu  yr  Ys- 
golfeistr  mewn  arian  ; yr  hyn  mewn  canlyniad  a wnaed 
am  flwyddyn  neu  ddwy.  Ond  cyn  pen  nemmawr,  fel 
y dy wed  fy  hyspysydd  i mi,  torrodd  yr  afon  Tywi  i’r 
tŷ,  a chludodd  ef  ymaith ; a’r  tiroedd  a berthynent 
iddo  a ddelir  yn  awr  (1682)  gan  Roger  Mainwaring, 
mab  ac  etifedd  y dy  wededig  Thomas  Mainwaring  ; ac 
felly  y mae  yr  Ysgol  mewn  ystyr  wedi  ei  llwyr  ang- 
hofio.” 

Dywed  traddodiad  mai  nid  pell  o'r  lle  y mae  y 
National  and  Infant  Schools  yn  awr  yr  oedd  yr  Ysgol- 
dy,  yn  y man  yr  oedd  yr  hen  ffordd  i Landilo  trwy 
Benygeulan,  a’r  fiordd  i Lanbedr  heibio  y Cerrjg,  yn 

6 


HANES  BYWYD 


ìxn 

cyfarfod  â’u  gilydd  ; ac  y mae  ol  Tywi  yn  yr  amser 
gynt  yn  ddigon  amlwg  etto  gerllaw  y fan.  Mor  gryf 
oedd  rhediad  yr  afon  i'r  ffordd  hon,  feî  y bu  iddi  wedi 
hynny  ddifrodi  y rhan  fwyaf  o Gangell  Llandingad ; 
ac  fe  allai  mai  hynny  a ysgubodd  ymaith  yn  hollol  bob 
arwyddion  o gladdfa  y Ficer. 

Adroddir  i bobl  Llanymddyfri,  drwy  gynnorthwy 
un  o foneddigion  Glanbrân,  ymdrechu  adennill  gwaddol 
yr  Ysgol ; ond  iddynt  fethu  llwyddo,  oblegid  i ber- 
thynas  gwangcus  ac  annheilwng  y Ficer  gymmeryd 
mantais  o wendid  cyfreithiol  yr  Ewyllys,  gan  iddi  gael 
ei  gwneuthur  wedi  i’r  meddiant  gael  ei  roddi  ymaith 
o’r  blaen  drwy  y Weithred  a nodwyd.  Darfu  i’r  rhan 
fwyaf  o diroedd  y Ficer,  gyda  rhai  ychwanegiadau, 
barhau  ym  meddiant  ei  hiliogaeth,  or  enwau  Mainwar- 
ing  a Howorth,  hyd  o fewn  cof  rhai  ag  sydd  yn  fyw 
yn  awr,  pryd  y gwerthwyd  y cwbl,  wrth  orchymmyn 
Llys  yr  Arglwydd  Canghellwr,  er  budd  gofynwyr  E. 
M.  D.  Howorth,  Ysw. 

Rai  blynyddau  ar  ol  marwolaeth  y Ficer,  cafodd  Mr. 
Evan  Pugh,  o’r  Prenteg,  ym  mhlwyf  Llandingad,  afael 
mewn  llawer  o’i  Ganau  ; y rhai  a gyhoeddwyd  trwy 
ddiwydrwydd  tra  chanmoladwy  Mr.  Stephen  Hughes, 
Gweinidog  yr  Efengyl  yn  Abertawe.'*  Ar  ol  cyhoeddi 
Dwy  Ran  o*r  gwaith,  cyfyngwyd  rhyddid  yr  argraph- 
wasg,  a thrwy  gynnorthwy  caredig  y Dr.  William 
Thomas,  Deon  Caerwrangon,  y cafodd  ganiattad  i gy- 
hoeddi  y Drydedd  Ran ; at  y rhai  yr  ychwanegodd 
Bedwerydd  Rhan,  pan  ail-argraphwyd  hwynt  yn  1672. 

Ymddengys  nad  yw  cynnwysiad  “ Canwyll  y 
ond  rhan  fechan  iawn  o waith  yr  Awdwr 
hyglod  ; oblegid,  er  bod  hanes  i ddyn  fod  am  ddau 

* Efe  a aned  yng  Nghaerfyrddin,  yn  1623  j ac  wedi  cael  ei  droi  aîlan  o Eg. 
lwys  Meidrim  am  Anghydífurfiad  yn  1662,  aeth  i fyw  i Abertawe.  Gan  ei  fod 
yn  wr  cyfoethog,  ymroddodd  yn  Jlwyr  i grefydd  a haelioni.  Cyfieithodd  a 
chyhoeddodd  lawer  o lyfrau  Cymreig,  a bu  yn  offerynol  i ddwyn  allan  ddrnu 
argraphiad  helaeth  o’r  Bibl  yn  Gymraeg  5 ac  ar  ol  oes  o ddefnyddioldeb  i’w 
genedJ,  bu  farw  yn  y fiwyddyn  1688. 


Y PARCH.  RHYS  PRICHARD. 


lxiii 


ddiwrnod  yn  llosgi  ei  ysgrifeniadau,  wrth  chwilio  ei 
lyfrgell,  yn  1771  i cafwyd  lliaws  raawr  o honynt  wedi 
eu  gadael  ar  ol,  yn  cynnwys  llawer  o bregethau  a 
chanau  rhagorol,  &c.  Rhoddwyd  y rhai  hyn  i Mr. 
Rhys  Tomas,  yr  Argraphydd ; yr  hwn  a'u  cymmerodd 
gydag  ef  i’r  Bontfaen ; ac  ar  ei  farwolaeth  ef,  aethant 
i feddiant  y Parcli.  Mr.  Walters,  Llandocha;  ac  wedi 
iddo  yntau  a'i  fab  farw,  pan  aeth  Cyhoeddydd  yr  ar- 
graphiad  presennol  i ymofyn  am  danynt,  yn  1833,  yr 
hanes  a gafodd,  oedd  eu  bod,  ynghylch  tri  mis  cyn 
hynny,  wredi  cael  eu  taflu  allan  i ochr  clawdd,  gyda  hen 
bapurau  adfeiliedig  eraill,  a’u  dryllio  gan  blantach  ! 

O holl  bregethau  y Ficer,  ni  chyhoeddodd  Rhys 
Tomas  ond  un:  ac  çr  mwyn  rhoddi  enghraiíft  o’i  ddull  o 
lefaru,  rhoir  hi  yma  yn  gyflawn,  fel  diweddglo  ih*  Hanes 
fer  hon  o fy wyd  un  o’r  pregethwyr  rhagoraf  a mwyaf 
poblogaidd  a fagwyd  erioed  yng  Nghymru ; a Chyf- 
ansoddiadau  prydyddol  yr  hwn,  oblegid  eu  grym,  eu 
heglurdeb,  eu  llithrigrwydd,  a’u  duwioldeb,  ydynt  hyd 
yma  wedi  aros  yn  ddigy  mmar,  ac  wedi  bod  yn  ddiddan- 
wch  a budd  i hen  ac  ieuaingc,  cyfoethog  a thlawd, 
drwy  yr  holl  Dywysogaeth. 

Rhuf  6.  23. — “ Canys  cyflog  pechod  y\v  marwolaeth.’* 

Am  ddau  beth  y mae’r  testun  bychan  hwn  yn  ymorawl,  sef  yn 
gyntaf,  am  Bechod  ; ac  yn  ail,  Y gyflog  mae  pechod  yn  ei  haeddu. 

Yn  gyntaf,  am  bechod;  Ond  rhyw  un  a ddywed,  beth  yw 
pechod  ? Pechod,  medd  St.  Ioan,  yw  torriad  y gyfraiíh,  sef  torriad 
cyfraith  yr  Arglwydd  Hollalluog  ; pwy  bynnag  a dorro  y gyf- 
raith  mewn  un  modd,  mewn  gair,  mewn  meddwl,  neu  mewn 
gweithred  ; mae  hwnnw  yn  pecliu,  ac  am  bechod  yn  haeddu  mar- 
wolaeth,  Canys  cyflog  pechod  y w marwolaeth  ; ac  er  bychaned 
y byddo  pechod  yn  ein  golwg  ni,  ac  er  nas  gwnelir  ond  unwaith, 
a’r  unwaith  hynny  mewn  meddwl  yn  unig  ; canys,  mae  ypechod 
îleiaf  yn  taro  yn  erbyn  anfeidrol  berffeithrwydd,  ac  yn  haeddu 
cospedigaeth  dragywyddol ; er  na  wnelom  ond  un  trosedd  yn  er- 
byn  y gorchymmyn  fel  Adda,  neu  droi  ein  wynebau  yn  ol  fel 
gwraig  Lot,  neu  edrych  i’r  arch,  fel  y Bethsemesiaid,  neu  ddarn- 
guddio  peth  o’n  da  ein  hunain,  fel  Ananias,  neu  ddywedyd  cel- 
wydd  fel  Saphira,  neu  edrych  ar  wraig  ein  cymmydog  i’w  chwen- 
nych  hi,  mae  hynny  yn  haeddu  marwolaeth,  am  fod  cyfraith  Duw 


lxiv 


PREGETH. 


yn  gwarafun  ; ac  od  yw’r  fath  bechodau  a hyn  yn  haeddu  y fath 
ddialedd,dychymmygwch  pa  fath  ddialedd  mae  y pechodau  mawr- 
ion  ag  y’m  ni  beunydd  yneu  gwneuthur  yn  haeddu  ; lle  yr  ydym 
ni  beunydd  yn  cablu  Duw,  o led  y safn,  heb  wybod  pa  nam,  na 
pha  achos,  ac  yn  tyngu  cig  a gwaed  yr  Arglwydd  mawr,  a'n  pryn- 
odd  ni  â gwaed  ei  galon  : ac  yn  dibrisio,  ac  yn  dirmygu  Efengyl 
ein  Hiachawdwriaeth,  ac  yn  halogi  Sabboth  sanctaidd  yr  Ar- 
glwydd,  ac  yn  gweithio  gwaith  y cythraul  ar  ddydd  Crist,  yn  cas- 
hau,  yn  cenfìgennu  wrth  ein  gilydd,  fel  gelynion,  yn  putteinio,  ac 
yn  halogi  ein  cyrph  yn  waethna’r  anifeiliaid  direswm,  yn  enllibio, 
ac  yn  slandro  ein  cymmydogion  gwirion,  fel  pobl  a fyddai  heb  un 
Duw,  nac  un  gyfraith  ganddynt ! 

O pa  fath  ddial  dychrynllyd  ac  ofnadwy  yr  ydyrn  ni  gan  hynny 
yn  haeddu.  A foddodd  Duw  y byd  cyntaf  am  butteiudra  yr  an- 
niweiriaid  ? A ddistrywiodd  ef  Sodom  a Gommorrah  à thân  a 
brwmstan  am  bechod  a ffîeidd-dra  ? Ac  a ddiangwn  ni  ; onid  y w 
Duw  yn  Farnwr  cyfiawn,  ac  nid  derbyniwr  wyneb  ? A gliria  efe 
yr  euog  ? Ac  a arbed  efe  yr  annuwiol  ? Na  wna,  mae  efe  yn 
rhwym  wrth  ei  swydd  a’i  alwad  i gospi  pechod,  a dial  ar  bawb 
ar  sydd  heb  adnabod  Duw,  ac  ufuddhau  i Efengyl  Crist ; na 
adewch  eich  twyllo,  er  iddo  gyd-ddwyn  â chwi  cyhyd  o flynyddau, 
a disgwyl  o ddydd  i ddydcl  i chwi  droi  ac  edifarhau ; etto  efe  a 
ddaw  yn  y diwedd  â throed  o wlan,  ac  â dwrn  o bl wm,  ac  a ddial  ar 
bechaduriaid,  hen  a newydd,  ar  unwaith,  ac  nid  ydym  wrth  oedi 
gwella  ein  buchedd,  ond  pentyrru  pechod  ar  bechod,  a dial  ar 
ddial,  erbyn  y dydd  digllon  ; gan  hynny  edifarhawn  am  ein  pech- 
odau  tra  mae  Duw  yn  hir-ymarhous,  gwellhawn  ein  buchedd  tra 
byddo  yr  amser  yn  caniattau  : ac  i’ch  cyffroi  i hyn  yma,  bydded 
i chwi  ystyried  y pethau  canlynol ; 

Vn  gyntaf.  Nid  oes  dim  mor  atgas  a pheehod ; pechod  yw’r 
unig*  wrthrych  y mae  holl  anfeidrol  ddigofaint  Duw  yn  taro  arno. 
Os  nad  yw  Duw  yn  cashau  dim  ond  pechod  yn  unig,  ar  bechod  yn 
unig  y mae  ei  holl  ddigofaint  yn  edrych  ac  yn  disgyn  ; ac  nid  oes 
un  peehod  na  b’o  anfeidrol  ddigofaint  yn  edrych  arno  er  bychaned 
fyddo  gennym  ni,  er  na  b’o  ond  bwriad  drwg,  gair  ofer,  golwg 
rhyfygus,  chwedl  ffol,  neu  ddymuniad  anweddaidd  ; mae  y Ueiaf 
yn  haeddu  i anfeidrioí  ddigofaint  yr  Arglwydd  aros  arno.  O ! pa 
fath  fedlemiaid  allan  o’u  cof  ydym  ni  gan  hynny  ! Od  awn  ni  yn 
ewyllysgar,  a thrwy  wybod,  i bechu  yn  erbyn  yr  Arglwydd,  ac  i 
dynnu  digofaint  tanllyd  y fath  Dduw  galluog  ar  ein  pennau  ; yr 
hwn  a ddichon  ein  chwythu  â’i  anadl  i waelod  uffern,  i frwlian  am 
ein  pechodau  ; canys  fe  orfydd  naill  ai  i Fab  Duw  ein  rhyddau  ni 
trwy  haeddedigaethau  ei  waed,  ai  i ni  ein  hunain  fyned  i frwlian 
yn  nlian  uffern  yn  dragywydd  o’i  blegid. 

Yn  ail.  Nid  oes  dim  mor  anhygar  a phechod,  pe  caem  ni  y 
wir  olwg  arno  yn  ei  liw  a’i  lun  ei  hun  ; canys  y mae  efe  yn  an- 
hygarach  na’r  cythraul  ei  hunan,  canys  pechod  a wnaeth  y cyth- 
raul  mor  anhygar  ag  yw,  ac  oni  buasai  pechod,  fe  fuasai  y cyth- 
raul  casaf  mor  garua.dd  a’r  Angel  pennaf;  pechod  a drodd  yr 
Angel  yn  gythraul,  ac  a’i  taflodd  ef  o’r  nefoedd  auraidd  i uffern 
danllyd;  gan  hynny  y mae  pechod  yn  anhygarach  na’r  cythraul  ; 
a phe  gallai  y cythraul  fwrw  pechod  ymaith,  ni  byddai  dim  ynddo 
ag  a barai  i Dduw  ei  gashauef ; canys  nid  yw  yn  cashaucythraul 


PREGETII. 


Ixv 


nm  <îdim  ond  am  bechod:  gan  hynny,  mae  pechod  yn  waeth 
na’r  cythraul. 

Dadl.  Os  yw  pecliod  mor  gas  a hyn,  Paham  mae’r  holl  fyd 
yn  ei  garu  g ymmaint  ? Paham  y mae  pob  math  o ddynion  yn  ei 
hoíH?  Paham  mae’r  holl  fyd  yn  pedwarcarnu  am  y cyntaf  ar  ei  ol  ? 

Rheswm.  Am  fod  y diawl  yn  ei  baentio  ef  â lliwiau  teg  o’r  tu 
aìlan,  heb  adael  y bobl  ddwlion  i weled  beth  ydyw  o’r  tu  fewn,  fel 
y bydd  heh  buttain  ddigywilydd,  yn  paentio  ei  hwyneb  ag  amry  w 
liwiauhygar  o’r  tu  alían  i hudo  ffyliaid  i ddyfod  atti ; felly  y 
mae  Satan  yntau,  yn  paentio  pechod  agamryw  liwiau  teg,  i dwyllo 
ffyliaid  i dramwyo  attoj  ond  y rhai  y mae  Duw  wedi  agor  eu 
llygaid,  â goleuni  ei  áir,  maent  hwy  yn  adnabod  ei  liw  a"i  îun,  ac 
yn  çanfod  cyn  gased  a chyn  ffieiddied  ydyw  o’r  tu  fewn,  ac  fel  y 
mae  yn  Iladd  a’i  golyn  sydd  yn  ei  gynffon  bob  math  o ddynion 
aga’i  harfero  ; gan  hyuny  y maent  hwy  yn  cilio  rhagddo,  megis 
rhag  gwiber,  ac  yneigashau  fel  y maent  yn  cashau  angau,  ac  ym- 
ladd  yn  ei  erbyn  dan  faner  Crist,  megis  yn  erbyn  y gelyn  pennaf 
a feddont,  ean’  gwaeth  na’r  cythraul  ei  hun  ; canys  nid  y w’r 
cythraul  yn  gwneuthur  drwg  i neb  ond  trwy  bechod : gan  hynny 
y mae’n  rhaid  bod  pechod  yn  waeth  na’r  cythraui. 

Yn  drydydd.  Nid  oes  dim  yn  llygru,  yn  anurddo,  ac  yn  anafu 
dyn  fel  y mae  peehod  • gan  hynny  y mae’r  Ysgrythyr  yn  ci  gyff- 
elybu  ef  i bydew,  neu  laeca  brwnt,  yn  yr  hwn  y bydd  moch  yn 
ymdrybaeddu.  2 Pedr  2.  22.  Ac  i chwydiad  ci,  wedi  bwytta  gor- 
mod  ; ganhynny,  mae’r  Yspryd  Glânyn  cyffelybupechadur  brwnt, 
neu  ddyn  a ddyehwelo  at  ei  hechod,  i fochyn  a dry  o’r  ffynnon 
i’r  dommen  i ymdrybaeddu  ; ac  i gi  a dry  at  ei  chwydfa,  i fwytta 
yr  ail  waith  yr  hyn  a chwydodd  efe  o’r  blaen.  Y mae  Iago  yn 
cyffelybu  pechod  i’r  brynti  bryntaf  yn  y byd,  Iago  1.  21.  Ac 
felly  y dichon,  canys  y mae  pechod  yn  fryntach  nag  un  brynti 
bydol;  nid  yw  brynti’r  byd  yn  abl  anurddo  yr  enaid,  canys  y 
mae  ìlygredigaeth  pechod  yn  treiddio  trwy’r  croen  a’r  cig  a’r  es- 
gyrn,  ac  yn  myned  i mewn  i’r  meddwl,  a’r  gydw.ybod,  medd  St. 
Paul.  Titus  1. 15.  Halogedig  yw  hyd  yn  nod  eu  meddwl  a’u 
cydwybod  hwy ; canys  y mae  pechod  yn  andwyo  holl  dufewnol 
bwerau  enaid  anfarwol  dyn.  Pa  hyd  y gallem  ni  daflu  tom  i*r 
awyr,  fel  y gallem  ddifwyno’r  haul,  a’r  tom  hwnnw  o hyd  yn  troi 
yn  ei  ol,  ac  yn  disgyn  ar  ein  pennau  ? Etto  wrth  daflu  ein  pechod 
a’n  hynfydrwydd  i fynu  yn  erbyn  Duw,  yr  ydym  ni  yn  tynnu  y 
dialedd  i waered  ar  yrenaid  anfarwol,  sydd  yn  annrhaethadwy  fwy 
gwerthfawr  na  mil  o fydoedd : nage,  y man  cyntaf  y cyffyrddo 
pechod  ag  enaid  dyn,  y mae  ef  yn  ei  anurddo  yn  y fath  fodd  ag 
nad  ydyw  dyfroedd  yr  holl  fyd  yn  abl  i’w  lanhau  ef;  ac  er  bod  y 
dwfr  diluw  dros  yr  holl  fyd,  etto  nid  oedd  ef  yn  abì  i olchi  un 
pechod  ymaith;  ac  er  myned  yr  holl  f;  d yn  danllwyth  ar  y dydd 
diweddaf,  etto  ni  bydd  y tân  hwnnw,  er  puro’r  nef  a’r  ddaear,  yn 
abl  i buroundyn  annuwiol  oddiwrth  ei  bechod ; nage,  ni  b>dd 
tân  uffern,  er  ei  fod  ef  yn  liosgi  ddydd  a nos,  a llosgi  yn  dragyw- 
yddol  heb  ddiffodd,  er  hynny,  ni  bydd  efe  yn  abl  puro  na  thynnu 
ymaith  y pechod  lleiaf  a fyddo  ar  yr  annuwiol ; na  dim  a ellir 
ei  enwi,  ond  gwaed  yr  Oen  tirion  lesu  Grist,  a’r  gwaed  hwnnw  yn 
unig,  yn  awr  yn  amser  gras>  tra  fo’m  ni  yn  y by wyd  hwn,  cany^. 
yn  awr  yw’r  amser  cyrameradwy,  heddyw  yw  dydd  yr  iachaw- 


]xvi 


PREGETH. 


dwriaeth,  megis  y mae  yr  Ysbryd  Glan  yn  dywedyd,  Heddyw  os 
gwrandeweh  ar  ei  leferydd  ef.  Gan  hynny  easbawn  bechod. 

Yn  bedwarydd.  Nid  oes  dim  mor  afiachus  ac  mor  llygrediga 
pheehod,  y mae  yn  taflu  ei  wenwyn  marwol  ym  mhell  ac  yn  agos, 
y tu  ol  a’r  tu  blaen,  ac  yn  llygru  pob  peth  ; gan  hynny,  mae  gair 
l)uw  yn  ei  gyffelybu  ef  i lefen,  yr  hwn  sydd  yn  suro  yr  holl  does, 
ac  i gangcr  sydd  yn  bwytta  bob  yn  ychydig,  nes  y goresgyno 
dros  yr  holl  gorph  3 ac  i blay  gwahan-glwyf,  yr  hwn  sy’n  anurddo 
dyn,  ei  ddillad,  ei  dy,  y coed,aV  cerrig,  Lef.  xiv.  ac  y mae  pechod 
yn  llygru  holl  eppil  dyn  o oes  i oes  hyd  ddiwedd  y byd.  Y pechod 
cyntafoedd  mor  rymus  i wenwyno,  ac  i lygru  eneidiau  dynion, 
ac  ni  adawodd  yr  un  pechod  hwnnw  un  enaid  o holl  eppil  Adda 
heb  ei  ladd  a’i  andwyo,  ac  ni  edy  ef  neb  hyd  ddiwedd  y byd,  heb 
ei  lygru  a’i  ddifwyno;  nage,  mae  y pechod  hwnnw  yn  peri  i’r  nef 
a’r  ddaear  duchan  dan  ei  bwysau,  a griddfan  gan  ei  wagedd  ef. 

Os  bydd  dyn  yn  hofìì  ond  un  pechod,  mae  yr  un  pechod  hwnnw 
megis  lefen  yn  suro  ac  yn  anurddo  yr  holl  ddyn,  a phob  peth  sydd 
yn  dyfod  oddiwrth  ddyn,  ei  feddyliau,  ei  ddymuniadau,  ei  eiriau, 
ei  weittiredoedd,  ei  waith  yn  prynn,  yn  gwerthu,  yn  rhoddi  ac  yti 
benthycca,  ‘ie,  hyd  yn  nod  ei  aredig,  canys  aredig  yr  annuwiol 
sydd  bechod,  Diar.  xxi.  4.  Y mae  ei  weddi,  ei  ddarllen,  ei 
wrando,  ei  gymmuno,  a’i  gwbl  oll  yn  fíìeidd-dod. 

Yn  bummed.  Nid  oes  dim  yn  waeth  ei  efíaith  na  phechod 3 
mae  ef  yn  yspeilio  d\  n o gariad  Duw,  a’r  ffafr  honno  yn  ffynnon 
o bob  cysur  a dedwyddwch,  ac  o’i  ran  a’i  gyfran  yn  nyoddefaint 
a gwaed  Crist,  (diferyn  Ueiaf  o hwn  a dal  fwy  na  phleser  a hy- 
frydwch  yr  holi  fyd,)  ac  o’r  holl  ddiddanwch  a’r  dedwyddwch 
sydd  yn  yr  Yspryd  Glân  ; ac  o dadol  ragweledigaeth  a chadwr- 
iaetb  y Duw  gogoneddus,  ac  oddiwrth  gadwriaetti  yr  angylion 
sanctaidd,  ac  o gymdeithas  pobl  Dduw,  ac  oddiwrth  bob  cyf- 
iawnder  yn  y creaduriaid,  ac  oddiwrth  goron  y gogoniant  a Ilaw- 
enydd  teyrnas  nef.  Pwy  gan  hynny  a’i  gof  ganddo,  a ddilynai 
ac  a garai  bechod,  yr  hwn  sydd  yn  anurddo,  ac  yn  anafu,  ac  yn 
yspeilio  dyn  yn  y modd  hwn  o’r  fath  ddoniau  ysprydol  ? Pwy  a 
gof  ganddo,  a fentrai  bechu  a thorri  cyfraiíh  Duw  mor  rymmus, 
Duw  mor  alluog  ; oblegid  beth  yw  dyn  i godi  ff’on,  neu  ddyrchafu 
ei  feddwl  yn  erbyn  yr  Hollalluog  Dduw,  yrhwnsydd  yn  abl  ein 
chwythu  ni  ar  un  anadliad  i’r  tân  tragywyddol,  neu  beri  i’r  nef- 
oedd  wîawio  tân  am  ein  pennau,  neu  i’r  ddaear  ei  Uyngcu,  gan 
hollti  dan  ein  traed  ni;  neu  i’n  dwylaw  ein  hunain  fod  yn  llof- 
ruddion  ac  yn  fradychwyr  arnom  ; pa  wedd  gan  hynny  y bydd  i 
abwydyn  o ddyn,  yr  hwn  sydd  a’i  fywyd  yn  ei  fíroenau,  ryfygu 
pecliu  yn  erbyn  yr  Hollalluog  ! Yr  hyn  a’m  tywys  i at  yr  ail 
beth  sydd  yn  y testun,  sef  marwolaeth. 

Cyfíog  pechod  yw  marwolaeth. — Yn  y rlian  hyn  o’r  testunmae’r 
Ysbryd  Glân  yn  mynegu  i ni,  pa  hur  neu  gyflog  a gawn  ni  yn  y 
diwedd,  ar  law  Duw,  am  wasanaethu  pechod,  a thorri  sanctaidd 
gyfraith  ein  Duw,  a byw  yn  ol  ein  trachwantau  llygredig  ein 
hunain,  ac  yn  dywedyd  na  chawn  ni  am  ein  poen  a’n  gwasanaeth 
ond  marwolaeth,  a’r  farwolaeth  honno,  nid  dros  dro  i’r  corph  yn 
y byd  hwn,  ond  marwolaeth  dragywyddol  i’r  corph  a’r  enaid 
yn  y byd  arall  3 gan  hynny  y mae  ef  yn  cynghori,  ac  yn 


PRHGETH. 


lxvii 


rhybuddio  pawb  i ymgynnal,  ac  i ymgadw  rhag  gwasanaethu 
pechod,  o ran  na  chawn  ond  m irwolaeth  dragywyddol  am  y was- 
anaeth;  cauys  y mae  Duw  wedi  gwncuthur  y fath  gyfathrach, 
neu  briodas  rhwng  pechod  a marwolaeth,  fel  nad  oes  lun  i un  dyn 
bechu,  na  nríîo  arno  farw  o’i  blegid  ; Yn  y dydd  y bwyttai,  gan 
farw  ti  fyddi  marw.  Pechod  hefyd  pan  orphener,  a esgor  ar  far- 
wolaeth.  Gen.  11.  17.  Iagol.15.  Hyn  y mae  ein  Uygaidein 
hunain  yn  ei  ddangos  i ni,  o ran  ein  bod  ni  yn  gweled  pawb  yn 
marw  yn  ol  eu  gilydd,  am  fod  pawb  yn  pechu  ; a liawdd  fyddai  i 
ni  farw  o ran  y corph,  oni  bai  gorfod  arnoin  farw  yn  dragywyddol 
o rau  corph  ac  enaid  ; canys  fe  wnaeth  Duw  enaid  dyn  yn  anfar- 
wol. 

Nid  yw  yr  holl  wyr  gwaedlyd  sydd  ar  y ddaear,  na’r  holl 
gythreuliaid  digasog  sydd  yn  udern,  yn  abl  lladd  na  diddymu 
enaid  dyn  ; wedi  i Dduw  ei  greu  ef  un  waith,  mae’n  rhaid  iddo  fyw 
cybyd  ag  y bo’r  Creawdwr  by  w,  o oes  i oes  heb  ddiwedd  byth  ; 
etto  pechod  yn  unig  sydd  yn  lladd  yn  farwol,  yr  enaid  anfarwoí 
mewn  anfarwoldeb,  ac  yn  anfarwol  mewn  eirias  marwolaeth ! 
Marw,  heb  farw  byth;  a byth  mewn  gloesion  marwolaeth,  a byth 
yn  antarwol  ! Fe  orfydd  ar  yr  enaid  oddef  gloes  angeu,  tra  b’o 
Duw  yn  Dduw,  h.  y.  byth  heb  ddiwedd!  O pa  ynfydrwydd 
gwenwynol  gan  hynny,  yw  i ddyn  am  ronýn  o bleser  a melusder 
pechod,  yr  hwn  ni  phery  yn  hwy  nag  y pery  blas  y ddiod  tra  b’o 
hi  yn  rhedeg  o’r  min  i’r  gwddf,  ddodi  yr  enaid  anfarwol  hwn  i 
oddef  poenau  tragywyddol  yn  nhan  uffern,  dros  amser  na  dder- 
fydd  byth,  am  bleser  cyn  fyrred,  yr  hwn  sydd  yn  darfod  yn  y 
weithred  ? Pa  hjd  y pery  pleser  meddwdod,  ond  hyd  y bo’r 
ddioti  yn  rhedeg  o’r  geuau  i’r  gwddf?  Pa  hyd  y pery  pleser 
godineb  a phutteindra,  ond  tra  bo  dyn  yn  y weithred  ; yna  mae’r 
pleser  yn  darmd  yn  ddisymmwy th,  ond  y cywilydd  a’r  brynti 
yn  aros  yn  dragywydd. 

Pa  hyd  y parhaodd  pleser  ac  hyfrydwch  Adda,  oddiwrth  y 
pechod  cyntaf?  Ond  yr  ennyd  y bu  efe  yn  bwytta  afal,  neu’r 
tfrwyth  gwaharddedig.  Pa  hyd  y parhaodd  gwynfyd  Cain  wrtli 
ladd  Abel  ei  frawd  ? Ond  tra  y bu  efe  yn  taro  dyrnod.  Pa  hyd 
y parhaodd  gwynfyd  Gehezi  yn  derbyn  y wobr  ? Ond  yr  hyd  y 
bu  ef yn  arllwys  o un  Haw  i’r  llall,  o'r  cerhyd  ì’r  coffr.  Pa  hyd  y 
parhaodd  gwyufyd  Ahab,  wrth  dreisio  Naboth  ? Ond  hyd  ag  y 
bu  ef  yn  derbyn  y goresgyn  annuwiol,  a wnaeth  iddo  golli  y 
frenhiniaeth,  ac  Ahazia  ar  ei  ol.  Gwnewch  y pechod  a fynoch, 
nid  yw  ei  bleser  ef  yn  para  ond  megis  munud  awr,  ac  etto  am  y 
pieser  darfodedig  hwn,  y mae’r  dyn  yn  tatìu  ei  euaid  a’i  gorph  i 
boenau  tra‘gy wyddol,  heb  drangc  na  gorphen,  tra  Duw  yn  Dduw  ! 
Pwy  ond  dyn  maes  o’i  gof,  am  lwyaid  o fel,  a yfai  gerwynaid  o 
fustl  ? Ac  am  awr  o bleser,  a oddefai  oes  o boen  ? O pa  fath 
beth  anhyfryd  yw  pechod,  sydd  yn  peri  i’r  Hollalluog  Dduw 
megisiflino  dano  gan  ei  bwysau  a’i  Iygredigaeth,  fel  y dywed 
Esaiah  1.  14. 

Yn  ail.  Pa  fath  beth  anhyfryd  yw  pechod,  pan  y parodd  ef  i 
Dduw  yr  holl  drugaredd  ddigio  mor  danllyd,  ac  y tatìodd  gyn- 
nifer  my rddiwn  o angylion,  i frwlian  mewn  poenau,  a allasai  fod 
yn  ei  glodfori  a’i  foliannu  yn  y nef. 


lxviii 


PREGETH. 


Yn  drydydd.  Gweìwn  pa  fath  beth  drwg  yw  pechod,  pan  y 
parodd  ef  ì’r  grasol  Dad  daflu  holl  feibion  dynion  o’i  flafr,  am 
bechod  Adda  a’i  eppil,  a pharottoi  iddynt  gymmaint  o flinderau 
ar  y ddaear,  a chymmaint  o boenau  yn  utfern  o’i  herwydd.  Trwy 
un  dyn  y daeth  pechod  i'r  byd,  a marwolaeth  trwy  bechod,  ac 
felly  yr  aeth  marwolaeth  ar  hob  dyn,  am  bechu  o bawb. 

Yn  ddiweddaf.  Gwelwn  pa  fath  beth  cas  yw  pechod,  pan  nad 
oedd  dim  yn  yr  holl  fyd  a allai  ei  ddileu,  a’i  dynnu  ymaith,  ond 
gwaed  calon  unig-anedig  Fab  Duw  ei  hunan,  a hwnnw  wedi  ei 
dynnu  allan  a phig  gwaew-ff’on,  pan  oedd  Ceidwad  y byd  yn 
hongian  ar  groesbren  wrth  hoelion,  nesi’r  holi  greadigaeth  synnu 
a brawyehu  ; yr  haul  a dy  wyllodd,  y ddaear  a grynodd,  y creigiau 
a holltodd,  y beddau  a agorodd,  llen  y deml  a rwygodd,  o echryd. 
gweled  Mab  Duw  yn  dioddef  y fath  gystudd  am  bechod  dyn  ; etto 
rhaid  oedd  naill  i Fab  Duw  farw,  neu  i bob  dyn  byw  farw  yn  dra- 
gywydd.  Meddwl  gan  hynny,  cyn  pechu,  beth  yw’rprisorfu  ef 
ei  dalu,  cyn  maddeu  dy  bechod  ; pe  canfyddai  dyn  pa  mor  gas 
yw  pechod  ger  bron  Duw,  a pha  faint  yw’r  draul  a’r  barned- 
igaethau  trymion  y mae  pechod  yn  ei  haeddu,  a chymmaint  yw’r 
poenau  a’r  arteithau  sydd  yn  utìern  ar  ei  fedr,  ni  welai  ddim  yn 
rhy  drwm  iddo  wneuthur  a’i  gyflawni,  ar  ei  alíu,  trwy  iddo  gael 
rhyddhad  oddiwrth  bechod,  a’i  wneuthur  yn  gyfranog  o drugar- 
edd  Duw  yng  Nghrist ; ac  ni  cheidw  Crist  un  dyn  oddiwrlh  y far- 
wolaeth  dragywyddol  hon,  ond  y cyfryw  un  a edifarhao  am  ei 
bechod  o ddyfnder  ei  galon  ; ac  a gredo  yn  ffyddlon  ynddo  ef 
trwy  fywiol  ffydd,  a thrwy  y ffydd  hono  a dynno  ras  oddiwrth 
Grist,  i ladd,  ac  i groeshoelio  pechod,  ac  i adnewyddu  ei  fuchedd, 
fel  y gallo  o hynny  allati  ymwrthod  a phechod,  ac  ymddwyn  fel 
y gweddai  i un  o blant  Duw  ; canys  y mae  Crist  ei  hun  yn  dy- 
wedyd,  Onid  edifarhewch,  fe’ch  cyfrgollir  oll.  Luc  13.  3.  Fel 
pe  dywedai,  Er  i mi  farw  dros  bechodau’r  byd,  etto  ni  bydd  i un 
dyn  ag  a aroso  yn  ei  bechod,  ac  heb  edifarhau,  ran  na  chyfran 
o’m  baeddedigaethau  ; ond  yn  unig  y sawl  a edifarhao  ac  a gredo 
trwy  fywiol  ff'ydd ; Canys  yr  hwn  nid  yw  yn  credu  yin  Mab  ffuw, 
ni  wel  fywyd,  canys  mae  digofaint  Duw  yn  aros  arno  ef.  Io  jo  3. 
36.  Dau  beth  gan  hynny,  medd  yr  Efengyl,  a orfydd  ar  bob  un 
ei  wneuthur,  ag  a edrycho  am  gael  ei  ryddhau  oddiwrth  bechod, 
a’r  dialedd  y mae  pechod  yn  ei  haeddu. 

Yn  gyntaf,  Edifarhau  am  bechod.  Ac  yn  ail.  Credu  yng 
Nghrist.  O bydd  neb  gan  hynny  a fyn  ei  ryddhau  oddiwrth  y far- 
wolaeth  hon,  fe  fyddai  yn  dda  i chwi  ddilyn  y gwersi  hyn,  y rhai 
y mae  Duw  yn  ei  ofyn  ar  law  pawb,  ag  a edrycho  am  fod  yn  gad- 
wedig  ; nid  ydynt  ond  ysgafn  ac  ychydig  o rifedi,  a’r  sawl  a’u 
gwnel,  a gaiff  weled  eu  bod  hwy  yn  boddloni  Duw,  trwy  Grist, 
a bod  Duw  yng  Nghrist  yn  barod  i faddeu  eu  pechodau,a’u  derbyn 
i’w  nodded  er  mwyn  ei  wir  Anwylyd. 

Y cyntaf  peth  a ddylai  dynion  ddysgu  a deall,  yw  fod  pechod 
yn  haeddu  anfeidroí  ddigofaint  Duw,  a damnedigaeth  dragy- 
wyddol,  Canys  cyflog  pechod  yw  marwolaeth,  a’r  rhai  hyn  a ant 
i gospedigacth  dragywyddol.  Mat.  25.  46, 

Vrn  ail.  Nad  oes  dim  a ddichon  ryddhau  dyn  oddiwrth  ddi- 
gofaint  Duw  a damnedigacth,  ond  lesu  Grist,  Canys  nid  ocs  iach- 
awdwriaeth  mewn  neb  arail. 


PREGBTH. 


lxix 


Yn  drydydd.  Nad  yw  Crist  yn  rhyddhau  neb  oddiwrth  eu 
pechodau,  ond  y sawl  a fyddo  yn  wir  edifeiriol,  ac  a gredo  ynddo 
trwy  fywiol  ífydd ; medd  ef  ei  hun,  Edifarhewch  a chredwch  yr 
Efengyl ; ac  oni  chredwch  mai  myfi  yw  efe,  fe’ch  cyfrgollir  yn 
eich  pechodau.  Yn  awr,  y modd  y gallom  edifarhau  a chredu, 
mae  yn  rhaid  i ni  ddeall  tri  pheth  obiegid  Crist. 

Yn  gyntaf.  Fod  Crist  wedi  gwneuthur  iawn  a chyflawn  daliad 
Yw  Dad  nefol,  dros  bechodau  yr  holl  fyd,  trwy  offrwm  ei  hun  yn 
aberth  i Dduw,  o arogl  peraidd,  Canys  efe  yw  Oen  Duw,sy*n  tynu 
ymaith  bechodau  y byd.  Ioan  1.  29.  Eph.  5.  2. 

Yn  ail.  Rhaid  i ni  ddeall  fod  Duw  yn  foddlon  i iawn  Crist  dros- 
om,  ac  nad  yw  ef  yn  edrych,  nac  yn  gofyn  am  un  boddlondeb 
amgen,  Canys  efe  yw’r  iawn  dros  ein  pechodau  ni.  Hyn  a dys- 
tiolaethodd  Dnw  o’r  nefoedd,  pan  y dy  wed  ef,  Hwn  yw  fy  anwyl 
Fab  yn  yr  hwn  y’m  boddlonwyd ; a hyn  a fynn  Duw  i ni  ei  weini- 
dogion  ei  bregethu,  ac  erfyn  arnoeh  i heddychu  â Duw  yng 
Nghrist;  am  hynny  yr  ydym  ni  yn  genhadau  dros  Grist,  (ebe  yr 
Apostol)  megis  pe  byddai  Duw  yn  deisyf  arnoch  trwom  ni,  yr 
ydym  yn  erfyn  dros  Grist,  cymmoder  chwi  â Duw.  Canys  yr  hwn 
nid  adnabu  bechod,  a wnaeth  efe  yn  bech-aberth  drosom  ni,  fel  y 
gwnelid  ni  yn  gyfiawnder  Duw  ynddoef. 

Yn  drydydd.  Mae  yn  rhaid  i ni  ddeall  y gallwn  ni  yn  gystal 
ag  eraill,  fod  yn  gadwedig  trwy  Grist,  os  arferwn  wneuthur  y 
cyfryw  bethau  ag  y maeefe  yn  erchi  i ni ; ac  o hyn  y gallwn  ni  fod 
yn  sicr  ddigon,  o ran  bod  yr  Efengyl  yn  dangos  i Grist  dynu 
ymaith  bechodau  y byd,  a bod  Duw  yn  cynnyg  heddwch  a 
chymmod  yng  Nghrist  i bob  creadur  o ddyn  ; Ac  os  pecha  neb, 
fod  i ni  ddadleuwr  gyda’r  Tad,  sef  lesü  Grist  y cyfiawn,  ac  efe 
yw’r  aberth  dros  ein  pechodau  ni,  ac  nid  dros  ein  pechodau  ni  yn 
unig,  ond  dros  bechodau’r  byd.  Canys  felly  y carodd  Duw  y byd, 
fel  y rhoddodd  ei  unig-anedig  Fab,  fel  na  choller  pwy  bynnag  a 
gredo  ynddo  ef,  ond  caffael  o hono  fywyd  tragywyddol.  Oblegid 
ni  anfonodd  Duw  ei  Fab  i’r  byd  i ddamnio’r  byd,  ond  fel  yr 
achubid  y byd  trwyddo  ef.  Ac  a wnaethpwyd  yn  gyfammod 
pobloedd,  ac  yn  iachawdwriaeth  hyd  eithafoedd  y ddaear. 

Y tripheth  hyn  sydd  raid  i ni  graffu  arnynt.  Yn  gyntaf,  I 
Grist,  meddaf,  wneuthur  cyflawn  daliad  dros  ein  pechodau.  Yn 
ail,  A bod  Duw  yn  foddlon  i’r  taliad  hwnnw.  Ac  yn  drydydd, 
Y gallwn  ni  fod  yn  gadwedig  trwy  Grist,  os  gwnawn  nì  yr  hyn  y 
mae  efe  yn  ei  orchymmyn.  Gan  ei  wneuthur  ef  yn  Awdwr  iach- 
awdwriaeth  dragywyddol  i’r  rhai  oll  a ufuddhant  iddo.  Gwyn 
eu  byd  y rhai  sydd  yn  gwneuthur  ei  orchymmyn  ef,  fel  y byddo 
iddynt  fraint  ym  Mhren  y By  wyd. 

1.  Rhaid  ymadael  a pechod.  Y neb  a guddio  ei  bechod  ni 
Iwydda,  ond  y neb  a’i  haddefo,  ac  a’i  gadawo,  a gaiff  drugaredd. 
Diar.  28.  13. 

2 Rhaid  troi  o’r  ffordd  ddrwg,  a dychwelyd.  Dychwelwch, 
dychwelwch,  oddiwrth  eich  ffyrdd  drygionus ; paham  y byddwch 
feirw  ? 

3.  Rhaid  bwrw  ymaith  weithredoedd  y tywyllwch.  Bwriwn 
oddi  wrthym  weithredoedd  y tywyllweh,  a gwisgwn  arfau  y 
goleuni  ; a rhodiwn  yn  onest  megis  wrth  liw  dydd,  nid  mewn 


Ixx 


CYNGHOR  I’R  LLYFR. 


cynnen  achenfigen;  eíthr  gwisgwn  am  danom  yr  Arglwydd  lesu 
Grist,  ac  na  wnawn  ragddarbod  dros  y cnawd,  er  rawyn  cyflawni 
ei  chwantau  ef. 

4.  Rhaid  congcro  gelynion  yr  enaid.  Yr  hwn  sydd  yn  gorch- 
fygu,  rhoddaf  iddo  ef  eistedd  gyda  mi  ar  fy  ngorseddfaingc  $ 
megis  y gorchfygais  innau,  ac  yr  eisteddais  gyda’m  Tad  ar  ei 
orseddfaingc  ef.  Sefwch  gan  hynny,  wedi  amgylch  wregysu  eich 
lwynau  a gwirionedd,  a dwyfronneg  cyfiawnder,  ac  am  eich  traed 
esgidiau  parottoad  Efengyl  tangnefedd,  a tharian  y ffydd,  a helm 
yr  iachawdwriaeth,  a chieddyf  yr  Yspryd,  yr  hwn  yw  gair  Duw, 
gan  weddio  bob  amser  a phob  rhyw  weddi  a deisyfiad  yn  yr  Ys- 
prydGlân;  ac  i’ch  cynnorthwyo  i hyn  yma,  cewch  ras  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist,  nawdd  Du  w,  a chyfathrach  yr  Yspryd  Glan. 
Amen. 


CYNGHOR  FR  LLYFR,  GAN  MR.  S.  HUGHES. 


Dos,  O Lyfrbacli,  i Gymru, 

I ddatgaddio  ac  i ddysgu 

Y ffordd  union  i baradwys, 

Ag  sy’n  myn’d  at  Dduw  yn  gymmwys. 

Er  bod  yno  rai’n  ei  gwybod, 

Ac  yn  rhodio  ynddi’n  wastod, 

Etto  mae  yno  rai,  er  hynny, 

Na  clierddasant  droedfedd  ynddi. 

Mae  yno  rainad  yw’n  adnabod 

Y gwir  Dduw,  nac  ei  lân  Hanfod, 

Ei  fab  Crist,  na’i  Yspryd  sanctaidd, 
Trwy  ddibrisio’i  eiriau  puraidd. 

Mae  yno  rai  sy’n  anghydnabyddus 
O’u  drwg  ffyrdd,  a’u  ’stad  anhappus, 
Trwy  ddirmygu  a dibrisio 
’R  moddion  sydd  i’w  cyfarwyddo. 

Mae  yno  lawer  yn  annuwiol, 

Yn  tramwyo’r  ffordd  uffernol ; 

Rhai  ni  thro’nt  i’r  ffordd  fendiged, 
Gan  fyw’n  ffromffol  a phengaled. 

Rhaid  yw  ’nabod  Tad  goleuni, 

A’r  Mab  rhad,  eiu  Harglwydd  Iesuj 
Credu  ynddo,  a byw’n  rasol, 

Cyn  yr  eir  i’r  deyinas  nefol. 

Dos  gan  hynny,  a goleua 

Y rhai  tywyll  sydd  yng  Nghambria, 

A chyfeiria  eu  traed  yn  gymmwys 
I’r  ffordd  union.i  baradwys. 

Canwyll  Cymry  mae  d’hen  Feistyr 
Yn  dy  alw  mewn  rhyw  lyfyr ; 

Gwna  dy  swydd  ar  frys,  gan  hynny, 
Trwy  oleuo  pawb  yng  Nghymru. 

Llawer  plwyf.Och  Dduw!  sydd  yno, 
Mewn  mawr  ddiffygo’u  cyf’rwyddo, 
Trwy  ddallineb  neu  ’sgeuleusdra, 
Rhai  o’r  ’ffeiriaid  llawn  cybydd-dra. 

Can’s  mae  rhai  o’r  prif  offeiriaid 
Yno’n  ddiofal  am  eu  defaid, 

Ac  yn  gadael  idd  eu  dysgu 
Rai  na  fedrant  wneuthur  hynny. 

Tost  yw  gweled  fath  guradiaid, 

Sydd  olygwyr  ar  y defaid, 

Dan  bersoniaid  mawr  cyfoethog, 

A ticeriaìd  uchel,  enwog. 


Deillion,  meddwon,  a gwatwarwyr, 
Rliai  heb  ’nabod  Duw  na’r  ’sgrythyr, 
(Heb  ddim  malais’rwy’n  ei  ddweud  e’) 
Sydd  fugeiliaid  mewn  rliyw  fanau. 

Nid  am  y Confformiaid  grasol 
’Rwyf  fi’n  d’wedyd  hyn  yu  hollol  > 

Nid  am  Jerem,  nid  am  Eii, 

Ond  am  Phinees  a’i  frawd  Hophni. 

Nid  yw’n  d’wedyd  ond  a dd’wedodd 
Yr  ben  Ficer,  pan  lefarodd, 

Gan  roi  allan,  a chyhoeddi 
Hyn  o bennilí  yn  Llanedi : 

Dodi’r  dall  ar  ben  disgwylfa, 
Dodi’r  dwl  i ddysgu  tyrfa, 

Dodi’r  diddysg  wrth  y llyw, 

Yw  dodiaddyn,  nid  dodiad  Duw,” 

Dos,  gan  hynny,  a brysia  i Gymru, 
A chyflawna’r  diffyg  dysgu 
Y sydd  yno  mewn  rhyw  fanau, 

Ac  nac  ofna  ddyn  yn  un-lle. 

Gwir  Gonfformist  oedd  dy  Feistyr, 
Ac  am  hynny  ni’th  ’sgymunir  ; 

Ni  throir  arnat  ti  yn  haerüug, 

Waith  dy  daclu  gan  ffanatig. 

’Rwyt  ti’n  crio  fynu’r  gwyliau, 
’Rwyt  ti’n  dala  ffurf  weddiau, 

’Rwyt  ti’n  gwawdd  rhai  i’r  eglwysydd, 
’Rwyt  ti’n  lwo  tadau  bedydd. 

Temlau  a thai  Duw  yw’r  llanoedd, 
Medd  d’hen  Ffcistyr  mewn  rhywleoedd 
Ynot  ti,  Pa  ham,  gan  hynny, 

Mae  arnat  ofn  myn’d  i Gymru? 

Mae  d’ail  feistyr  yntau’n  dala 
Holl  athrawiaeth  y Gymmanfa 
O Eglwys  Loegr,  gan  ei  thraethu 
Ym  mhob  tyrfa  y del  iddi. 

Mae  e’n  traethu  ei  hathrawiaeth, 

Er  ua  leica  mo’i  disgyblaeth  ; 

Ond  nid  yw’n  cyhoeddi  hynny, 

B’le  mae’n  arfer  o bregethu. 

Ymwrola,  tlos  yn  ebrwydd, 

Na  phrydera  y cei  aflwydd, 

Am  dy  fod  yn  d’od  o ddwylo 
Un  nad  ydyw  yn  confformo. 


CYNGHOR  i’R  LLYPR, 


]xxi 


Can’s  mae  llawer  o’  r Corìfformiaid 
Grasol,  sanctaidd  hwythau’n  tybiaid 
Fel  mae  eraill,  fod  d’  ail  feistyr 
Yn  ceisiollwyddiant  ei  gyd-wladwyr. 

Ti  ge’st  roesaw  gynt  yng  Nghymru, 
Ac  na  thebyg  na  chei  hynny 
Etto,  gan  bob  sort  o ddynion, 

Oni  byddant  balch  neu  ffromflfol. 

Hwy  ddioddefant  dy  geryddon, 
Hwy  a hoffant  dy  gynghorion, 

Hwy’th  ddarllenant  yn  awyddus, 
Canys  trwyddot  ’rwyt  ti’n  felus. 

Er  y byddi  yn  fwy  costfawr 
Nag  y buost,  ni  bydd  nemmawr 

0 deuluodd  yn  holl  Gymru, 

Na’s  derbyniant  di  er  hynny. 

Ni  bydd  ’ffeiriad,  ni  bydd  meistr, 
Ni  bydd  plantaeh,  na  gwas’naethwyr, 
Na  bugeilydd  ar  fynyddau, 

Nas  groesawant  di  yn  ddiau. 

Fe  ddioddefir  i ti  dd’wedyd 
Pethau  nis  baidd  eraill  ’nganyd  ; 

A phe  ’nganent  mewn  rhyw  l'annau, 
Hwy  gaent  gerrig  am  eu  pennau. 

Fe  all  y gwan  gael  ynot  gysur, 

Ac  ychwaneg  gras  mewn  mesur, 

1 was’naethu  Duw  yn  ddifrad, 

Bob  un  yn  ei  briod  alwad. 

Os  dyn  grasol  fydd  i’th  ddarllen, 

Os  rliagorol  fydd  dy  berchen, 

Mewn  pob  dawn  a gras  ysprydol, 
Trwy’th  gyfeillach  f ’ â’n  fwy  duwiol. 

Ac  os  drygddyn  fydd  ddarllenwr, 
Meddwyn  marlíyd,  neu  watwarwr, 

Er  ei  bleser  fe’th  fawrha  di, 

Dal  e’n  gyfrwys  os  y gelii. 

Gwna  iddo  alw  ar  Dduw,  ac  adde’ 
Ei  ddrwg  gyfiwr  a’i  bechodau, 

Credu  yng  Nghrist  ac  edifaru  ; 

Nid  twyll  tynnu  dyn  at  Iesu. 

Cadw’th  fach  mewn  gafael  ynddo, 
Na’d  ef  fyned  a thramwyo 
At  ei  hen  gyfeillion  ofer, 
l fyw’n  atgas  yn  ddibryder. 

Ond  ymhwedd  arno  gofio, 

Mai  gwell  ofni  Duw  na’i  ddigio, 

Can’s  fe  geidw’r  rhai  a’i  hofnant, 

Ac  fe  ddamnia’r  rhai  ’dirmygant. 

Dos,  gan  hynuy,  fe’th  dderbynir, 
Gan  bob  sort,  ac  fe’th  gymmerir 
I bob  dwylaw  yn  dra  hyfryd, 

Fe’th  fawrheir  di  yn  anwyl  hefyd. 

A thra’Nghymru  ddim  crist’nogaeth 
Fe  gymmerir  dy  gwmpeiniaeth  ; 

Fe’lh  ddarlienir,  ac  fe  gyfyd 
Rhai  a’th  brintiant  pan  f’o  anghenyd. 

Gan  dy  fod  mewn  sut  gymmeriad, 
Bydd  yn  fwyn,  a dangos  gariad, 

Yn  ddiragrith  ym  mhob  teulu, 

A dod  allan  dy  oleuni. 

Gwna  liwy  wybod  achyffesu, 

Fod  pob  pechod  brwnt  yn  haeddu 
Melldith  Duw,  a’r  tan  uffernol, 

Y m mysg  diaflaid  yn  drag’wyddol. 

Ac  nad  oes  un  ffordd  i gadw 
Unrhyw  ddyn  rhag  myn’d  iddystryw, 


Ond  yn  unig  trwy  Grist  Iesu, 

Ddaeth  o’r  nef  i’r  ddae’r  i’n  prynu. 

Ac  na  cheidw  Crist  un  Cristion, 
Ond  a gredo  yuddo’n  ffyddlon, 

Gan  droi  ymaith  eu  pechodau, 

A byw’n  ol  ei  sanctaidd  ddeddfau. 

Dysg  hwy  wylied  eu  meddyliau, 
Dysg  hwy  ’styried  eu  holl  eiriau, 

Ac  i edrych  beth  a wnelont, 

Pa  le  bynnag  ag  y byddont. 

Gwna  hwy  gofio  gorfydd  cyfri’, 

Ger  bron  Crist,  ar  ddydd  eu  didri, 
Am  eu  cas  a’u  drwg  weithredoedd, 
A’u  drwg  eiriau  ym  mhob  ileoedd. 

Ac  nad  â drwg  feddwl  heibio, 

Heb  ei  ddannod,  heb  ei  gofìo, 

Gan  y Baruwr  mawr,  Crist  Iesu, 

Os  o’r  byd  eir  cyn  ’difaru. 

Dysg  hwy  ’ddoli  Duw’n  eu  teiau, 

Ä chyflawni’u  dyledswyddau 
ldd  eu  gilydd  yn  gris’nogaidd, 

Yn  dra  diwyd  ac  yn  weddaidd. 

Fel  y tynnaist  gynt  i ddarllen 
Lawer  un  yn  ddigon  cywrain  ; 

Er  mwyn  Crist  gwna  hynny  etto  ; 

Da  fydd  hynny  i bob  Cymro. 

Tyn  bob  rhai  at  y ’sgrythyrau, 
Dangos  iddynt  y rhesymau 
Ro’ws  dy  Feistyr  yn  dy  ddechreu, 
P’am  rhaid  darílen  y ’sgrythyrau. 

Dysg  liwy  dreulio’r  Sabboth  sanct- 
Yn  grist’nogol,  ac  yn  weddaidd,[aidd, 
Gan  addoli  Duw’n  gyhoeddus, 

Ac  yn  ddirgel,  fel  mae’n  weddus. 

Hel  hwy  o’r  pebyll,r.a’d  hwy  botian 
Ar  y Sabbath,  nac  i loitran  ; 

D’wed  i’tli  Feistyr  feio  hynny 
Lawer  gwaith,  yn  enw’r  lesu. 

Gwna  hwy  wrando’r  gair  â gofal, 
Gwna  hwy  arfer  gweddi’n  ddyfal ; 
Cym’ryd  y communion  sanctaidd 
Yn  dra  gweddol  a christ’nogaidd. 

Gwna  i bob  rhai  fynych  gofio, 

Rhaid  myn’d  ymaith,  a rhaid  pacio 
Bawb  oddi  yma,  can’s  rhaid  marw, 

A derbyn  barn  gan  Grist  yn  hoy  w. 

Par  i’ntwybod  foddedwyddwch 
I’r  rliai  sanctaidd,  a rhialtwch 
Yn  y nef,  a bod  tost  benyd 
I’r  rhai  drwg  yn  uffern  danllyd. 

Dysg  nad  oes,  ar  ol  marwolaeth, 

Yn  y pwll  ddim  taledigaeth 
Am  bechodau,  ac  am  frynti, 

Can’s  dros  fyth  rhaid  yno  boeni. 

Par  i’r  Cymryfynych  gofio, 

Mai  peth  tost  yw  gorfod  trigo 
Blwyddyn  gyfan  mewn  tywyllwch, 

A chadwynau,  heb  ddiddanwch. 

Och  ! faint  dostach  a fydd  trigo 
Fyth  yn  uffern  i boenydio, 

Dan  law  Satan  mewn  cadwynau, 

Am  ddibrisio  Duw  a’i  ddeddfau. 

Pan  y doech  i dre’  Llan’ddyfri, 

Ac  i Lunfair,  a Llanedi, 

’Mofyn  yno  pwy  sydd  rasol, 

Pwy  sydd  ffyddlon  a ’difeiriol. 


CYNGHOR  I R LLYFR, 


lxxii 


Ond  cael  cwrdd,  trwy  fawr  ymofyn, 
A’r  rhai  sanctaidd  svdd  yn  tarin 
Yn  y dref  a’r  plwyfau  hynny, 

Lywed  heddwch  wrth  y rhei’ny. 

Ac  yn  enw’th  Feistyr  traetha 
Lid  a bar  y Duw  Gorucha’ 
l’r  troseddwyr  ni  ’difarant, 

A’r  anífyddlon  ag  nì  chredant. 

Dywed  wrthynt,  i’r  hen  Ficer 
Wylo’n  dost  â chalon  dyner, 

Am  eu  brynti,  a’u  rhybuddio 
Wella  eu  buchedd,  a repento. 

Dywed  iddo  ddysgu  o’r  ’sgrythyr 
Ffordd  yr  Arglwydd  mawr  yn  eglur, 
Iddynt  hwy,  a’u  bod  er  liynny 
Fyth  yn  byw  mewn  ffiaidd  frynti. 

D’wed  y bydd  y dydd  diwedda' 

Lai  o gosp  i dre’  Gomorra, 

Nag  a fydd  i dre’  Llan’ddyfri, 

Ac  i Lanfair  a Llanedi. 

Crist  a ddangos  yn  blain  ddigon, 
Am  yrhai  sydd  dan  ymoddion, 

Y daw  arnynt  fwy  o’r  ’storom, 

Nag  a ddaeth  o’r  nef  ar  Sodom. 

Can’s  y sawl  sy’n  pechu’n  rhugyl, 
Dan  bregethiad  o’r  efengyl, 

Sy’n  pentyrru  eu  hanwiredd, 

Am  droi  eu  cefnau  ar  drugaredd. 

D’wedna  cha’s  yn  nyddiau’r  Ficer 
Nemmawr  iawnyngNghymru’rhanner 
O’r  athrawiaeth  a’r  cynghorion, 
Gawsant  hwy  yn  eglur  ddigon. 

D’wed  fod  Duw  yn  gofyn  llawer, 
Ym  mhob  gwlad,  ac  ym  mhob  cwarter, 
Lle  mae’n  rasol  yn  rhoi  amledd 
O’i  efengyl  mewn  trugaredd. 

A pha  fwyaf  y deallir 

0 wir  ’wyllys  Duw  o’r  ’sgrythyr, 

Mwy  o lawer  cawn  ein  curo, 

Am  roi  achos  i Dduw  ddigio. 

Gwawdd,  gan  hynny,  hen  ac  ifangc, 
(Os  hwynt-hwy  a fynnant  ddiangc 
Llid  a bar  yr  Arglwydd  nefol) 

1 fyw’n  sanctaidd  ac  yn  dduwiol. 
Cofia’r  ifangc  y dielir 

Ar  y plant,  sydd  ddrwg  weithredwyr, 
Anwireddau’r  tadau’n  gyngan, 

Gyd  â’u  hanwireddau  eu  hunan, 

Can’s  o rodio’n  ffyrdd  eu  teidiau, 
Maent  hwy’n  d’weud  i maes  yn  oleu, 
Eu  cydsent  yn  eu  drygioni ; 

Duw  fydd  cyfiawn  yn  eu  cospi. 

Gwna  hwy  ddaillen  y trwm  achwyn 
Wnaeth  dy  Feistyr  yn  eu  herbyn  ; 

Er  mwyn  Crist  bydd  yn  dra  eiriol 
Ar  i’nt  fod  yn  edifeiriol. 

Yn  ol  traethu  hyn  ym  mhlwyfau 
Yr  hen  Ficer,  brysia,  dere, 

Gwna’r  un  neges  dros  d’  ail  Feistyr, 
Ym  mhlwyf  Meidrim  ac  ym  Merthyr. 

D’wed  wrth  bawb  ag  sydd  yn  tarin 
Ym  mhob  plwyf  yn  sir  Gaerfyrddin, 
Ac  wrth  bawb  o bobol  Cymru, 

Y gair  a glywsant  gaiff  eu  barnu. 


Pan  y doech  i dai’r  bon’ddigion, 

Par  i’nt  newid  eu  harferion, 

Gadael  balchder,  trawsedd,  medd’dod, 
A gochelyd  digio’r  Drindod. 

D’wed  yn  blain  pan  d’ont  i’w  barnu 
At  y barr  o flaen  Crist  Iesu, 

Na  bydd  gwa’n  rhwng  prins  a deiliaid 
Rhwng  cyfoethog  a begeriaid. 

Ac  y dylent  herwydd  hynny, 

Lwyr  ymadael  â’u  holl  frynti  ; 

Credu  yng  Nghrist  a bod  ’n  edifar, 
Cyn  ei  myn’d  hi’n  rhy  ddiweddar. 

Gwna  hwy  feddwl  am  eu  ’neidiau, 
Fwy  nagam  eu  cas  bleserau, 

Fwy  nag  am  eu  da  a’u  rhenti, 

Eu  ffrins,  cene’l,  a’u  holl  wegi. 

Pan  y doech  i ddwylo’r  ifangc, 
Gwna  hwy  gotìo’r  bywyd  didrangc  ; 
Deisyf  arnynt  adael  heibio 
Eu  hynfydrwydd,  a repento, 

Dangos  iddynt  nad  yw  pleser 
Y byd  hwn,  ond  rhyw  beth  ofer, 

Ac  y gorfydd  ryw  ddydd  atteb 

0 fiaen  Duw  am  bob  ffolineb. 

Ni  chyflawna  pleser  bydol 

Chwant  yr  enaid  sydd  anfarwol ; 

Nid  oes  dim  all  wneuthur  hynny, 

Ond  nawdd  Duw  trwy  waed  yr  lesu. 

Oh  ! ymhwedd  arnynt  adael 
Chwant  y byd,  y cnawd,  a’r  cythraul, 
Ac  ymroi,  tra  gelwir  heddy’, 

1 was’naethu’r  Arglwydd  Iesu. 

Can’s  ni  wyddant  y cant  amser 

I ymadaei  â diffeithder  ; 

Can’s  mae’n  arfer  do’d  i’  r farchnad 
Groen  yr  oen,  fel  croen  y ddafad. 

Dangos  iddynt  pa  fath  Feistyr 
Yw  Crist  Iesu  i’w  was’naetbwyr, 

Yn  rhoi  iddynthedd  a bywyd, 
Teyrnas  nef,  a choron  hyfryd. 

Gwna  hwy’n  fynych  ddyfal  gofio, 
Nad  yw’r  cythraul  ondeu  hudo; 

Ac  nad  oes  ond  yr  atìwyddiant 
I’r  rhai  hynny  a’i  gwas’naethant. 

Can’s  os  byddant  heb  eu  cospi 
Gan  Dduw  yma  am  ddrygioni, 

Cant  ryw  bryd,  mewn  tân  uffernol. 
Gosp  ofnadwy  yn  drag’wyddol. 

Ffarwel,  deisyf  ar  bob  Cristion, 

Na’s  derbyniont  ond  a welon’ 

Yuot  yn  gytun  a’r  ’sgrythyr, 

Felly  plesi  dy  ddau  Feistyr. 

Ond  Gyn  myned,  un  gair  gwrando, 
Pari’th  brynwr  ddyfal  gofio, 

Pan  dy  brynwyd  gynt  yn  rhannau, 
Trwy  roi’th  fenthyg  est  yn  llarpiau. 

A ihrwy’th  osod  ar  ffenestri, 

Tyllau  gwlybion,  ac  ar  seldi 
Lst,  llawn  ilwydi,  est  yn  ufflon, 

Na  wnant  heth  yn  awr  mor  ffinion. 

Ond  par  iddynt,  herwydd  hynny, 
’Th  gadw’n  sych,  a’th  ymgeleddu, 

Fel  y byddech  hir  o amser 

Dra  gwas’naethgar  ym  mhob  cwarter. 


LLYTHYR  YR  AWDWR  AT  RYW  ARGLWYDÜ, 
I’R  HWN  YR  OEDD  YN  EI  FRYD  EF 
GYSSEGRU  EI  LYFR. 


1 Abglwydd  uchel,  na  ryfedda, 

Wel’d  Eglwyswr  tlawd  i’th  goífa, 

Ac  yn  mentro/  Urddasb  Cymry, 

A'r  fath  Lyfran  dy  anrhegu. 

2 Dy  zelc  at  Eglwys  Crist  a’i  hurddas, 

Dy  was’naeth  da  Fth  Brinsd  a’th  Deyrnas, 
Dy  serch  a’th  garce  at  gene’l  Cymry, 

Y bair  i bawb  dy  anrhydeddu. 

3 Yrn  mhlith  miloedd  a’th  anrhegant 
A thalentau  mawr  eu  moliant, 

Arglwydd  da,  cennada  finnau 

Dy  gydnabod  â’m  dimmeiau. 

4 Cym’rodd  Arglwydd  yr  arglwyddi 
Rodd  y weddw  dlawd  heb  siommi, 

Er  na  thalafr  rhodd  ond  dimmai, 

Am  roiT  cwbl  ag  a feddai.f 

5 Cymmer  dithau,  Arglwrydd  serchog, 

Rodd  oT  fath  gan  wrr  dyledog/ 

Sy’n  'wyllysgar  iTh  anrhegu, 

A rhodd  well  pe  bai'n  ei  meddu. 

6 Haeddaist  well,  ddiddanwch  Cymry, 
Cawsit  well  pe  b’asai  genny’ ; 

Pwysa’r  rhodd  yn  ol  yr  'wyllys, 

Hi  gyd-bwysa  roddion  Prinsys. 


* Yenfure,  anturio.  b Anrhydedd.  « Z eal,  gwresogrwydd  yspryd. 
d Prince , tywysog.  e Caret  g ofaL  f Maxo  12.  41 — 44*  s Sydd 

aîewn  dyle  d. 


LLYTHYR  ARALL  AT  Y DARLLENYDD,  FEL 
Y MAE  YN  DEBYGOL. 


1 Gogoniant  Duw,  a lles  Brytaniaid, 
Canlyniaetha  íFryns,b  a gwaedd  y gweiniaid, 

Y wnaeth  printioc  hyn  o Lyfran,d 
A'i  roi  rhyngoch,  Gyrnry  mwyn-lan. 

2 Abergofìe  pur  bregethiad, 

Dyfal  gofio  ofer  ganiad, 

A wnaeth  im’  droi  hyn  o wersau, 

I chwi’r  Cymry,  yn  ganiadau. 

3 Am  wel’d  dwfn-waith  enwog  Salsbury/ 

Gan  y diddysg  heb  ei  hoffi, 

Cynfrais  fesur  byrr  cyn  blaened/ 

Hawdd  i'w  ddysgu,  hawdd  i'w  ’styried. 

4 Gelwais  hon  yn  Ganwyll  Cymro, 

Am  im*  chwennych  bruddh  oleuo, 

Pawb  o’r  Cymry  diddysg,  deillion, 

I was’naethu  Duw  yn  ffyddlon. 

5 Er  mwyn  helpu 1 'r  annysgedig, 

Sydd  heb  ddeall  ond  ychydig, 

Y cynnullais  hyn  mor  gysson: 

Mae  gan  eraill  well  athrawon. 

6 Duw  oleuo  bawb  o’r  Cymry, 

IV  wir  'nabod  a’i  was'naethu ; 

Duw  a wnel  i hyn  o Ganwyll 
Roi  i'r  dall  oleuni  didwyll. 


* Erfyniad,  deisyfiad.  b Frìends , cyfeillion.  cPrint , argraphu. 

a Llyfr  bychan.  8 Anghofio.  r Y cyfansoddiad  o’r  Saimau  ar  y mesurau 
caethion,  gan  William  Middleton,  a argraphwyd,  wedi  ei  farwolaeth  ef,  ar 
draul  Thomas  Salisbury.  s Pluin,  eglur,  amlwg.  h Dwys.  * He/p , 

cynnorthwyo. 


DANGOSEG  0 DDECHREU’R  CANAU. 


Tu  dal, 

Adda  werthodd  bawb  o’r  byd  . 19 

A gadwo’i  olud  iddo’i  hunan  . 575 

Angylion  Duw,  a meibion  . . 326 

Ai’n  dragywydd,  Duw,  y digi  . 587 

Am  ein  pechod  a’n  drwg  fywyd  . 380 

Anwyl  Gristion,  clywais  dd’wed.  399 
Arglwydd,  agor  fy  ngwefusedd  . 193 

Arglwydd  cyfion,  Tad  fy  iechyd  382 
Arglwydd  grasol,  cadw  d’Eglwys  493 
Arglwydd  grasol,  ’rhwn  a rodd.  244 
Arglwydd  grymmus,  Llywydd  . J64 

Arglwydd,  Rhoddwr  pob  daioni  453 
Awdwr  iechyd,  Lluniwr  llysiau  389 
Awn  i Fethle’m  bawb  dan  ganu  35 


BARNA’n  gymhwys,  f’enaid  . 524 

Bid  dy  eiriau  yn  wastadol  . . 190 

Bid  d’ymddygiad  ynGrist’nog.  . 193 

Bum  ryfygus  fel  y cewri  . . 558 

Byrr  yw’n  hoes  ac  ansertennol . 34l 

Byth  ni  ddylai  Gristion  geisio  . 576 

Cetdwad  Israel  a’i  Achubwr  . 313 

Clwttyn  cwtta,  clwt  ansyber  . 532 
Clywch  adrodd  mawr  gariadMab  31 
Codwn  bawb  ein  pen  a’n  ffriw  , 206 
C’od  y bore  ar  y wawrddydd  . 451 

C’od  yn  foreu,  cerdd  yn  ddyfal  . 567 
Creaduriaid  Duw,  a’i  hollweith.  328 
Cred  yng  Nghrist,  llefam  dy  . 85 

Crist  ei  bun  sydd  oll  yn  oll  . 38 

Crist  fy  Mugail.  cadwf ’enaid  . 423 
Crist,  fy  Nghraig  a’m  Iechydwr.  140 
Crist  sy’n  cadw’r  holl  allweddau  547 
CristywOen  y Pasg,  a’n  habe.  465 
Curwch  bawb  eich  dwylaw  , 72 

Cyffredin  a bonedd,  trowch  . 65 

Cymru,  Cymru,  mwrna,  mwrna  361 
Cymru,  Cymru,  mwrna,  mwrna  370 
Cyn  dy  fyn’d  i’r  llan,  wrth  , 229 

Cyn  rhoi  llaw  ar  gorn  yr  arad’  . 157 

Cyn  y dodech  droed  mewn  . 160 

Cyn  yr  elech  i ryfela  . . . 163 

Cyn  yr  elech  o’r  drws  allan  . 156 


CHWAREu’r  milwr,  cymmer  . 562 


bEFFRo’n  foreu  gyda’r  ceiliog  490 
Derbyn,  Arglwydd,  loi’ngwefus.  204 
Dere,  hen  bechadur  truan  . . 77 

De’wch  bawb  sy’n  drwm-lwyth.  57 
De’wch  bawb  yn  garedig,  yn  . 69 

De’wch  bob  rhai  at  bren  y . 464 

De’wch,  fon’ddigion,  de’wch  . 515 


Tu  dal. 

De’wchjholl  dylwytliau’r  ddaear  517 
De’wch,  holl  feibion  Adda,  a . 594 
Dihun,  dihun  o gysgu  . . 320 

Dihun,  dihun,  pa  ham  y cysgaist  328 
Duw,  achub  f ’enaid  gwirion  . 330 
Duw,  Dad,  gwel  mor  beryglus  . 376 
Duw,  dod  fendith  ar  ein  hym.  . 203 
Duw,  Frenhin  trugarog,  Duw  , 349 
Duw,  fy  Ngheidwad,  Duw  fy  . 135 

Duw,  gwel  drymmed  yw  fy  . 461 

Duw  grasol,  Tad  trugaredd  . 487 

Duw  mawr  o’r  nef,  sancteiddia  204 
Duw,  mor  dost  y peclía  Cymry  . 579 

Duw,  nâd  ini  fwytta  o’th  . . 208 

Duw  ni  attal  un  daioni  . . 502 

Duw,  pa’m  ’rwyt  yn  ein  porthi  . 205 
Duw’r  diddanwch,  llaesa  . 417 

Duw,  rho  glust  i wrando  . . 421 

Duw  trugarog,  Tad  diddanwch  . 392 

Duw  trugarog,  Tad  goleuni  . 235 

Duw  trugarog,  Tad  tosturi  . 142 

Dwg  sancteiddrwydd  yn  dy  . 496 
Dydd  ein  jubii  a’n  gollyndod  . 416 
Dysg,  fy  mab,  wrth  gwymp  hen  246 
Dy  zel  at  Dduw  a’i  Eglwys  . 293 

Ennill  can-punt,  colli’r  credyd  514 
Er  fy  mendith,  nac  anghofia  . 153 

F’anwyl  blentyn  ce’s  dy  lythyr  102 
F’anwyl  blentyn,  dere’n  nes  . 95 

Fe  g’wilyddia  lien  ddyn  bas  . 208 

Fel  gwennol  Job  mae’n  hoes  yn  360 
Fe  ordeiniodd  Duw  i holl  blant  59l 
Fy  anwyl  Dad,  a’m  carcusGeid.  31 1 
Fy  enaid,  dysg  adnabod  Duw  . 560 


Fy  nghar,  a’m  gwir  anwylyd  . 446 
Fy  mblentyn  hygar,  hoyw  . 294 

Fy  mugail  prudd,  caredig  . . 55l 

Fy  Mugail  yw’r  Goruchaf  . .317 

Ffydd  sy’n  rho!  ei  phwys  yn  . 561 

Gochel  eiste’  i lawr  i fwytta  . 197 
Gochel  feddwl  dim  â’th  galon  . 136 

Gochel  geisio  help  gau  swynwyr  390 
Golch,  O Grist,  â’th  waed,  fy  . 141 

Gwae  i’r  dyn  fo  gwyllt  yn  blent.  152 
Gwae’r  goJndog  di-dosturi  . 210 

Gwel  fel  mae  dy  oes  yn  darfod  . 309 
Gwell  Duw  na’r  nef,  na  dim  . 464 

Gwisg  dy  armwr  oll  am  danaf  , 14í) 

Gwisg  dy  ben  â helm  Crist’nog.  145 
Gwn  na  chwympaf  byth  yn  holl.  570 


DANGOSEG. 


Tu  dal. 


Gwrando’r  godinebwr  aflan  . 173 

Gwr  wyf  yn  dioddef  maethgen  . 398 
Gwyr  a gwragedd,  gweision  . 2'7 

Gwyr  a gwragedd,  meibion  425 

Gynt  ti  dreuliaist  lawer  blwydd.  593 

Hil  Adda  gamweddus,  hil  Efa  50 
Hil  Brutus,  fab  Silfus,  Brutan  . 1 

Helpwr  pob  trafaelwr  ofnus  . 161 

Hollalluog  ydyw  Duw  . . 508 

Iago  glodfawr,  brenhin  Draû.  576 
Lluniwr  dae’r,  a Helpwr  . 158 

Llygaid  pob  creadur  bywiol  . 202 

Mae  Duw’n  croesi  dyn  fynych.  585 
Mae  Duw’n  eistedd  ar  gyíiawn.  539 
Mae  Duw’r  gallu  yn  anfeidrol  . 535 


Mae  holl  allweddau  uíFern  drist.  546 
Mae  holl  feddwl  dyn,  ysywaeth  185 
Mae  meddylfryd  pob  rhyw  galon  552 
Mae’r  Duw  mawr  yn  hollalluog  53 6 
Mae  trugaredd  Duw  y lluoedd  . 540 
Mag  dy  blant  âllaeth  dy  fronnau  516 
Martha,  Martha,  paid  âg  wylo  . 510 
Meddwl  fel  y gall’sai  Satan  . 137 

Megis  Daniel  rhwng  y llewod  . 329 
Mene  Tecel,  tre’  Llan’ddyfri  . 457 
Mor  hyfryd  ac  mor  weddus  . 316 

Mwy  yw  peryg’  dyn  sy’n  cysgu  . 138 

Myfi  sy’n  dechreu’r  awrhon  , 530 

Na  ddod  glun  i lawr  i eiste’  . 57 4 

Na  phampra’r  corph  i ladd  yr  . 456 

'Nawr,  O Arglwydd,  y gollyngi  424 
Ni  all  neb  ddad-ddigio’r  Duw.  549 
Ni  bu  Samson  fwy  ei  syched  . 550 

Nid  oes  dim  all  olchi  enaid  . 505 

Nid  oes  drwg  na  da  ’mhlith  . 544 

O Arglwydd  Dduw  Goruchaf  320 
O Arglwydd,  Tad  diddanwch  . 90 

O boen  di-drangc,  o fraẃ  didrai  590 
O cais  gwr,  na  gwraig  . . 9 

O cais  gwr,  na  gwraig,  na  . 472 
Och,  ti  bechaist,  f ’enaid,  gan.  554 
Od  wyttiGristion,  credyng  . 545 
O fy  enaid,  dywedimi  . . 412 

O fy  enaid,  pa’m  yr  ofni  409,  419 
O fy  Ngheidwad  a fy  Mugail  . 137 

O fy  mrodyr  a’m  cyfeillion  . 282 
O fy  mrodyr,  clywch  fi’r»  traethu  434 
O fy  Nuw,  yr  hwn  a’m  creaist  . 420 
O gelli  di  was’naethu  Duw  . 543 

O na  bai  fy  mlien  yn  ddyfroedd  533 
O na  wypai  ddyn  pa  ddoniau  . 415 
Gni  bai  fod  ein  Tad  nefoi  . . 584 


Tu  dal. 

Oni  bai  fod  yn  anghenrhaid  . 406 
Oni  wnaethost  etto  d’ewyllys  . 333 
O’r  dwst,  o’r  dom,  o’r  dyrfa  . 345 

Os  codwyd  di  o’r  dom,  o’r  dwst  575 
Os  ’dwyt  borthmon,  delia’n  . 168 

Os  gwnaeth  Duw  di’n  dad  i . 572 

Os  meddwyn  wyt,  yn  arfer . 176 

Os  mynn  di  Dduw  yn  Dad  i’th  565 
Os  mynni  fod  yn  ddyn  i Dduw  215 
Os  plentyn  wyt,  rho  wir  anrhyd.  226 
Os  promeisia  Satan  itti  . . 149 

Os  tad,  os  mam,  os  mab,  os  . 463 

Os  wyt  ti’n  berchen  ty  a thyl.  573 

Pa  gyntaf  bytho  marw  Cristion  424 
Pan  glafychech,  cais  Offeiriad  386 
Pan  y be’ch  yn  gwisgo’th  ddill.  139 
Pan  yr  elech  gyntaf  allan  . . 1 47 

Pan  yr  elech  gynta’  i garu  . .169 

Pan  yr  elech  i weddio  . . 133 

Pan  yr  elech  i yraolchi  . • 141 

Pan  y’th  d’rawer  gynta'â  clilefyd  378 
Pawb  sy’n  chwennych  dysgu’r  334 
Pe  bai  Iuddew  yn  dy  warcliod  138 
Pechod  lleiaf  heb ’difeirweh  . 556 
Pedwar  march,  o feirch  rhyfelog  548 
Pen  Darparwr  pob  angenrhaid  . 312 
Pob  Cristion  ag  sy’n  clywed  . 467 
Pob  rhyw  Gristion  ag  a garo  . 237 
Pob  rhyw  Gristion  ag  sy’n  caru  23 
Porthor  mawr  y pwll  diwaelod  147 
Porthwr  grasol  pob  creadur  . 2ül 
Porthwr  mawr  y pum-mil  . 2ü0 

Pwy  bynna’  geisio  faddeu  . . 81 

Pwyswch  Gymiy  mwyn  garedig  596 

Rheolwr  y nefoedd,  a’r  . • 356 

Rhown  foliant  prudd  bob  amser  207 

Sami  bach,  er  cariad  Duw  . 450 

Ti  lenwaist,  Grist,  ein  cylla  . 202 

Tro  dy  droed  o’r  ffordd  gam.  565 
Tynn  dy  ’sgidìau  cyn  gweddiech  121 
Tynn  dy  ’sgidiau,  golch  dy  • 232 

Unig  Delpwr  gwyr  a gwragedd  586 

Y bore,  pan  ddihunech  gynta’  132 

Y cylhraul  tywyllodrus.sydd  . 182 

Ymafael  yn  dy  Brynwr  yn  ffast  61 

Y Muwsys  oll  o Helicon  . . 518 

Y neb  a fynuo  fyw  yn  ddeddfol  . 88 

Yn  ol  cyngor  yr  Eglwyswr  . 388 

Yn  y man  yn  ol  it’  godi  . . 145 

Yr  Iuddew  dig  a rwyg  ei  wisg.  495 

Y sawl  a frathwyd  gan  y ddraig  466 

Y sawl  y fynno  gael  esmwyth.  110 


Y 


SEREN  FOREU, 

NEU 

GANWYLL  Y CYMB.Y. 


I. — ANNERCHIAD  I’R  BRUTANIAID. 

1. 

Hil  Brutus  fab  Silfus/  Brutaniaid  brwd  hoenus, 
Curedig,  cariadus,  cyd-redwch  i'm  bron, 

I wrando'n  ’wyllysgar,  â chalon  ufuddgar, 

Fy  liefain  a'm  llafar  hiraethlon. 

2. 

Mae  rhod  y ffurfafen  yn  dirwyn  y bellen 

Cfn  heinioes,  nes  gorphen,,  heb  orphwys  nos  na  dydd;b 

A ninnau  heb  feddwl,  nes  dirwyn  y cwbwl, 

Yn  cwympo  i’r  trwbwlc  tragywydd. 

3. 

Fel  llong  dan  ei  hwylau^  yn  cerdded  ei  siwrnai/ 

Tra’r  morwyr  yn  chwareu,  neu’n  chwyrnu  ar  y nen, 

Mae’n  heinioes  yn  passio_,  bob  amser,  heb  stayo/ 

Beth  bynnag  a wnelo  ei  pherchen. 


a Cyfeirio  y raae  yr  Awdwr  at  chwedl  a dderbynid  yn  ei  amser  ef  megis 
lianes  gwirioneddol,  fod  cenedl  y Cymry  yn  deillio  o Gaer  Droia  j sef,  yn  yr 
oes  nesaf  ar  ol  dinystr  y ddinas  honno,  i blant  ei  thrigolion,  y rhai  oeddynt 
mewn  caetliiwed  yn  nhir  Groeg.  ymgynnull  dan  dywysog  o’r  enw  Brutus  ab 
Silfus,  neu  Silfius,  ac  wedi  ennill  eu  rhyddid,  iddynt  fordwyo  i ynys  yn  y 
gorllewin,  yr  hon  a orchfygasant,  gan  ladd  y cewri  ag  oeddynt  yn  ei  chyfan- 
neddu  ; iddynt  alw  yr  ynys  yn  Brydain,  a’u  hunain  yn  Brutaniaid,  oddiwrth 
enw  eu  tywysog,  ac  mai  eu  hiliogaeth  hwy  yw  y Cymry,  y rhai  a elwid  felly 
ar  ol  Camber,  un  o feibion  Brutus^  ond  er  y derbyniad  a roddwyd  gynt  i’r 
adroddiad  hwn,  nid  oes  neb  braidd  yn  awr  yn  ei  gredu,  a barn  dysgedigion  yw 
ei  fod  yn  hollol  ddi-sail. 

b Job  7.  c Trouble,  trallod.  d Journey , taith.  Doethineb  5.  10. 
e Stay,  aros. 


2 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


4. 

Mae'r  angau  glas  yntau  yn  dilyn  ein  sodlau, 

A’i  ddart/  ac  â’i  saethau,  fel  lleidr  di-son/ 

Yn  barod  i’n  corddi/  yng  nghanol  ein  gwegi, 

Pan  fom  ni  heb  ofni  ei  ddyrnodion. 

5. 

A'n  bywyd  fel  bwmbwP  ar  lynwyn  go  drwbwl, 

Sy’n  diffodd  cyn  meddwl  ei  fod  ef  yn  myn'd ; * 

A ninnau  cyn  ddỳled  nad  ŷm  yn  ei  weled^ 

Nes  darffo  iddo  fyned  ei  helynt. 

6. 

Mae’r  byd  yntau’r  cleirchyn/  yn  glaf  ar  ei  derfyn 
Bob  ennyd  yn  ’rofyn  rhwyfo  tua'i  fedd  ;l * * * * * 
A’i  ben  wedi  dotio,"1  a’i  galon  yn  ffeintio/ 

Ah  fustyl  yn  wastio  ° yn  rhyfedd. 

7. 

R ŷm  ninnau  blant  dynion,  heb  arswyd  nac  ofon, 

Yn  trusto  p gormoddion  i’r  gwr  marwaidd  hen  ; 

Fel  morwyr  methedig,  a drustent,  mewn  peryg’, 

I'r  llongau  sigedig,  nes  sodden*. 

8. 

O ! nadwch  in’  drusto  i’r  byd  sy’n  ein  twyllo, 

Fel  iâ  pan  y torro,  gricc,  dan  ein  tra’d, 

A’n  gollwng,  heb  wybod,  i’r  farn  yn  ammharod, 

Cyn  ini  gydnabod  ei  fwriad : 

9. 

Ond  moeswch  yn  garcusq  in’  bawb  fod  yn  daclus/ 

I fyned  yn  weddus,,  nis  gwyddom  pa  awr; 

O fiaen  y Messias,  yng  ngwisg  y briodas, 

A thrwsiad  cyfaddas  i’r  neithiawr.8 

10. 

A nadwch  ein  dala,  pan  ddel  yr  awr  waetha/ 

Mewn  meddwdodjputteindra^rhag  rhwystyr  i’r  daith^ 
Heb  oil 1 yn  ein  llestri,  heb  gownt"  o’n  talenti/ 

A’r  cwbwl  o'n  cyfri’  yn  berffaith. 

i Dart,  piccell.  gl  Thes.  5.  2.  h Curo,  maeddu.  i Rubble,  cloch  ueu 

bothellen  o ddwfr.  j Doeth  5 13.  k Hynafgwr  methedig,  1 1 Cor.  7.  13. 

a 10.  11.  2 Esdras  4.  26.  m Dout , ynfydu,  dyrysu.  n Fumt,  llesgau,  lles- 

meirio.  o Waste,  treulio,  darfod.  p 'lrust , ymddiried.  q Gofalus. 

r Trefnus,  trwsiadus.  s Mat  25.  /.  t Olew.  u Count,  cyfrif.  v Mat.  25. 

14,  24. 


GANWYLL  Y CYMHY. 


3 


11. 

Mae’r  fwyall  ar  wreiddiau  y crin-goed  er's  dyddiau/ 
Mae*r  wyntyll  yn  dechreu  dychryn  yr  us  ; 

Mae'r  angel,  â’r  crymman,  yn  bygwth  y graban/ 

I’w  bwrw  i'r  boban  y embeidus.2 

12. 

Mae’r  farn  uwch  ein  pennau,  mae’r  dydd  wrth  y drysau, 
Mae'r  udgorn  bob  boreu  yn  barod  'roi  blo’dd, 

Mae’r  môr  a’r  mynwentydd,  ac  uffern  yn  ufudd, 

'Roi'r  meirw  i fynydd  a lyngcodd. 

13. 

A’r  Barnwr  sydd  barod,  a'r  saint  sy'n  ei  warchod, 

A'r  dydd  sydd  ar  ddyfod  i ddifa  hyn  o fyd  ;b 

A galw’r  holl  ddynion  o flaen  y Duw  cyfion, 

I gyfri'  am  y gawsom  o'i  olud. 

. 14- 

’R  ŷm  ninnau’n  ymbesgi  ar  bechod  a brynti, 

Heb  feddwl  am  gyfrf  na  gorfod  ei  roi, 

Yn  wastio'n  c talentau  i borthfn  trachwantau, 

Doed  barn,  a’i  dialau,  pan  delo'i. 

15. 

Fel  cewri  cyn  diluw,d  fel  Sodom  cyn  distryw,6 
Fel  Pharaoh,  a’r  cyfry w/  eu  cyfri’  nid  gwaeth, 

Yr  ydym  yn  pechu  â'n  grym  ac  â'n  gallu, 

Heb  fedru  'diíaru,  ysywaeth. 

16. 

Ymbesgi  ar  bechod,  fel  moch  ar  y callod/ 

Ymlanw  ar  ddiod,  fel  ychen  ar  ddw’r; 

Ymdroi  mewn  putteindra,  fel  perchyll  mewn  llacca, 
Yw’n  crefydd,  heb  goffa  cyfyngdwr. 

17. 

Tyngu,  a rhegu,  a rhwygo  cig  Iesu, 

Ac  ymladd  am  gwnnu  y gawnen  h i gyd  ; 

Cyfreithia’n  rhy  ddiriaid,  nes  myn’d  yn  fegeriaid, 

A gadael  y gweiniaid  mewn  gofid. 


w Mat.  3.  10.  x Mat.  13.30,39,  y Poban,  lle  i bobi,  ffwrn.  z Enbydus, 
peryglus,  dychrynllyd.  a I fynu.  Dat.  20.  10—13.  b Dat.  22.  20.  c Waste, 
difa,  gwastraffu.  d Gen.  6.  4,  5.  e Gen.  18.  20.  f Exod.  8,  32.  g Cibau, 

Luc  15.  16.  h Cael  y goreu. 


4 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


18. 

Mae'r  haul,  y mae’r  lleuad,  yn  gwel'd  ein  hymddygiad, 
Mae’r  ddaear  yn  beichad*  fod'n  buchedd  mor  ddrwg, 
Mae’r  sanctaidd  angylion  yn  athrist  eu  calon, 

O weled  Crist'nogion  yn  gynddrwg. 

19. 

Mae’r  ’ffeiriad^mae’r  ífermwr,  mae’r  hwsmona’r  creíftwr, 
Mae'r  baili,  a’r  barnwr,  ah*  bonedd  o’r  bron, 

Bob  un  am  y cynta’  yn  digio’r  Gorucha’, 

Heb  wybod  p’un  waetha'u  harferion. 

20. 

Mae’r  'ífeiriaid  yn  loitran,5  a'r  barnwyr  yn  bribian,k 
Mae'r  bonedd  yn  tipplan  1 o dafarn  i dwlc  ; 

Mae'r  hwsmon  oedd  echdo'  heb  fedru  cwmpn'ío, 

Yn  yfed  tobacco  yn  ddi-dwlc. 

21. 

Putteindra’r  Sodomiaid,  a meddwdod  y Parthiaid,m 
Lledrad  y Cretiaid,"  o credwch  y gwir, 

Ffalstedd  gwlad  Graecia,0  a gwan-gred  Samaria, 

Sy'n  awr  yn  llettya  ym  mhob  rhandir. 

22. 

Mae’n  anfoes  im’  draethu  ein  campau  ni’r  Cymry, 
Rhag  c'wilydd  mynegi'n  hymddygiad  i’r  byd ; 

Etto,  rhaid  meddwl  y traetha  Duw’r  cwbwl,p 
Pan  ddelo’r  dydd  trwbwl  i’w  trefnyd. 

23. 

Gwell  i ni  ’rwan  q gael  cly  wed  eu  datgan/ 

Er  peri  i ni’n  fuan  ’difaru  tra  fom, 

Na  gweled  ein  taflu  i’r  tywyll  garchar-dŷ, 

0 eisiau  ’difaru  tra  fyddom. 

24. 

Gan  hynny  mi  fynnwn  gael  gennych,  pe  gallwn, 
Ymbilio  am  bardwn  yr  ennyd  y boch ; s 
A gwella’n  ’wyllysgar,  cyn  elo’i’n  ddiweddar, 

Rhag  bod  yn  edifar  pan  deìoch. 

1 Brefu,  gwaeddi.  j Segura,  ofera.  k Derbyn  gwobrau,  (bribes.)  1 Tip- 

ple , diotta.  m Preswylwyr  gwlad  yn  Asia,  tua’r  gogledd-ddwyrain  i’r  Mediaid 
a’r  Persiaid.  n Trigolion  Creta,  ynys  yn  y Môr  Canoldir  , crybwyllir  am 
dani  yn  Actau  27. , ac  am  ei  thrigolion  yu  Titus  1.  12.  Gelwir  hi  yn  awr 
Candia.  o Groeg.  p Preg.  12,  14.  q Yr  awrhon.  r Mat,  25.  42.  » Esay 

55.  6.  2 Cor.  6.  2. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


5 


25. 

Mae'n  ofer  ’difaru/  a chrío^  a chrynu, 

Pan  ddeler  i'n  barnu  bawb  ar  y barr ; u 
Ni  cheir  ond  cyfìawnder,  er  cymmaint  y gríer, 

Pan  elo  hi'n  amser  diweddar/ 

26. 

Meddyliwn,  gan  hynny,  cyn  delo  Crist  Iesu 
O’r  nefoedd  i’n  barnu,  bob  un  wrth  ei  ben, 

Am  fod  yn  edifar,  a deisyf  ei  ffafar, 

Cyn  tafler  ni  i'r  carchar  anniben. 

YR  AIL  RAN. 

1. 

Pan  delo  Crist  lesu  a mewn  grym  ac  mewn  gallu, 

O’r  nefoedd  i'n  barnu  bawb  ar  ei  ben, 

Pa  wyneb  na  lasa,  pa  galon  na  wywa, 

Pan  gwelo'r  gymmanfa’n  yr  wybren  ? 

2. 

Fe  ddaw  yn  dra  digllon,  â llu  o angylion, 

I ddial,  ar  ddynion,  ei  ddirmyg  mor  ddu, 

Yn  daran  echrydus  ìr  bobl  anrasus, 

Sy  ’rwan  mor  frywus  b yn  pechu. 

3. 

Yna,  gan  gymmaint  y fydd  y digofaint, 

Ei  weision,  a'i  geraint,  a garai  mor  gu, 

A’i  sanctaidd  angylion,  a grynant  yn  greulon, 

Pan  ddelo  mor  ddigllon  i farnu.c 

4. 

Yr  haul  a dywylla,  y lleuad  a wridia, 

Y nefoedd  a gryna  bob  modfedd  yn  grych, 

A'r  stowta'd  o blant  dynion,  rhag  echryd  ac  ofon, 

A gria’n  hiraethlon  wrth  edrych. 

5. 

Fe  dawdd  y ffurfafen,  fe  syrthia  pob  seren, 

Fe  losga’r  holl  ddae'ren  oddi  arni  yn  boeth  ;c 
Ar  tyrau  a'r  cestyll  a gwympant  yn  gan-dryll, 

A phob  rhy  w o bebyll  a â’n  bil-boeth. 

t Mat.  25.  11, 12.  “ Bar,  lley  carcliaror  wrth  y frawdle.  v Luc  16.  24.  25. 

a Mat.  24.  30.  b Bywiog,  egniol.  c Mat.  24,  29,  30.  d Stoutest,  dewr- 
af,  cryfaf.  e 2 Petr  3.  Í0.  Marc  13.  25. 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


6 , 

6. 

Y creigydd  a holltant,  y glennydd  a doddant, 

Y moroedd  a sychant  ar  syrthiad  y ser  ;f 

A phob  rhyw  fwystfilod,  ymlusgiaid,  a physgod, 
A drengant  ar  waelod  y dyfnder. 

7. 

Pa  wasgfa,  pa  wewyr,  pa  gonffordd,  pa  gysur, 

Y fydd  gan  bechadur  na  chodo  ei  big, 

Pan  gwelo'r  fath  drallod  s ar  bob  peth  yn  dyfod, 
O barthed  h ei  bechod  yn  unig  ? 

8. 

Brenhinoedd  cadarn-blaid,  cewri,  capteniaid/ 
Beilchion,  a gwilliaid,j  gwycha!r  awr  hon, 

A grìant  ar  greigydd  k am  bwnian  eu  'mennydd. 
A'u  cuddio  rhag  cerydd  Duw  cyfion. 

9. 

Yn  hyn  o drafel 1 fe  gân  yr  Arch-angel 

Ei  udgornm  mor  uchel,  on'd  awchus  y cri ! 

Nes  clywo'r  rhai  meirw,  yn  grai  ac  yn  groyw, 

Y llef  yn  eu  galw  i gyfri’. 

10. 

A'r  meirw  a godant,  ar  d'rawiad  yr  amrant, 

O'r  llwch,  lle  gorweddant,  pan  glywant  y cri, 
A'r  byw  a newidir,  a phawb  a gyrhaeddir 
I'r  wybren,n  lle  bernir  eu  brynti. 

11. 

Y Barnwr  mawr,  yntau,  yn  gyfiym  âfi  gleddau, 
A'i  dafal  a’i  bwysau,  a bwysa  ddrwg  a da  ;° 

Gan  rannu  i'r  eneidiau,  wrth  gywir  fesurau, 

Yn  gyfiawn  i'r  goreu  p a’r  gwaetha'. 

12. 

Nid  edrych  e’n  llygad  yr  emprwr  na'r  abad, 

Ni  phrisia  fe  drwsiad  na  galwad  un  gwr  ; 

Ond  rhannu  cyfiawnder  i'r  brenhin  a’r  beger, 
Heb  ofni  displeser  q na  chryfdwr. 


f Dat.  21.  1.  2 Petr  3.  7,  10.  g Marc  13.  19.  h O achos,  o herwydd. 
i Dat.  6.  15,  16.  j Lladron.  k Esay  2.  10.  Hosea  10.  8.  1 Travail , tra- 

llod.  m Mat.  24.  31.  1 Cor.  15.  52.  1 Thes.  4.  16.  n 1 Thes.  4.  17.  o Mat. 
25.  33,  p “ Y cyfiawn  o’r  goreu,”  yn  yr  argrapliiadau  cyffredin.  1 Cor. 
6.  10.  q Displeusure,  anfoddlondeb.  Deut.  32.  25. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


. 7 


13. 

Fe  egyr  y llyfrau,  fe  rwyga  galonnau, 

Fe  ddengys  eu  beiau  yn  amlwg  i'r  byd ; 

Fe  deifl  anwiredd  pawb  yn  eu  dannedd, 

Fe  ddial  ar  gamwedd  y gwyn-fyd. 

14. 

Ni  ddiangc  gair  ofer,r  na'r  ffyrling  a dreulier, 

Nar  funud  a wastier,  heb  ystyr  na  phwys  ; 

Na  gwagedd,  na  gwegi,  na  beiau,  na  brynti, 

Nas  gorfydd  eu  cyfrf  yn  gyfrwys.5 

15. 

Putteindra'r  gwyr  mawrion,  a’r  gwragedd  bon'ddigion, 
Sy'n  arfer  y gweision  heb  wybod  i'r  gwyr,4 
A’r  mawr-ddrwg,  a’r  mwrddrad,  y ffalstedd,  a'r  lledrad, 
A wneir  i bob  llygad  yn  eglur.u' 

16. 

Pa  wyneb  iradus  ! pa  galon  echrydus  ! 

Pa  gonffordd  gofidus,  (gwae  'fudo'r  fath,)v 

Y fydd  y pryd  hynny,  gan  bobl  sydd  heddy' 

Mor  ffyrnig  yn  pechu,  ysywaeth  ! 

17. 

Ni  ddiangc  na  llymmaid,  na  thippyn,  na  thammaid, 

Y roddir  i’r  gweiniaid,  er  mwyn  Iesu  gwyn,w 
Heb  ymdal  am  dano,  a chyfri*,  a chofìo 

Y briwsion  a ballo  y cerlyn.x 

18. 

Yna  didolir  y defaid  a'r  geifyr, 

Ac  yna  y bernir  pawb  wrth  y pôl/ 

Y defaid  i’r  deyrnas,  mewn  harddwch  ac  urddas, 

A'r  geifyr  i’r  ffwrnais  uffernol. 

19. 

Yna’r  â’r  cyfion,  yn  llawen  eu  calon, 

Mewn  gynau  tra  gwynion,  yn  union  i"r  nef, 

I dderbyn  goresgyn  o'r  deyrnas  ddi-derfyn, 

Y roddodd  Duw  iddyn’  yn  artref.2 


r Mat.  12.  36.  s Mat.  5.  26  t Gen.  39.  7.  u 1 Cor.  4.  5.  v Gwae 
’fudo’r  fath — R.  Tomas  j “ Gwae  feddo  ar  y fath,”  yn  yr  argraphiadau  cyíf- 
redin.  Mat.  24.  30.  Luc  21.  26.  w Mat.  25.  40.  x Gwr  caied,  cybydd. 
Luc  16.21.  y Pollf  pen.  Mat.  25.  32.  z Mat.  25.  46.  Mat.  13.  43. 


8 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


20. 

A’r  geifr  damnedig,  y bobol  fìleinig, 

Sy  ’rwan  yn  dirmyg  y Barnwr  a'r  dydd, 

Y deflir  yn  g’lymmau,  mewn  cedyrn  gadwynau, 

I uffern,  a'i  phoenau  tragywydd.a 

21. 

Yn  uffern  y llefan’,  gan  flined  eu  llosgfan, 

Yn  ebrwydd,  ar  Abr’am,,  am  ddafan  o ddw’r ; b 

Pe  llefent  hyd  ddiffin/  ni  chânt  hwy  o'r  droppyn, 
Na  thammaid,  na  thippyn  o swccwr.d 

22. 

Can’s  yno'n  dragywydd,  mewn  carchar  a chystudd, 
(Heb  obaith  y derfydd  eu  dirfawr  gur,) 

Yr  erys  anwiredd,  yn  rhingcian  eu  dannedd, 

Heb  derfyn  na  diwedd  o'u  dolur. 

23. 

Ac  yno'r  awn  ninnau  i estyn  ein  gweflau, 

Am  dreulio  ein  dyddiau  mewn  pechod  mor  dàl, 

O ddiffyg  in’  wylio,  a dyfal  weddio, 

A gwella,  cyn  delo’r  d}/dd  dial.e 

24. 

Meddyliwn,  gan  hynny,  tra’r  amser  yn  gadu, 

Yn  brudd  edifaru,  nid  yw  foru  i neb, 

A ’madael  â’n  brynti,  a’n  gwagedd,  a’n  gwegi, 

Cyn  delom  i gyfri’  ac  atteb/ 

25. 

Duw  Iesu  dewisol,  a brynaist  dy  bobol, 

O’r  ífwrnais  uíFernol,  oedd  ffyrnig  ei  phwys, 

Cadw’n  heneidieu  pan  ddelont  i’r  frawdle, 

A dwg  hwy  i gadeirieu  paradwys. 

26. 

Os  gofyn  Deheubarth,  na  Gwynedd  o un  parth, 
Pwy  ganodd  y dosparth/  i’ch  disbwyll  rhag  ing, 

Eglwyswr,  sy’n  hoífi  eich  dad’raidd  o’ch  didri,h 
A’ch  cofio  am  eich  cyfri’  cyfyng. 


a Mat.  13.  40—42.  *>  Luc  16.  24,  25.  c Tragywyddoldeb.  à Succour , 

cymhorth,  ymgeledd.  e Luc  12.  53,  59.  Mat.  13.  42,  Psalm  9.17.  í Marc 
13.  33,  35—37.  v Athrawiaeth,  wedi  ei  dosparthu  yn  ddwy  ran.  h Li- 
wreiddio  o’ch  anliawsderau. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


9 


II. — CYNGHOR  I WRANDO  AC  I DDARLLAIN 
GAIR  DUW. 

1 O cais  gwr,  na  gwraig,  na  bachgen, 

Ddysgu'r  íFordd  Fr  nefoedd  lawen, 

Ceisied  air  Duw  iV  gyf’rwyddo/ 

Onidê  fe  aiíf  ar  ddidro.b 

2 Mae’r  nef  ym  mhell,  mae’r  ífordd  yn  ddyrys, 
Mae’r  tramwy'n  fach,  a rhwystrau  anhappus ; 
Mae'r  porth  yn  gul  i fyned  trwyddo/ 

Heb  oleu'r  Gaird  nid  eir  byth  atto. 

3 Mae’r  nef  uwchlaw  yr  haul  a’r  lleuad, 

Mae’r  ífordd  yn  ddieithr  i ti  ddringad. 

Rhaid  Crist  yn  ysgol e cyn  dringhadech, 

A'i  Air  yn  ganwyll  cyn  canfyddech. 

4 Mae  llawer  craig  o rwystrau  cnawdol, 

Mae  llawer  môr  o drallod  bydol, 

Cyn  myn’d  i’r  nef,  rhaid  myned  drostynt/ 

Heb  oleu'r  Gair  nid  eir  byth  trwyddynt. 

5 Mae  llawer  mil  o lwybrau  ceimion,2 
O dd'ryswch  blin,  o ffosydd  dyfnion ; 

Cyn  myn’d  i’r  neí,  'rwy'n  d'wedyd  wrthyd, 
Heb  oleu'r  Gair,  ni  elli  eu  gweglyd.h 

6 Di  elli  fyn’d  i uffern  danllyd, 

Lwyr1  dy  ben,  heb  un  cyf'rwyddyd ; 

Nid  aiff  neb  i'r  nef,  gwnaed  'allo, 

Heb  y 'Fengyl  i’w  gyf'rwyddo. 

7 Nid  goleu’r  haul,  nid  goleu’r  lleuad, j 
Nid  goleu'r  dydd,  na’r  ser  sy'n  gwingad ; 

Ond  goleu’r  Gair,  yr  'Fengyl  hyfryd, 

All  dy  oleuo  i dir  y bywyd.k 

8 Cymmer  lantern1  Duw  'th  oleuo, 

A'r  Efengyl  i’th  gyf'rwyddo ; 

Troedia’r  llwybr  cul m orclTmynwys, 

Di  âi'n  uniawn  i baradwys. 


a Psalm  19.  7.  Ioan  14,  6.  b Cyfeiliorn.  c Mat.  7.  14.  d Psalm  119.  105. 

e Gen.  28.  12.  f Mat.  16.  24.  a 18.  7.  g Esay  59.  8.  h Gochelyd. 
i Yng  ngwysg.  j Esay  60.  19.  ki0an  12.  46.  1 Llusern,  Psalm  119.  105. 

m Mat.  7.  14. 


10 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


9  Y Gair  yw’r  ganwyll  a’th  oleua/ 

Y Gair  yw’r  gennad  a’th  gyf'rwydda, 

Y Gair  a’th  arwain  i baradwys, 

Y Gair  a'th  ddwg  i’r  nef  yn  gymmwys. 

10  Dilyn  dithau  oleuni’r  Gair, 

Gwna  beth  archodd  un  Mab  Mair,° 
Gochel  wneuthur  a w'rafunwys, 

Di  âi'n  uniawn  i baradwys. 

11  Seren  wen  yn  arwain  dyn 
O fan  i fau,  at  Grist  ei  hun, 

Yw’r  Efengyl,  i gyf'rwyddo 
Pawb  i’r  nefoedd  a'i  dilyno. 

12  Bwyd  p i’r  enaid,  bara’r  bywyd, 

Gras  i'r  corph,  a maeth  i'r  yspryd, 
Lamp  i'r  droed,  a ífrwyn  i’r  genau, 

Yw  Gair  Duw,  a'r  holl  'Sgrythyrau. 

13  Llaeth  i fagu’r  gwan  ysprydol/ 

Gwin  i lonni’f  trist  cystuddiol, 

Manna  i borthi’r  gwael  newynllyd, 
Ydyw’r  Gair_,  a’r  'Fengyl  hyfryd. 

14  Eli  gwych  rhag  pob  rhyw  bechod/ 
Olew  i ddofi  gwŷn  cydwybod, 

Triagl  gwerthfawr  rhag  pob  gwenwyn,, 
Ydyw'r  Gair,  a balsom  addfwyn. 

15  Morthwyl  dur  i bario’n8  cnappau/ 
Bwyall  lem  i dorri’n  ceingciau, 

Bheol  gymmwys  i'n  trwsiadu, 

Ydyw'r  Gair,  ac  athro  i'n  dysgu. 

16  Udgorn  pres  i'n  gwysiou  i'r  frawdle, 
Cloch  i'n  gwawddv  i wella’n  beieu, 
Herawld  yn  proclaimio'n  w heddwch, 
Ydyw’r  Gair,  a'n  gwir  ddiddanwch. 

17  Y Gair  yw’r  drych  sy’n  gwir  ddinoethi 
Ein  holl  frychau,  a’n  holl  frynti/ 


n Diar.  6.  23.  2 Petr  1.  19.  o Mat.  13  55.  p Jer.  15.  16.  Psalm  119.  103. 
q 1 Petr  2.  2.  Psalm  19.  8.  r Diar.  4.  22.  s Pare,  llyfnhau.  t Jer.  23.  29. 
» Galw.  v Gwahodd,  w Cennad  yn  cyhoeddi.  x Rhuf.  3.  20. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


11 


Ac  yn  erchi  in’  eu  gwella, 

Tra  fo'r  dydd  a*r  goleu'n  para. 

18  Y Gair  yw’r  had  sy  i’n  hadgenhedlu/ 
Yn  blant  i Dduw,  yn  frodyr  Iesu, 

Yn  deulu’r  nef,  yn  deml  i'r  Yspryd, 
Yn  wir  drigolion  tir  y bywyd. 

19  Heb  y Gair  nid  wy’n  dychymmyg 
Pa  wedd  y bydd  un  dyn  cadwedig  ; 
Lle  maer  Gair  yn  benna’  o’r  moddion 
Ordeiniodd  Crist  i gadw’r  Cristion/ 

20  Heb  y Gair  ni  ellir  'nabod 
Duw/  na'i  natur,  na'i  lân  hanfod, 

Na’i  Fab  Crist,  na’r  sanctaidd  Yspryd^ 
Na  rhinweddauh*  Drindod  hyfryd. 

21  Heb  y Gair  ni  ddichon  un-dyn 
’Nabod  ’wyllys  Duw,  na'i  ganlyn, 

Na  gwir  ddysgu'r  ífordd  i addoli, 

Nes  i'r  Gair  roi  iddo  oleuni. 

22  Heb  y 'Sgrythyr  ni  ddealla 
Un-dyn  byth  ei  gwymp  yn  Adda, 

Na'i  drueni,  na'i  ymwared 

Trwy  Fab  Duw  o’r  fath  gaethiwed. 

23  Heb  y Gair  ni  all  neb  gredu  b 
Yng  Nghrist  Iesu  fu’n  ei  brynu  ; 

Can’s  o wrando’r  Gair  yn  brudd 

Y mae  i Gristion  dderbyn  ífydd. 

24  Heb  y Gair  nid  yw  Duwn  arfer 
Troi  un  enaid  o’i  ddiffeithder  ; 

Ond  trwy’r  Gair  maen  arferedig 
Droi  eneidiau  fo  cadwedig. 

25  A’r  Gair  y trodd  yr  Apostolion 

Y Cenhedloedd  yn  Grist’nogion  ; c 
Heb  y Gair  peth  dieithr  yw 

Troi  pechadur  byth  at  Dduw. 


y 1 Petr  1.  23.  lagol.18.  1 Cor.  5.  17.  z Rhuf.  10.  8,9—13.  a “Er 
bod  llyfr  y greadigaeth  yn  gosod  allan  fawredd,  gallu,  a doethineb  Duw, 
nid  yw  yn  amlygu  ei  hun  yn  Iachawdwr  pechaduriaid  ond  yng 
ngoleuni  ei  Air.  Rhuf.  1.  16.” — R.  Tomas.  b Rhuf.  10.  14— 17.  c Actau 
8. 


12 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


26  A phregethiad  un  Efengyl 

Y trôdd  Peder  gwedi d tair-mil 
O Iuddewon  i wir  gredu, 

Ar  ol  iddynt  ladd  yr  Iesu. 

27  Trwy  had  y Gair  yr  adgenhedlac 
Yspryd  Duw'r  pechadur  mwya’, 

Ac  a’i  gwna  yn  oreu  ei  ryw, 

Yn  frawd  i Grist,  yn  fab  i Dduw. 

28  Y Gair  sy’n  cynnwys  ynddo’n  helaeth 
Faint  sydd  raid  i iechydwriaeth  : 

Chwiliaf  hwn,  a chais  e'n  astud/ 

Ynddo  mae’r  trag'wyddol  fywyd. 

29  Crist  sy'n  erchi  it’  lafurioh 

Am  y Gair  â'th  draed  a'th  ddwylo, 

Mwy  nag  am  y bwyd  a dderfydd, 

O chwennychi  fyw’n  dragywydd. 

30  Fel  y llef  dyn  bach  am  fronnau,1 
Fel  y cais  tir  cras  gafodau, 

Fel  y brefa'r  hŷdd  am  ífynnon, 

Llef  am  eiriau'r  'Fengyl  dirion. 

31  Gwerth  dy  dir,  a gwerth  dy  ddodrefn, 

Gwerth  dy  grŷs  ocídi  am  dy  gefn, 

Gwerth  y cwbwl  ollj  sydd  gennyd, 

Cyn  be’ch  byw  heb  Air  y bywyd. 

32  Gwell  it’  fod  heb  fwyd,  heb  ddiod, 

Heb  dŷ,  heb  dân,  heb  wely,  heb  wasgod,k 
Heb  oleu'r  dydd  a'r  haul  garuaidd, 

Na  bod  heb  y ’Fengyl  sanctaidd. 

33  Tost  yw  aros  mewn  cornelyn, 

Lle  na  oleuo’r  haul  trwy’r  flwyddyn  ; 

Tostach  trigo  yn  y cwarter,1 
Lle  na  oleuoT  Gair  un  amser. 

34  Na  thrig  mewn  gwlad  heb  wlaw  ar  brydiau, 
Mewn  glyn  heb  haul,  mewn  tŷ  heb  oleu, 

Mewn  tre'  heb  ddwT,  mewn  llong  heb  gwmpas, 
Mewn  plwyf  heb  ryw  bregethwr  addas.m 

«1  Ynghylch.  Act.  2.  41.  eIoan3.  5.  Iago  1.  18.  floanö,  39.  » Dyfal. 

h íoan  6.  27.  îPetr2.  2.  j Mat.  13,44.  ^Cysgod.  lArdal.  m Rhuf.  10.15. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


13 


35  Gado'r  wlad,  y plwyf,  a’r  pentre’, 

Gado'th  dad,  ath  fam,  a’th  draseu, 

Gado'r  tai,  a’r  tir  yn  ebrwydd, 

Lle  na  bytho  Gair  yr  Arglwydd. 

36  Gwell  it’  drigo  mewn  gogofau, 

A chael  gwrando'r  'Fengyl  weithiau, 

Nag  it’  drigo  mewn  gwlad  ífrwythlon, 

Lle  na  bytho’r  'Fengyl  dirion. 

37  Tost  yw  trigo  mewn  tywyllwch, 

Lle  na  chaífer  dim  diddanwch ; 

Tostach  trigo  yn  rhy  hair/ 

Lle  na  chaffer  gwrando’r  Gair. 

38  Nid  gwaeth  trigo  'mysg  y Twrcod, 

Sydd  heb  ofni  Duw  na'i  'nabod, 

Nag  it’  drigo’n  dost  dy  dreigyl, 

Lle  na  chly  wer  Crist  na'i  'Fengyl. 

39  Tyn  i Loeger,  tyn  i Lundain, 

Tyn  dros  fôr  tu  hwnt  i Rufain, 

Tyn  i eitha’r  byd  ar  dreigyl, 

Nes  y caffech  g'wrdd  a'r  'Fengyl. 

40  Blin  it’  wefd  yr  haul  a’r  gwlaw, 

Mewn  plwyfau  o ddeutu,  yma  a thraw, 

A’th  blwyf  dithau,  (peth  ysgymmun,) 

Heb  na  haul  na  gwlaw  trwy'r  flwyddyn. 

41  Oni  bydd  un  bregeth  ddurfing0 
Yn  y plwyf  lle  b'ech  yn  taring,p 
Dos  i maes  iT  plwyf  lle  y bytho, 

N'âd  un  Sabboth  heb  ei  gwrando.q 

42  Pan  fo  eisiau  ar  dy  fola^ 

Ti  âi  iT  gêll  i geisio  bara, 

Pan  fo  newyn  ar  dy  enaid, 

Nid  âi  i un  lle  i geisio  ei  gyfraid. 

» Hir.  o Lem-dost.  p Trigo.  q Cymmaint  oedd  anwybodaeth  yr  oes, 
fel  ag  o ddiffyg  cael  dynion  addas  i’r  gorchwyl,  y gosodid  plwyfau  weithiau 
dan  Offeiriaid  na  fedrent  bregethu  ; unig  waith  y cyfryw  oedd  darllain  y gwas- 
anaeth  a’r  homiliau,  yr  hyn  yn  ddiau  a wnaent  mewn  modd  na  dderbynid 
nemmawr  o adeiladaeth  oddi  wrtho.  Os  oedd  nos  dywyll  Pabyddiaeth  wedi 
myned  heibio,  nid  oedd  etto  ond  goleu’r  cyfddydd,  ac  nis  gwyddai  neb  lawer 
am  athrawiaethau’r  Efengyl  oddi  eithr  iddo  gael  dysgeidiaeth  y tu  hwnt  i‘r 
cyffredin.  Iago  1.  19. 

B 


14 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


43  Beth  y dâl  it'  borthi’r  corphyn, 

O bydd  d'  enaid  marw  o newyn  ?r 
A all  dy  gorph  di  gael  difyrrwch 
Pan  fo  d’  enaid  marw  o dristwch  ? 

44  Drwg  it’  ladd  y corph  â newyn, 
'Eisiau  bara  tra  fo’r  flwyddyn  ; 
Gwaeth  o lawer  lladd  yr  yspryd, 
’Eisiau  ei  borthi  â bara’r  bywyd. 

45  Llef  gan  hynny  ar  y 'fleiriaid/ 

Am  roi  bwyd  i borthi  d’  enaid  ; 
'Rwyt  tiJn  rhoi  dy  ddegwm  iddyn^ 
Par  i hwythau  dorri'th  newyn. 

46  Gwrando’r  Gair  o enau’r  'ffeiriad., 

Fel  o enau  Crist  dy  Geidwad_, 

Crist  a roes  awdurdod  iddo/ 

I'th  gynghori  a'th  rybuddio. 

47  O’  par  Crist  i 'ffeiriad  noethlyd 
Dy  rybuddio  i wella'th  fywyd, 

'Rwyt  ti'n  rliwym  i wneuthur  'archo, 
Pe  doi  asen  u i’th  rybuddio. 

48  Pe  doi  Suddas  i bregethu 
'Fengyl  Crist,  ti  dd’lid  ei  dysgu, 

F'  all  y ’Fengyl  gadw  d’enaid^ 

Er  i’th  athro  dost  gamsyniaid. 

49  Os  dy  fugail  sydd  anweddaidd,, 

A’i  athrawiaeth  yn  Grist’nogaidd, 
Dysg  y wers,  na  ddysg  ei  arfer/ 
Gochel  feiau  Paul  a Pheder. 

50  Na  wnabris  o’i  wedd  na’i  wisgad, 
P’un  ai  gwych  ai  gwael  fo’i  ddillad ; 
Nid  llai  grym  y ’Fengyl  gyngan_,w 
O’r  siacced  ffris/  na’r  gassog  sidan.y 

51  Cymmer  berl  o enau  llyffan, 

Cymmer  aur  o ddwylo  aflan. 


r Mat.  16.  26.  s Mal.  2.  7.  t Luc  10.  16.  u 2 Petr  2.  16.  v Mat.  23. 
2,  3.  w I lefaru.  x Frieze , brethyn  garw  tew-ban.  y CassocJc,  math  o 
wisg  Oífeiriad. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


15 


Cymmer  win  o fottel  fudur, 

Cymmer  ddysg  o ben  pechadur. 

52  Gwrando'r  ’Fengyl,  Crist  yw  ei  hawdwr, 
Pa  fath  bynna'  fo'r  pregethwr, 

Prisia'r  Gair,  na  phrisia’r  gennad, 

Crist  ei  hun  a’i  helodd2  attad. 

53  Cadw*r  geiriau  yn  dy  galon, 

N’âd  eu  dwyn  gan  gigfrain  duon  ;a 
Had  yw’r  Gair  fth  adgenhedlu, 

Os  i’r  galon  y derbyni. 

54  Dyfal  chwilia  di’r  ’Sgrythyrau,1* 

Darllen  Air  Duw  nos  a borau  ; 

Dilyn  arch  y Gair  yn  ddeddfol, 
Hynny’th  wna  dfn  ddoeth  rhagorol. 

55  Cadw’r  Gair  bob  pryd  i’th  galon,c 
Ac  hyspysa  hwn  i'th  feibion ; 

Sonia  am  dano  nos  a bore, 

Y mewn,  y maes,  wrth  rodio  ac  eiste'. 

56  Dod  e’n  gadwyn  am  dy  fwnwg’/ 

Dod  e’n  rhactal  o flaen  d’olwg, 

Dod  e’n  signet6  ar  dy  fysedd, 

Na  ddos  hebddo  led  y droedfedd. 

57  Gwna’r  Gair  beunydd  yn  gydymaith/ 
Gwna’n  gyd-wely  it’  bob  noswaith, 
Gwna  e’n  gyfaill  wrth  siwrneia/ 

Gwna’r  peth  archo  wrth  chwedleua. 

58  Gwna  fe’n  ben  cynghorwr  iti/ 

Gwna  fe’n  athro  i’th  reoli ; 

Fe  rŷ’r  Gair  it’  gan’  gwell  cynghor, 

Nag  a rodda  un  rhy  w ddoctor.1 

59  N’âd  e’ij  drigo  yn  yr  Eglwys, 

Gydâ’r  ’ífeiriad  ’r  hwn  a’i  traethwys, 
Dwg  ef  adref  yn  dy  galon, 

Ail  fynega  rhwng  dy  ddynion.k 


z Danfonodd.  a Luc  8.  12 — 15.  bIoan5.39.  c Deut.  6.  6—8.  <1  Gwddf. 
* Modrwy.  f Psalm  119. 97.  gTeithio.  h Psalm  119.  24.  i Athraw.  j Na 
âd  ef  i drigo.  k Gen.  18.  19. 


16 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


60  Gwna  di’r  Gair  yn  ddysglaid  benna’/ 
Ar  dy  fwrdd  tra  f’ech  yn  bwytta ; 
Gwedi  bwytta,  cyn  cyfodi, 

Boed  y Gair  yn  juncats™  iti. 

61  Rho  i’th  enaid,  nos  a borau, 

Frecffast  fechan  o’r  ’Sgrythyrau, 

Rho  iddo  giniaw  brudd  a swpper, 

Cyn  yr  elych  i’th  esmwythder. 

62  Fel  y porthi’r  corph  â bara, 

Portha  d’enaid  bach  â manna ; 

N’âd  i’th  enaid  hir  newynu, 

Mwy  nâ’r  corph  sy’n  cael  ei  fagu. 

63  Mae’r  Bibl  bach"  yn  awr  yn  gysson, 
Yn  iaith  dy  fam,  i’w  gael  er  coron ; 
Gwerth  dy  grys  cyn  bod  heb  hwnnw, 
Mae’n  well  nâ  thref  dy  dad  i’th  gadw. 

64  Gwell  nag  aur,°  a gwell  nag  arian, 
Gwell  nâ’r  badell  fawr  nâ’r  crochan  ; 
Gwell  dodrefnyn  yn  dy  letty, 

Yw’r  Bibl  bach  nâ  dim  a feddL 

65  Fe  rŷ  gonffordd,  fe  rŷ  gynghor, 

Fe  rŷ  addysgp  gwell  nâ  doctor ; 

Fe  rŷ  lwyddiant  a diddanwch, 

Fe  rŷ  it’  lawer  o ddedwyddwch. 

66  Fe  rŷ  fara  i borthi  d’enaid, 

Fe  rŷ  laeth  i fagu’th  weiniaid,, 

Fe  rŷ  win  i’th  lawenhau, 

Fe  rŷ  eli  i’th  iachau. 

67  Pwy  na  phrynai  y Bibl  sanctaidd, 

Sy  mor  werthfawr  ac  mor  g’rüaidd  ? 
Pwy  na  werthai’  dŷ  a’i  dyddyn, 

I bwrcasu’r  fath  ddodrefnyn  ? 


1 Jer.  15.  16.  Psalm  119.  103.  Dat.  10.  9.  m Melusfwyd,  danteithion. 
n Cyfansoddwyd  y Gân  hon,  wrth  bob  tebygolrwydd,  yn  fuan  gwedi’r  flwydd- 
yn  1630,  pan  argraphwyd  y Bibl  Cymraeg  y tro  cyntaf  mewn  maintioli 
bychan  at  wasanaeth  y bobl  yn  gyífretlin  5 yr  unig  Fiblau  Cymreig  cyn  hynny 
oeddynt  y rhai  mawrion  unplyg  a arferid  mewn  Eglwysydd,  pris  y rhai  oedd 
uwchlaw  cyrraedd  y werin  ; ond  am  fod  y Llyfr  sanctaidd  i’w  gael  am  bris 
isel,  y mae  yma  annogaeth  daer  i’w  brynu  a’i  ddarllain.  o Psalra  19.  10.  a 
119.  72.  Diar.  8.  19.  p Rhuf.  15.  4. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


17 


€8  Dyma’r  perl  y fyn  yr  Iesu. 

I bob  Cristion  doeth  ei  brynu, 

Fel  y marsiantq  call  a werthai, 

I brynu  hwn,  faint  oll  y feddai. 

69  Gan  i Dduw  roi  ini’r  Cymry, 

Ei  Air  sanctaidd  i’n  gwir  ddysgu, 
Moeswch  ini  fawr  a bychain, 

Gwympo  i ddysgu  hwn  a’i  ddarllain. 

70  Moeswch  ini  wyr  a gwragedd, 

Gydâ’n  gilydd  heb  ymhwedd,r 
Brynu  bob  un  iddo  lyfyr, 

I gael  darllain  geiriau’r  ’Sgrythyr. 

71  Moeswch  ini  bawb  rhag  gw’radwydd^ 
Ddysgu  darllain  geiriau’r  Arglwydd ; 
Gan  i Dduw  ei  ddanfon  adre’, 

Attom  bawb,  yn  iaith  ein  mammeu. 

72  Na’dwn  fyn’d  y gwaith  yn  ofer, 

Y fu’n  gostfawr  i wyr  Lloeger,8 
Rhag  na  fedrom  wneuthur  cyfri’ 
Ddydd  y farn  am  gyfry  w wrth’ni. 

73  Gwyr  a gwragedd,  mèrched,  meibion, 
Cym’rwn  ddysg  oddi  wrth  y Saeson, 

Y rhai  a fedrant  bob  un  ddarllain 
Llyfyr  Duw’n  eu  hiaith  eu  hunain. 

74  Gw’radwydd  blin  i ninnau’r  Cymry, 
Oni  cheisiwn  weithian  ddysgu 
Darllain  Gair  Duw,  y ’Sgrythyrau, 
Gan  eu  printio’n  iaith  ein  mammau. 


q Masnachwr.  r Cymhelliad.  s Argraphwyd  y Bibl  bychan  ar  draul  am- 
ryw  o ddinasyddion  Llundain,  ym  mhlith  y rhai  enwir  Mr.  Rowland  Heylin, 
henadur,  (aldermanj  o Lundain,  ac  yn  neillduol  Syr  Thomas  Middleton, 
henadur  arall  o Lundain,  eithr  yn  enedigol  o Gymru  j am  yr  olaf,  Stephen 
Hughes  yn  ei  argraphiad  cyntaf  o Ganwyll  y Cymry,  a goffâ  yn  y modd  can- 
lynol : — 

“ Sìr  Tliomas  Midleton  oedd  yr  hwn  yn  anad  neb  arall,  a ddangos- 
sodd  y trugaredd  hyn  yn  gyntaf  i’n  gwlâd,  sef  i fôd  mewn  côst  i brintio’r 
Bibl  yn  llyfr  bychan,  er  bûdd  i’r  cyffredin  bobl  j (er  ei  fôd  ef  o’r  blaen  yn 
llyfr  mawr  yn  yr  Eglwysydd.) 

“ Y mae  coffadwriaeth  o Syr  Thomas  Midleton  am  y gwaith  hynny  yn 
anrhydeddus,  ac  yn  fendigedig  yng  Hymru,  ac  a fydd  feliy  tra  fo  crefydd 
Gristianogawl  ynddi.” 

B 2 


18 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


75  Ni  chyst  Bibl  ini  weithian 
Ddim  tu  hwnt  i goron  arian/ 

Gwerth  hen  ddafad  a fydd  farw 
Yn  y clawdd  ar  noswaith  arw. 

76  O medr  un  o’r  tylwyth  ddarllain 
Llyfyr  Duw  yn  ddigon  cywrain, 

Fe  all  hwnnw’n  ddigon  esmwyth 
Ddysgu’r  cwbwl  o’r  holl  dylwyth. 

77  Ni  fydd  Cymro’n  dysgu  darllain 
Pob  Cymraeg  yn  ddigon  cywrain, 

Ond  un  mis-gwaith,  (beth  yw  hynny  ?) 
Os  bydd  ewyllys  gantho’i  ddysgu. 

78  Mae’n  g’wilyddus  i bob  Cristion, 

Na  chlyw  arno  stofìu  coron5 

Ac  un  mis-gwaith  o’i  holl  fywyd^ 
Ynghylch  dysgu’r  ’Fengyl  hyfryd. 

79  Mae’r  cobleriaid  a’u  morwynion^ 

A’r  rhai  gwaetha’  ’mysg  y Saeson, 

Bob  yr  un  â’r  Bibl  ganthynt, 

Ddydd  a nos  yn  darìlain  ynthynt/ 

80  Mae’r  pennaethiaid  gydâ  ninnau, 

A’u  tableri  w ar  eu  byrddau, 

Heb  un  Bibl,  nac  un  pylgain,* 

Yn  eu  tai,  na  neb  i*w  ddarllain. 

81  Peth  c’wilyddus  gwel’d  cobleriaid 
Yn  rhagori  ar  bennaethiaid, 

Am  gadwraeth  eu  heneidiau, 

A’r  peth  rheita’  mewn  neuaddau. 

82  Y cobleriaid  hyn  a gyfyd, 

Ddydd  y farn,  yn  anian  aethlyd/ 


tEr  nad  oedd  pris  Bibl  ond  coron,  yr  oedd  y swm  yn  fawr  mewn  cymhar- 
iaeth  â gwerth  nwyddau  eraill.  Pa  sawl  Bibl  a brynir  yn  awr  am  bris  dafad  ? 
u To  stow  or  hoarâ , dodi  heibio.  v Y mae’r  Awdwr,  er  mwyn  cymmell  ei  gyd- 
wladwyr  i ddysgu  darllain,  yn  helaethu  tu  hwnt  i’r  gwirionedd,  Cyfaddeíìr 
bod  y Saeson  yn  bresennol  yn  fwy  gwybodus  a dysgedig  nag  y buont  erioed 
o’r  blaen,  etto  y mae  Uaweroedd  o honynt  na  fedrant  ddarllain.  Diau  fod 
dysgeidiaeth  y Cymry  yn  ei  oes  ef  yn  dra  isel,  ond,  diolch  i Dduw,  trwy  offer- 
ynaeth  yr  Ysgolion  Rhad  a Sabbothol  y mae  pobl  gyffredin  ein  gwlad  yn  awr 
gan  mwyaf  yn  derllain  yr  Ysgrythyrau,  ac  yn  hynod  o wybodus  ynddynt. 
wOffer  oerdd,  medd  R.  Tomas,  Fsay  5.  12.  Amos  6.  5,  6.  x Plygain,  y 
ddylydswydd  neu  weddi  foreuol,  gyferbyn  â gosper  neu’r  weddi  brydnhawnol. 
* Aldethus. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


19 


I gondemnio’r  fath  bennaethiaid, 
Sydd  mor  ddibris  am  yr  enaid. 

83  Pob  merch  tingcer55  gydâ’r  Saeson, 
Feder  ddarllain  llyfrau  mawrion^ 

Ni  ŵyr  merched  llawer  Scwier 
Gydâ  ninnau  ddarllain  pader.a 

84  Gw’radwydd  tost  sydd  i’r  Brutaniaid, 
Fod  mewn  crefydd  mor  ddieithriaid,, 
Ac  na  ŵyr  eu  canfed  ddarllain 
Llyfyr  Duw’n  eu  hiaith  eu  hunain. 

85  Bellach  moeswch  in%  rhag  c’wilydd, 
Bob  rhai  ddysgu  pyngciau  crefydd, 
Ac  ymroi  i ddysgu  darllain 

Llyfyr  Duw’n  ein  hiaith  ein  hunain. 

86  Felly  gallwn  ddysgu  ’nabodb 

Y gwir  Dduw,  a’i  ofni’n  wastod, 

Ac  o’i  ’nabod,  a’i  wir  ofni, 

Fe  rŷ  ddi-drangc c fy wyd  ini. 

87  Duw;  rho  ras  a grym  i Gymru 
'Nabod  Duw,  a'i  wir  was*naethu ; 
Crist  & nertho  bob  rhai’  ddarllain 
Llyfyr  Duw’n  eu  hiaith  eu  hunain. 


III.— ADRODBIAD  0 DOST  A THRUENUS  GYF- 
LWR  DYN  TRWY  BECHOD. 

1 Adda  werthodd  bawb  o’r  byd/ 

I’r  hen  sar^oh,  am  afal  drud ; 

Ni  ddaw  un  o grampaub  Satan, 

Nes  del  Crìst  i’w  dynnu  allan. 

2 Y mae  Satau  yntau’n  cadw 

Pob  pechadur,  gwrryw  a beny w, 

Yn  ei  garchar  tonnog  ty  wyll, 

Nes  del  Crist  i’w  dorri’n  gan-dryll_,c 

Eurych.  » Pater  uoster,  neu  Weddì  yr  Arglwydd.  b Ioan  1/.  3.  c Di- 
ddiwedd. 

a Rhuf.  5.  12.  b Craíangau.  c Esay  42.  7. 


20 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


3 Y mae’r  carchar  cyn  dywylled 
Ag  nad  ŷm  yn  abal  gweled, 

O’n  tost  gyflwr  a’n  gofidi, 

Nes  del  Crist  â goleu  ini.d 

4 ’R  ŷm  ni’n  aros  heddyw,  heno, 

Mewn  tywyllwch  dan  ein  dwylo;e 
Ac  heb  weled  ein  truenh 

Nes  del  Crist  i’w  ddangos  ini. 

5 ’R  ŷm  ni’n  feirw  yn  ein  pechod/ 

’R  ŷm  heb  wel’d  ein  câs/  na’i  ganfod, 

’R  ŷm  ni’n  gorwedd  mewn  tywyllwch, 

Ac  heb  gofio  gwell  diddanwch. 

6 ’R  wyt  ti’n  ymladd  ym  mhlaid  Satan, 

’R  wyt  ti’n  elyn  it'  dy  hunan, 

’R  wyt  ti’n  myned  byth  ar  ddidro/ 

Nes  del  Crist  i’th  droi  a’th  rwystro.1 

7 ’R  wyt  ti  eisioes  wedi’th  golli, 

A’th  gondemnio  cyn  dy  eni,j 
Oni  cheisi  Grist  i’th  helpu, 

Yn  golledig  yr  arhosi.k 

8 Mae’r  sarph  â’i  cholyn  wedi’th  frathu, 
Mae  d’enaid  bach  o’r  brath  yn  g'ryddfu  / 
Cais  Grist  yn  feddyg  i’th  iachau, 

Onis  ceisi,  marw  a wnai.m 

9 Mae  d’enaid  gwedi’r  diawl  ei  ’speilio 
O’r  holl  ddoniau  roes  Duw  iddo/; 

Cais  gan  Grist  ei  ail  ddilladu/ 

Onis  ceisi’n  siwr  ° di  sythi.p 

10  Mae’r  fall  â’r  follt  o bechod  tanllyd, 
Gwedi’th  glwyfo  yn  wenwyrrdyd ; 

Cais  gan  Grist  iachau  dy  glwyfau, 

Onis  ceisi’r  fall  a’th  biau. 

11  Mae  d’enaid  bach,  fel  dafad  wirion, 
Rhwng  palfau’r  llew,  a’r  bleiddiaid  digllon 

A Ioan  8.  12.  Act.  26.  18.  e Tywyllwch  a ellir  ei  deimlo.  Exod. 
f Eph.  2.  1.  g Case,  cyflwr.  h Ar  gyfeiliorn.  i Mat.  18.  11.  12. 
yn  lwynau  Adda,  k Ioan  3.  17, 18.  1 Writhing , gwryddu  gan  boen. 

3.  36.  n Dat.  3.  18.  o Sicr.  p Tydi  a sythi. 


10.  21. 
j Sef, 
m Ioan 


GANWYLL  Y CYMRY. 


21 


Cais  Grist  ym  mhrydq  i’w  ddwyn  o’i  grampair, 
Onis  ceisi’r  blaidd  a’th  biau. 

12  Mae’r  diawl  fel  ífowler'  wedi  dala3 
D’enaid  bach  â rhwyd  o’r  cryfa’ ; 

Ni  ddoi  byth  o rwydau  Satan, 

Nes  del  Crist  i’th  dynnu  allan. 

13  ’R  wyt  ti’n  ufudd  was  i bechod/ 

’R  wyt  ti’n  pechu  bob  diwrnod  ; 

Cais  gan  Grist  roi  gras  a chryfder, 

I’w  wrth’nebu  mewn  cyfiawnder. 

14  ’R  wyt  ti’n  blentyn  i’r  digofaint 
Wrth  naturiaeth/  fel  dy  geraint  ; 

Cais  gan  Grist  dy  adgenhedlu, 

Rhag  dros  fyth  it’  aros  felly. 

15  ’R  wyt  ti’n  slaf v i’r  cythraul  aflan, 

’R  wyt  ti’n  by  w ym  meddiant  Satan  ; w 
Cais  ym  mhryd  gan  Grist  dy  dynnu 

0 law’r  fall,  rhag  aros  felly. 

16  Mae’r  gwr  cadarn*  yn  heddychlon, 

Yn  cadw’i  gastell  yn  dy  galon  ; 

Nes  cael  Crist  i ddwyn  ei  arfeu, 

Nid  â’r  cadarn  byth  o’th  asgre.y 

17  ’R  wyt  ti’n  gangen  wyllt  anífrwythlon, 

Heb  ddwyn  fFrwyth,  ond  grawn-win  surion  ; 
Oni  wella  Crist  dy  natur, 

1 dân  uffern  boeth  y’th  deflir. 

18  Fe  wnaeth  y diawl  di’n  elyn  Duw, 

O blentyn  grasol,  goreu  ei  ryw  ; 

Cais  gan  Grist  dy  reconsilo/ 

Rhag  aros  byth  yn  elyn  iddo. 

19  ’R  wyt  ti’n  un  o’r  cy wion  bychain/ 

Y sy’n  pori  rhwng  y cigfrain ; 

Os  Crist  Iesu  ni’th  adeinia^ 

Cigfrain  uíFern  a’th  ’sglyfaetha. 


q Mewn  pryd.  rAdarwr.  s 2 Tim.  2.26.  t Ioan  8.  34.  u Eph.  2.  3. 
Caethwas.  w Act.  26.  18.  x Luc  11.  21,  22.  y Mynwes.  z Cymmodi. 
Mat.  23.  37.  b Casgla  dan  ei  adenydd. 


22 


Y SEREN  FOREU.  NEU 


20  ’R  wyt  ti’n  gorwedd  raewn  ty wyllwch, 
Heb  wir  ’nabod  llwybrau  heddwch ; 

Oni  oleua  Crist  ein  llwybrau, 

Awn  i ufFern  ar  ein  pennau. 

21  ’R  wytti’n  haeddu  pob  gofidi, 

Gwedi’th  ddamnio  cyn  dy  eni, 

Oni  chei  gan  Grist  i’th  helpu 
Yn  golledig  yr  arhosi. 

22  ’R  wyt  ti’n  elyn  i’r  Goruchaf, 

’R  wyt  ti’n  slaf  i’r  cythraul  pennaf, 

’R  wyt  ti’n  dewyn  uffern  isod, 

Nes  del  Crist  i olchi’th  bechod. 

23  ’R  wytti’n  euog  o bob  tramgwydd/ 

O bob  nychdod,  o bob  aflwydd, 

O bob  gofid,  o bob  trallod, 

Nes  cael  Crist  i olchi’th  bechod. 

24  Drwg  tu  fewn,  a drwg  tu  fa’s, 

Llawn  o bechod/  tlawd  o ras ; 

Aflan,  oflyd/  dwl,  di-wybod, 

Nes  del  Crist  i olchi’th  bechod. 

25  Dyma  gyflwr  pob  rhyw  Gristion, 

Medd  y ’Sgrythyr  yn  blain  f ddigon ; 
Hyd  nes  delo  Crist  ein  Prynwr, 

I’n  hail-eni,  i wella’n  cyflwr. 

26  Oni  chawn  gan  Grist  ein  helpu/ 

A’n  hail-weithio,  a’n  gwaredu  ; 

Ni  all  dyn  o’i  rym  ei  hunan,h 
Wella’i  gyflwr  mwy  nâ  Satan. 

27  Ni  all  Peder,  ni  all  Pawl, 

Ni  all  angau,  ni  all  diawl, 

Ni  all  neb  ond  Crist  yn  unig/ 

Gadw  enaid  dyn  colledig. 

28  Chwilia’r  nef,  a’r  ddae’r,  a’r  awyr, 
Chwilia’r  môr,  a phob  creadur, 

Di  gei  weled  nas  gall  un 
Ond  Crist,j  i gadw  enaid  dyn. 

C Deut.  28.  15.  d Rhuf.  3.  10—19.  a 7.  18.  e Yn  troi’n  llwch. 
gRhuf.  5. 17.  b 2 Cor,  3.  5.  i 1 Tira.  2.  5,  6.  3 Act.  4.  12. 


fEglur. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


23 


29  Oni  cheisi  Grist  ein  Prynwr 
Gan  ei  Dad,  i wella’th  gyflwr, 

I  bwll  ufFern  yr  âi  i drigo, 

Eisiau  ceisio  cymmorth  gantho. 

30  Ni  bydd  un-dyn  yn  gadwedig, 

O’r  holl  fyd,  er  maint  eu  rhyfyg, 

Ond  y dyn  y gaffo  ei  gadw, 

Er  mwyn  Crist,  ein  Ceidwad  croyw. 

31  Ac  ni  cheidw  Crist  un  Cristion_, 

O’r  holl  fyd,  er  maint  a grion’ ; k 
Ond  y dyn  a gredo’n  brudd, 

Yng  Nghrist1  trwy  wir  a bywiol  ffydd. 

32  Y neb  a gredo  yng  Nghrist  yn  gy  wir, 
Fe  gaiff  hwnnw  ei  gadw’n  sicir ; 

Y neb  ni  chredo  ynddo’n  syth,m 
Ni  chaiff  hwnnw  ei  gadw  byth.n 


IV. — GENEDIGAETH,  BYWYD,  A MARWOLAETH 
CRIST  IESU  EIN  HIACHAWDWR, 

1 Pob  rhyw  Gristion  ag  sy’n  caru 
'Nabod  Crist,  y fu'n  ein  prynu, 

Clywch  fì’n  adrodd  genedigaeth 
Prynwr  cred,  a'i  brudd  farwolaeth. 

2 Y Gair  (Mab  Duw)  oedd  o’r  dechreuad/ 

Cyn  bod  nef,  na  dae’r,  na  adeilad, 

Yn  ail  berson  o’r  glân  Drindod, 

’R  hwn  a wnaeth  y byd  mor  barod. 

3 Yr  oedd  e’n  Arglwydd  cuwch  a’i  Dad, 

Yn  y nef  yn  llawn  o rad, 

Yn  rheoli’r  holl  angylion, 

Cyn  ei  ddyfod  at  blant  dynion. 

3 ’R  oedd  e’n  Dduwb  galluog,  grymus, 

’R  oedd  e’n  Arglwydd  anrhydeddus, 

’R  oedd  e’n  Frenhin  mawr  ei  rad, 

’R  oedd  e’  ym  mhob  pwynt  cuwch  a’i  Dad. 

k A lefont.  1 Ioan  6.  29.  m Yn  ddiysgog.  n ioan  2.  36. 
a Ioan  1.  1—3.  Diar.  8.  22.  b Rhuf.  9.  5. 


24 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


5 Pan  ddaeth  o'r  nef  i brynu  dyn, 

Fe  gymmerth  arno’n  lliw  a’n  llun  ;c 
A’n  gwir  gnawdd  o Fair  ei  fam, 

’R  hon  oedd  wyryf  bur  ddi-nam. 

6 Hi  feichiogodd  arno’n  rhyfedd, 

O rad  yr  Yspryd  Glân/  a’i  rinwedd, 

Heb  fod  iddi  wnel  na  ’nabod 
Gwr  erioed,  er  bod  yn  briod. 

7 Ac  felly’r  aeth  Mab  Duw  yn  ddyn/ 

0 naturiaeth  Mair  ei  hun, 

(Heb  ei  halogi  â dim  pechod,) 

Yn  y groth,  trwy  waith  y Drindod. 

8 Dwy  naturiaeth  amlwg  ŷn’/ 

Sydd  i’n  Prynwr,  (Duw  a dyn,) 

Un  o’i  Dad,  a’r  llall  o’i  fam, 

Dwy  wahanol,  dwy  ddi-nam. 

9 Mab  i Dduw,  a Mab  i ddyn/ 

Heb  un  person  iddo  ond  un/ 

Mab  i ddyn,  o fam  heb  dad, 

Mab  Duw  mawr;  heb  fam  y ca’d ! 

10  O ran  ei  ddyndod,  mae’n  fy  mryd, 

1 ddangos  i’ch  ar  hyn  o bryd, 

Y dull  a'r  modd  y ganed  Iesu, 

Pan  y daeth  o’r  nef  i’n  prynu. 

11  Pan  ddaeth  Mair  i Fethle’m  hygar, 

I dalu  treth  i’r  Emprwr  Cesar,j 
Daeth  ei  hamser  i esgori, 

Fel  y traetha’r  ’Fengyl  ini. 

12  Ond  gan  gymmaint  oedd  y cwm’ni, 

Oedd  yn  gorwedd  ym  mhob  ostri/ 

F’  orfu  ar  Fair,  yn  fawr  ei  gofal, 

Fyn’d  i orwedd  hwnt  i’r  stabal.1 

13  Yno’m  mhlith  y mud  ’nifeilod,m 
Heb  ddim  stâd/  Duw  yn  ei  wybod. 

c Phil.  2.  6,  7.  Ioan  3.  13.  «1  Heb.  2.  14.  e Mat.  1.  18.  f Ioan  1.  14. 

g Ydynt.  h Rhuf.  1.  3,  4.  Act.  13.  33.  i Y mae’r  Duwdod  yn  dri  pherson, 
ond  yr  ail  Berson  a gymmerth  atto  natur  dyn,  ac  a’i  hunodd  yn  y fath  fodd 
â’r  Duwdod,  fel  nad  yw’r  ddwy  natur  ond  un  person.  j Luc  2.  1,  3. 
k Hostelryy  lletty.  l Luc  2.  7.  m Anifeiliaid.  n State,  gwychder,  rhodres. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


25 


Fe  esgorodd  Mair  wen  ddiddig 
Ar  ein  Prynwr  ddydd  Nadolig. 

14  Gwedi  geni'n  Prynwr  hyfryd, 

. Heb  fod  arni  boen  na  gofid, 

Yn  dra  llawen  hi  a rwymai 
Frenhin  nefoedd  raewn  cadachau.0 

15  Gwedi  ei  rwymo  hi  roi  i orwedd 
Yn  y preseb  yn  dra  rhyfedd, 

Ac  a fyddai  boddlon  ddigon 

I bob  peth  oedd  Duw’n  ei  ddanfon, 

16  Yna  cyn  i’r  wawr  gael  torri, 

Fe  ddanfonai  Duw  gwmpeini 

0 fugeiliaid,  mewn  gwiriondeb,, 

Pw  addoli  e’n  y preseb  ! p 

17  Y rhai  ddanfonwyd  gan  angylion, 

Yn  dra  llawen  iawn  eu  calon, 

1 dref  Fethle’m,  o wir  bwrpas, 

I gael  gweled  y Messias. 

18  Ac  i fyneg  q i bawb  hefyd, 

Fel  y d’wedsai’r  angel  hyfryd, 

Mae  fe  oedd  Crist,  y gwir  Geidwad, 

’R  hwn  addawsid  o’r  dechreuad. 

19  Ac  y byddai  fawr  lawenydd, 

I'r  holl  fyd  o'r  chwedel  newydd/ 

O ran  geni  y boreu  hwnnw, 

Yr  Iachawdwr  ddeuai’n  cadw. 

20  Yna  y deuai  lu  o angylion, 

Ac  y ganent  hymnau  mwynion/ 

Pr  Tad  nefol  o’r  uchelder, 

Am  roi  i ddynion  y fath  fwynder. 

21  Ar  hyn  fe  ymddangosai  seren/ 

Rymus,  rasol,  yn  yr  wybren, 

’R  hon  a dd’wedai  â’i  goleuni, 

Fod  y Prynwr  wedi'i  eni  ! 

22  Yno  deuai  hen  wyr  doethion/ 

O’r  dwyrein-dir  yn  dra  union, 

o Luc  2.  7.  p Luc  2.  15,  16.  q Cylioeddi.  Luc  2.  17.  r Luc  2.  10.  11. 
s Luc  2.  13.  t Mat.  2.  2.  «Mat.  2. 1. 

C 


26 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


I Judea  wrth  y seren/ 

I ymofyn  Crist  yn  llawen. 

23  Y rhai  a geisient  gael  copinod,w 
Gan  y brenhin  creulon  Herod, 

Ble  genasid  Crist  y cyfion, 

Brenhin  grasol  yr  Iuddewon. 

24  Yna  y d’wedai’r  'ífeiriaid  mwya’, 
Mai  ym  Methle’m,  tref  o Juda,x 
Yn  siwr  y genid  y Messias, 
Meddafr  Prophwyd  hen  Micheas/ 

25  Pan  y cly  wai'r  doethion  hyn, 
Aethant  yn  faith  ac  yn  dynn, 

I dref  Fethle’m,  wrth  y seren, 

Gan  ymofyn  Crist  yn  llawen. 

26  Ond  pan  ddaethant  hwy  yn  agos 
I'r  tŷ  lle’r  oedd  Crist  yn  aros, 

Fe  ddisgynnai’r  seren  dlws, 

Ac  arhosai  uwch  ben  y drws. 

27  Yna’r  aent  i mewn  yn  llawen, 

Lle'r  oedd  Mair  a Christ  yn  fachgen, 
Ac  a gwympent  ar  eu  deulin 
I addoli'r  grasol  Frenhin. 

28  Bhoddent  hefyd  rial z roddion, 

Y berthynai  i Grist  yn  gysson, 

Aur  a ífrancinsens  a o'r  gorau, 

A myrr  gwerthfawr,  teg  ei  ’roglau. 

29  Herod  yna  pan  y clywas 
Eni  Crist,  y gwir  Fessias, 

Efe  a fynnai’i  ladd  yn  blentyn 
Bach,  yn  sugno  yn  ei  rwymyn. 

30  Ac  fe  helodd  b lu  o fwytswyr  c 
Gwaedlyd,  creulon,  dig  difesur, 

I ladd  yr  holl  blant  bach  o ddeutu, 
Cyn  y methai  ladd  yr  Iesu. 


▼ Num.  24.  17.  w Cyfarwyddyd.  x Mat.  2.  5—11.  3’  Mic.  5.  2. 

z Rhag'orol,  a Thus.  b Danfonodd.  c Bulchers,  ond  cam  ddefnydd- 
iad  o’r  gair  ydyw  $ dihenyddwyr. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


27 


31  Hwyntau  ladd'sant  yr  holl  fechgyn 
Oedd  ym  Methfem  etto’n  egin, 

Fach  a mawr  dan  ddwy-flwydd  oedran, 

A mab  Herod  gas  ei  hunan.d 

32  Yno  y gorfu  ar  Fair  fyned 
Ganol  nos  i ddechreu  cerdded 
Tua’r  Aipht,  â'i  phlentyn  ganthi, 

Lle’r  archasai'r  angel  iddi.e 

33  Yno  y bu  Crist  yn  aros, 

Gydâ’r  Sibswns*f  lawer  wythnos, 

Nes  cael  clywed  marw  Herod, 

Oedd  yn  ceisio  ei  ladd  heb  wybod. 

34  Yn  ol  marw  Herod  greulon, 

Fe  ddoi  Crist  i wlad  Iuddewon, 

Ac  y fyddai  ostyngedig 

I Fair  ac  i Joseph  ddiddig. 

35  Pan  yr  oedd  e’n  ddeuddeg  oed/ 

Peth  y fu  erioed, 

Efe  ymbyngciai  â’r  doctoriaid, 

Nes  bai’r  doethion  arno’n  syniaid.h 

36  Yno’n  ddeg  ar  hugain  oedran, 

Pan  bedyddiwyd  ef  gan  Ioau, 

Fe  ddisgynnai  arno’r  Yspryd, 

Ar  lun  c’lommen  hygar  hyfryd. 

37  Ac  fe  lefai  Duw  ei  hunan, 

Fry  o’r  nef,  lle  clywai’r  cwmpan/ 

Hwn  yw  f’unig  Fab  aberthwyd^ 

Ynddo  ef  y’m  llwyr  foddlonwyd. 

38  Gwedi’r  Yspryd  ddisgyn  arno, 

Fe  ddoi’r  cythraul  yntau  i’w  demptio  ; 

Ond  er  maint  oedd  cyrch  y cythraul, 

Rhoes  Crist  iddo  ífwylj  ddiogel. 

d Macrobius,  etlinig-,  a ddywed  i Herod  ladd  ei  fab  ei  hun  yr  amser  y lladd- 
odd  efe’r  plant  bychain ; ac  oddiwrth  hyn  y mae  rhai  yn  casglu  fod  ganddo 
fab  dan  ddwy  flwydd  oed,  yr  hwn,  fel  y tybir,  a feithrinid  ym  Methlehem,  ac 
a gollwyd  yn  y lladdfa,  gan  nad  oedd  y dihenyddwyr  yn  gwybod  am  dano. 
Eraill  a haerant  mai  camsynied  y w hynny,  a bod  Macrobius  yn  crybwyll  am 
farwolaeth  Antipater,  mab  i Herod,  yr  hwn  a iaddwyd  o gylch  yr  un  amser  yn 
ei  lawn  oedran  drwy  orchymmyn  ei  dad.  e Mat.  1.  13.  f Egyptians* 
Paham  na  ddywedasid  yr  Aiphtiaid  ar  unwaith,  yn  lle  rhoddi  iddynt  enw  cyff- 
redin  y crwydriaid  twyllodrus  hynny  a gredir  fod  eu  dechreuad  o’r  Aiphtl 
g Luc  2,  42—46.  h Rhyfeddu.  i Owmpeini.  j Foil,  codwm,  cwymp. 


28 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


39  Yn  ol  hyn  fe  âi  i bregethu, 

Yr  Efengyl  wen  o ddeutu, 

Ac  i ddechreu  gwneuthur  gwyrthiau 
Ym  mhob  tir  y ífordd  y cerddai. 

40  Fe  droes  y dw’r  yn  gynta’n  win/ 

Fe  lwyr  iachâ’dd  bob  clefyd  blin., 

Ac  fe  wnaeth  i’r  deillion  weled, 

Ac  i’r  byddar  clust-drwm  glywed.1 

41  Fe  wnaeth  i'r  cripliaidm  yn  ddi-fraw, 
Neidio  a thripio"  yma  a thraw, 

Ac  fe  wnaeth  i’r  wreigyn  grocca 
Godi  ei  chefen  o’r  uniawna’.0 

42  Rhodiodd  hefyd  ar  y mor/ 

Gan  ostegu  ei  rwyf  a’i  rôr ; q 
Ac  fe  wnaetli  i’r  storom  wynt 
Beidio  a chwythu  yn  ei  hynt. 

43  I ddangos  in’  ei  fod  e’n  Dduw, 

Fe  gododd  dri  o feirw  i fyw ; 

Merch  i Jairus/  mab  i’r  weddw/ 

Lazar  wedi  drewi  a marwJ 

44  Porthodd  bum’  mil  â phunf  torth, 
Mawr  ei  bwer/  da  o'i  borth, 

Llanwodd  ddwy  long  o’r  pysg  mwya’/ 
Pan  y methai  ar  bawb  eu  dala. 

45  Bwriodd  lawer  cythraul  allan,, 

O’r  rhai  cleifion,  lloerig,  egwan  ; 

A chlust  Malchus*  gwedi’i  dorri,w 
A iachâ’dd  ef  toc  x heb  eli. 

46  Llawer  gwyrthiau  gydâ  hyn, 

Y wnaeth  ein  Prynwr,  Iesu  gwyn_, 

Cyn  i Suddas  frwnt  ei  werthu 
l’r  Iuddewon,  a’i  fradychu. 

47  Ni  chaed  twyll  erioed  o’i  enau/ 

Nid  oedd  un-dyn  a’i  harg’oeddai  ; 2 


k Ioan  2.  1 Mat.  11.  5.  m Cripples , cloffion.  n Cerdded  yn  ysgafn 

o Luc  13.  13.  p Mat.  14.  25.  q Roar,  rhuad.  r Luc  8.  41.  s Luc  7.  11 

t'Ioanll.  u Power,  gallu.  ▼ Luc  5.  7.  w Luc  22.  50.  * Yn  ebrwydd 

y 1 Petr  2.  22.  z Ioan  8.  46. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


29 


’R  oedd  e’n  ddiddrwg  fel  yr  oen, 

Yn  fach  ei  barch,  yn  fawr  ei  boen. 

48  Pan  ddaeth  yr  awr  oedd  Duw’n  ei  osod, 
I’w  aberthu  dros  ein  pechod, 

Fe  ddoi  Sitddas  ac  a’i  gwerthai 
I’r  Iuddewon  am  geiniogau.a 

49  Ni  cha’dd  ddim  ond  hanner  coron 
Am  ei  roi  e’n  llaw’r  Iuddewon, 

I fyn’d  ag  ef  yn  rhwym  at  Gaiaphas, 
Gwedi  ei  holi’n  dost  gan  Ànnas, 

50  Yn  y man  y daeth  at  Gaiaphas, 

Fe  ddoi  tystion  gau  o'i  gwmpas, 

Ac  a fynnent  brwfiob  arno 

Lawer  peth  nas  gwyddai  oddiwrtho. 

51  Caiaphas  yntau  a'i  hecsamnai/ 

Yn  galed  iawn  ar  fil  o bethau, 

Ac  a’i  tyngai  trwy'r  Duw  byw/ 

I adde'  ai  fe  oedd  Fab  i Dduw. 

52  Ac  am  i’r  Iesu  adde'n  glir/ 

Mai  fe  oedd  Crist,  Mab  Duw  yn  wir, 
Braidd  na  fynnai  pawb  ei  lethu 
A’i  labyddio  cyn  ei  farnu. 

53  Yna  y poerwyd  yn  ei  wyneb, 
Bwbachwyd,  dallwyd,  mewn  ífolineb/ 
Ffustwyd  ei  ben  â gwìelyn, 

A chernodiwyd  en  ysgymmun. 

54  Ar  y boreu  yr  holl  Iuddewon, 

A'r  offeiriaidj  a'r  gwyr  mawrion, 

Y ddoent  â Christ  gwodi  ei  g’lymmu, 
At  Bilatus  iddo  ei  farnu. 


a Ceiniogau  arian  afeddylia  y Ficer,  y rliai  oeddynt  rsewn  cyichrediad  cyn 
bathu  rhai  o bres  neu  gopr ; deg  ar  hugain  o honynt  a wnant  hanner  coron  yu 
ol  cyfrif  Lloegr.  Y geiiiiog  Rufeinaidd,  sef  yr  un  a sonir  am  dani  yn  fyuych 
yn  y Testament,  oedd  gyfartal  i saith  ceiniog  a thair  ffyrling ; oud  yr  espon- 
wyr  cywreiniaf  a fynegant  mai  siclau  Iuddewaidd,  ae  nid  ceiniogau,  oedd  y 
deg  ar  hugain  arian  aroddwyd  i Judas,  pob  un  o honynt  yn  gyfartal  â lianuer 
coron,  ac  felly  fod  y swm  i gyd  yu  dair  punt  a phumt  eg  swllt.  Yn  ol  Exod. 
21.  32.  deg  sicl  ar  hugain  o ariau  oedd  y taliad  am  was  a laddwyd  trwy  ei 
gornio  gan  ych  ; ac  yn  y moddhwn  gellir  dywedyd  i’n  Earglwydd  gymmeryd 
arno  agwedd  gwas.  Zach.  11.12,13.  Mat.  26  15.  b Prove,  profi.  c Ex~ 
aminè,  holi.  d Mat.  26.  63.  e Cleai',  eglur.  fMarcl4.  6ât 

c 2 


30 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


55  Pilat  gwedi  ei  holi’n  galed, 

Heb  gael  ynddo  fai  na  niwed, 

Dan  lanhau  a golchi  ei  ddwylo/ 

Y rhoes  farn  marwolaeth  arno. 

56  Cynta’  peth  y farnai  Pilad, 

Oedd  ei  chwipio  heb  ei  ddillad, 

Yn  ol  hynny  ei  groeshoelio 

Ar  y crog-bren  nes  departio.h 

57  Felly  chwipiwyd  Crist  yn  dost, 

O heol  i heol,  o bost  i bost, 

Ac  ni  adawyd  modfedd  arno 

O’i  ben  i'w  draed  heb  ei  scwrgio. 

58  Gwedfn  deuai  filwyr  Pilad, 

Ac  hwy  stripentj  Grist  o'i  ddillad, 
Ac  a'i  gwisgent  ef  cyn  frafed,k 
Mewn  hen  fantell  goch  o scarled. 

59  Yn  ol  hyn  fe  blethai  rhai'n 
Anfad  goron  fawr  o ddrain, 

Ac  a'i  gwisgent  ar  arleisiau 
Crist,  nes  rhedai'i  waed  yn  bibau. 

60  Rhoddent  hefyd  yn  ei  law 
Gorsen,  gan  ymgrymmu  draw, 

A'i  watwaru  â geiriau  mwynion, 
Dydd  da’wch  Brenhin  yr  Iuddewon. 

61  Gwedi  diosg  Crist  drachefen, 
R.hoisant  y groes  ar  ei  gefen, 

Iddo'i  llusgo  i'r  Benglogfa,1 
Lîe'i  croeshoeliwyd  ar  ei  hucha\ 

62  Pan  yr  aethant  ìw  groeshoelio, 
Tyllwyd  ei  draed  ef  afi  ddwylo, 

Ac  hwy  hoeliwyd  yn  fileinig, 

A thair  hoel  o haiarn  ffyrnig. 

63  Er  maint  oedd  ei  boen  a’i  loesau, 
Etto  er  hyn  ni  agorai  ei  enau,m 
Ac  ni  ynganai  wrth  y poenwyr, 

Mwy  nâ’r  ddafad  dan  law’r  cneifwyr. 

g Mat.  27.  24.  h Ymadael  â’i  einioes,  marw.  » Fflangellu. 
k Cyn  wyched.  1 Ioan  J 9.  17.  m Act.  8.  32. 


j Diosgent. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


31 


64  Oncl  fe  ofTrymmai  ar  y groes, 

Pan  oedd  chwerwa'  a blina’r  loes, 
Ei  enaid  gwyn,  a’i  waed  i gyd, 

Yn  aberth  dros  bechodau’r  bycl. 

65  Ac  orch’mynai  ei  enaid  gwirion,, 

I law  ei  Dad,  y Barnwr  cyfion, 

Dan  ymhwedd  n arno  am  faddeu 
I’r  Iudclewon  a'i  croeshoeliai.0 

66  Felly  y bu  farw’r  Iesu 

Ar  y pren-croes  wrth  ein  prynu, 

Ac  y rhoes  ef  waed  ei  galon, 

Dros  eneidiau'r  gwir  Grisfnogion. 

67  Felly  rhoddes  Duw  ei  anwylyd, 

I’w  groeshoelio  trwy  fawr  benyd^ 
Er  mwyn  prynu  ein  heneidiaw, 

A'u  gwaredu  o’u  holl  boenau. 

68  Rhoddwn  ninnau  foliant  iddo_, 
Ddydd  a nos,  heb  ddim  diífygio^ 
Am  ei  gariad  a'i  drugaredd, 

Yn  prynu  enaid  dyn  mor  rhyfedd, 

69  Diolch  mawr,  a moliant  hyfryd, 

Y fo  i'r  Tad,  y Mab,  a’r  Yspryd, 
Am  brynu  enaid  dyn  mor  ddruted, 
A’i  ddwyn  iT  nef  o dost  gaethiwed. 


Y. — ADRODDIAD  0 GARIAD  CRIST  AT  Y BYD 

1. 

Clywch  adrodci  mawr  gariad  Mab  Duw  at  y byd^, 
Pan  dclaeth  ef  oT  nefoedd  i’n  prynu  mor  dclrud, 

Er  peri  i chwi  gofio  am  gariad  Mab  Duw, 

AT  foli’n  wastadol  tra  fyddoch  chwi  by  w. 

2. 

Pan  twyllodd  y cythraul  âT  afal  y wraig/ 

I dorriT  gorchymmyn,  trwy  demptiad  y dclraig, 

Fe’n  gwerthwyd  am  afal  iT  diawl  cymmain  un,b 
Heb  neb  allai’n  prynu  ond  Mab  Duw  ei  hun. 

n Deisyf.  o luC  23.  34  a 46.  a Gen  3.  4—6.  b Pob  un.  * 


32 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


3. 

Mab  Duw  pan  y gwelodcl  ein  cyflwr  mor  dost, 

Fe  ddaeth  yn  ei  un-swydd  o'r  nefoedd  yn  bost/ 

0 blith  yr  angylion,  i groth  y wen  Fair, 

1 gym’ryd  ein  natur,  a’n  gwared  o'r  pair. 

4. 

Mair  a feichiogodd  ar  unig  Fab  Duw, 

0 rad  y Glân  Yspryd,  (ond  tra  rhyfedd  yw3) 

Pan  'roedd  hfn  bur  forwyn,  tra  ieuangc  mewn  oed, 
Pleb  fod  iddi  anífawd  ag  un  gwr  erioed. 

5. 

Pan  ddaeth  amser  esgor,  fe  aned  Mab  Mair, 

Mewn  stabal  ym  Methle'm,  ar  fotteld  o wair, 

Lle'i  trow'd  ef  mewn  cadach,  a'i  osod  i lawr 

1 orwedd  mewn  preseb,  on’d  happus  yr  awr. 

6. 

Pan  ganed  ein  Prynwr  fe  helwyd e o'r  nef 
Angylion  rhial-wych/  tra  llawen  eu  llef, 
i fynegs  dan  ganu  yr  amser  a’r  pryd 
Y ganed  Crist  Iesu,  lachawdwr  y byd. 

7. 

A’r  doethion  o’r  dwyrain,  pan  god'son’  eu  pen, 

A gweled  ei  seren  mor  wych  ac  mor  wen, 

Hwy  ddaethant  o\'  dwyrain  i Fethlehn  yn  bost, 

I addoli’r  dyn  bychan,  mewn  llawer  o gost. 

8. 

Herod,  pan  clywodd  ef  eni  Mab  Duw, 

Fe  helodd  ei  fwytswyr  h i fwrddro  1 fe'n  fy  w; 

A rhag  icldo  ddiangc,  fe  laddodd  bob  un 
O fechgyn  bach  Bethle’m,  a'i  blentyn  ei  hun.j 

9. 

Mair  hithau  gododd,  ar  hyd  nos  heb  ddim  trwst, 

Ac  aeth  at  y Sibswns  k â'i  phlentyn  ar  ífrwst, 

Lle  bu  hi'n  hir  aros,  nis  gwn  i pa  hyd, 

Nes  darfod  am  Herod  a'i  fwytswyr  i gyd. 


c Yn  ebrwydd.  d Bottle  or  bundle,  soppen.  e Danfonwyd.  f Ar> 
dderchog-.  g Fynegi.  h Danfonodd  ei  ddihenyddwyr.  ] Murder, 
llofruddio.  J Gwel  y Gûn  flaenorol,  pennill  31,  k Egyptians,  Aipht- 
iaid. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


33 


10. 

Pan  ddarfu  am  Herod,  daeth  Crist  yn  ei  ol, 

O’r  Aipht  i J udea,  at  gene’l  ry  ífol, 

Lle  bu  e’n  pregethu’r  Efengyí  yn  hir, 

I bobol  bengaled  na  chreden'  mo’r  gwir. 

11. 

Gwyrthiau  tra  gwerthfawr  wnaeth  ef  lawer  pryd, 

I ddangos  mai’r  Iesu  oedd  Ceidwad  y byd  ; 

Ni  chredai'r  Iuddewon  na’i  wyrthiau  na’i  wir, 

Ond  ceisio'i  fradychu  ar  fôr  ac  ar  dir. 

12. 

Suddas  fradychus,  â chusan  tra  chas, 

Ah  gwerthodd  e’n  nwylo'r  Iuddewon  di-ras, 
Trachwant  yr  arian  a'i  gy rrodd  e'n  bost, 

I ymgrogi  mewn  cebyst',  ei  íforten1  oedd  dost. 

13. 

Y nos  y bradychwyd  fe  chwysodd  y gwaed,m 
Yn  daran  dosturus,  o'i  ben  hyd  ei  draed, 

Wrth  feddwl  cyn  chwerwed,  a blined  o’r  loes, 
Orfyddai  arno  oddef  am  bechod  pob  oes. 

14. 

Feh  daliafr  Iuddewon  â ífaglau  ac  â ífynn, 

Pan  oedd  e’n  gweddio  ar  ol  swpper  yn  synn ; 

Hwy  rhwyment  â chordau,  hwy  llusgent  trwy  fraw, 
At  Annas  a Chai'phas,  i’w  holi  dan  law. 

15. 

Pilat  yn  fynych  a’i  holodd  e’n  chwai,n 
Heb  allael  cael  ynddo  na  phechod  na  bai ; 

Ond  dan  olchi’i  ddwylo,  fe  wnaeth  ag  ef  gam, 

Feh  barnodd  i farw,  heb  wybod  paham. 

16. 

Fe  farnodd  ei  chwipio  o’i  ben  hyd  ei  draed, 

Nes  bod  ei  gorph  purwyn  yn  lliwio  gan  waed, 

A chwedfn  ei  hoelio  ar  grog-pren  trwy  gur,° 

Trwy  ei  ddwylaw  a'i  ddwy-droed,  â hoelion  o ddur. 


1 Fortune,  tynged.  m Luc  22.  44.  n Llym. 
S.  Hughes. 

* V 


° Curo,  ffusto,  medd 


34 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


17. 

Coronwyd  Crist  hefyd  â choron  o ddrain, 

Fe  wisgwyd  mewn  mantell  o scarled  cocli  main, 

F'  addolwyd  mewn  gwatwai%  dan  blygu  pob  glin, 

Fe  gurwyd  â chorsen  dan  estyn  eu  min. 

18. 

Fe  row’d  ar  ei  ysgwydd  y groes  idd  ei  dwyn, 

Nes  myn'd  i Benglogfa/  heb  nemmawr  o gŵyn, 

Ar  honno’n  fileinig  fe’i  hoeliwyd  e’n  fy  w ; 

Ac  felly  ar  grog-pren  fe  grogwyd  Mab  Duw. 

19. 

Er  maint  oedd  ei  gystudd,  a'i  gamwedd,  a’i  gur,q 
Pan  hoeliwyd  ef  felly  â hoelion  o ddur, 

Ni  'gorodd  ei  enau,  ni  ofynodd  paham, 

Mwy  nâ’r  oen  dan  law’r  cneifiwr,  er  maint  oedd  ei  gam:r 

20. 

Ond  llefain  yn  irad s o'r  groes  ar  ei  Dad^ 

Am  faddeu  i’r  luddewon  a sugnent  ei  wa’d, 

O achos  na  wyddent,  ar  hynny  o bryd_, 

Eu  bod  hwy'n  croeshoelio  Iachawdwr  y byd. 

21. 

Ac  felly  bu  farw  Fab  Duw  ar  y groes, 

Wrth  ddwyn  ynddo’i  hunan  y blinder  a’r  loes ; 

A'r  poenau,  a’r  penyd,  a’r  dial  i gyd/ 

Oedd  Duw  yn  ei  ofyn  am  bechod  y byd. 

22. 

Trwy  angau  tra  phoenfawr  a phridwerth  ei  wa'd, 

Fe  wnaeth  heddwch  hyfryd  rhwng  dynion  a'i  Dad, 
Fe'n  dygodd  ni  eilwaith  mewn  ffafar  â Duw/ 
Moliannwn  yr  Iesu  tra  byddom  ni  byw. 

23. 

Fe  ddygodd  ar  grog-pren  ein  pechod  bob  un, 

Fe’n  golchodd  o'n  beiau  trwy  wir  waed  ei  hun, 

Fe'n  gwnaetli  nfn  frenhinoedd  a 'ffeiriaid  i Dduw, 
Moliannwn  yr  Iesu  tra  byddom  ni  by  w. 


p Golgotha,  yr  hyn  o’i  gyfieithu  yw  Lle’r  Benglog.  i Blìnder. 
Esay  53.  7.  Marc  14.  61.  8 Tost.  4 Luc  23.  34.  u Eph.  2^  15. 

Col.  1.  20,  2i. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


35 


24. 

Cyflawnodd  y gyfraith,  boddlonodd  ei  Dad, 

Fe  brynodd  ein  pardwn,  fe’i  seliodd  â’i  wa'd, 

Fe'n  tynnodd  o'r  carchai%  fe  rwygodd  ein  sach, 
Moliannwn  yr  Iesu  yn  fawr  ac  yn  fach. 

25. 

A’i  angau,  fel  Samson^  fe  droediodd  i lawr 
Gyhuddwr  ein  brodyr^  y wiber w goch  fawr, 

Fe  rwygodd  ei  deyrnas,  fe  sigodd  ei  siol, 

Moliannwn  yr  Iesu,  fe  ennillodd  y gòl.x 

26. 

Fe  ddofodd  lidiowgrwydd  a digter  ei  Dad, 

Fe’n  gwnaeth  yn  blant  iddo  trwy  fabwys  a rhad, 
Fe  rodd  i ni  gyfran  o deyrnas  ein  Duw/ 

Moliannwn  yr  Iesu  tra  byddom  ni  by w. 

27. 

Coronau  gorauraidd  ar  bennau  pob  un/ 

A gynau  gwych  gwynion  tra  lluniaidd  eu  llun, 

A brynodd  ef  ini,  a theyrnas  gwlad  nef5 
Moliannwn  yr  Iesu  yn  lìawen  ein  llef. 

28. 

Gogoniant,  a gallu,  a diolch  bob  pryd, 

A fytho  i’r  glân  Drindod  am  ein  prynu  mor  ddrud, 
A mawr-glod,  a moliant,  i'n  Prynwr  a'n  Pen, 

A d'weded  pob  Cristion  yn  wastad — Amen. 


VI.- — CYMHELLIAD  I FETHLEHEM. 

1 Awn  i Fethle'm  bawb  dan  ganu, 
Neidio,  dawnsio,  a difyrru, 

I gael  gweTd  ein  Prynwr  c’redig, 

A aned  heddyw,  ddydd  Nadolig. 

2 Mae  e’m  Methle’m  wedi’i  eni, 

Yn  y stabal  tu  hwnt  i’r  ostri/ 

Awn  bob  Cristion  i gyflwyno/ 

Ac  i roddi  golwg  arno. 


w Viper,  sarph.  * Goal,  y gamp.  y 1 Petr  1.  3,  4.  * 2Tim,  4.  8. 

a Hostelry , lletty.  b I oörwm  iddo. 


36 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


3 Dyma’r  Ceidwad  a ddanfonwys 
Tad  tosturi  o Baradwys, 

I'n  gwaredu  rhag  marwolaeth, 

Ac  i weithio'n  hiechydwriaeth. 

4 Awn  i Fethle’m  bawb  i weled, 

Y dulf,  a’r  modd,,  a'r  man  y ganed, 
Fel  y gallom  ei  addoli, 

A’i  gydnabod  gwedi'i  eni. 

5 Ni  gawn  seren  i’n  goleuo, 

Ac  yn  serchog  i'n  cyf  Twyddo, 

Nes  y dycco  hon  ni’n  gymmwys, 

IT  lle  sanctaidd  lle  mae’n  gorphwys. 

6 MaeT  bugeiliaid  wedi  blaenu, 

Tua  Bethle’m,  dan  lonychu, 

I gael  gwefd  y grasol  Frenhin  ; 
Ceisiwn  ninnau  bawb  eu  dilyn, 

7 Y maeT  plentyn  yn  y stabal, 

Gwedi  ddrin  gan  Mair  yn  rial/ 

A'i  roi  i orwedd  yn  y preseb, 

Rhwng  yr  ŷch  aT  dad-maeth  Joseb. 

8 Fe  aeth  y doethion  i'w  gyflwyno, 

Ac  i roi  anrhegion  iddo_, — 

Aur,  a thus,  a myrr  oT  gorau, 

ATi  presentiod  ar  eu  gliniau. 

9 Rhedwn  ninnau  iV  gorddiwes, 

I gael  cly  wed  rhan  o'u  cyffes  ; 
Dysgwn  ganddynt  i gyflwyno, 

A rhoi  clod  a moliant  iddo. 

10  Yn  lle  aur,  rhown  lwyr-gred  ynddo3 
Yn  lle  thus5  rhown  foliant  iddo3 

Yn  lle  myrr,  rhown  wir  ’difeirwch, 
Ac  fe’u  cymmer  trwy  hyfrydwch. 

11  MaeT  angylion  yn  llawenu^ 

MaeT  ffurfafen  yn  tywynnu, 

Mae  lluT  nef  yn  canu  hymnau, 
Caned  dynion  ryw  beth  hwyntau. 


c Rhagorol. 


d Offryramu. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


37 


12  Awn  i Fethle’m  i gael  gweled 

Y rhyfeddod  mwya’  wnaethped/ 
Gwneuthur  Duw  yn  ddyn  naturiol, 

I gael  marw  dros  ei  bobol. 

13  Awn  i wel’d  yr  Hen  ddihenydd/ 

A wnaeth  y nef,  a'r  mor,  a'r  mynydd, 

Alpha  oediog,  Tad  goleuni, 

Yn  ddyn  bychan,  newydd  eni ! 

14  Awn  i weled  Duw  y Gair, 

Brenhin  nef,  ar  arffed  Mair, 

Gwedi  cym’ryd  cnawd  dyn  arno, 

Yn  fab  bach  yn  dechreu  sugno. 

15  Awn  i weled  y Mab  rhad, 

Hŷn  s nâ'i  fam,  cyfôed  â'i  Dad  ; 

Mab  a Thad,h  y fam  a'r  ferch, 

Yn  lleia’  eu  son,  yn  fwya'  eu  serch. 

16  Awn  i Fethle’m  i gael  gweled 
Mair  â Mab  Duw  ar  ei  harffed, 

Mair  yn  dala  rhwng  ei  dwylo 

Y Mab  sy’n  cadw'r  byd  rhag  cwympo  !l 

17  Awn  i wefd  congcwerwr j angau 
Gwedi'  rwymo  mewn  cadachau, 

A’r  Mab  a rwyga  deyrnas  Satan, 

Yn  y craits,k  heb  allu  crippian.1 

18  Awn  i weled  y Messias, 

Prynwr  cred,  ein  hedd  a ’n  hurddas, 

Unig  Geidwad  ein  heneidiau, 

Ar  fraich  Mair  yn  sugno  bronnau. 

19  Awn  i weled  Had  y wraig, 

Y bwyntiodd  Duw  i bv/nioT  ddraig, 

Ac  i 'sigo  ei  siol  wenwynig, 

Am  beri  bwyttaT  ffrwyth  gwaTddedig. 

20  Awn  i wefd  y Mab  a ga’d 

Yn  rhyfedd  iawn  o'i  fam  heb  dad ! 

AT  fam  yn  wyryf  ieuangc  oed, 

Mam  heb  'nabod  gwr  erioed. 

• Wnaethpwyd.  f Un  nad  yw  yn  heneiddio.  Dan.  7.  9,  13,  22. 
yr  oedd  ef  yn  Dduw.  h Tad  fei  Duw  a Mab  fel  dyn.  i Heb. 
j Gorchfygwr.  k Cratch,  preseb.  1 Crecp , ymlusgo. 

D 


e Fel 
1.  3. 


38 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


21  Awn  i werd  y ferch  yn  fam,m 

A'r  fam  yn  ferchn  ddi-nwyf,  ddi-nam; 

Y ferch  yn  magu’i  Thad  o'i  rwymyn, 
A'r  Tad  yn  sugno  bronnau'r  plentyn  ! 

22  Awn  i wel’d  y Pen-Saer  gorau, 

Y wnaeth  yr  haul  a’r  holl  blanedau, 

Y nefoedd  fawr  a’i  rhŵm 0 mor  rhial, 
Yma’n  gorwedd  mewn  ystabal ! 

23  Awn  i weled  Duw’r  gogoniant, 

’R  hwn  sy’n  mesur  nef  â’i  rychwant, 
Yn  y preseb  heb  un  gadeir, 

Yr  Oen  mwyn  yn  sâl  ei  biner.p 

24  Awn  i wel’d  yr  Oen  bendigaid, 

Ni  bu  Tath  o flaen  bugeiliaid ; 

Oen  i Dduw  y ddaeth  mewn  pryd, 

I dynnu  ífwrdd  bechodau’r  byd. 

25  Awn  i wel’d  ein  Prynwr  hoyw, 

Y sydd  i farnu  by  w a meirw, 

\R  hwn  a'n  dwg  i'r  nefoedd  dirion, 

Ar  adenydd  yr  angylion. 

26  Dyma,  gwelwch  e’n  ddi-stwr, 

Y gorau'i  gyd  yn  wanna'  gwr, 

Duw  yn  ddyn,  a dyn  yn  Dduw, 

A'i  gwelo’n  llyn,q  tra  dedwydd  yw. 


VII. — CRIST  SYDD  OLL  YN  OLL. 

1 Crist  ei  hun  sydd  oll  yn  oll,a 
Yn  cadw  dyn  rhag  myn’d  ar  goll, 
Nid  neb,  nid  dim,  ond  Crist  ei  hun,b 

Y ddichon  gadw  enaid  dyn. 

2 Y sarph  â’r  afal  gynt  a’n  twyllodd/ 

Y sarph  â phechod  a n gwenwynodd. 


m I Grist  fel  yr  oedd  ef  yn  ddyn.  n I Grist  fel  yr  oedd  e 
® Room , a’i  Lystafelloedd  mor  rhagorol.  p Yn  wael  ei  wisgad. 

» Col.  3.  11.  Êsay  43.  11.  c Gen.  3.  4. 


yn  Ddnw. 
4 Felly. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


39 


Y sarph  a’n  tynnodd  o Baradwys, 

Y sarph  i uffern  boeth  a’n  gyrrwys. 

3 Mae  mor  siwr  d i bob  dyn  fyned 
I bwll  uffern  i gaethiwed, 

A phyt  faem  e ni  eisioes  ynddo, 

Oni  cheidw  Crist  ni  rhagddo.f 

4 Crist  y ddaeth  o’r  nefg  i'n  prynu, 
Crist  a'n  cadwodd  gwedfn  damnu,h 
Crist  o’n  cystudd  a’n  gwaredodd, 

Crist  slyì  dwg  i deyrnas  nefoedd.1 

5 O grampj  y llew,  o enau’r  wiber, 

0 rwyd  y fall,  o balfau'r  teiger, 

O'r  pwll,,  a’r  pair,  o’r  deyrnas  aflan, 

Y tynnodd  Crist  ei  ddefaid  allan.k 

6 Ni  all  Satan  ladd  a mwrddro, 

Mwy  nag  all  Mab  Duw  ddadfywio ; 1 

Y laddo’r  ddraig  â'i  cholyn  gau, 
Gwaed  yr  Oen  all  ei  iachau. 

7 Iesu  Grist  yw  Had  y wraig, 

Y bwyntiodd  Duw  i droedio'r  ddraig, 

1 ysigo  ei  siol,m  i rwygo’i  theyrnas, 

I dynnu  dyn  o’i  chrampau  atgas. 

8 Ni  orchfyga  neb  o’r  ddraig, 

Ond  trwy  gymmorth  Had  y wraig ; n 
Ni  ddaw  dyn  o'i  theyrnas  aflan, 

Nes  y tynno  Crist  ef  allan. 

9 Crist  yn  unig  yw’r  had  dinam, 

Y bromeisiodd0  Duw  i Abra’m/ 

Tn  rhyddhau  oddi  wrth  y felldith, 

A rhoi  ini’r  nefol  fendith. 

10  Crist  yn  unig  ydyw’r  Silo,q 

Y ddanfonodd  Duw  i’n  ceisio, 

0 gaethiwed  pob  rhy  w bechod, 

1 was’naethu’r  sanctaidd  Drindod. 


d Sicr.  e a phe  haem.  f Ioan  3.  18.  s Ioan  6.  38. 
k Rhuf.  8.  1.  * Mat.  25.  34.  i Crafangc.  k Esay  49.  9. 

3.  8.  1 Cor.  15.  22.  m Gen.  3.  15.  n Dat.  12.  11. 

p Gen.  13.  3.  a 22.  18.  s Gen.  49.  10. 


Eph.  4.  10. 
1 1 Ioan 
0 Addawodd. 


40 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


11  Crist  ei  hun  yw  pren  y bywyd, 

Sy’n  rhoi  maeth  i bawb  o'r  holl-fyd  ; 

Ni  bydd  marw  yn  drag'wyddol, 

Neb  y fwytto’r  ffrwyth  sancteiddiol/ 

12  Crist  yw'r  arch5  y llonges  esmwyth, 
Gadwodd  Noë  rhag  boddi,  a’i  dylwyth  ;c 
Crist  yw’r  arch  sy’n  cadw  ninnau, 

Rhag  pòb  diluw  a dialau. 

13  Crist  ei  hun  yw  ysgol  lago/ 

Oedd  o'r  nef  i'r  ddae’r  yn  pheicio/ 

Ar  yr  hwn  y mae  in’  ddringad, 

Os  i'r  nef  y mynnwn  ddwad/ 

14  Y sarph  a laddodd  ddyn  â phechod^ 

Y sarph  a’n  troes  i uffern  isod, 

Crist  â'i  Yspryd  a'n  dadfywiodd, 

Crist  o uffern  a’n  gwaredodd.w 


VIII.— CRIST  SYDD  OLL  YN  OLL, 
YR  AIL  RAN. 


1 Crist  ei  hun  sydd  oll  yn  oll/ 

Yn  cadw  dyn  rhag  myn'd  ar  goll, 

Nid  neb,  nid  dim,  ond  Crist  ei  hun,b 
Y ddichon  gadw  enaid  dyn. 

2 Crist  sydd  bob  dim  sydd  anglienraid/ 
O flaen  Duw  i gadw’r  enaid, 

Ni  fynn  Duw  ond  Crist  ei  hun, 

Yn  iawn  dâl  am  enaid  dyn.d 

3 Crist  yn  unig,  Crist  ei  hunan, 

Crist  heb  neb  mewn  rhan  a chyfran ; 
Crist,  heb  ddim  ond  Crist  ei  hun/ 

Yw  unig  Geidwad  enaid  dyn. 


r Gen.  3.  22.  Dat.  22.  2.  8 Gen.  7.  1.  4 Jacob.  Gen.  28.  12. 

« Pitched , wedi  ei  tharo  yn  y llawr.  v Driyfod.  w Gadewir  y pennill 
hwn  allan,  ac  y mae  amrywiaeth  yn  nhrefniad  y Gâu  ganlynol,  yn  yr 
Argraphiadau  cyffredin. 

- Col.  3.  11.  b Esay  43.  11.  c Col  1.  19.  a 2.  10.  d 1 Ioan  2.  2. 
* Esay  43. 11.  Hosea  13.  4, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


41 


4 Crist  yw’n  rhanswm/  Crist  yw'n  haberth, 
Crist  yw’n  hoíFrwm/ Crist  ywn  cyfnerth, 
Crist  yw’n  trysor,  Crist  yw'n  golud, 

Crist  yw’n  gwir  lachawdwr  hefyd. 

5 Crist  sydd  gyflawnh  o bob  doniau 
Angenrheidiol  i’n  heneidiau  ; 

Mae  pob  peth  yng  Nghrist  ei  hun 
Ag  sydd  raid  i gadw  dyn. 

6 Crist  ei  hunan  yw’n  cyfiawnder, 

A'n  sancteiddrwydd,  a’n  gwir  ddoethder, 
A'n  hymwared,  a’n  holl  bryniad, 

Crist  yw’n  conffordd,  Crist  ywn Ceidwad. 

7 Crist,  heb  ddim  ond  Crist  ei  hunan* 

Sy'n  dad-ddigio  Duw  yn  fuan, 

Crist,  heb  ddim  ond  Crist  yn  unig, 

Sy’n  cyfiawnu  dyn  colledig. 

8 Crist,  heb  help  na  sant  na  santes, 

Crist,  heb  gymmorth  dyn  na  dynes, 

Crist,  heb  neb  ond  Crist  ei  hun/ 

Yw  unig  Geidwad  enaid  dyn. 

9 Crist  yn  unig  ymdrabaeddodd 
Yn  y winwryf j pan  y’n  prynodd, 

Ni  bu  neb  o blant  yr  holl-fyd, 

Yn  ei  helpu  i gadw  ein  bywyd. 

10  Ni  wnaeth  Peder  ond  ei  wadu/ 

Na’r  'postolion  ond  diflannu,1 

Ni  wnaeth  Mair  ond  wylo'n  irad, 

Tra  fu  Crist  yn  chwareu’r  Ceidwad. 

11  Ni  ddug  neb  ond  Crist  ei  hunan, 

Bwys  a baich  ein  pechod  aflan, 

Ni  chwysodd  neb  o'r  gwaed  yn  ddagrau, 
Ond  Mab  Duw,  dan  bwys  ein  beiau. 

12  Ni  chroeshoeliwyd  ond  Crist  Iesu, 

Am  ein  pechod  m wrth  ein  prynu, 

Ni  fu  neb  ond  Crist  ei  hun, 

Yn  boddhau  Duw,  yn  iachau  dyn. 


f Pridwerth.  & Heb.  9.  14.  h Col.  1.  19.  a 2.  10.  » Esay  43.  3.  Hos, 

13.  4.  J Esay  63.  3.  k Mat.  26.  74.  i Mat.  26.  56.  « £say  53.  5. 

D 2 


42 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


13  Ni  bu  neb  ond  Crist  ei  hunan, % 

Yn  ein  dwyn  o feddiant  Satan  ; n 
Ni  bu  neb  yn  lladd,  yn  llyngcu, 

Angau  didrangc,  ond  Crist  Iesu. 

14  Crist  ei  hun  y lyngcodd  angau, 

Crist  y 'speiliodd  awdurdodau, 

Crist  y gwnnodd  ein  'bligasiwn/ 

Crist  y dalodd  werth  ein  pardwn. 

15  Crist  yw’r  prophwyd p mawr  a helodd  q 
Duw  o'i  fynwes,  fry  o’r  nefoedd, 

I fynegi  ei  'wyllys  hyfryd, 

Gwrandawn  arno  dan  boen  bywyd. 

16  Crist  yw’r  sarphr  o efydd  breslyd, 

Sy'n  iachau  brath  neidyr  danllyd ; 

Awn  bob  rhai  â'n  dolur  atto, 

Fe'n  hiachâ  ond  edrych  arno. 

17  Crist  yw'r  'ífeiriad5  mawr  offrymwys 
Waed  ei  galon  dros  ei  eglwys, 

Ar  y groes  i'w  Dad  sancteiddiol, 

Dros  y byd  i gadw’i  bobol. 

18  Crist  yw’n  brenhin 1 grymmus,,  grasol, 
Sydd  trwy  ras  yn  llywio  ei  bobob 

Ac  yn  gostwng  eu  gelynion* 

Fel  y gallont  gael  y goron. 

19  Crist  y w’r  bugail u sy’n  bugeilia 
Enaid  Cristion  rhag  ei  ddifa ; 

Ni  chaiff  llew,  na  bìaidd,  na  llwynog, 
Ddwyn  o’i  braidd  nac  oen  na  mammog. 

20  Crist  yw’n  prins/  ein  gwir  dangnefedd, 
A ddiffoddodd  bob  digllonedd ; 

A gwaed  ei  groes,  yn  Dduw,  yn  ddyn, 
Y gwnaeth  e’r  ddwyblaid  ddig  yn  un.w 

21  Crist  yw’r  rhosyn  x coch  o Saron, 

Sydd  â’i  liw’n  confforddi’r^  galon. 


n Heb.  2.  14,  15.  0 Rhwymedigaeth,  sef  ysgrifen-law  yr  ordinhadau. 

p Act.  7.  37.  Ddanfonodd.  r Num,  21.  9.  íoan  3.  14.  • Heb.  9. 

11—14.  t Psalm  2.  6.  Jer.  23.  5.  u Mat.  2.  6.  Ioan  10.  11—28. 

T Tywysog.  Esay  9.  6.  w Eph.  2. 14.  x Esay  35.  1,2.  y Cysuro. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


43 


Ac  â’i  arogl  yn  rhoi  bywyd 
I’r  trwm  feddwl  a’r  gwan  yspryd. 

22  Crist  ei  hun  y w’r  balm z o Gilead,, 

Sy'n  iachau  pob  archoll  ddisprad/ 

A roes  Satan  â dart  b pechod, 

I’n  heneidiau  a’n  cydwybod. 

23  Crist  yw’r  mannac  ddaeth  o’r  nefo’dd, 
Duw  ei  hun  o’i  ras  a’i  rhoddodd, 

Y neb  yn  ífyddlon  a’i  bwyttao^, 

Ni  ddaw  byth  ddim  newyn  arno. 

24  Crist  yw  oend  y pasg  aberthwyd 
Dros  ein  pechod  pan  groeshoeliwyd, 

’R  hwn  sy  â’i  waed  yn  cadw’r  enaid, 
Rhag  i’r  angel  drwg  ei  ’sglyfiaid. 

25  Crist  y w’n  hallor  e arogldarthu, 

Ar  yr  hon  y mae  aberthu 

Pêr  aroglauj  mawl  a gweddi, 

Foreu  a hwyr  i Dad  goleuni. 

26  Crist  y w meddyg  f y Crist’nogion, 

’R  hwn  â gwerthfawr  waed  ei  galon 
Sy’n  iachau  archollion  pechod, 

Pan  na’ll  dim  amgenach  gydfod. 

27  Crist  yn  unig  yw’n  Cyfryngwr/ 

Sy’n  cymmodi  â’n  Creawdwr  ; 

N i oes  neb  ond  Crist  ei  hun 
All  gymmodi  Duw  a dyn. 

28  Crist  yw’r  twrnai  h sydd  yn  dadleu 
O flaen  Duw  am  faddeu’n  beiau, 

Pan  bo  Satan  yn  cyhuddo, 

Ac  yn  canlyn  grawnt 1 i’n  plagio.j 

29  Crist  yw’n  brenhin,  Crist  yw’n  ’ffeiriad, 
Crist  y w’n  prophwyd,  Crist  y w’n  ceidwad, 
Crist  yw’n  bugail,  Crist  yw’n  Barnwr, 
Crist  yw’n  pen,  a Christ  y w’n  Prynwr. 


* Jer.  8.  22.  a Desperafe,  anobeithiol.  b Piccell.  c Exod.  16.  15. 
loan  6.  31—58.  * Exod.  12.  3—11.  Ioan  1.  29.  e Exod.  30.  1. 

f Marc  2.  17.  s 1 Tim.  2.  5.  b Attorney  or  adoocate,  dadleuwr,  eiriol- 
wr.  1 Grantt  cennad,  caniattad.  J Plague,  blino,  poenl. 


44 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


30  Crist  cyn  cynfyd  ydyw’r  Alpha,k 
Crist  heb  derfyn  yw’r  Omega; 
Dechreu,  diwedd  iechydwriaeth 
Meibion  dynion,  a'u  dyrchafiaeth. 

31  Crist  yw  dewr  gongcwerwr  angau, 
Crist  a'i  ’speiliodd  o’i  holl  arfau, 

Crist  a lyngcodd  angau  melyn, 

Crist  a dynnodd  ífwrdd  ei  golyn. 

32  Crist  syhi  cadw'r  holl  allweddau,, 
Sydd  ar  uffern  ac  ar  angau  ; 

Ni  faidd  diawl  nac  angau  dwtsio1 
Neb,  nes  cael  gan  Grist  ei  lwo.m 

33  Crist  yw’r  pelican  cariadus, 

Sydd  â gwaed  ei  galon  glwyfusn 
Yn  iachau  ei  adar  bychain, 

Gwedi’r  sarph  eu  lladd  yn  gelain. 

34  Crist  yw’r  pelican  trugarog, 

Sydd  â gwaed  ei  galon  serchog 
Yn  iachau  ei  frodyr  priod5 
Gwedì’r  diawl  eu  lladd  â phechod. 

35  Nid  oes  eli  ag  a wnaethpwyd, 

Nac  un  fetswn°  a ddych’mygwyd, 

All  iachau  un  archoll  pechod, 

Ond  gwaed  Crist,  gwir  eli’r  Drindod. 

36  Crist  yw’r  perl p a ddylem  'mofyn, 
Nid  tlawd  perchen  cyfryw  berlyn ; 
Dôs  dros  fôr  a thir  iw  geisio, 

Gwertli  sydd  gennyt  cyn  bod  hebddo. 

37  Crist  ei  hun  a wnaeth  ein  heddwch,q 
Crist  a brynodd  ein  dedwyddwch, 
Crist  a’n  gwnaeth  yn  feibion  Duw, 
Crist  a'n  cadwodd  oll  yn  fyw. 


k Dat.  1.  11,  a 21.  6.  1 Touch,  cyffwrdd.  m Allow , caniattau. 

n Credwyd  gyntfod  yr  aderyn  hwn  yn  clwyfo  ei  hunan,  ac  â’i  waed  ei  hun  yn 
iaehau  ei  gywion,  wedi  eu  brathu  gan  sarph ; ac  os  yw  hynny  yn  chwedl 
wrach'iaidd  mewn  perthynas  â’r  aderyn,  y mae  yn  wirionedd  anwadadwy  yn 
ei  chymhwysiad  at.  Grist.  <>  Medîcine,  meddyginiaetli.  p Mat.  13.45  , 46. 
‘i  Eph.  2, 14.  Col,  1.  19. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


45 


38  Crist  ei  hun  a wnaeth  y cwbwl, 

Y dynnodd  enaid  dyn  o'i  drwbwl/ 

Nid  neb,  nid  dim,  ond  Crist  ei  hun, 
Gan  Dduw  a gadwodd  enaicl  dyn.s 

39  Ni  bu  angeh  ni  bu  prophwyd, 

Ni  bu  sant  na  dyn  a fagwyd, 

Ni  bu  neb  ond  Crist  ei  hun, 

Yn  gweithio  iechydwriaeth  dyn. 

40  Ni  fynn  Duw  na  chymmorth  angel, 
Cyfrwng  sant,  nah  draul,  na'i  drafel/ 
Gwaed  merthyri,  na  gwaith  dynion, 
Ond  gwaith  Crist  i gadw  Cristion. 

41  Crist  yw’r  iawn  sydd  am  ein  pechod/ 
Iawn  amgenach  ni  all  gydfod  ; 

Ni  fynn  Duw  am  bechod  drewllyd 
lawn  sydd  lai  nâ  gwaed  ei  Anwylyd. 

42  Na  ddod  waed  na  gweithred  un-dyn, 
Gydâ  gwaed  dy  Brynwr  purwyn  ; 

Ni  cliyttuna,  tra  fech  byw, 

Waed  pechadur  â gwaed  Duw. 

43  Gwaed  yr  Iesu,  gwaed  y cymmod, 

Ydy  w’r  gwaed  sy'n  golchi  pechod  ; v 
Ni  all  gwaed  yr  holl  ferthyri 
Olchi  ífwrdd  y lleia'  o'tli  frynti. 

44  Nid  gwaith  saint,  nid  gwaith  angylion, 
Ydyw  cadw  enaid  Cristion, 

Gwaith  ein  Prynwr  Crist  yn  unig  w 
Sydd  yn  cadw  dyn  colledig. 

45  Gwaith  dwy  natur  mewn  un  person, 
Sydd  yn  cadw  enaid  Cristion, 

Bhaid  i'n  Prynwr,  Duw  a dyn,x 
Weithio’r  gwaith  cyn  cadwer  un. 

46  Nid  gwaith  Duw  na  dyn  neillduol, 
Ond  gwaith  Duw  a dyn  cyssylltiol, 

O ddwy  natur  mewn  un  person, 

Sydd  yn  cadw  enaid  Cristion. 


r Trallod.  * Esay  43.  II.  a 45.  22.  4 Tranail , trafferth. 

2.  2.  ^ i i0an  1.  7.  w Esay  43.  11.  Act.  4. 12.  * 1 Tim.  2. 


u 1 Ioan 
5. 


46 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


47  Rhaid  i'th  Brynwr  fod  yn  Dduw, 
Ac  yn  ddyn,  (er  tolwg  y cly  w,) 

Cyn  y galler  cadw  d’enaid, 

Na’i  ryddhau  o boen  afrifaid. 

48  Rhaid  ei  fod  e’n  Dduw  galluog, 

I ddad-ddigio  d’  Arglwydd  llidiog, 
A’th  ryddhau  o feddiant  Satan, 
A’th  elynion  fawr  a bychan. 

49  Rhaid  ei  fod  e’n  ddyn  di-frychau/ 

I gael  marw  dros  dy  feiau, 

A’i  farwolaeth  yn  cystadlyd 
A marwolaeth  pawb  o'r  holl-fyd. 

50  Nid  oes  yn  y nef  na’r  ddaear, 

O’r  fath  Brynwr  perffaith  hygar, 
Ond  y Gair  a wnaed  yn  gnawd, 
Iesu  Grist,  ein  Duwa  a’n  brawd.b 

51  Nid  oes  neb  gan  hynny  ddichon 
Gadw  enaid  unrhyw  Gristion, 

Ond  y Prynwr  mawr,  Crist  Iesu/ 
Duw  a dyn  a fu’n  ein  prynu. 

52  Nid  oes  iechydwriaeth  ddi-wall, 

I ni  gaffael  mewn  neb  arall/ 

Ond  y gaffom  yng  Nghrist  Iesu, 

'R  hwn  ordeiniodd  Duw  i’n  prynu. 

53  Nid  oes  enw  tan  y nefoedd  c 
Gwedi’i  roddi  i ni’r  bobloedd, 

All  ein  gwneuthur  yn  gadwedig, 
Onid  enw’r  Iesu’n  unig. 

54  Ni  fynn  Duw  ond  Crist  ei  hunan/ 
Ni  fynn  Duw  un  partners  aflan, 

I gyd-weithio  gydâ’i  Anwylyd, 

Yn  y gwaith  sy’n  cadw’r  holl-fyd.h 

55  Ni  fynn  Mab  Duw  neb  yn  bartner 
I gyd-weithio  gwaitli  dau-hanner ; 1 
Yn  y gwaith  o’n  hiechydwriaeth, 
Nid  neb  teilwng  o’r  gwmphiaeth. 


y Attolwg.  1 Heb.  7.  26.  a Rhuf.  9.  5.  *»  Heb.  2.  11. 

45.  21.  Act.  4.  12.  d Hos.  13.  10.  e Act.  4.  12.  * Mat.  17.  5. 

rannog,  cydymaith.  h Ioan  1.  29.  » Esay  42.  8. 


e Esay 
e Cyf- 


% GANWYLL  Y CYMRY. 


47 


56  Fe  fynn  naill  ai  bod  yn  liollol 
Yn  Iachawdwr  idd  ei  bobol, 

Neu  ni  fwrw  byth  ynghŷd 

A chreadur  sy’n  y byd. 

57  Ni  fynn  Crist  roi  i sant  nac  angel, 
Dyn,  na  delw  o un  fettel, 

Bart  na  pharsel,  rhan  na  chyfran, 

O’r  gogoniant  sy  iddo’i  hunanJ 

58  Os  bydd  unrhyw  ddyn  mor  anghali 
Ag  ymofyn  Ceidwad  arall, 

Cym’red  hwnnw  yn  achubydd, 

A gadawed  Grist  yn  llonydd. 

59  Ceisied  eraill  saint  a delwau, 

A’u  gwaith  gwael  i gadw  eu  ’neidiau, 
Ni  chais  f’enaid  archolledig 
Geidwad  byth  ond  Crist  yn  unig,k 

60  Duw  rho  i mi  dy  Anwylyd, 

Crist  yw’r  arch  ’rwy’n  ceisio  gennyd, 
Rho  i mi  fynnech  gydâ  hynny, 

Rhoist  im’  ddigon  os  rhoi’r  Iesu. 

61  Duw  rho  i mi  Grist  yn  Geidwad, 

Crist  yn  frenhin,  Crist  yn  ’ffeiriad, 
Crist  yn  brophwyd,  Crist  yn  Brynwr, 
Crist  yn  help  ym  mhob  cyfyngdwr. 

62  Os  caf  ddim  ond  Crist  ei  hunan, 

Gan  fy  nefol  Dad  i’m  cyfran, 

Mi  gaf  ddigon  yn  fy  nghist, 

Er  na  chaffwyf  ddim  ond  Crist. 

63  Os  caf  fì  Grist,  fe  dry  fy  rhyw 
O fab  i’r  fall  yn  blentyn  Duw, 

O ddyn  ar  goll,  o slaf 1 i Satan, 

Yn  wir  aelod  iddo  ei  hunan. 

64  Er  cael  aur,  ac  er  cael  arian,m 
Er  cael  tai  a thiroedd  llydan, 

Beth  wyf  nes  er  cael  pob  cyfraid, 

Nes  cael  Crist  i gadw  f ’enaid  ? 


j Esay  42.  8,  k Hos.  13,  4.  1 Caethwas. 


“ Jer.  9,  23.  24. 


48 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


65  Tynn  fy  llygaid,  tynn  fy  nghalon, 
Tynn  fy  ngolud,  a’m  cyfeillion, 
Tynn  y cwbwl  oll  sydd  gennyf, 
Cyn  y tynnech  Grist  oddi  wrthyf. 

66  Sonied  milwyr  am  ryfela, 

Sonied  morwyr  am  dda’r  India, 
Sonied  carl  n am  lanw’i  gist, 
Sonied  Cristion  byth  am  Grist. 


IX.— CRIST  YN  CAEL  EI  BORTREIADU  TRWY 
Y CYSGODAU  lUDDEWIG.a 

Y DRYDEDD  RAN. 

1 Arglwydd  Ceidwad  seliau’rb  nefoedd 
Ydyw  Crist,  a Duw  y lluoedd, 

Privy  Couns’lor  Duw  gorucha’/ 

Meistr  grymmus  meirch  Jehofah. 

2 Ni  ddaw  un  o’r  meirch  i ma’s, 

Na’r  du,  na’r  gwyn,  na’r  coch,  na'r  glas, 

Nes  selio  Crist  gommissiwm c iddynt, 

Hwy  ânt,  hwy  ddônt  pan  dd’wetto  wrthynt. 

3 Ni  ddaw  rhyfel,  ni  ddaw  newyn, 

Ni  ddaw  angau  glas  a'i  derfyn, 

Ni  faidd  uffern  fyn’d  na  dwad,d 

Ond  wrth  bermissiwn  e Crist  a’i  gennad. 

4 Brenhin  nef,  Creawdwr  daear, 

Rheolwr  mawr  y pwll  anhygar, 

Rheolwr  rliwysg  a thonnau’r  moroedd, 

Y’w  Crist,  ac  Arglwydd  mawr  y gwyntoedd. 


n Carl>  cybydd. 

4 Gadewir  y Gân  hon  allan  yn  holloí  yn  yr  Argraphiadau  cyffredin. 
b Cyfeirir  yma  at  brif  swyddogion  y deyrnas,  ym  mhlith  y rhai  un  o’r  'pennaf 
gynt  oedd  Arglwydd  Ceidwad  y Sel  Fawr,  (Lord  Këeper  of  the  Gremt 
Seal,)  yr  hon  swydd  a weinyddir  yn  bresennol  gan  yr  Arglwydd  Ganghellawr. 
Privy  Councillor  sydd  aelod  o Ddirgel  Gynghor  y Brenhin ; a Meistr  y 
Meirch  yn  un  o’r  swyddogion  a berthynant  i’r  Llys.  c Awdur-dod  yr 
hon  a roddir  yn  fynych  ar  femrwn  neu  bapur,  ac  nid  yw  mewn  grym  nes  ei 
selio.  d Dyfod.  e Caniattad. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


49 


5 Y mae’r  diawl  yn  rhwym  wrth  gadwyn/ 

Crist  osododd  arno  drwynffrwyn  ; 

0 hyd  y lein  g fe  all  ein  crafu, 

Ni  faidd  er  hyn  ein  cnoi  na’n  llyngcu. 

6 Congcwerodd  Crist  ein  holl  elynion, 

Y byd  drwg  a’i  chwantau  bryntion, 

A*r  angau  glas  h a'r  bedd  lludylyd/ 

Y diawl  a'i  blant,  ac  uffern  danllyd. 

7 Crist  y w’r  Oen  a gâs  ein  pardwn, 

A’r  allor  sy'n  cyssegru'n  hoffrwm, 

Y laferj  aur  sy'n  golchi’n  brynti, 

A’r  arch  a’n  cadwodd  rhag  ein  boddi. 

8 Crist  yw  bywiol  bren  y bywyd, 

Sy'n  rhoi  i’r  saint  drag’wyddol  iechyd,_ 

Crist  yw’r  manna  sy’n  eu  porthi, 

A’r  dw’r  by  wiol  sy’n  eu  llonni. 

9 Crist  yw’r  demel  sy'm  Mharadwys, 

Crist  yw’r  haul  sydd  ynddi  heb  orphwys, 

Crist  yw  ei  llewyrch  a’i  goleuni, 

Lle  bo  Crist  ni  bydd  tywyllni. 

10  Crist  yw’r  Oen,k  a’i  wraig  yw’r  eglwys, 

Swpper  Crist  y w gwledd  Paradwys  ; 

Y cann  a’r  gwin,  y manna  a’r  ffrwythau, 

Yw  Crist  ei  hun,  y penna’  o’r  seigiau. 

11  Crist  yw’r  cann,  a fflwr  1 y gwenith, 

A falodd  Duw  dan  faen  y felldith, 

I’w  roi  drosom  yn  fwyd  offrwm, 

Ac  yn  iawn  i dalu’n  rhanswm."1 

12  Crist  y w’r  anner  goch  ddi-nam, 

Offrymmai’r  bobl  dros  eu  cam, 

Gwaed  a lludw’r  hon  a burai 
Bob  dyn  ffyddlon  a’i  derbyniai. 

13  Crist  yw’r  ’deryn  bach  a laddwyd 
Drosom  ni,  oedd  glaf  o’r  ’nafwyd,11 
Ac  a gawsom  lwyr  ddihangyd, 

Am  i’r  'deryn  golli’i  fywyd. 

f Dat.  20.  1.  e Line,  llinyn,hyd  ei  gadwyn.  t Psalm  68.  20.  » Llawn 

o lwch  a Undw.  J Laver,  noe,  golchfa.  k Dat.  19.  7.  1 Flour,  peill- 

iaid.  m Pridwerth.  n Anafod,  gwahanglwyf  pechod. 

E 


50 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


14  Crist  yw  pennaeth  yr  angylion,0 
Crist  yw  unig  Geidwad  dynion, 

Crist  yw  barnwr  y cythreuliaid, 

Crist  yw  penn  yr  holl  greaduriaid. 

15  Crist  yw’r  dechreu,  Crist  yw’r  Alpha/ 
Crist  yw’r  diwedd,  yr  Omega, 

Crist  y w’r  cwbwl  oll  ei  hun, 

Dechreu  a diwedd  iechyd  dyn. 


X.— HYMN  I’W  CHANU  AR  WYLIAU  NADOLIG, 
YN  LLE  OFEREDD. 

1. 

Hil  Addaa  gamweddus,  plant  Efa  drafaelus, 

A deiliaid  gofidus  Gehenna,b 
Dihunwch,  dihunwch,  o’ch  trymder  a’ch  tristwch, 
Daeth  i chwi  ddiddanwch  o’r  mwya/ 

2. 

Can’s  heddy w,  (medd  Gabriel,  tra  geirwir  ei  chwedel, 
Negeswr  o gwnseld  Jehofah,) 

Y ganed  e y Prynwr,  Crist  Iesu’n  Hiachawdwr, 

Mab  Duw,  ein  Hachubwr  yn  benna’. 

3. 

Gan  hynny  crechwenwch,  a gwir  orfoleddwch, 

A chenwch  a seiniwch  Hosanna 
I Dduw'n  yr  uchelder,  i'r  ddaear  esmwythder, 

I ddynion  y mwynder  o’r  rnwya’J 

4. 

Can’s  hwn  ydyw’r  hedyn,  yr  helpwr,  a’r  himpyn/ 
Addawyd  o’r  wreigyn  i Adda, 

I ’sigo  siol  Satan,  a’r  sarph  dan  ei  wadan, 

Pan  helwydh  o’r  berllan  bar’dwysa’. 


o Phil.  2.  10.  Dat.  5.  11.  p Dat.  21.  6. 

1 S.  Hughes,  yu  ei  Ragymadrodd,  a achwyna  fod  y Gân  “ Hil  AdÜa”  yn 
ammheríFaitli  yn  yr  holl  gopiau  ag  a welodd  efe,  a’r  cynllun  o honi  a orfu 
arno  ei  argraphu,  yw  yr  un  a ddilynir  yn  gyffredin  j rhoddir  hi  yma  yn  y dull 
y gadawyd  hi  gan  y Ficer. 

h Uffern.  c Esay  49.  9.  d Council , cynghor.  0 Luc  2.  11.  f Luc 
2.  14.  s Zech.  6.  12.  h Gyrrwyd. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


51 


5. 

A dyma’r  Messias  addawodd  Micheas/ 

0 Fethlehem,  dinas  Ephratah, 

Y genid  i’r  bobol,  yn  frenhin  trag’wyddol, 

I'w  harwain  i’r  nefol  arosfa. 

Gan  hynny  crechwenwch,  a gwir  orfoleddwch,  &c. 

6. 

Chwi  gly wsoch  i Satan  gynt  dwyllo’n  y berllan, 

A’i  hocced,  y wreigan,  hen  Efa, 

I fwytta’n  rhy  fiysig  yr  afal  gwa’rddedig, 

A chwedi’n  rhoi  ’chydig  i Adda.j 

7. 

Pan  demtiodd  y gelyn  â’r  afal  y ddeu-ddyn, 

1 dorri  gorchymmyn  Jehofah, 

F’  aeth  Adda  a ninnau  yn  euog  o angau, 

Ac  uffern  a’i  phoenau  difFeitha,. 

8. 

O uffern  ac  angau,  nid  oedd  neb  a allai 
Ein  prynu  trwy  boenau,  pwy  bynna’, 

Ond  unig  Fab  calon  yr  Ustus  k tra  chyfion, 

Ddigiasom  mor  greulon  o'r  cynta’. 

9. 

Na’r  Mab  hwnnw  yntau,  heb  iddo  ddiodde’, 

Ar  grog-bren  yr  angeu 

Gan  wir  gym’ryd  arno  gnawd  dyn  i’w  groeshoelio, 

A throsom  ddad-ddigio  Jehofah. 

10. 

Ac  os  Duw  ni  fynnei  roi’i  Fab  i ddiodde’, 

I gadw’n  heneidiau  rhag  poenfa ; 

Mewn  carchar  uffernol,  a phoenau  trag’wyddol, 

Y buasai’r  holl  bobol  pwy  bynna’. 

11. 

Pan  welodd  Duw  grasol  ein  stad 1 mor  dosturiol, 

O’i  gariad  rhagorol  yn  benna’, 

F’  addawodd  ein  helpu,  trwy  ddanfon  i’n  prynu 
Ei  un  Mab  Crist  Iesu  anwyla’. 


' Michahö.  2.  Mat.  2.  6.  i Gen.  3.6.  k Justice,  ynad,  barnwr. 
1 State,  cyflwr. 


52 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


12. 

A chymmaint  oedd  cariad  y grasol  Uchel-dad, 

Tu  ag  attom  blant  anllad  hen  Adda, 

Ag  y rhoi  ei  Anwylycl  i'w  grogi'n  anhyfryd, 

I brynu  ein  by wyd  o boenfa. 

13. 

Ac  felly  pan  gwelas  e’r  amser  yn  addas, 

Fe  helodd  m o’i  deyrnas  bar’dwysa’, 

I’r  ddae’ren  anhyfryd,  ei  unig  Anwylyd, 

Ein  cnawd  i gymmeryd  yn  gynta’. 

14. 

A chnawd  dyn  y gymmerth  ein  Prynwr  yn  brydferth, 
O Fair  wen,,  yr  eneth  anwyla% 

Yn  daran  rhyfeddol,  trwy’r  Yspryd  sancteiddiol, 

Heb  weithred  dyn  cnawdol,  na’i  goífa. 

Gan  hynny  crechwenwch,  &c. 

15. 

Chwi  welwchbawb  weithian  mai  dattodn  gwaith  Satan, 
A’n  cynnull  o'r  gorlan  dywylla^ 

Y daeth  Mab  yr  Arglwydcl  o’r  nef  yn  ei  un-swydd, 

I’n  cadw  rhag  gw’radwÿdd  a phoenfa. 

16. 

Hen  Adda  a'n  taflwys  i uffern  heb  orphwys,, 

0 berllan  Baradwys  esmwytha' ; 

Crist  yntau  a’n  cododd  o uffern  i’r  nefoedd, 

1 dario  0 yn  llysoedd  Jehofah. 

17. 

Y goll’som  yn  warthus  trwy  Adda  drachwantus, 

Yn  ddigon  anhappus  o’r  cynta/ 

Ni  gawsom  drachefen,  on’d  gwych  oedd  y fforten/ 
Pan  anwyd  y bachgen  Messiah. 

18. 

Can’s  Satan  orchfygwyd,,  ac  angau  gongcwerwyd, 

Ac  uffern  a 'speiliwyd  yn  ’spwylfa^ 

Eneidiau  plant  dynion,  o grampau’r  r gwyr  duon, 

A gariodd s y gwirion  Fessiah. 


ra  Danfonodd.  n 1 Ioan  3.  8.  0 Tarry,  trigo,  preswylio.  p For- 

tune,  Uwydd,  tynged  dda.  q Anrhaith.  r Craíangau.  Carry , dwyn> 
cludo.  , 


GANWYLL  Y CYMRY. 


53 


19. 

Duw  Dad  a ddad-ddigiwyd,  ein  rhanswm 1 a dalwyd, 
A’n  pardwn  a seliwyd  o'r  siwra' ; 

Crist  a i pwrcasodd,  â'i  fy wyd  fe'i  prynodd, 

A'r  byd  fe'i  gwaredodd  o boenfa. 

Gan  hynny  crechwenwch,  & c. 


YR  AIL  RAN. 

1. 

ÜYMA’r  Had  dinam  addawyd  i Abra'm, 

Mor  fynych  o’n  hen  fam  ni  Sarah  ; 

A’i  heppil  lin  o lin,  hyd  Ddafydd  y brenhin^ 

0 Jesse  y gwreiddyna  rhiala’.b 

2. 

A thyma  i chwi’r  Silo,  oedd  Jacob  yn  sonio, 

A ddeuai  i’n  bendithio  o Judah/ 

Pan  ddygid  y goron  oddi  ar  yr  luddewon, 

A’i  rhoddi  i estrond  ’Dumea. 

3. 

A thyma  i chwi’r  prophwyd,  a'r  brenhin  addawyd* 

A’r  'ífeiriad  a ’bwyntiwyd  yn  benna’, 

I oífrwm  ei  hunan  yn  aberth  bereidd-lan. 

1 ddattod  gwaith  Satan  íìleina,. 

4. 

A thyma'r  prins  e addfwyn,  Emmanuel  irfwyn^ 

Mab  grasol  y forwyn  Fariah, 

Addawyd  i Achas,,  trwy’r  prophwyd  Esaias/ 

I’n  harwain  i deyrnas  bar’dwysa". 

Gan  hynny  crechwenwch,  &c. 

5. 

Ond  rhyfedd,  rhyfeddod ! fe  aned  heb  bechod., 

O forwyn  yn  gwrthod  a gwra, 

Yn  berffaith  ddyn  cnawdol,  (heb  weithred  gorphorol,) 
Trwy’r  Yspryd  sancteiddiol  gorucha’. 


4 Pridwerth. 

a Rhuf.  15.  12.  k Boneddicaf,  c Gen.  49.  10,  á Sef  Herod,  gwr  o> 
Idumea.  6 Tywysog.  f Esay  7-  14. 

E 2 


54 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


6. 

Can’s  rnerch  wrth  feichiogi,  a merch  wrth  esgori, 

A merch  wedi  geni’r  mab  cynta’, 

Oedd  Mair  pan  y magodd,  a merch  pan  briododd, 

A merch  pan  ddepartiodd  s oddi  yma. 

7. 

O waith  i Grist  gym’ryd  ein  poenau  a’n  penyd, 

Fe  aned  i’r  trist-fyd  yn  llwmma’, 

Mewn  stabal  anghymmen,  ym  mhreseb  yr  ychen, 

Lle  trow’d  ef  mewn  gwlanen  o’r  tlotta’. 

8. 

Ac  etto  er  peri  i’r  byd  ei  addoli, 

Er  maint  oedd  ei  dlodi  a'i  lwmdra, 

Fe  wnaeth  Duw  i seren,  mor  ddisglair  a’r  haulwen, 
I’w  waitio’n  h yr  wybren  isela'. 

Gan  hynny  crechwenwch,  &c. 

9. 

Daeth  hefyd  wyr  doethion,  astronomers 1 mawrion, 
Brenhinoedd  o galon  Caldea, 

Bob  un  ar  ei  ddeulin,  i’w  ’ddoli’n  ei  rwymyn, 

Eu  gwir  Dduwr  a’u  brenhin  arbenna’. 

10. 

Tair  anrheg  ragorol,  yn  gweddu’n  berth’nasol 
At  swyddau  neillduol  Messiah, 

Oífrym’sant  hwy  hefyd  i’r  brenhin  bach  hyfryd, 

Aur,  thus  peraroglyd,  a myrrha. 

IX. 

Daeth  hefyd  angylion  i fyneg’  i ddynion, 

Mai  ef  oedd  yr  union  Fessiah, 

A’r  Ceidwad,  a'r  Prynwr,  a’r  unig  Iachawdwr, 
Addawsai’r  Creawdwr  o’r  cynta’. 

12. 

Y nefoedd  agorodd,  a’r  ddaear  oleuodd, 

A’r  angel  a lefodd  yn  lewa', 

Gloria  in  excelsis,  pax  et  in  terris) 

Pan  ganed  prins  k happus  Ewropa. 

Gan  hynny  crechwenwch,  &c. 

s Ymadawodd.  h Disgwyl.  Seryddion.  J Gogoniant  yn  ygoruih- 
af,  ac  ar  y ddaear  tangnefedd.  k Tywysog.  1 Pan  ysgrifenwyd  y geiriau 
liyn,  yr  oedd  teyrnas  y Messias  wedi  ei  chyfyngu  o fewn  Europa ; ac,  oddi- 


GANWYLL  Y CYMRY. 


55 


13. 

Can’s  dyma'r  Oen  gwirion  a laddai’r  Iuddewon, 

Etifedd  gwyn  tirion  Jehofah  ; 

Dymuniad  tra  hyfryd  cenhedloedd  yr  holl-fyd^ 

Ein  conffordd  a’n  hiechyd  gorucha’. 

14. 

A thyma'r  maen  sicr  wrthodai’r  adeilwyr, 

Maen  tramgwydd,  craig  rwystyr  Judea  ; 

Ein  perl  a’n  prins  ninneu,  yr  holl  genhedlaetheu,, 
Grist'nogion  sy’n  adde'r  Messiah. 

15. 

A chymmaint  oedd  cariad  Crist  attom  yn  wastad,  * 

Ei  frodyr  tra  irad  eu  poenfa, 

Ac  y rhoi  yn  danbaid  ei  fywyd  a'i  enaid^, 

I farw  dros  ddefaid  ei  borfa. 

16. 

Yr  angau  haeddasom  fe'i  talodd  ef  drosom, 

A'r  ddyled  adawsom  heb  gwpla, 

Y ’sgrifen  fe'i  torrodd,  y fforffet™  fe’i  talodd, 

A’n  pardwn  fe’i  prynodd  o'r  pritta\n 
Gan  hynny  crechwenwch,  & c. 

17. 

Gwaed  gwerthfawr  ei  galon,  a'i  fywyd  gwyn  gwirion,, 
Offrymmodd  ef  drosom  yn  fwyna’, 

Yn  aberth  i’r  Drindod,  trwy  g’wilydd  a dannod, 

Yn  rhanswm  0 dros  bechod  pwy  bynna’. 

18. 

Dros  bechod  yr  holl-fyd  offrymmodd  ei  fywyd, 

I’w  prynu  o’u  penyd  a’u  poenfa; 

Os  ynddo  y credwn,  maen  siwr  i ni  bardwn, 

Heb  ddansier  q o ddwnsiwn  r Gehenna.8 

19. 

Er  bod  ein  pechodeu  heb  fesur  na  phwyseu, 

A’n  brynti  fel  pentre’  Gomorrah,, 

Etto  os  credwn,  a gwella  tra  gallwn, 

Fe  bair  i ni  bardwn  i bara. 

eithr  yn  America,  nid  yw  wedi  ei  helaetliu  ond  ychydig  wedi  hynny.  Pry- 
sured  y dydd  pan  gymmero  efe  y cenhedloedd  yn  etifeddiaeth  iddo,  a thtr- 
fynau’r  ddaear  i’w  feddiant, 

m Dirwy.  n Druttaf.  0 Pridwerth.  P Sicr  <ì  Danger,  perygl. 
r Dwigeon,  carchar  tan  y ddaear.  8 UfFern. 


56 


Y 3EREN  FOREUj  NEU 


20. 

Un  dropyn  sancteiddlon  o v/ir  waed  ei  galon, 

All  olchi’n  holl  ííìnion 1 ddiíFeithdra, 

Pe  baent  hwy  cyn  goched  a'r  pwrpwl u neu’r  sgarled^ 
A'u  gwneuthur  cyn  wyned  a'r  eira. 

Gan  hynny  crechwenwch,  &c. 

21. 

Weithian  os  credu  a wnawn  ni  i’r  Iesu, 

A chwympo  i'w  was'naethu'n  ufudda^ 

Fe  ddwg  ein  heneidiau  i'r  nef  11  e mae  yntau, 

I ganu  hoíf  hymnau  Jehofah. 

22. 

Lle  mae  mwy  hyfrydwch  a nefol  rialtwch/ 
Llawenydd  a heddwch  o’r  hwya^ 

Nag  allodd  clust  glywed,  na  llygad  ei  weled, 

Na  chalon  ystyried  pwy  bynna’. 

23. 

Moliannwn  gan  hynny  â’r  eithaf  o*n  gallu, 

Ein  Prynwr,  Crist  Iesu  anwyla^ 

Am  brynu’n  heneidiau  drwy  chwerw  loes  angau, 

0 uffern  a’i  phoenau  diffeitha’. 

24. 

A molwn  yn  wastod  bob  person  o’r  Drindod, 

Mewn  Ündod,  mor  barod  er  Adda, 

I'n  prynu  mor  rasol,  o’r  carchar  uffernol, 

A'n  tynnu  i’r  nefol  orphwysfa, 

25. 

Ac  felly  crechwenwn,  a chyd  orfoleddwn, 

A chanwn,  a seiniwn  Hosanna 
I Dduw’n  yr  uchelder,  i’r  ddaear  esmwythder, 

1 ddynion  y mwynder  o’r  mwya’. 

26. 

Os  gofyn  rhai'n  un  lle,  pwy  wnaeth  hyn  o hymneu/ 
Er  cofio  mawr  ddonieu'r  Messiah  ? 

Bugail  eglwysig,  o galon  garedig 
At  ddefaid  cadwedig  y borfa. 


1 Ffìaidd,  atgas.  u Porphor.  v Gogoniant,  gorfoledd,  w Sef  y ddwy 
ran  o’r  Gân. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


57 


XI. — CYNGHOR  I BECHADUR  I DDYFOD  AT 
GRIST. 

1. 

Dewch  bawb  sy’n  drwm-lwythog  dan  bechod  a bai, 
Dewch  at  eich  Iachawdwr  sy'ch  gwahodd  bob  rhai, 

I laesu’ch  trwm-lwythau,  a’ch  blinder,  a’ch  cryd  ; 
Mae’n  addo'ch  reffresio/  dewch  atto  mewn  pryd. 

2. 

Dewch  bawb  at  eich  Ceidwad,  eich  Prynwr,  a’ch  Pen, 
A’ch  brenhin,  a’ch  prophwyd,  a’ch  'ffeiriad,  a’ch  llen, 
A'ch  meddyg,  a’ch  bugail,  a’ch  castell,  a’ch  craig, 

A’ch  unig  Iachawdwr,  congcwerwr  y ddraig. 

3. 

Dewchbawb  atGrist  Iesu,sy’n  gwawdd  pawb  mor  fwyn 
I ddyfod  hyd  atto  i wneuthur  eich  cwyn  ; 

Ond  dangos  eich  dolur,  bid  fawr,  bydded  fach, 

A deisyf  ei  gymmorth,  fe’ch  hela’n  b holl  iach. 

4. 

Fe’ch  dad-ddryso’ch  tristwch,  fe’ch  gwna  yn  wyr  rhydd, 
Fe  dâl  eich  holl  ddyled,  fe’ch  cymmorth  yn  brudd, 

Fe  laesa'ch  trwm  lwythau,  a’ch  dagrau  fe'u  sych, 

Fe  g'weiria'ch  archollion,  fe’ch  gwna  chwi'n  holl  wych. 

5. 

Fe  wna  heddwrch  rhyngoch  â’r  barnwr,  ei  Dad^ 

Fe  fyn  i chwi  bardwn  trwy  bridwerth  ei  wa’d, 

Fe’ch  dwg  chwi  drachefen  mewn  ffafar  â Duw, 

Fe’ch  ceidw  mewn  cariad  tra  fyddoch  chwi  byw. 

6 

Fe’ch  gylch  o’ch  pechodau  â’i  waed  bob  yr  un, 

Fe  esyd  byth  ynoch  ei  Yspryd  ei  hun  ; c 
Fe’ch  gwna  chwi  yn  feibion,  yn  ferched  i’w  Dad, 

A cliyd-etifeddion  o’i  deyrnas  yn  rhad. 

7. 

Fe  droedia’ch  gelynion,  fe’u  teifil  Tr  llawr, 

Fe  ddwg  eu  holl  arfau,  fe’u  dylud  d fel  cawr, 

Fe  dynn  eu  holl  gryfder,  fe  ddadwraidd  eu  nyth, 

Fe’ch  gwna  yn  gongcwerwyr  ar  Satan  dros  byth. 


a Dadflino,  adfywio.  b Gwna. 


c Esec.  36.  27.  ^rlid. 


58 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


8. 

Pe  gwypech  blant  dynion  mor  dost  ydyw’ch  câs, 

A'ch  cyflwr  colledig,  heb  nerth  Duw  a’i  ras, 

Ni  chysgech,  ni  fwyttech,  nes  dyfod  at  Grist, 

I wella’ch  tost  gyflwr,  a chalon  drom  drist. 

9. 

Beth  ŷm  ni’r  rhai  goreu  wrth  natur  a rhyw, 

Ond  plant  i’r  digofaint,  heb  gyfnerth  Mab  Duw, 

A gweision  i bechod,  a slafiaid  i'r  fall, 

A thanwydd  i uffern,  plant  angau  di-ball  ? 

10. 

Mae  pawb  wedi  ’nurddo  e gan  bechod,  Och  ! Och  ! 
Cyn  ddued  a’r  Moyrys/  cyn  frynted  a’r  moch ; 

Rhaid  dyfod  at  Iesu  i newid  ein  grân/ 

I olchi’n  haflendid,  cyn  gwneler  ni’n  lân. 

11. 

Fe  wnaeth  yr  hen  Adda  ni’n  ’lynion  i Dduw, 

Yn  blant  i’r  digofaint,  heb  ddim  modd  i fy  w ; 

Rhaid  dyfod  at  Iesu  in  cymmod  â'i  Dad, 

Cyn  gwneler  ni’n  feibion  trwy  fabwys  a rhad. 

12. 

Fe  dynnodd  y gelyn  bob  dyn  idd  ei  rwyd, 

A’r  afal  gwa'rddedig,  trwy  wall  Efa  lwyd ; 

Ni  thorrir  y groglath,  ni’n  tynnir  ni  ma’s, 

Nes  tynno’r  hael  Iesu  â’i  rym  ac  â'i  ras. 

13. 

Mae’n  henaid  fel  dafad  yn  saftn -y  blaidd, 

Yng  nghrafangc  y gelyn,  a diangc  nis  baidd ; 

Rhaid  cymmorth  y bugaib  Crist  Iesu,  a’i  ras, 

Cyn  tynner  un  enaid  ol  grafangc  i ma’s, 

14. 

Mae’r  angel  dinystriol  goruwch  ein  holl  dai5 
Yn  ceisio’n  distrywio,  waith  cymmaint  ein  bai, 

Rhaid  iro'n  cynnorau  h â gwaed  un  Mab  Duw, 

Cyn  passio'r 1 dinystrydd  a’n  gadael  yn  fyw. 

15. 

Y mae  holl  blant  dynion  dan  feddiant  y fall, 

Mewn  dwnsiwn1  du  tywyll,  yn  gorwedd  yn  ddall, 
Wrth  gadwyn  o bechod,  nes  delo  Mab  Mair 
I'n  tynnu  oJr  carchar  â*i  ras  ac  â’i  air. 

e Wedi  eu  hanurddo.  f Moors , dynion  duon  AíFrica.  e Gwedd.  h Pyst 
y drysau.  Exod.  12.  7—13.  » Cyn  elo’r  dinystrydd  heibio. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


59 


16. 

Ni  tliynnir  dyn  allan  o deyrnas  y fall, 

A'r  pechod,  lle'r  erys,  gwnaed  pawb  orau  ag  all, 

Nes  rhwymo  Crist  Satan  trwy  gryfder  a ífors,J 
A thynnu  dyn  allan  fel  'nifail  o’r  gors. 

17. 

Mae  pawb  mewn  tywyllwch  wrth  natur  yn  byw, 
Ynglynn  cysgod  angau,  heb  ’nabod  o Dduw ; 

Mae’n  rhaid  i Grist  Iesu'n  goleuo  â’i  ras, 

A'n  tynnu  o'r  t’wyllwch  cyn  deler  i ma’s. 

18. 

Mae  pechod  mor  freulyd,  mor  ddrewllyd,  mor  grai, 

Yn  'nurddo,  yn  'nafu,  yn  ’ífecto  k pob  rhai ; 

Ni  olchir,  ni  thynnir,  ni  flottir1  i ma’s, 

Nes  golcho  gwaed  Iesu,  mae'i  frynti  mor  gas. 

19. 

Mae  pechod  fel  iliynydd  o blwm  ar  ein  gwarr, 

Mae’n  gwasgu  cyn  drymed  nes  plygu  pob  garr, 

Fe'n  hela  m trwy’r  ddaear  i uíFern  yn  grwn, 

Oni  ddewn  at  Grist  Iesu  i laesu’r  fath  bwn. 

20. 

Mae’r  fall  fel  gwr  cadarn,  yn  arfog  heb  grŷn, 

Yn  cadw  goresgyn  o galon  pob  dyn ; 

Ni  ddichon  yr  holl-fyd  ei  daflu  o’i  blâs,n 
Nes  delo  Crist  attom,  i’w  dwmblan0  i ma’s. 

21. 

Mae’r  fall  wedi’n  clwyfo  a’n  brathu  bob  rhai, 

Mae’n  harcholl  yn  rhedeg  bob  amser  heb  drai ; 

Ni  ddichon  un  meddyg  dan  haul  ein  hiachau, 

Nes  delo  Crist  attom  â’i  waed  i’n  glanhau. 

22. 

Fe  ddygodd  y gelyn  ein  trwsiad  a’n  gras, 

Fe’n  gadodd  yn  groenllwm,  yn  noeth,  ac  yn  gas  ; 
Dewn  at  ein  brawd  hynaf,  Crist  Iesu,  bob  un, 

Fe  guddia’n  holl  noethder  â’i  ddillad  ei  hun. 

23. 

Mae  pawb  gwedi  marw  mewn  pechod  bob  pryd, 

Heb  allu  i wneuthnr  daioni’n  y byd, 

Nes  delo’r  bywiawdwr,  Crist  Iesu,  i’n  bywhau, 

A’n  codi  o bechod,  ac  felly’n  cryf hau. 

j Force,  nerth.  k Infect,  rhoddi  haint  glynol  iddynt.  1 Dilêir. 
m Gyrr.  « Palace , neuadd.  0 Tumble,  taflu. 


60 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


24. 

Dewch  at  y sarph  efydd,  dangoswch  eich  clwyf, 

Lle  brathodd  y neidr  chwi’n  fynych  trwy  nwyf, 
Edrychwch  yn  graífus  at  Grist  ar  y groes, 

Fe  red  yr  holl  wenwyn,  fe  ddofa'r  holl  loes. 

25. 

Dangoswch  eich  dolur  i'ch  Prynwr  heb  a’th/ 

Ni  fu  dan  y nefoedd  un  meddyg  o’i  fath, 

Pob  archolí,  pob  dolur,  pob  pechod,  pob  crach, 

A phur  waed  ei  galon  fe'u  gyrr  yn  holl  iach. 

26. 

Ni  ddichon  nac  eli,  na  medswn/1  na  maeth, 

Na  physyg,  na  phlastar,  na  llysiau,  na  llaeth, 

Na  dim  ag  a enwir,  ond  gwaed  Iesu  Grist, 
lachau  archoll  pechod,  mae’r  archoll  mor  drist. 

27. 

Mae  llawer  all  hela  r cornwydion  yn  iaclr, 

A’r  frech  fawr,  a'r  crygau,  a'r  claf-gwan  a’r  crach, 

Ni  ddichon  meddygon  y byd  cymmain  s un, 

Iachau  archoll  pechod,  ond  Mab  Duw  ei  hun. 

28. 

Ni  ddichon  angylion  er  amled  eu  rhi’, 

Er  cymmaint  eu  cryfdwr,  er  cystal  eu  bri, 

Gadw  un  enaid  rhag  myned  ar  goll, 

Nes  cadwo  Crist  Iesu,  ein  helpwr  ni  oll. 

A’r  saint  a’r  santesau,  pet  faent 1 oll  ynghyd, 

Er  amser  hen  Adda  hyd  ddiwedd  y byd, 

Ni  allent  hwy  gadw  un  enaid  tra’ntu  byw, 

Rhag  myned  i uífern,  heb  gymmorth  Mab  Duw. 

30. 

Pe  rhoddit  yn  oífrwm  ’nifeiliaid  y byd, 

Afonydd  o olew,  a’th  olud  i gyd, 

A’th  gyntaf-anedig,  a’th  fywyd,  a’th  wa’d, 

Ni  chedwit  di  d’enaid,  heb  help  y Mab  rhad. 

31. 

Pe  chwilit  ti’r  nefoedd,  a’r  ddaear  ynghyd, 

A'r  awyr,  a’r  moroedd,  hyd  ddiwedd  y byd,  v 
Ni  ellit  ti  ganfod  tra  iyddit  ti  byw, 

Un  Ceidwad  i’th  enaid,  ond  unig  Fab  Duw. 

p Aeth,  blinder.  q Medicinet  meddyginiaeth.  r Gyrru,  gwneu- 

thur.  8 Pob  un.  * Pe  baent.  u Tra  íyddent. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


61 


32. 

Nac  ymgais  am  Geidwad  heblaw  Crist  ei  hun, 
Mae’n  Geidwad  galluog,  yn  Dduw,  ac  yn  ddyn, 
Nid  oes  iechydwriaeth,  nac  enw  tan  nef*, 

I gael  mewn  neb  arall,  ond  sydd  ynddo  ef. 

33. 

Ni  chedwir  un  enaid  o’r  oes  hon  y sydd, 

Na’r  oesoedd  y basiodd/  na’r  oesoedd  y fydd, 
Ond  unig  eneidiau  a gadwo  Mab  Duw, 

Y lleill,  eisiau  credu,  a gollir  bob  rhyw. 


XII.— IECHYDWRIAETH  YN  UNIG  YNG 
NGHRIST. 


1. 

Ymafael  yn  dy  Brynwr  yn  ífasta  â llaw  dy  ífydd, 

0 mynni  gael  dy  gadw,  dal  d’afael  yntho'n  brudd, 

Na  choll  o'th  afael  arno  nes  caffech  rym  a gras 
Oddi  wrtho  i gadw  d’enaid,  a bydd  byth  iddo’n  was. 

2. 

Na  'mddiried  i’th  weithredoedd,  na’th  ddysg,  na'th 
dda,  na’th  ryw, 

Ni  all  dim  gadw  d’enaid  ond  fFydd  yn  un  Mab  Duw  ; 
Os  rhoi  d’ymddiried  ynddo,  ni  chollir  d’enaid  byth, 
Heb  Grist  os  ceisi  ei  gadw,  di  colli  ef  dros  byth. 

3, 

Mae  pawb  o feibion  dynion  er  Adda  hyd  ddiwedd  byd,, 
Gan  bechod  wedi  llygru,  a'u  damnio  bawb  ynghyd  ; 
Ni  chedwir  un  o honynt  rhag  angau  ac  uffern  drist, 
Gwnaed  pawb  y gorau  ag  allont,  nes  cadwer  hwy  gan 
Grist. 

4. 

Dewch  bawb  gan  hynny’n  gyfain  at  Geidwad  yr  holl 

fyd, 

1 gadw’ch  trist  eneidiau,  a gollwyd  oll  ynghyd  ; 

Yr  un  a ddelo  atto,  fe’i  dwg  i'r  nefoedd  wen, 

Yr  un  a beidio  â dyfod,  Tâ  i uffern  ar  ei  ben. 


y Aethant  heibio. 


F 


a Yn  dynn. 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


62 


Na  fydded  neb  mor  anghall,  mor  ddwl,  mor  ddall, 
mor  ffol, 

A throi  oddi  wrth  eu  Ceidwad  sy’n  galw  yn  eu  hol ; 
Ni  ddiangc  neb  rhag  angau,  ni  ddringa  un  i’r  nef, 

Ni  bydd  un  dyn  cadwedig  nes  caffo'i  gymmorth  ef. 

6. 

Ni  chedwid  Noe,  na  Daniel,  nac  Abram,  Job,  na  Phawl, 
Na  Mair,  nac  Ann,b  na  Martha.  na  neb,  o rwydau'r 
diawl, 

Nar  plentyn  newydd  eni,  nac  un  o eppil  dyn, 

Trwy’u  nerth  a'u  gallu'u  hunain,  ond  trwy  nerth  Crist 
ei  hun, 

7. 

Ni  chedwir  neb  tra  gantho,  o hyn  i ddiwedd  byd, 

Ond  y rhai  gadwo'r  Iesu,  mae  pryniad  dyn  mor  ddrud, 
Ni  fynn  y Barnwr  cyíiawn  sarhâdc  am  bechod  dyn, 
Lai  nag  angau  gwerthfawr  a gwaed  Mab  Duw  ei  hun. 
S. 

Gan  hynny  ofer  ceisio  help  angel,  sant,  na  dyn, 

Na  phardwn  Pab,  na  'fferen,d  i gadw  enaid  un, 

Does  dim  ag  ellir  enwi,  beth  bynnag  fytho’i  ry  w, 

All  gadw  enaid  Cristion,  ond  angau  un  Mab  Duw. 

_ 9. 

Ni  chymmer  Duw’r  dialau  iawn  lai  am  bechod  dyn, 
Nag  angau  holl  blant  dynion,  neu  angau'r  cyfryw  un 

Y fai  â'i  angau  cystal  ag  angau  pawb  o’r  byd, — 

Nid  oes  un  angau  felly  ond  angau'r  Prynwr  drud, 

10. 

Ni  ddichon  neb  foddloni  cyfiawnder  Duw  wrth  hyn, 
Heb  angau  ac  ufudd-dod  ein  Prynwr,  Iesu  gwyn ; 

Y neb  ni  cheisio’i  gymmorth,  er  cymmaint  fo  ei  sgil,e 
Ni  bydd  e'n  abal  atteb  i Dduw  am  un  o fil. 


b Mam  y Forwyn  Fendigedig;  ond  gan  nad  oes  son  am  honno  yn  yr  Ys- 
grythyr,  fe  allai  mai  Anna,  merch  Phanuel,  a feddylir.  Gwel  Luc  2.  36. 
c lawn.  d Offeren  (massj  sef  cyssegriad  yr  elfennau  yn  ol  athrawiaeth 
Eglwys  Rufain,  yr  hon  a ddysgai,  fod  sylwedd  y bara  a’r  gwin  yn  cael  ei 
droi  i gorph  a gwaed  Crist,  ac  yn  ganlynol,  fod  yr  offeiriad  wrj^h  fwytta  ac 
yfed  y moddion,  yn  aberthu  Crist  yn  ei  wir  berson  ei  hun  drachefn,  yr  hyn  a 
allai  wneuthur  megis  offrwm  dros  bechodau  pwy  bynnag  a íynnai,  y meirw 
yn  gystal  a’r  byw  ! Nid  yw’r  dychymmygion  hynny  ontl  cliwedlau  cablaidd, 
canys  yr  Ysgrythyr  a d.iengys  fod  aberth  Crist,  a offrymwyd  unwaith  ar  y 
groes,  yn  berffaith  brynedigaeth,  boddhâd,  ac  iawn  dros  becliodau’r  holl  fyd  ; 
“ a lle  y mae  maddeuant  am  y rhai  hyn,  nid  oes  mwyach  offrwm  dros  bech- 
od.”  Heb.  10.  18  e Skill,  cyfrwysdra,  medrusrwydd. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


63 


11. 

Mae  rhai  yn  credu  gallant,  trwy’u  gwaith  a’u  gweddi 
eu  hun, 

A’u  hympryd,  a’u  cardodau,  wir  haeddu  cymmain  un 
Gael  diangc  poenau  uíFern,  a dringo  chwipf  i'r  nef, 

Heb  help  y gwir  Iachawdwr ; Ffei,  ffei,  beth  wnant 
âg  ef  ? 

12. 

Ond  pan  fo  rhafn  yn  tybied  y dringant  uwch  y ser, 

I uffern  boeth  y cwympant,  lle  syrthiodd  Lusiffer;6 
Yn  uffern  y cânt  weled,  heb  Grist  na  ddichon  dyn 
Fyn’d  byth  i deyrnas  nefoedd  trwy’i  rym  a'i  allu  ei  hun. 

13. 

Ni  ddichon  un  dyti  haeddu  trugaredd  ar  law  Duw^ 

Ni  bu  'rioed  arno  ddyled  i neb  o ddynol  ry  w ; 

Mae  pawb  yn  rhwym  i'w  'ddoli,  a'i  foli  âg  uchel  lef, 
Heb  ddyled  arno  er  hynny,  pawb  yn  ei  ddyled  ef. 

14. 

Ni  ddichon  gweddi  un-dyn,  na’u  cardod  o un  rhyw, 
Na’u  hympryd,na’u  ’difeirwch,  foddloni’r  cyfion  fiduw, 
Nes  darffo  i Grist  yn  gyntaf  gymmodi'r  dyn  â'i  Dad, 

A golchi  a sancteiddio  y weithred  dda  â'i  wa'd. 

15. 

Mae’n  rhaid  i Grist  ail  grè'u  pechadur  ar  ei  lun, 

A’i  droihi  greadur  newydd,  ar  ddelw  Duw  ei  hun, 

A newid  ei  feddyliau,  a*i  rân,  a’i  rym,  a'i  ryw, 

Cyn  gallo  dyn  feddiannu,  na  gweled  teyrnas  Dduw. 

16. 

Mae'n  rhaid  i Grist  heddychu  rhwng  dyn  a Duw  ei  Dad, 
A'i  olchi  o’i  bechodau  trwy  rym  ei  werthfawr  wa'd, 

A*i  wisgo  â’i  sancteiddrwydd,  a'i  holl  rinweddau’i  hun, 
A dodi  yspryd  ynddo  cyn  galler  cadw’r  dyn. 

17. 

Mae'n  rhaid  i Grist  in  gwared  o law  a gallu'r  fall, 

Sy'n  cadw  â chaethiwed  mewn  carchar  ty  wyll  dall, 

Yn  rhwym  ein  traed  a'n  dwylo,  mewn  cadwyn  pechod 
cas, 

Ynglynn  a chysgod  angau,  cyn  delom  f}'th  i mas. 


f Yn  ebrwydd. 
Esay  14. 12—17. 


s Enw  yr  Yspryd  drwg  cyn  ei  fwrw  allan  o’r  nefoedd. 


64 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


18. 

Mae'n  rhaid  i Grist  ddi-arfu  y fall  sy’n  cadw'r  llys, 
Ynghalon  pob  pechadur,  a’i  rwymo’n  ífast  â’i  fys, 

A’i  daflu  o’i  neuadd  allan,  a chadw’r  llys  ei  hun, 

Cyn  elo’r  fall  o'i  gastell,  na'r  ddraig  o galon  dyn. 

!9. 

Mae’n  rhaid  i Grist  ein  gwneuthur  yn  blant  i Dduw  ei 
Dad, 

A’n  hadgenhedlu’n  feibion_,  trwy  fabwys  prudd  a rhad5 
A'n  gwneud  yn  etifeddion  i’r  Hollalluog  Dduw, 

Cyn  gallom  gael  paradwys,  er  cystal  y bom  by w. 

2°. 

Mae’n  rhaid  i Grist  ein  tynnu  o bob  trueni  ma’s, 

O rwydau’r  fall  uffernol,  a gweflau’r  angau  glas, 

A'n  gwneuthur  yn  gyfrannog  o ffafar  Duw  a'i  rad, 

Cyn  gallo  neb  feddiannu  y deyrnas  lle  mae’r  Tad. 

21. 

Ammhosib’  yw,  gan  hynny,  i un  rhyw  fath  o ddyn 
Feddiannu  teyrnas  nefoedd  trwy'i  rym  a’i  allu’i  hun, 
Na  diangc  o law  Satan,  na  gweflau’r  angau  glas, 

Na  dial  Duw  a’i  felldith,  heb  gymmorth  Crist  a’i  ras. 

\ 22. 

Pa  wedd  y diangc  un-dyn  rhag  dial  Duw  a’i  fâr,11 
Dhag  melldith  dromy  gyfraith,  rhag  carchar  pechod  ta’r, 
Rhag  gallu  prins 1 ty  wyllwch,  rhag  dannedd  angau  trist, 
Trwy’i  nerth  a’i  rym  ei  hunan,  heb  gymmorth  lesu 
Grist. 

23. 

Mae’n  rhaid  i ninnau  ddynion  repento j â chalon  brudd, 
A chredu’n  Nghrist  ein  Ceidwad,  trwy  wir  a bywiol 
ffydd, 

A pheunydd  wella’n  buchedd,  trwy  nerthei  Yspryd  ef, 
A bod  yn  bobol  newydd,  cyn  dycco  Crist  ni’r  nef. 

24. 

Dewn  bawb  gan  hynny’n  gyfain,  at  Grist  ein  Ceidwad 
prudd, 

Trwy  alar  a ’difeirwch,  a gwir  a bywiol  jffydd ; 

Yr  un  a ddelo  atto,  fe’i  dwg  i’r  nefoedd  wen, 

A’r  dyn  a beidio  â dyfod,  f’â  i uffern  ar  ei  ben. 


h Llid,,digofaint. 


'l  Tywysog. 


j Edifarhau. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


65 


XIII.— CYNHYRFIAD  I FOLFR  ARGLWYDD  IESU. 

1. 

Cyffredin  a bonedd_,  trowch  heibio  bob  maswedd, 

A moeswch  o’r  diwedd  gyttuno, 

Ar  foli’n  garedig,  y boreu  Nadolig, 

Ein  Prynwr  arbennig,  a'i  gofio. 

2. 

Pan  wnaeth  Duwmorgymmena  y ddeuddyno’r  ddaeren, 
Fe’u  rhodd  hwy'n  y berllan  i dario  ; b 
I gym’ryd.  eu  pleser/  mewn  heddwch  a 'smwythder, 
O’r  prennau  melus-ber  oedd  yno. 

3. 

Pan  welodd  ein  gelyn  ni  gyflwr  y ddeuddyn, 

A'u  bod  hwy  mor  gyttun  yn  rhodio, 

A’r  ddaear  mor  ffrwythlon,  yn  rhoi  iddynt  ddigon, 

Heb  drafael d ar  ddynion  lafurio ; 

4. 

Ac  yno  daeth  Satan,  mewn  meddwl  ae  amcan, 

Ar  gaffael  ymddiddan  a’u  hudo ; 

Yn  union  at  Efa,  fel  llester  o'r  gwanna’, 

A gadael  hen  Adda  fyn’d  heibio. 

5. 

Pe  bwyttech  di  dammeid  o'r  afal  goreureid, 

Nad  ydych  yn  meiddied  e ei  dwtsio/ 

Eich  llygaid  agorai,  chwi  fyddech  fel  duwiau, 

Wel  dyma’r  rhinweddau  sydd  arno. 

6. 

Yr  afal  hi  cym’rodd,  a’r  tammaid  hi  bwyttodd, 

Ac  Adda  ni  pheidiodd  â'i  dasto/ 

Nes  caffael  an’smwythder,  (on’d  yw’n  beth  ysgeler?) 
Yn  dâl  am  y pleser  aeth  heibio. 

7. 

Hwy  aethant  ill  dauwedd,  oblegid  eu  balchedd, 

Yn  euog  o*r  diwedd  boenydio, 

A ninnau  lin  olin,,  sy'n  dyfod  o’r  gwreiddyn, 

Heb  allu  ond  eu  dilyn  hwy  yno. 

a Gweddaidd,  cyfluniaidd.  b Tarry,  trigo,  preswyiio.  « Pleasure , 

liyfrydwch.  * Travail,  trafferth.  * Beiddio.  f Touch , cyffwrdd, 
e Taste,  profi. 


66 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


8. 

Pan  welodd  Duw  cyfion  y poenau  mor  greulon, 

A ninnau  mor  weinion  yn  singco,h 
Rhodd  ini  Gyfryngwr,  wrth  weled  ein  cyflwr, 

Crist  Iesu’n  Hiachawdwr,  i*n  swccro,1 
9. 

Hwn  aned  yn  unig  y boreu  Nadolig, 

(Hwn  ydyw'r  gwir  feddyg  i’w  gofio,) 

Mewn  preseb  anghymmen,  ond  gwych  oedd  ein  fforten,j 
Pan  cawsom  fath  Gapten  i’n  ledio.k 

* 10. 

Dwy  natur  neu  rinwedd,  (heb  gymmysg  eu  sylwedd,) 
Sydd  ynddo  heb  ddiwedd  i’w  cofio, 

Y Duwdod,  y dyndod,  ynghŷd  iV  cydnabod, 

Ac  felly  mae’n  gorfod  conffesso.1 

11. 

Mae’i  Dduwdod  cyn  uch'led  a’i  Dad  y gogoned, 

Bob  amser  iV  weled  yn  rhaino5m 
A’i  ddyndod  heb  allel  cyrhaeddyd  mor  uchel, 

Os  credwn  ni  chwedel  n ein  credo. 

12. 

Oh!d  mawr  oedd  y cariad  pan  rhoddai’r  Uchel-dad, 

0 feny w'r  fath  Geidwad  i’n  swccro  ? 

Yn  berffaith  ddyn  cnawdol,  fel  pob  un  o’i  bobol, 

Ond  pechod  yn  hollol  ecsepto  ? ° 

13. 

Pan  oeddem  yn  barod,  oblegid  ein  pechod, 

1 fyn’d  i’r  pwll  isod  i drigo, 

Mewn  ffwrnais  uffernol,  a chystudd  anfeidrol, 

Heb  obaith  ymwrthol p oddi  yno  ; 

14. 

Fe  redodd  yn  feichiau,q  fe  seliodd  ein  bandau/ 

Fe’n  unig  a fedrai  ddad-ddigio  ; 

Fe’n  dygodd  o’r  gofid,  fe  roddodd  in’  rydd-did, 

Fe  barodd  in’  iechyd  a baro. 


SinJc,  soddi.  ‘ Succour , cymmorth,  cynnorthwyo.  J'  Fortune,  tynged 
dda.  k Leady  arwain,  tywys.  1 Cyífesu,  cyfaddef.  m Reign , teyrnasn. 

» Geirian.  ° Excepted%  wedi  ei  adael  allan.  p Dychwelyd.  q Mach- 
niydd.  Heb.  7.  22,  1 Bonds , rhwymedigaethau,  mach-ysgrifau. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


67 


15. 

Nid  aur  o’r  melyna,  nid  cyfoeth  o’r  India, 

Alìasai  bwrcasa  pardyno/ 

Ond  by wyd  y plentyn,  y gwir-Dduw  aJr  gwir-ddyn  ; 
Da  iawn  ydyw  ’mofyn  am  dano. 

16. 

Trwy  hwn  y boddlonwyd,  trwy  hwn  y dad-ddigiwyd, 
Ac  heb  hwn  ni  allwyd  ei  blesio  ; 1 

Er  mwyn  hwn  yn  union,  mewn  pob  rhyw  anghenion, 
Y gwrendy  bob  Cristion  a geisio. 

17. 

F’  oífrymmodd  ei  hunan  yn  aberth  bereidd-lân, 

Rhag  ofon  i Satan  gongcwero  ; u 

Fe  sigodd  ei  sawdwl,  fe  wnaeth  wrth  fy  meddwl, 

Fe  gadwodd  y cwbwl  a gretto. 

18. 

Er  bod  ein  drwg-weithred  yn  amal  i’w  gweled, 

Mewn  moddion  afrifed  i'w  cownto/ 

O ddiífyg  íFydd  hynod,  bob  amser  yn  barod, 

Nid  ydynt  ond  pechod  Fw  swmmo.w 

19. 

Trwy  íFydd  y’n  diddenir,  trwy  íFydd  y’n  perfFeithir, 
Trwy  fFydd  y*n  hennillir  ni’n  gyfrdo ; x 

O ras  trwy  fFydd  fywiol,  medd  Paul  yr  apostol, 

Mae  Crist  yn  ein  dethol  ni  atto. 

20. 

Ni  cheisiodd  un  bridwerth  gan  un  dyn  yn  aberth, 

Er  cymmaint  y cymmerth  ei  blago/ 

Ond  yspryd  drylliedig,  a chalon  buredig/ 

O dewch  yn  garedig  i wrando. 

21. 

Trwy  fFydd  y derbyniwn  bob  peth  ag  ofynwn, 

Nid  oes  dim  ag  allwn  ddymuno 

Nas  ceffir,  ond  credu/  yn  hael  gan  yr  Iesu, 

Can's  ef  sydd  â’r  gallu  lle  mynno. 


* Purchase  pardon , prynu  maddeuant.  1 Please , boddhau. 
gorchfygu.  ▼ Count , cyfrif.  w Sum,  rhifo,  cyfrif. 

* Plugue,  blino,  poeni.  * Psalm  51.  17.  » Marc  11.  24. 


u Conquer, 
x Cyfan-gwbl, 


68 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


22. 

Trwy  íFydd  yngwaed  gwirion  ein  Prynwr  gwyngraslon 
Fe  olchir  ein  beion  pan  orffo 
Rhoi  cownt  am  ein  gweithred  o flaen  y Gogoned, 

Ond  iddo  gael  gweled  repento.b 

23. 

0 ! byddwch  yn  addas,  trwy  fynych  gymdeithas, 

A gwisg  y briodas  yn  gryno, 

1 fyn’d  i’r  ìlawenydd,  ym  mhell  o'r  aflonydd, 

Yn  barod  pan  orfydd  appiro.c 

24. 

A byddwch  fel  seintiau  ag  oil  fch  lanternau,d 
Bob  nos  á phob  borau  fch  goleuo  ; 

Rhag  dyfod  y Priod,  heb  rybudd  nac  arfod/ 

Mewn  amser  heb  wybod,  i gnocco.f 

25. 

A gwnewch  eich  gwasanaeth  i’r  Drindod  yn  helaeth, 
Tra'r  dydd  iechydwriaeth  heb  basio/ 

Rhag  dyfod  tywyllwch,  rhesymmol  y gwelwch, 

Pryd  hwnnw  ni  ellir  mo’r  gweithio. 

\ 26. 

Gweddiwch  yn  dduwiol  eich  cadw'n  ddiangol, 

A bod  yn  wastadol  yn  effro, 

Can’s  agos  yw’r  amser,  medd  Matthew  dafod-ber/ 

Fe  orfydd  ar  fyrder  ymado. 

27. 

Os  byddwch  gariadus,  wrth  fodd  Duw  a’i  'wyllys, 
Chwi  gewch  fod  yn  ddilys  yn  rhaino/ 

Mewn  ’smwythder,  dedwyddwch,  llawenydd,  llonydd- 
wch, 

A phethau  na  fedrwch  ystyrio. 

28. 

Nid  oes  yno  glefyd,  na  thristwch,  nac  adfyd, 

Na  gofal,  na  gofid  i’w  gofio, 

Ond  miwsig j pereiddlon  gan  sanctaidd  angylion, 

Na  ddichon  un  galon  fyfyrio. 

b Edifeirwch.  c Appear,  ymddangos.  d Ag  olew  yn  eich  lampau. 

Mat.  25.  1 — 13.  e Oedfa.  f KnocJc,  curo.  s Fyned  heibio.  b Mat. 

25.  13.  ‘ Jieign,  teyrnasu,  J Cerdd. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


69 


29. 

Gan  hynny  blwyfolion,  chwi  gwympwch  yn  ffyddlon, 
0 ddyfnder  eich  calon  weddio, 

Ar  Dduw,  o’i  wir  fawredd,  a’i  amal  drugaredd, 

I’n  dwyn  yno  o’r  diwedd  i drigo. 


XIV.— GWAHODDEDIGAETH  ARALL  I FOLI 
IESU  GRIST. 


1. 

Dewch  bawb  yn  garedig,  yn  ffres/  ac  yn  ffrolig,b 
Yn  awr  y Nadolig  i foli  Mab  Duw, 

A Psalmau  a^Hymnau,  yn  hwyr  ac  yn  forau, 

Am  gadw’n  heneidiau  rhag  distryw. 

2. 

Dewch,  cenwch  yn  llafar,  nes  dadsain  y ddaear, 

A dringed  eich  trydar  c i’r  drydedd  ne£ 

I gyffro’r  angylion  i gyd-ganu  â dynion, 

I Dduw  am  ei  dirion  dangnefead. 

3. 

Pan  na  allai  dynion,  na  saint,  nac  angylion, 

Na  dim  daearolion,  mewn  daear  na  dw’r, 

Ein  cymmorth  na’n  helpu,  fe  helodd  d Duw’n  prynu, 
Ei  unig  Fab  Iesu’n  Iachawdwr. 

4. 

Pa  dad  a fai  perchen  deg  plentyn  ar  hugain, 

Y roddai’n  aflawen  y gwaethaf  i’w  ladd, 

Ar  grog-bren  echryslon,  i gadw  ei  elynion, 

A’i  gyrrai  yn  greulon  i ymladd  ? 

5. 

Duw  nid  arbedodd  roi’r  un  Mab  a feddodd, 

A’r  mwyaf  a garodd  o’r  holl  fyd  i gyd, 

I farw  dros  ddynion,  ar  grog-bren  echryslon, 

Pan  oeddym  elynion  gwenwynllyd. 


a Fresh , bywiog,  heini. 
e Trwst.  d Danfonodd. 


b FrolicJcsome,  chwareugar,  llawen. 


70 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


6. 

Gan  hynny’n  enwedig  trwy  wyliau'r  Nadolig, 

Rhown  ddiolch  caredig  i’n  cariadus  Dad, 

Am  roddi  mor  rasol  ei  etifedd  naturiol, 

I fod  i ni'n  nerthol  wir  Geidwad. 

7. 

A molwn  yn  nesaf,  â moliant  o’r  mwyaf, 

Fab  Duw  goruchaf^  gwir  iechyd  y byd, 

Am  ddyfod  o’i  fawredd,  a’i  nefol  anrhydedd, 
l’n  tynnu  mor  rhyfedd  o’n  gofid. 

8. 

O’r  nefoedd  orucha>,  o fynwes  Jehofah, 

Daeth  Mab  Duw  anwyla'  yn  olud  i ni, 

I gym'ryd  ei  ddyndawd  o Fair  at  ei  Dduwdawd, 
A’i  wneuthur  yn  gyd-frawd  glân  ini. 

9. 

I’r  stabal  anghymmen,  o’r  nefoedd  ddisgleir-wen, 

I breseb  yr  ychen,  o’i  oruchaf  lys, 

0 blith  yr  angylion,  i gadw  plant  dynion, 

Y daeth  yr  Oen  tirion  cariadus. 

10. 

^Slab  Duw  gorucha’,  Duw’r  Gair  mi  a’i  henwa’, 
Etifedd  Jehofah,  Duw’r  Mab,  y Duw  mawr, 

Y wnaed  yn  ddyn  cnawdol  o Fair  yn  rhyfeddol, 

I achub  ei  bobol  drallod-fawr. 

11. 

Y Duw’r  hwn  y greodd  nef,  daear,  a dyfro’dd, 

Y Duw’r  hwn  a luniodd  yr  haul  yn  y nef, 

A wnaethpwyd  yn  blentyn,  yn  fachgen,  yn  fwydyn,c 
A'r  milwyr  cyífredin  a'i  lladdef ! f 

12. 

Dewn  bob  rhai  gan  hynny,  clodforwn  yr  Iesu, 
Ymrown  bawb  i ganu  gogoniant  a mawl, 

Ar  dafod,  ar  dannau,  yn  hwyr  ac  yn  forau, 

I’n  Prynwr  mewn  Hymnau  pur  nefawl. 

13. 

A galwn  y nefoedd,  a’r  ddaear,  a'r  moroedd, 

A phawb  o’r  holl  luoedd  sydd  ynddynt  yn  llon, 

1 gyd-ganu  moliant,  a chlod,  a gogoniant, 

I Awdwr  ein  ífyniant,  yn  ííyddlon. 

e Abwydyn.  Job.  25.  6.  { Lladdasant  ef. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


71 


14. 

Fel  Sadrach  o’r  ffwrnes,  fel  Zachri s o’i  gyífes, 

Fel  Miriam  a Moses  ar  lann  y coch  for, 

Clodforwn  yr  Iesu  a ddaeth  i'n  gwaredu, 

Cfr  ífwrn  a’r  carchardy  hyll  cadgor.h 

15. 

A threuliwn  ei  wyliau  er  cof  am  ei  ddoniau, 

Y modd  ag  y gweddai  i wyl  Iesu  gwyn, 

Mewn  nefol  hyfrydwch,  a duwiol  ddifyrrwch, 

A phrudd  ddiolchgarwch  boed  gennyn. 

16. 

Mae’r  Arglwydd  yn  peri  in'  bawb  fod  yn  firi/ 

Yn  llawen,  a llonni  mewn  llan  ac  mewn  llys, 

Yn  Awdwr  ein  heddwch,  a Thad  ein  diddanwch, 
Trwy  fod  ein  difyrwch  yn  weddus. 

17. 

Gan  hynny'n  enwedig  yn  awr  y Nadolig, 

A’r  galon  yn  ífrolig j a’r  wyneb  yn  ffres.k 
Gwir  orfoleddwch  yn  Awdwr  eich  heddwch, 

Rhowch  ymaith  bob  tristwch  anghynnes. 

18. 

Trwsiwch  eich  teiau,  arlwywch  eich  byrddau, 

A phob  sîr  1 o’r  gorau  o gariad  at  Grist, 
Gwahoddwch  eich  gilydd,  i gynnal  llawenydd, 

Na  chedwch  ei  wyl-ddydd  yn  athrist. 

19. 

Cwnnwchm  eich  calon,  cymmerwcli  eich  digon, 
Gwachelwch11  ormoddion,  mae  meddwi  yn  gas, 

Na  cheisiwch  lawenydd  mewn  diod  a bwydydd, 

Ond  yn  eich  Achubydd  mawr  addas. 

20. 

A chenwch  trwy’r  gwyliau  wir  dduwiol  ganiadau, 

Na  soniwch  am  sennau  ar  wyliau'n  gwir  Sant,° 
Ond  siriwchp  eich  hunain  ar  Fab  Duw,  sy’n  darllain 
Fod  ynddo  iwch’  gywrain  faddeuant. 

21. 

Nac  ewch  i’r  tafarnau,  a’r  aflan  stywdeiau,q 

I lolian  r y gwyliau,  maen  g’wilydd  y gwaith  ; 
Ammherchi  Duw’n  Prynwr,  boddloni’n  gwrth’nebwr, 
Mae’r  cyfryw  â’u  dwndwr  cas  diffaith. 

s Zaoharias.  Luc  1.  h Gwangcus.  » Merry , llon.  j Llawen. 

k Siriol.  1 Cheer , arlwy,  ymborth.  m Codwch.  n Gochelwch.  ° Crist. 
Act,  2.  27.  p Cheer,  cysuro,  diddanu.  q Putteindai.  r Ofer  siarad. 


72 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


22. 

Ymaith  a’r  cardiau,  a’r  dwndran,  a'r  disiau/ 

A’r  gloddest,  a'r  gwleddau  bair  Gristion  yn  glaf, 
A'r  meddwdod  a’r  tyngu,  sy’n  'nurddo  a 'nafu 
Nadolig  Duw  Iesu  anwylaf. 

23. 

Cym’rwch  y Psalmau  a’r  ’Fengyl  wen  oleu, 

Yn  lle  y pâr  cardiau,  os  gwyr  ŷch  heb  ddig, 
Ffittach  1 i Gristion,  nâ'r  pâr  cardiau  brithion, 

Yw’r  'Fengyl  wen  dirion  Nadolig. 

24. 

Gan  hynny  ymsiriwch,  a gwir  orfoleddwch, 

A neidiwch,  a molwch  eich  Prynwr  Duw  mawr, 
Cenwch  glod  iddo,  a churwch  eich  dwylo, 
Ymhyfrydwch  ynddo  yn  ddirfawr. 

25. 

Rhowch  foliant  rhagorol  i’r  Yspryd  sancteiddiol, 

Sy’n  dangos  i’r  bobol,  o'r  Bibil  yn  rhad, 

Fod  pardwn  a iechyd,u  a heddwch,  a bywyd, 

I’w  gael  yn  ein  hyfryd  wir  Geidwad. 

26. 

Tr  Tad  *r  hwn  a’n  creodd,  i'r  Mab  ’r  hwn  a’n  prynodd, 
I’r  Yspryd  a’n  gloy  wodd  â’r  Gair  a’r  dw*r  glân, 

Y bytho  bob  ennyd,  ogoniant  tra  hyfryd, 

Ym  mhob  man  o’r  holl  fyd  yn  gynghan.v 


XY. — ANNOGAETH  I DDIOLCHGARWCH  AM  EIN 
PRYNEDIGAETH  TRWY  GRIST.a 

1 Curwch  bawb  eich  dwylo  ’nghŷd,b 
Bendithiwch  Dduw  o bryd  i bryd, 

Am  roi’i  unig  Fab  i’n  prynu, 

Pan  yr  oeddem  wedi'n  damnu. 


8 Dice.  1 Cymhwysach.  u Iachawdwriaeth.  v Cydsain. 

» Hen  ysgrifen  ym  meddiant  y Cymreigyddclodwiw,  Mr.  Taliesin  'WiJliams, 
o Ferthyr  Tydfyl,  a esyd  o flaen  y Gân  hon  yr  enw  “ Y Nadolig”  yn  lle  y 
geiriau  uchod,  ac  a ddengys  iddi  gael  ei  chyfansoddi  yn  y flwyddyn  1616.  Y 
mae’r  ail  bennill  yn  eisiau  yn  yr  ysgrifen,  ac  y mae  rhai  amrywiaethau  eraill 
nad  oes  achos  eu  crybwyll.  b Psalm  47.  1. 


GÄNWYLL  Y CYMRY. 


73 


2 Cwympwch  bawb  ar  ben  eich  gliniau, 
Aberthwch  iddo  nos  a borau 

Glod  a moliant,  nerth  a gallu, 

Am  roi’i  unig  Fab  i’n  prynu. 

3 Ped  ystyriem  faint  yw’r  ddyled, 

Y sydd  arnom  iddo  o’r  parthed/ 

Ni  wnaem  swydd  y nos  na’r  borau5 
Ond  ei  foli  ar  ein  gliniau. 

4 Pan  yr  oeddem  gwedi  myned 
Dan  law  satan,  i gaethiwed,,d 
Fe  rodd  Duw  ei  Fab  i’n  prynu, 

Pan  na  allai  neb  ein  helpu. 

■5  Carcharorion  dan  law  Satan,e 
Yn  y dwnsiwnf  mawr  yn  cwynfan, 

Byth  y bu’sem  bawb  yn  gryddfu/ 

Oni  bu’safr  Iesu  ein  prynu. 

6 Nid  oedd  lun  i reconsiloh 
Duw’r  cyfiawnder  gwedi’i  ddigio. 

Oni  bu’sai  ei  un  Mab  Iesu 
Farw  drosom  er  ein  prynu. 

7 Nid  oedd  lun  gwaredu  enaid 
Un  pechadur  o’r  pwll  tanbaid^ 

Oni  bu’sai’r  Iesu  cyfion 
Dalu  drosto  waed  ei  galon. 

8 Crist  a roes  ei  werthfawr  wa’d  1 
Yn  bridwerth  drosom  idd  ei  Dad,, 

Ac  a’n  tynnodd  trwy  fawr  gryfder., 

0 law  satan  oedd  y siailer.j 

9 Adar  oeddem  wedi’n  dala 

Yn  rhwyd  Satan,  idd  ein  difa, 

Crist  a dorrodd  y rhwyd  drosom, 

Ninnau’r  adar  a ddihang’som,k 

10  Dafad  oeddem  aethai  ar  ddidro/ 

1 blith  bleiddiaid  i gyrwydro, 

O’r  wir  gorlan  ym  Mharadwys, 

Ar  ol  Satan  pan  ein  temptiwys. 

c O heiwydd  hynny.  d Act.  26.  18.  1 Ioan  3.  8.  e Eph.  2.  2.  Luc  4. 

18.  f Dungeon , daeardy.  s Writhing , gwryddu  gan  boen.  h Cymmodh 
CoL  1.  20.  » Eph  2.  13.  i Jailer,  ceidwad  carchar.  Heb  2.  14.  k Psalm 

124.  7.  1 Ar  gyfeiliorn. 

G 


74 


YSEREN  FOREU,  NEU 


11  Crist  yw’r  bugailm  y ddoi  i ’mofyn 
Hon_,  o blith  bwystfilod  'sgymmun, 

Ac  y ddygai’r  ddafad  adre’, 

O safn  y llew  ar  ei  ysgwyddeu. 

12  Ni  yw’r  gwyr  y ga’s  eu  ’speilio/ 

A'n  harcholli  wrth  dramwyo, 

0 Jericho  i Gaersalem  ; 

Neb  aJn  cwnnai0  o’r  clawdd  lle’r  oeddem. 

13  Crist  yw’r  mwyn  Samaritan, 

Y rwymai'n  harcholl  yn  y man, 

Ac  a'n  dygai  hyd  yr  ostri/ 

Yno  i’n  swccroq  a'n  coníforddi. 

14  Y sarph  a’n  brathodd  ym  Mharadwys, 

A chol r pechod  pan  ein  twyllwys  ; 

Crist  eliodd  ein  harchollion 

Yn  fwyn  iawn  â gwaed  ei  galon. 

15  Nid  oedd  dim  a allai  helpu 
Israel,  gwedi'r  sarph  eu  brathu, 

Ond  golwg  hyll  ar  sarph  o bres,s 
Dim  amgenach  y wnai  les. 

16  Nid  oedd  dim  a’n  helpai  ninnau, 

Gwedfn  brathu  â chol  pechodau, 

Ond  Crist  Iesu  gwedi  hoelioj 
Oedd  y sarph  yn  representio.u 

17  Tebyg  oedd  ein  cyflwr  gwan 

1 adar  bach  y pelican, 

Y fafr  neidr  wedi  'nafu, 

Nes  caent  waed  eu  mam  i'w  helpu.v 

18  Pan  y gwelodd  Crist  ein  cysur, 

Megis  pelican  twym-natur, 

Fe  roes  i ni  waed  ei  galon,w 

I eli'o  ein  harchollion. 

19  O considrwnx  ninnau’n  cas/ 

A’r  daioni  mawr  a'r  gras, 

Y ddaeth  i ni’r  byd  colledig, 

Trwy  ddioddefaint  Crist  yn  unig. 

m Ioan  10.  1 — 16.  n Luc  10.  30.  » Codai.  p Hostelry,  lletty.  q Succour, 

eymmorth,  cynnorthwyo.  r Colyn.  8 Num,  21.  6—9.  t Ioan  3.  14,  15. 

* Arwyddo.  v Gwel  y sylwad,  Cân  VIII.  pennili  33,  w Heb.  9,  12. 

* Ystyriwn.  J Case,  cyflwr. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


75 


20  Slafiaid  2 Satan,  gweision  pechod/ 

Plant  digofaint,  bwyd  bwystfilod, 

Oeddem  bawb  oni  bu’sai’r  Iesu, 

Ddaeth  o’r  nef  i'r  groes  i’n  prynu. 

21  Beth  y w dyn  heb  gyfnerth  Crist, 

Ond  gwas  a slaf  i’r  cythraul  trist, 

Gwedi  i Dduw  ei  farnu  eisiwys,b 
Fyn'd  i uffern  o Baradwys. 

22  Nid  oes  dyn  a ddichon  gadw 
Ei  enaid  bach  rhag  iddo  farw, 

Nes  y caffb  gyfnerth  Iesu, 

A’i  waed  gwerthfawr  idd  ei  olchi. 

23  Nid  oes  dyn  a ddichon  wneuthur 
Iawn  i Dduw  am  bechod  budur, 

Nes  y caffo  waed  yr  Oen, 

I dalu’r  pris,  i ddofi’r  poen. 

24  Crist  yw’r  Oen  difrychau  i gyd,c 
Sy’n  tynnu  ífwrdd  bechodau’r  byd,d 
Ac  yn  dofi  llid  ei  Dad 

A’i  fywyd  gwyn  a’i  werthfawr  wa’d. 

25  Cristyw’r  ’ffeiriad  sy’n  y nef,e 

Yn  gwneuthur  drosom  weddi  gref,f 
Gwedi  offrwm  gwaed  ei  galon, 

Ar  y groes  yn  bridwerth  droson. 

26  Crist  y w gwir  oleuni’r  byd, 

Crist  yw’n  bywyd  oll  i gyd, 

Crist  yw’n  conffordd,  Cristyw’n  Ceidwad, 

Crist  ywn  helpwr  o’r  dechreuad. 

27  Heb  Grist  nid  ydym  ond  colledig, 

Trwy  Grist  yr  ydym  yn  gadwedig/ 

Heb  Grist  ni  chawn  ni  weled  Duw, 

Trwy  Grist  ni  a gawn  ynddo  fyw. 

28  Pob  dyn  aiff  i uffern  drist, 

Ond  y gretto’n  Iesu  Grist, 

Ac  heb  Grist  ni  ddichon  un  dyn, 

Fyn’d  i’r  nef,  ermaint  ei  ’rofyn. 

» Slaves,  caethweision.  a Ioan  8.  34.  b Ioan  3.  18.  c 1 Pet 

1.  19.  d ioan  i.  29.  e Heb.  4.  14.  * Rhuf.  8.  34. 

t Ioan  3.  36. 


76  Y SEREN  FORETJj  NEU 

29  Dysgwn  bawb  gan  hynny  gredu 
Yn  ein  Prynwr  mawr  Crist  lesu* 

A meddyliwn  wrando  arno,h 

Os  yn  y nef  y mynnwn  dario.1 

30  Prynodd  Crist  â gwaed  ei  galon, 

Yr  holl  fyd  o’u  poenau  trymion  ; 
Llawer  mil  o’r  byd  er  hynny, 

Ant  i uífern  eisiau  creduJ 

31  Er  croeshoelio’r  Iesu  drosom, 

A rhoi  taliad  llawn  am  danom^ 

Etto  ni  bydd  neb  cadwedig 
Ond  y gretto  ynddo'n  unig. 

32  Credwn  yng  Nghrist,  ac  fe’n  cedwir^ 
Oni  chredwn,  yna'n  collir ; 

'R  hwn  y gretto  gaiíf  ei  gadw, 

"R  hwn  ni  chretto>  eollir  hwnnw.k 

33  Nid  aiíF  un,  na  mawr  na  bach5 
Byth  i uíFern  i roi  gwâch,1 
Ond  y dyn  y beidio  â chredu 
Yn  y Prynwr  mawr  Crist  Iesiu 

34  Porth  y nef  sydd  led  agored,m 
Ddyda  a nos,  heb  arno  gaued^ 

I bob  gradd  o gywir  Gristion^ 

Ag  y gretto  ynddo’n  íFyddlon„ 

35  Ni  bydd  son  byth  am  ein  beiau, 

Na’n  drwg  natur,  na'n  pechodau  ; 
Hwy  faddeuwyd,  a hwy  ílottir/ 

A gwaed  Crist  i maes  o'r  llyfyr. 

36  Crist  a’n  golchodd  o’n  pechodau, 
Crist  a brynodd  ein  heneidiau, 

Crist  a’n  dwg  i deyrnas  nefo’dd, 
Nyni  biau'r  maint  a brynodd. 

37  O moliannwn  ninnau’r  Iesu 
Ddydd  a nos,  am  iddo’n  prynu 

Ac  na  anghofiwn  tra  chwyth  ynom^ 
Faint  o bethau  wnaeth  ef  erddom.0 


h Actau  3.  23.  » Tarry , trigo.  J Ioan  3.  36.  k Marc  16.  16. 

Gwawch,  gwaedd,  m Esay  22.  22.  n Dilêir.  ° Trosom. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


77 


38  Clod  a gallu,  mawl  a moliant, 
Gwir  anrhydedd  a gogoniant, 
Y fo  i'n  Prynwr  mawr  a’n  Pen, 
A d'weded  nef  a dae'r — Amen. 


XYL — CYNGHOR  I BECHADUR  I DDYFOD  AT 
IESU  GRIST. 

1 Dere  a hen  bechadur  truan, 

Dere  at  Grist  trwy  ífydd  dan  riddfan, 

Mae  Mab  Duw  yn  d'alw  atto, 

Os  y w pechod  yn  dy  flino.b 

2 Crist  ei  hun  sy’n  galw  arnad, 

Crist  sy’n  erchi  i ti  ddwad,c 
Crist  sy'n  cynnyg  dy  refresio/ 

Os  trwy  ffydd  y deui  atto. 

3 Dere  at  Grist  er  maint  y w'th  drosedd, 

Dere  er  cynddrwg  yw  dy  fuchedd^ 

Dere  'mhryd/  cais  gymmorth  ganddo, 

F’all  dy  gadwT  awr  y mynno. 

4 Er  dy  golli’n  gwit f yn  Adda/ 

Er  iT  cythraul  cas  dy  ddala,h 
Er  it  ddigio  Duw  mor  danllyd, 

Cred  yng  Nghrist/  fe  geidwTh  íÿwyd. 

5 Er  dy  ennill  mewn  anwiredd^ 

Er  it’  fyw  mewn  aflan  fuchedd, 

Dere  at  Grist,  cais  gymmorth  gantho, 

F’all  dy  olchik  aYh  ail  grëo. 

6 Er  dy  fod  di’n  elyn  Duw 1 
Wrth  naturiaeth  aTh  ddrwg  ry  w ; 

Cred  yng  Nghrist,  feTh  wna,  o elyn, 

ITh  nefol  Dad  yn  anwyl  blentyn. 

7 Er  dy  fod  di’n  slaf  i Satan,m 
Ac  yn  was  caeth  yn  ei  gorlan, 

Cred  yng  Nghrist,  fe’th  dynn  oT  grampau,n 
FeYh  ddwg  o’r  dywyll  gell  i’r  golau.0 

a Tyred.  b Mat.  11.  28.  c Dyfod,  d Dadíiino,  adfywio.  Ioan  7.  37. 
e Mewn  pryd.  f Quite,  yn  hollol.  s 1 Cor.  15.  22.  h 2 Tira.  2.  2G. 
‘ Ioau  3.  36.  j Psalm  51.  5.  k Zech.  13.  1.  1 Rhuf,  5.  10.  ® £ph, 

2.  2.  » Crafangau.  0 Luc  1.  79. 

G 2 


78 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


8 Er  dy  fod  di'n  haeddu’th  ddamnio, 

A’th  droi  i uffern  i’th  boenydio, 

Cred  yng  Nghrist,  fe'th  ddwg  i’r  nefo’dd, 

I glodfori’r  hwn  a’th  greodd. 

9 Er  dy  fod  di  megis  rhebel/ 

Gwedi’th  droi  o sant  yn  gythrel, 

Cred  yng  Nghrist,  bydd  un  oJi  blant, 

Fr'th  dry  o gythraul  etto'n  sant.q 

10  Er  dy  fod  di’n  ddyn  damnedig/ 

Yn  hen  Adda,  tad  gwenwynig, 

Cred  yng  Nghrist,  fe'th  geidw  etto, 

Er  i Adda  hen  dy  ddamnio. 

11  Er  i Satan  entro  s i'th  letty, 

A’i  oresgyn  heb  ei  nadu, 

Cred  yng  Nghrist,  fe  ddwg  ei  arfau, 

Fe  drŷ  Satan  dros  y trothau. 

12  Er  i’r  lladron  ’speilio  d'enaid, 

A’th  archolli  yn  dra  embaid,u 
Cred  yng  Nghrist  y gwir  Samariad, 

Fe  iacha'th  archollion  desprad.v 

13  Er  i'r  danllyd  sarphw  dy  frathu, 

A’th  wenwyno  nes  dy  ’nafu, 

Cred  yng  Nghrist,  fe  ddofa'r  poen, 

Fe’th  iachâ  â gwaed  yr  Oen. 

14  Er  it’  fynych  gyfeiliorni, 

Megis  dalfad  gwedi’i  cholli,x 

Cred  yng  Nghrist,  fe  ddaw  yn  fuan 
O’r  nef,  i’th  droi  o’r  gors  i’r  gorlan. 

15  Er  it’  bechu  íil  o weithiau, 

Er  it’  haeddu  cant  dialau, 

Cred  yng  Nghrist,  di  gei  faddeuant/. 

Am  dy  bechod  oll  a'th  drachwant. 

16  Er  bod  lliw  dy  fai  cyn  goched 

Ag  yw’r  pwrpwlz  coch  neu’r  'sgarled/ 

Cred  yng  Nghrist,  trwy’i  waed  fe’th  olcha 
Nes  bech  di  mor  wyn  a’r  eira. 

p Gwrthryfelwr.  q 1 Cor.  6.  11.  r Rliuf.  5.  18.  8 Enter,  myned 

i mewn.  4 Luc  10.  30.  u Enbydus,  peryglus.  v Desperate,  anobeith- 
iol.  w Ioan  3.  14.  * Mat.  18.  12.  7 Epli.  1.  7.  1 Porphor. 

» Esay  1.  18. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


79 


17  Er  bod  dy  feiau  mewn  rhifedi 
Yn  fwy  nâ  gwallt  dy  ben  o gyfri’, 

Cred  i’th  Brynwr,  Duw  a dyn, 

Fe'u  maddeu  iti  bob  yr  un.b 

18  Cymmer  gysur,  cwync  dy  galon, 

Cred  yng  Nghrist,  dy  Brynwr  tirion, 

Edifara  am  dy  frynti, 

Crist  a .fydd  yn  Geidwad  iti. 

19  Mae  Crist  i'th  wawdd/  mae  Crist  i'th  alw, 

Mae  Crist  i'th  gymmell  atto'n  groyw  ; 

Pa’m  y byddi  marw’n  irad/ 

Eisiau  dyfod  at  dy  Geidwad  ? 

20  Crist  y ddaeth  o’r  nefoedd  auraid, 

I’r  byd  i gadw  pechaduriaid, 

Ei  swydd,  a'i  garc/  a’i  waith  yn  unig, 

Oedd  cadw  eneidiau  rhai  colledig.g 

21  Dyn  colledig  ydwyt  tithau, 

Fel  mae  pawb  o honom  ninnau^ 

Pa’m  na  ddoi  tra  fytho’n  galw, 

At  dy  Geidwad  Crist  i'th  gadw  ? 

22  Nid  yw’th  bechod,  ddrwg-ddyn  anghall, 

Fwy  na  phechod  Saul  neu  arall ; 1 

Fe  ga’dd  Saul  faddeuant  gantho, 

Dithau’i  cei  os  credi  ynddo. 

23  Nid  yw’th  bechod  fwy  nag  allo 
Crist  eu  maddeu  a’u  dileuo,j 
Na’th  holl  feiau,  na’th  holl  frynti, 

Fwy  nag  allo  Crist  eu  golchi. 

24  Ni  all  Satan  byth  dy  lygru, 

Fel  na  allo  Crist  dy  helpu, 

Na’th  ddifwyno,  gwnaed  ei  waetha’, 

Fel  na  allo  Crist  dy  wella. 

25  Crist  all  wneuthur  heb  fawr  drafael,k 
Oen  o ílaidd,  a sant  o gythraul,1 
Hen  ddyn  aflan  yn  ddyn  syw, 

A dyn  ì'r  fall  yn  ddyn  i Dduw. 

b Actau  10.  43.  c Cwyd,  cyfoda.  d Gwabodd.  e Ezec.  33.  11. 
f Gofal.  s Luc  19.  10.  h Rhnf.  3.  23.  ‘ 1 Tim.  1.  15,  16.  J Dileu. 

k Trava.il,  trafferth.  1 Actau  9.  13 — 15. 


80 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


26  Ni  wnaeth  Crist  ond  galw  ar  Zache,m 
A’i  droi’n  sant  ar  hynny  o eiriau ; 

Fe’th  drŷ  dithau'n  oen  os  myn, 

O lwdwn  du  yn  llwdwn  gwyn. 

27  Duw  galluog  ydyw  Crist, 

Yn  maddeu  beiau’r  truan  trist, 

Yn  newid  naws,  yn  gwella  natur, 

Yn  dattodn  gwaith  y diawl  heb  rwystyr. 

28  Hollalluog  yw  dy  Brynwr, 

F'  all  reparo  0 gwaith  y temptiwr, 

F’  all  ei  daflu  beunydd  allan, 

O galonnau’r  bobol  aflan. 

29  Pe  bai  saith  p rhy  w gythraul  ynnod, 

Pet  fai  lleng  q o fewn  i’th  geudod, 

Fe'u  trŷ  Crist  hwy  oll  fel  cylion, 

A’r  gair  cynta’  maes  o’th  galon. 

30  Nid  oes  grym  gan  un  creadur, 

Hindror  gwaith  dy  Brynwr  prysur  ; 

Ni  all  dyn  na  diawl  ei  rwystro 

Roi  it'  ras  os  credi  ynddo. 

31  Nid  oes  dyn  yng  Nghrist  yn  credu 
Na  bo'n  cael  gras  i 'difaru, 

Ac  i wella'i  fuchedd  beunydd, 

Nes  yr  elo’n  ddyn  o newydd.s 

32  Ni  ddaeth  dyn  i geisio  gras 
At  Fab  Duw  erioed  nas  ca’s/ 

Nag  i fegian  u cymmorth  ganddo, 

Nas  rhodd  Crist  e'n  ebrwydd  iddo. 

33  Dere  v dithau,  cais  ras  ganddo, 

N’ad  i’th  bechod  brwnt  dy  rwystro ; 

Ni  ddaeth  Crist  i gadw  enaid, 

Ond  eneidiau  pechaduriaid. 

34  Ni  ddaeth  Crist  i gadw  o ddifri*, 

Ond  y rhai  oedd  gwedi'u  colli  ;w 
Swydd  a gwaith  Mab  Duw  yn  unig, 

Ydyw  cadw  rhai  colledig. 

,n  Luc  19.  5.  n 1 Ioan  3.  8.  0 Repair , adgyweirio,  adnewyüdu. 

p Marc  16.  9.  i Marc  5.  2—13.  r Hinder , rhwystro,  Jer.  32.  17. 

8 Actau  15.  9.  2 Cor.  5.  17,  t Esay  45.  19.  u Beg , ceisio,  gofyn. 

v Tyred.  w Marc  2.  17. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


81 


35  Dere  dithau'n  fuan  atto, 

Mae’n  dy  gathrain/  mae’n  dy  gyífro, 

Dere  atto,  cred  yn  unig, 

Fe  wna  Crist  di'n  ddyn  cadwedig. 

36  Duw  ro  ras  i tithau  ddwady 
Yn  ddi-aros  at  dy  Geidwad, 

Trwy  ffydd  fywiol  a ’difeirwch, 

I  gael  gan  Grist  ras  a heddwch. 

XVII. — CYNGHORION  I’R  SAWL  A DDYMUNAI 
GAEL  FFAFR  DUW  A MADDEUANT 
PECHODAU^ 

1 Pwy  bynna'  geisio  faddeu 
Ei  bechod  a’i  droseddau, 

A chael  pardwn  gan  Dduw  gwyn, 

Rhaid  dilyn  hyn  o wersau. 

2 Yn  gynta'  addeTh  bechod,b 
Yn  brudd  o flaen  y Drindod, 

Na  chais  gelu  dim  rhag  Duw, 

'Does  dim  nad  yw’n  ei  wybod. 

3 Gwedi’n  prawf  ddeallu, 

Pa  ddial  wyt  ti’n  haeddu, 

A pha  angau  didrangc  maith,c 
Am  dan  dy  waith  yn  pechu. 

4 A deall  fod  dy  feiau, 

Yn  haeddu  uffern  boenau, 

Gwedi'n  cais  â chalon  drist/ 

Gan  Dduw  er  Crist  eu  maddeu.e 

5 A dysg  yn  brudd  gydnabod^ 

Nad  oes  o flaen  y Drindod, 

Iawn  am  bechod  f ond  gwaed  Crist, 

A’i  angau  trist  a’i  Tudd-dod. 

6 A chred  i'th  Brynwr  Iesu 
Yn  gwbl  gyflawn  dalu, 

Ar  y groes  yn  ddigon  drud/ 

Am  feiau’r  byd  sy’n  credu. 

x Cymmell.  y Dyfod. 

1 “ Er  bod  llawer  o waith  yr  Awdwr  yn  dra  rhagorol,  etto  y mae  y tair 
Cân  hyn  a ganlynant  yn  haeddu  eu  printio  â llythyrennau  o aur.” — S.  Hughes. 
b Diar.  28. 13.  ° Rhuf.  6.  23.  <*  Joel  2.  13.  Dan.  9.  17.  c Eph.  i.  7. 

f 1 Ioan  2.  2.  s 1 Petr  i.  18.  Mat.  20.  28. 


82 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


7 A gwybydd  fod  Duw’n  foddlon/ 

Tr  iawn  a wnaeth  Crist  droson, 

Ac  er  ei  fwyn  yn  barod  iawn 
Roi  pardwn  llawn  i'r  ffyddlon. 

8 A chred  y maddeu  i tithau 1 
Dy  bechod  a*th  droseddau, 

Ond  it’  geisio  er  mwyn  Crist, 

A chalon  drist j eu  maddeu. 

9 Na  chydgam  k geisio  celu 
Mo’r  pechod  wyt  ti’n  garu, 

Adde’r  cwbl  ger  bron  Duw, 

Peth  ofer  yw  ei  wadu. 

10  A barn  dy  hun  yn  euog1 
O flaen  yr  Hollalluog, 

Fel  na’th  farner  ar  ddydd  brawd,m 
Ar  g’oedd,  trwy  wawd  digasog. 

11  Galara  am  dy  bechod, 

Yn  ol  ei  wefd  a’i  ’nabod, 

Ac  ymofidia 11  nos  a dydd, 

Nes  iti'n  brudd  ei  wrthod. 

12  Gwna’r  galon  brudd  och'neidio, 

A’r  llygaid  ddyfal  wylo, 

A gwna  i'r  yspryd  brudd  dristâu, 

Edifarhau  a mwrno.° 

13  A chais  gan  Dad  goleuni 
Roi  calon  dyner  iti,p 

Ac  ymofidia  ambell  awr 
Am  dan  dy  fawr  ddrygioni. 

14  Na  orphwys  fyth  yn  ceisio, 

Nes  cael  gan  Dduw  dy  wrando, 

A rhoi  calon  it’  dristâu, 

Edifarhau  ac  wylo. 

15  Yn  ol  it'  fwrnoq  ennyd 
Am  dan  dy  bechod  oflyd/ 

A dal  afael  tra  f 'ech  byw, 

Ar  bromais  s Duw  a’i  'ddewid. 

* Mat.  3.  17.  £ Ioan  3.  16.  Heb.  8.  12.  j Iago  4.  9.  k Cynnyg 

1 1 Cor.  11.  31.  m Barn.  n Iago  4.  9.  ° Mourn,  galaru.  p Ezec.  36 

26.  i Mat.  5.  4.  * Braenllyd,  llygredig.  8 Promise,  ammod 

addewid. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


83 


16  Mae  Duw’n  ei  Air  yn  addo 
Diddanu  rhai  fo’n  mwrno, 

A rhoi  hefyd  bardwn  clir/ 

I bawb  a wir  repento.u 

17  Repenta’th  fywyd  anllad,v 

A chred  yng  Nghrist  dy  Geidwad,w 
Gad  x dy  feiau,  tra  ynod  chwyth, 

Ni  chollir  byth  mo  hanad.y 

18  Mae  Duw  yn  addo  helpwr, 

A Cheidwad,  a diddanwr,2 
I bob  dyn  'difeiriol  trist, 

Sef  Iesu  Grist  y Prynwr. 

19  Mae  Duw  yn  addo  maddeu 
Dy  bechod  a’th  droseddau, 

A'th  olchi'n  lân  a o’th  frynti  i gyd, 

Ond  gado  'mhryd  b dy  feiau. 

20  O byddi  di  'difeiriol, 

Mae’n  addo  bod  yn  rasol, 

Diddig,  tirion,  mwyn  a ífri,c 
A byth  â thi’n  heddychol.d 

21  Mae’n  addo  dy  lwyr  olchi 
Oddi  wrth  dy  feiau  a’th  frynti, 

Yng  ngwaed  ei  Fab,  O cofia  hyn, 

A'th  droi  mor  wyn  a’r  lili. 

22  Dal  afael  siwr  e fel  Cristion 
Ar  hyn  o addewidion, 

Nef  a dae’r  ânt  heibio/  clyw, 

Cyn  torro  Duw  bromeision.g 

23  Casâ  dy  bechod  oflyd,h 
Fel  neidir  gas  wenwynllyd, 

Sy’n  ceisio’th  ladd  o gysgod  llwyn, 

Dan  gêl,  a dwyn  dy  fywyd. 

24  Na  ddere 1 i'r  man  lle  gallo 
Dy  bechod  taer  dy  hudo, 

Pasia j heibio,  neu  dro’n  d’ol, 

Na  ddos  fel  fifbl  i’th  demtio. 

1 Clear , eglur.  u Edifarhao.  T Luc  13.  5.  w Ioan  3.  16.  x Esay 

55  7.  y O lionot.  zEsay35.  4.  a Esay  1.  16—18.  b Mewn  pryd*. 
c Free , hael.  d Jer.  3.  12.  e Sure,  sicr.  1 Mat.  24.  36.  s Addewidion. 
h Rhuf.  12.  9.  » Paida  dyfod.  Diar.  4.  14.  i Dos  heibio.  Diar.  4.  15. 


84  y SEREN  FOREU,  neu 

25  Os  doi  ar  draws  y neidir, 

A cholyn  hon  fe'th  frathir ; 

0 doi'n  rhy  agos  at  y tân, 

Medd  ’Sgrythyr  lân,  fe’th  losgir.k 

26  Gan  hynny  'mgadw  arnad, 

Rhag  tramwy  lle  bo’r  temtiad,1 
Gwell  it'  droi  nâ  myn’d  i’r  man, 

Nid  wyt  ond  gwan  ac  anllad. 

27  Na  thro  at  bechod  eilwaith,m 
Fel  ci  neu  fochyn  diffaith, 

Y red  i’r  dom  yn  frwnt  ei  fri, 

Yn  ol  ymolchi  unwaith. 

28  Na  ddilyn  ddrwg  gyfeillach,,11 
A’th  yrro’n  ífolach  ffolach  ; 

Ni  thâl  ceisio  troi  at  Dduw, 

Nes  gado’r  cyfryw  ífrythnach.0 

29  A glŷn  wrth  bobol  dduwiol/ 

A marca’uq  "mddygiad  grasol, 

Da  a difyr  yw'r  fath  wyr, 

Fth  ddwyn  i’r  llwybyr  nefol. 

30  A chais  gan  Dduw  trwy  weddi/ 

Dy  droi  oddi  wrth  ddrygioni, 

A?th  gyfarwyddo  tra  f'ech  byw 

1 garu  Duw  a’i  ofni. 

31  A nâ'd  i’r  fall  dy  ddallu, 

A'th  annog  mwy  i bechu, 

Damsing s Satan  dan  dy  draed, 

Trwy  rinwedd  gwaed  yr  Iesu. 

32  Na  ddere  at  y meddwon, 

Rhag  newid  dy  arferion, 

Fel  y newid  y mor  glâs 
A heli  flâs  yr  afon. 

33  Ymâd  â phob  cyfeillach 
A'th  helo'n  1 annuwiolach : 

Tynn  oddi  wrthynt,  casâ  eu  ffyrdd ; 

Y pyg  u a 'nurdd  dy  gadach. 

k Diar.  6.  27,  28.  1 Profedigaeth.  ® 2 Petr  2.  20—22. 

£4.  1.  0 Oferedd.  p Psalm  119,  63.  i Craffa.  Phil.  3.  17. 

51.  10.  * Sathra.  Rhuf.  16.  20.  1 Yrro.  « Pitch. 


n Diar- 
r Psalm 


GANWYLL  Y CYMRY. 


85 


XVIII.— CYNGHOR  I GREDU  YNG  NGHRIST,  A 
DARLUNIAD  O’R  DYN  A GRETTO. 

1 Cred  yng  Nghrist,  llef  am  dy  Geidwad, 

Mae  Duw’n  cynnyg  Crist  i fagad ; 

JDerbyn  Grist  pan  y cynnygo, 

Onis  gwnei,  ti  fyddi  hebddo. 

2 Y dyn  a gretto  ’ng  Nghrist  yn  brudd3 
Tr\vy  galon  rwydd  a bywiol  ífydd, 

Mae  Crist  yn  rhoi  i hwnnw  ras 

I fyw  fel  sant  o hynny  ma’s. 

3 Mae  Crist  yn  rhoi  ei  Yspryd  a iddoP 
IV  ail  eni  a’i  ail  lunio, 

A’i  lwyr  droi  yn  ddyn  o newydd, 

0 rebel b ífol  yn  blentyn  ufudd. 

4 IMae’n  rhoi  ei  Air  i wir  oleuo, 

Mae’n  rhoi  ei  ras  i gynnorthwyo, 

Mae'n  rhoi  ei  Yspryd  i reoli, 

Mae'n  rhoi  ei  hun  yn  bob  peth  inL 

5 Nid  oes  lun  i ddyn  wrth  hyn, 

Y gretto’n  gryf  yn  Iesu  gwyn, 

Na  chaífo  ras  a grym  oddi  wrtho,c 

1 fyw  fel  sant,  os  cred  ef  yntho. 

6 Mae  cred  yn  tynnu  gras  a gallu 
Oddi  wrth  Grist  i'r  dyn  ’difaru 
Am  bob  bai  o’i  fuchedd  aflan,d 
A byw  fel  sant  o hynny  allan. 

7 Oni  bydd  dy  ffydd  yn  tynnu 
Gras  o Grist  í’th  adnewyddu, 

Dy  ffydd  sydd  ffals/  ni  thâl  hi  ddimmaí, 

Nes  tynno  hi  ras  i wella'th  feiau. 

8 Mae  bywiol  ffydd  yn  tynnu  gras, 

A grym  o Grist,  o hynny  mas, 

I roi  heibio  bob  hen  grefydd, 

Ac  i wneuthur  oll  o newydd.f 

a Ioan  7.  39.  b Gwrthryfelwr.  c Ioan  15.  5,  d Actau  15.  9.  1 Ioan 
3,3.  e False,  gau,  ffugiol.  f 2 Cor.  5.  17. 

H 


86 


Y SEREN  FOREUj  NEÜ 


9  Er  creuloned  a fo’th  natur, 

Er  bychaned  a fo'th  synwyr, 

Cred  yng  Nghrist,  a galw  arno, 

Fe  all  dy  wella’r  awr  y mynno. 

10  Er  creuloned  oedd  y siailer,5 
Er  bod  Saul  yn  filain  'sgeler,11 

A Manasses  gwaeth  nâ  hwyntau, 

Fe’u  gwnaeth  Crist  hwy'n  saint  o’r  gorau> 

1 1 Fe’th  wna  dithau  o bechadur 
Oflyd,1  aflan,  drwg  dy  natur, 

Yn  wir  sant,  os  credi  yntho, 

A thynnu  gras  a grym  oddi  wrtho, 

12  Fe  wnaeth  Crist  o hen  erlidiwr, 

Saul,  yn  ebrwydd  yn  bregethwr,j 
Ac  o’r  wreigyn  ddrwg  dros  ben,k 

Y gigfran  ddû  yn  g’lommen  wen. 

13  Cred  yng  Nghrist  â chalon  gywir, 

Fe  wella  Crist  dy  naws  a’th  natur ; 

O fab  i'r  fall  fe'th  wna  di'n  Gristion, 

O elyn  Duw  yn  blentyn  graslon. 

14  Na  thyb  dy  fod  yn  credu’n  gywir, 

Oni  newid  Crist  dy  natur  ; 

Y dyn  a gretto  'ng  Nghrist  yn  ífyddlon, 
Fe  newid  Crist  ei  ddrwg  arferion. 

15  Cenfydd  Saul  a chenfydd  Zacche,1 
Cenfydd  Mari  Magd’len  hitheu ; 

Di  gei  weled  Crist  yn  altrom 
Buchedd  pob  dyn  pan  y cretto. 

16  Er  bod  Saul  fel  blaidd  y borau, 

Cyn  credu  ’ng  Nghrist  yn  difa  a allai, 

Fe  wnaeth  Crist  cyn  canol  dydd 

Y blaidd  yn  oen,  pan  drow’d  i’r  ífydd.1’ 

17  Cyn  i Zacche  fyn'd  yn  Gristion, 

oedd  e'n  pilio 0 pawb  o’r  tlodion  ; 


g Jailor,  ceidwad  y carchar.  Act.  16.  30.  h Act.  8.  1 — 3.  a 9.  1. 
1 Llygredig.  j 1 Tim.  1.  12,  13.  k Luc  7.  37 — 50.  1 Zaccheus  y pub- 

licau.  Luc  19.  2.  m Alter , newid.  n Act.  9.  6—22,  0 Yspeilio. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


87 


Gwedi  credu  fe  rôdd  Zacche 
Ran  i'r  tlawd  p o'r  maint  y feddai. 

18  Er  i Fagdden  fyw’n  rhyfygus, 

Cyn  credu  'ng  Nghrist,  a phechu’n  rhwyfus, 
Fe  fu  Fagd’len,  ar  ol  credu, 

Fyw  fel  santes  nes  ei  chladdu. 

19  Felly  dithau  a newidi 
Dy  arferion  ond  it'  gredu  ; 

Nes  newidiech  dy  arferion 

Nid  y w’th  ffydd  ond  ffansi q ffìnion/ 

20  Ffydd  heb  weithred  dda  i’w  dilyn, 

Sydd  ffydd  farw/  ffydd  i eilun, 

Ffydd  i'th  ddaìlu,  ffydd  i’th  dwyllo, 

Ffydd  sydd  barod  i’th  gondemnio. 

21  Ni  bydd  tân  heb  wres  lle  bytho, 

Ni  bydd  dw’r  heb  wlybrwydd  yntho_, 

Ni  bydd  'fallen  dda  heb  ’falau, 

Na  by wiol  Ifydd  heb  dduwiol  ffry/ythau.1 

22  Os  dywed  un  ei  fod  yn  credu, 

Ac  heb  wella  ei  feiau  er  hynny, 

Nid  oes  dim  ffydd  gan  hwn,  ond  ffrost, 

Yn  twyllo  ei  hun  yn  daran  dost.u 

23  Ni  all  dyn  sy’n  credu'n  ffyddlon 
Lai  nâ  gwella  ei  ddrwg  arferion, 

Waith  bod  Crist  yn  rhofi  lân  Yspryd  v 
I’r  pechadur  wella  ei  fywyd. 

24  N’âd  dy  dwyllo,  ddryg-ddyn  aflan, 

Lle  bo  ffydd  mae  buchedd  bur-lan  ; 

Od  yw  dy  ffydd  yn  talu  ei  gweled, 

Moes  ei  dangos  wrth  dy  weithred.w 

25  Onid  yw  dy  ffydd  yn  fy wiol^ 

Yn  dwyn  gair  a gweithred  rasol, 

Nid  yw  hon  ond  ffydd  mewn  enw, 

Ffydd  na  ddichon  byth  dy  gadw.x 


t Luc  19.  8.  <Î  Fancy , tyb,  dychymmyg.  r Atgas,  ffiaidd.  • Iago 
17-  1 Gal.  5.  6.  u 1 Ioan  3.  6—11.  v Ioan  7.  39.  Gal,  5.  22.  w Iago 

18.  * Iago  2.  14. 


88 


Y SEREN  FOREU^  NEU 


XIX. — CYNGHOR  I OCHELYD  CWMPEINI 
DRWG,  &c. 

1 Y neb  a fynno  fyw  yn  ddeddfol, 

Yn  ol  'wyllys  ei  Dad  nefol, 

Cynta'  peth  sydd  raid  ei  wneuthui% 

Tynnu  o blith  y drwg-weithredwyr  : 

2 A rhoi  i fynu  ddrwg  gwmp’n’íaeth, 

Yn  dragywydd,  heb  ddim  hiraeth, 

Megis  Moesen  gwmp’ni’r  Aiphtiaid5b 
Lot  ae  Abra’m  y Caldeaid.c 

3 Fel  y tâg  y gwŷg  d y gwenith, 

Fel  y sura  fineg  c lefrith, 

Fel  y ’nurdda  pyg  f dy  gadach, 

Felly’th  'nafa  drwg  gyfeillach.g 

4 Gochel  neidir  rhag  dy  frathu, 

Gochel  blâg  h rhag  dy  ddifethu, 

Ac  os  ceri  iechydwriaeth, 

Gochel  ddilyn  drwg  gwmp’n’iaeth» 

5 Tynn  o Sodom,'  tyred  aìlan, 

Rhed  o blith  y bobol  aflan, 

Gad  oferwyr,  cadw  d’enaid, 

Tynil  o blith  yr  anífyddloniaid. 

6 Tra  fu  Foesen  gyda’r  Aiphtiaid, 

Tra  fu  Abra’m  gyda’r  Syriaid,j 

Ni  ’mddangosai’r  Arglwydd  iddynt,k 
Nes  eu  tynnu  'm  mhell  oddi  wrthynt. 

7 Rho  gwmp’niaeth  plant  y fall 
Heibio’n  ebrwydd,  od  wyt  gall ; 

Ni  bydd  cyd-fod1  rhwng  Duw’r  heddwch 
A chyfeillion  plant  tywyllwch. 


» Diar.  1.  10,  15.  Psalm  26.  4,  5.  b Heb.  11.  27.  c Gen.  12.  1—4. 
ii  Chwyn.  e Vinegar.  f Pitch.  e Diar.  22.  24,  25.  h Plague , 

pla,  chwarren.  > Gen,  19.  17.  J Yn  hytrach  gydâ’r  Assyriaid  neu  y Caldeaid 
ym  Mesopotamia,  y rhai  nid  oeddynt  yr  un  genedl  â’r  Syriaid.  Actau7.  2 — 4. 
k Ymddangosodd  yr  Arglwydd  i Moses  tra’r  ydoedd  yn  yr  Aipht,  a dywedir 
yn  Actau  7.  2.  iddo  ymddangos  i Abraham  pan  oedd  efe  ym  Mesopotamia, 
cyn  iddo  drigo  yn  Charran  ; eithr  ni  ymddangosodd  iddynt  yn  y fatli  fodd 
gogoneddus  ag  y gwnaeth  wedi  iddynt  ymadael  â’r  gwledydd  hynny. 
1 Cor,  6.  15.  m Dirwystr. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


89 


8 Gwedi’n  dilyn  brudd  gyfeillach 
Pobol  dduwiol,  ddoeth,  ddi-anach,™ 

Rhai  a ddysgant  it’  adnabod  n 

Y gwir  Dduw,  a’i  ofni'n  wastod. 

9 Tra  fu  Saul  ynghwmp’ni  Samuel, 

Fe  aeth  Saul  yn  sant  o gythreul,® 

Tra  fu’n  dilyn  pobol  ddiffaith, 

Fe  aeth  y sant  yn  gythraul  eilwaith. 

10  Dilyn  brophwyd,  fe’th  oleua, 

Dilyn  athro,  fe'th  gyf’rwydda, 

Dilyn  sant,  fe'th  wna  di’n  sanctaidd, 

Dilyn  ffol,  ti  fyddi  ffiaidd. 

11  Gwedi’n  canlyn  ar  dy  liniau, 

Ar  Dduw  ddangos  it'  ei  lwybrau/ 

A’th  lwyr-droi  yn  dra  awyddus 

0 bob  llwybyr  traws  twyllodrus.q 

12  Cymmer  l^ntern  r Duw’n  dy  law, 

I’th  oleuo  yma  a thraw  ; 

Nid  aiff  neb  i dir  y bywyd, 

Heb  oleuni'r  ’Sgrythyr  hyfryd. 

13  Nes  goleuo  Duw  dy  lygaid, 

Nes  dadfywio  Crist  dy  enaid, 

Ni  chanfyddi  ffordd  y by  wyd, 

Mwy  nâ’r  dâll  yr  haulwen  hyfry d.s 

14  Gwnar  peth  archo'r  ’Fengyl  iti/ 

Paid  â phob  peth  na  bo’i’n  erchi, 

Hi’th  gyfrwydda  fyn'd  o'r  diwedd, 

1 gael  by wyd  a thrugaredd. 

15  Gwedi’n  gochel  yn  ystyriol, 

Rhag  byw'n  ol  dy  'wyllys  cnawdol,u 
Nac  wrth  fodd  dy  galon  gynnil, 

Ond  yn  ol  goleuni'r  'Fengyl. 

16  Ac  os  ceisi  gael  dyrchafiaeth, 

Gras,  a dawn,  a iechydwriaeth, 

Dewis  ddilyn,  cerdd  heb  golli/ 

Y ffordd  y dysgo'r  Arglwydd  iti. 

n Diar.  13.20.  °1  Sara.  19.  24.  p Psaira  25.  4.  q Psalm  119. 

176.  r Llusern.  8 Eph,  5.  8.  * lago  1.  22.  u Rhuf.  8.  13,  v Deut, 

5.  32, 33. 

H 2 


m 


Y SEREN  FOREU,  NEU 

J7  Hi  fydd  cyfyngw  ar  y dechreu, 

A gwrth’nebus  i’th  drachwantau  ; 

Ar  y diwedd  hi  fydd  esmwyth, 

I'th  ddwyn  at  Iesu  yn  ddisymmwth, 

18  Ffordd  i ddistryw  sydd  yn  wastad, 

Ac  yn  esmwy th  ei  dechreuad ; 

Ond  yn  niwedd  x ífordd  annuwiol, 

Y mae’r  pwll  a’r  ífôs  ufFernol. 

19  Gwedi  dechreu’r  fFordd  drwy  rinwedd^ 

Prawf  ei  dilyn  hyd  y diwedd ; 

Ac  na  chydgam  y droi  oddi  arni^ 

Nes  dy  ddwyn  i wlad  goleuni. 

20  Nid  wyt  nes  er  dechreu’r  siwrnai/ 

A throi  gwedi’n  at  dy  feiau ; 

Nid  oes  bromais  a gael  y goron 
Heb  barhau  hyd  angau’n  fFyddlon.b 

21  Fe  ddechreuodd  Saul c a Suddas  d 
Fyn’d  tua’r  nef  ar  drot e fel  Dümas  ; 

Waith  difFygio  cyn  diweddu/ 

Fe  aeth  y tri  i’r  poeth  garchardy. 

22  Dilyn  Grist  ar  air  a gweithred, 

Troedia’r  fFordd  y fu  e*n  gerdded, 

Gwna’r  peth  archodd  yn  y 'Sgrythyr, 

Ni  throi  droedfedd  dros  y llwybyr. 

XX. — GAL ARN AD  PECHADUR, 

1 O Arglwydd,  Tad  diddanwch, 

Clyw  gwynfan  a 'difeirwch 
Hen  bechadur,  gwael  ei*gâs>a 
Sy'n  deisyf  gras  a heddwch.b 

w Mat.  7.  13.  x Diar.  14.  12.  y Cynnyg.  z Journey , taith.  a Pro- 
mise,  addewid.  b Dat.  2.  10.  c Brenhin  Israel.  d Judas  Iscariot. 
e Trot,  tutliio,  ar  frys,  f Heb.  10.  38,  39. 

a Case,  cyflwr.  b Rhoddir  y pennill  hwn  yr  un  wedd  yn  yr  holl  ar- 
raphiadau,  ond  hen  ysgrif  Mr.  Taliesin  Williams  a’i  traetha  fel  y canlyn  : — 
O grasol  Dad  clyw  ebwch 
Llefain,  alaeth  a ’defeirwch 
Hen  bechadur  ’styfnig  cas 
Yn  crio  am  ras  a heddwoh. 

Yr  amrywiaeth  a bair  y tyb  fod  yr  ysgrif  yn  hyn  nâ’r  argraphiad  cyntaf  yn 
1672,  yr  hyn  hefyd  a gadarnheir  gan  ddulì  y llaw  ; a chan  nad  oes  tystiolaeth 
i’r  Awdwr  argraphu  rawy  nag  un  o’i  ganiadau,  eithr  eu  dosparthu  yn  ysgrif- 
enedig,  hawdd  y buasai  i’r  copiau  amrywio  oddi  wrth  eu  gilydd  fel  yr  oedd 
efe  yn  eu  diwygio.  Gellir  barnu  fod  yr  ysgrif  hon  wedi  ei  chymmeryd  oddi 
wrth  un  o*r  copiau  cyntaf. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


91 


2 Mi’th  ddigiais  di  mor  greulon, 

Fy  Nhad  a'm  Harglwydd  tirion, 

Fel  na  faidd  fy  nghalon  drom 
Droi  attad  o’m  golygon. 

3 Gan  hynny  â'm  pen  fr  ddaear, 

Fel  Publican  edifar/ 

Yr  wyf,  dy  annheilyngaf d was, 

Yn  deisyf  gras  a ífafar. 

4 A’th  ffafar  wy’n  ei  ofyn, 

Er  mwyn  fy  Mhrynwr  purwyn/ 

Y fu  droswyf  ar  y groes, 

Yn  goddef  loes  ysgymmun. 

5 Ac  oni  chaf  fi  bardwn, 

Er  mwyn  ei  loes  a’i  bassiwn/ 

Fe  orfydd  arnaf  fyn’d  yn  bost  6 
I uffern  dost  afi  dwnsiwn.h 

6 O Arglwydd,  er  yn  blentyn, 

*R  wry'n  pechu’n  dost  i'th  erbyn, 

Heb  wrneuthur  pris  o'th  gyfraith  gaeth^ 

Ond  byw  yn  waeth  nag  un-dyn. 

7 Dy  enw  mawr  y geblais, 

Dy  'Sgrythyr  a ddirmygais, 

A’th  Efengyl  gywir  iach 

Fel  chwedel  gwrâch  y prisiais. 

8 Y gwerthfawr  waed  y gollaist 
O’th  galon,  pan  y’m  prynaist, 

Wy’n  ei  dyngu  ddydd  a nos, 

Heb  brisio'r  lo's  a gefaist. 

9 Dy  Sabboth,  a'th  ddydd  sanctaidd, 

Y dreuliais  yn  dra  ffiaidd, 

Mewn  cyfeddach,  meddwdod  brwnt, 

A maswedd  t'wnt 1 i weddaidd. 

10  Pan  fo  pawb  ar  eu  gliniau, 

I’th  foli  nos  a borau, 

Mewn  rhyw  dwll  yn  chwareu'r  cnaf5j 
Och  ! Och  ! y byddaf  finnau. 

c Luc  18.  13.  d “ Annuwiolaf  ” — S.  Hughes.  e “Er  mwyn  dy  anwy 

Blentyn” — Ysgrif  T.  W.  f Passion,  dioddefaint.  s Ehrwydd.  h Duii- 
geont  daeardy.  » Tu  hwnt.  i Knavet  dihiryn,  twyilwr. 


92  Y SEREN  FOREUj  NEU 

11  Er  bod  dy  air  mor  felusk 
A’r  mel  i’r  enaid  iachus, 

Chwerwach  oedd  gen 1 innau’i  flas 
Na’r  wermwd  cas  gwrth’nebus. 

12  Godineb  a phutteindra, 

Fel  un  o blant  Gomorrah, 

Y fum  i yn  eu  dilyn  cŷd, 

Nes  myn'd  o'r  byd  gan  mwya’. 

13  Ei  hyfed  a'i  charowso^ 

A sugno  tarth  tobacco, 

Fu  fy  swydd  dros  ennyd  fawi% 

Gwae  finnau’n  awr  ei  gofio. 

14  Fy  ie’ngctid  mewn  oferedd, 

Rhwyg,  rhyfyg,  cecran,  coegedd, 

Y lwyr  dreuliais  gyd  â ’mam, 

Heb  feddwl  am  fy  niwedd. 

15  Yrwann  ar  fy  niwedd, 

Nid  wyf  yn  well  fy  muchedd, 

Na’r  pryd  gwaetha’  ’rioed  o'r  blaen, 

Os  d’wedai’r  plaen 0 wirionedd. 

16  Gan  hynny  ’rwy’n  rhyfeddu 
Pa  fodd  yr  wyt  ti’n  gallu 
Goddef  cŷd  fy  mhechod  taer,, 

Heb  beri’r  ddae’r  fy  llyngcu. 

17  Can’s  nid  oes  fawr  o feiau, 

0 frynti  a chamweddau, 

Nad  wyf  ynthynt  lawer  pryd, 

(Gwae  finnau,)  hyd  y clustiau. 

18  Oni  bai  fod  dy  natur 
Yn  rasol  t’wnt  i fesur, 

1 uffern  dân,  cyn  hyn  yn  rhost/ 

Y buasai’n  dost  fy  nghysur. 

19  O Arglwydd /rwy’n  cyfaddeb 
Im'  haeddu  er  ys  dyddieu, 

Ey  nhorri’n  gwit q o blith  y by w,, 

Waith  cymmaint  yw  fy  meieu. 

k Psalm  19.10.  ‘ Gennyf.  m Carouse , ymroi  i gyfeddach,  gloddesta. 

n Yr  awrhon.  0 Plain,  eglur.  p Roast , pobedig,  llosgedig.  q Quitet 

yn  hollol. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


20  Oni  bai  fod  dy  Fawredd, 

Yn  rasol  t’wnt  i ryfedd, 
Gwan-obeithio’n  gwit  a wnawn, 
Fel  Cain,  na  chawn  drugaredd. 

21  Ond  dyma  sy’m  coníforddi/ 

Pan  byddwy’  ’mron  ymdorri,, 

Fod  trugaredd  Duw  a’i  ras 
Yn  fwy  nâ’m  cas  ddrygioni. 

22  Fy  meiau  sydd  cyn  amled 
A swnd  s y môr  er  maned  ; 

Ond  dy  ras  sydd  ganmil  mwy 
Nâ’r  môr  sy’n  hwy'i  amgyífred, 

23  Gan  hynny  ’rwy’n  gobeithio, 

Lle  cafas  pechod  rainio/ 

Y caiíf  dy  rwydd  a’th  nefol  ras 
Ar  bechod  cas  gongcwerio.u 

24  Di  fuost  Dduw  trugarog 
I bechaduriaid  enwog, 

Na  fydd  waeth  i minnau  am  ras5 
Bechadur  cas  aníFodiog.v 

25  Pan  trodd  y Ninifeaid, 

Oddi  wrth  eu  beiau  afrifaid, 

Er  cymmaint  oedd  eu  pechod  cas^ 
Hwy  gawsant  ras  eu  llonaid.w 

26  Er  cynddrwg  oedd  Manasses/ 

Y gwaetha  ’rioed  y glywes, 

Fe  ga’s  gennyt  bardwn  mwyn, 

Yn  ol  ei  gŵyn  a’i  gyfFes. 

27  A Dafydd  brophwyd  yntau., 

Er  amled  oedd  ei  feiau, 

Pan  y llefodd  am  dy  ras, 

Yn  rhwydd  fe  ga’s  eu  maddeu.y 

28  Fe  gafas  Mair  Magdalen_,z 
Yn  ol  hir  chwareu’r  buttein, 

Wrth  wylo’n  hallt  y dagrau  dw’r, 
Dy  ras  a’th  íFafwr  a lawen. 

* Cysuro.  s Sand,  tywod.  r Reign , teyrnasu. 

Anhappus.  w Jonah  3.  10.  x 2 Chron.  33,  1 ——20» 
Luc  7.  37.  a Favour , ffafr,  rhadlonedd. 


94 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


29  Pan  trodd  y Mab  afradusb 
Tu  ag  attad  yn  ei  un-crys, 

Fe  ga's,  gwedi  chwareifr  ffôl, 

Dy  ras  yn  ol  ei  ’wyllys. 

30  A minnau  sy’n  gobeithio, 

Er  imi'n  dost  dy  ddigio, 

Y caf  er  mwyn  fy  Mhrynwr  gwâr,c 
Dy  ras  a'th  ffafar  etto. 

31  A’th  ffafar  wy’n  ei  fegian,d 
Yn  daer,  yn  dost,  yn  druan, 

Er  mwyn  Iesu,  nos  a dydd, 

A’r  dagrau  o’m  grudd  yn  dropian.e 

32  Oh ! cofia,  Arglwydd  cyfion, 

I Grist  fy  Mhrynwr  tirion, 

Offrwm  droswyf  yn  sarhad,f 
Ar  grogbren,  wa’d  ei  galon. 

33  A chofia  iddo  dalu 

Dros  f’enaid  y pryd  hynny, 

Y cur  a’r  poen,  a’r  angau  a’r  bri, 

Ag  oeddwn  i yn  haeddu. 

34  O moes  gan  hynny  bardwn, 

Er  mwyn  ei  loes  a’i  bassiwn/ 

Ac  er  ei  gur  a’i  waedlyd  chwys, 

Na  chais  ail  satisffactiwn.h 

35  Ond  maddau’n  rasol  imi, 

Fy  meiau  oll  a’m  brynti, 

A golch  yn  llwyr  fy  mhen  a’m  traed, 
Yngwerthfawr  waed  ei  weli.1 

36  Er  bod  fy  mai  cyn  goched 

A’r  pwrpwlj  coch  neu’r  ’sgarled, 

Droppyn  k bach  o’i  waed,  er  hyn, 

A’m  gwna  mor  wyn  a’r  foled#m 

37  Gan  hynny  mae  fy  hyder 

Ar  Grist,  a’i  waed,  a’i  fwynder, 

Yn  caf  gennyd  yn  ddi-nag 
Drugaredd  ac  esmwythder. 

fa  Lhc  15.  17—32.  c Mwyn.  d Beg,  ceisio.  e Dropf  diferu.  f Iawn. 
g Passion,  dioddefaint.  h Iawn,  boddhâd.  ' Archollion.  J Porphor. 
Esay  1. 1S.  k Dafn,  diferyn.  1 Dat.  1.5.  m Gwisg  pen  gwraig,  medd 
S.  Hughes.  Gwel  Esay  3.  19.  ac  Act.  19.  12. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


95 


38  A dwyn  at  Grist  yn  gymmwys, 

Fy  enaid  i Baradwys, 

I  gael  rhan  ym  mhlith  y saint, 

O'r  nef,  a maint  y brynwys. 

39  I*r  hon  o'th  ras  a’th  fawredd, 

Duw  dwg  ni  oll  o'r  diwedd, 

I'th  foliannu  byth  bob  awr, 

Am  dan  dy  fawr  drugaredd. 

40  I’r  Tad,  i’r  Mab,  fr  Yspryd, 

I’r  Drindod,  Undod  hyfryd, 

Y bo  clod  a moliant  mawr, 

Bob  dydd,  bob  awr,  bob  ennyd.  Amen» 


XXI.— CYNGHORION  DUWIOL.* 

1 F’anwyl  blentyn,  dere'n  b nes, 

Gwrando  gynghor  er  dy  les, 

Prawf  ei  ddilyn  tra  f’ech  byw, 

Os  ceisi  fyn’d  i deyrnas  Dduw. 

2 Ofna  Dduw  tra  bywyd  ynod, 

Parcha  ei  enw  mawr  yn  wastod, 

Galw  arno  â’th  holl  galon/ 

Gwrando  ei  Air,  a chadw’i  orch’mynion. 

3 Cymmer  Air  Duw  yn  wastadol 
Yn  gynghorwr  ac  yn  rheol, 

I reoli  dy  holl  fywyd, 

Ym  mhob  gorchwyl  a fo  gennyd. 

4 Dyma’r  lantern  d a’th  oleua, 

Dyma’r  athro  a'th  gyf ’rwydda, 

I ochelyd  pob  drygioni, 

Ac  i'th  ddwyn  at  Dad  goleuni. 


a Stephen  Hughes  a dystia  mai  hon  ydyw  yr  unig  un  o’r  Caniadau  ag  a 
welodd  ef  yn  argraphedig  cyn  iddo  ef  gyhoeddi  gwaith  yr  Awdwr,  ac  a fedd- 
ylia  mai  yr  Awdwr  ei  hun  a’i  hargraphodd.  Nid  yw  yn  son  am  un  amryw- 
iaeth,  ac  wrth  hynny  y mae  yn  debygol  iddo  ddilyn  y copi  argraphedig.  Yn 
hen  y^'grif  Mr.  Taliesin  Williams  y mae  hon  yn  barhâd  o Gân  arall,  sef  Cân 
CXXVII  yn  ol  argraphiad  wythplyg  Caerfyrddin,  ac  y mae’r  penniilion  can- 
lynol  yn  ddiffygiol, — 3,  4,  5,  6,  9,  20,  21,  31,  a 32.  Dilys  yw  fod  yr  ysgrif  yn 
hyn  na’r  argraphiadau  oll,  y rhai  ydynt  yn  gyttuu  â‘u  gilydd. 

b Tyred.  c Jer.  29.  13.  d Llusern. 


96 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


5 Gochel  wneuthur  mawr  na  bychan, 
Yn  ol  d'wyllys  íFol  dy  hunan, 

Y mae  pechod  gwedi  ei  llygru, 

Nes  cael  gras  i’w  hadnewyddu. 

6 Prawf  gan  hynny  ffrwyno  ífansi,6 
Ffiaidd  gantho  bob  daioni, 

Nes  del  gair  Duw  i’th  gyf 'rwyddo. 
Pob  peth  drwg  sydd  felus  ganddo/ 

7 Gochel  bechod  er  bychaned,, 

Colyn  sarph  sydd  dan  ei  siacced/ 
Pleser  byr  a bair  hir  alaeth, 

Cyflog  pechod  y w marwolaeth. 

8 Os  ca's  Adda  gymmaint  dial, 

Am  fwytta  tammaid  bach  o afal, 
Duw,  pa  faint  y fydd  dialau 
Sawl  sy’n  by w ar  gyfry w 'falau  ? 

9 O bu  siawns  h it’  bechu  unwaith, 
Gochel  byth  rhag  pechu’r  eilwaith  ; 
Nid  oes  iawn  am  bechod  bychan, 
Ond  gwaed  calon  Crist  ei  hunan. 

10  Tro  'ddi  wrth  bechod,  nac  ymchweìa, 
Cas  yw’r  ci  y fwytto  ei  chwydfa ; 

Ail  yw  hwn  Fr  mochyn  diíFaith, 

E1  o'r  dw'r  i’r  dommen  eilwaith. 

11  Os  attaliwyd 1 Moesen  fwyn-lan, 

Am  un  pechod  fyn'd  i Ganaan ; j 
P’wedd  na  rwystrir  pobol  ddiíFaith 
Fyn’d  i’r  nef  am  bechu  ganwaith? 

12  Casa  falchder  megis  neidir  ; 

Y ddyrchafo,  fe  ostyngir ; 

Yn  ol  balchder  y daw  cwdwm,k 
Balch  ei  draed  a drip1  i'r  cawdrwm.m 


Fancy,  tyb,  meddylfryd.  f Rhuf.  8.  7,  Tìtus  3.  3.  s Jachet , 

hugan.  h Chance,  digwydd.  * “ Dehorwyd”— S.  Hughes,  a’r  argraph- 
iadau  cyífredin  ; yn  ysgrif  T.  W.  y mae’r  ddwy  linell  fel  y canlyn 

Rhwystrwyd  Moesen  o wlad  Ganaan 
Am  bechu  unwaitli  bechod  bychan. 

i Deut.  1.  37.  k Diar.  16.  18.  1 Cwymp.  ra  Caldrony  pair  berwedig. 

ì Tim.  3.  6. 


GANWYLL  Y CYMRY, 


97 


13  Os  taflodd  Duw  yr  angel  pennaf? 

Am  ei  falchder  i'r  pwll  isaf ; n 

I b’le  teflir  llwch  a lludw., 

Y falchio'n  waeth  na  hwnnw  ? 

14  Byth  na  chwennych  wely  arall, 

'R  hwn  ah  gwnel  nid  y w ond  anghall ; 

Y neb  y sango  ar  y poeth-dân, 

Nid  oes  lun  na  lysg  ei  wadan.0 

15  Os  ca’s  Pharao  blâg  p mor  greulon, 

Am  chwennych  Sarah  yn  ei  galon ; 

Pa  fath  blâg  a dîal  caled, 

Y gaiff  y sawl  y wnel  y wTeithred  ? . 

16  Gochel  dyngu  dim  ond  ì*e,q 

O'r  diawl  y daeth  yr  ofer  lŵeu  ;r 
Melldith  Duw  fel  mwg  y leinw 

Y tŷ  lle  ceblir  Duw  a'i  enw.s 

17  Os  mwrddrwyd  1 Sennach’rib  u y pagan; 

Am  gablu  Duw  o led  ei  safan  ; 

P'wedd  y diangc  y Crist’nogion, 

Y gablo  Grist  a gwTaed  ei  galon  ? 

18  Er  dy  fywyd  parcha’r  Sul/ 

Dere  i'r  eglwys,  gwrando,  gwŷl, 

Galw  ar  Dduw,  a gadw  y potian,x 
Na  wna’r  Sul  yn  wyl  i Satan. 

19  Os  pwyodd  Duw  â'r  fath  ddihenydd/ 

Y dyn  ddydd  Sul  am  gasglu  briwydd/ 

P’wedd  y pwya  bedwar  asgwrn, 

Y dreulio'r  Sul  yn  waeth  nâ’r  Sadwrn  ? 

20  Na  cham  attal  ddim  o’tli  ddegwm, 

Na  ddarnguddia  ddim  o’th  offrwm ; 

’R  wyt  ti’n  ’speilio  Duw’r  dialau, 

Wrth  ddarnguddio  dy  ddegymau. 

21  Melldigedig  ym  mhob  rhy w, 

Ydyw'r  dyn  a ’speilio  Dduw/ 

Stoppi’r  b nef,  a'r  dda’r,  a’r  llafur, 

Y mae  pawb  oJr  cam-ddegymwyr. 

n 2 Petr  2.  4.  ° Diar.  6.  28.  p Plague , pla.  Gen.  12.  27.  <î  Mat.  5.  37. 

r Llwon.  s Zech.  5.  3,  4.  1 Murdered,  lladdwyti.  u Esay  37.  38.  v Exod. 
»31.  14.  w Gwachel  loettran.” — Ysgrif  T.  W'.  x Diotta.  y Lladdfa. 
* Num.  15.  32 — 36.  a Mal.  3.  8 — 12.  b Stop , cau  i fynu. 

I 


98 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


22  Casa  feddwdod  yn  dy  fywyd, 

Nid  â i’r  nef c un  meddw  chwydlyd  ; 

Uífern  goud  sy’n  lledu7i  safan/ 

Am  gael  llyngcu’r  meddw  aflan. 

23  O’r  daeth  Esau  f mor  ddannodus, 

Am  werthu’i  fraint  am  fes  o bottus  ; s 
Pa  ddannodiaeth  ddaw  i’r  meddw, 

Wertho’r  nef  am  bot h o gwrw  ? 

24  Na  fydd  gybydd,  na  fyn  occor/ 

Cist  i’r  hael  y w’r  cybydd  anghor ; * 

A gasglo’r  tad  trwy  ei  gybydd-dra, 

Mab  afradus  a’u  gwastrafla. 

25  Haws  i gamel  fynrd  yn  fuan, 

Yma  a thraw  trwy’r  nodwydd  fechan/1 
Nag  i’r  cybydd  annhrugarog 
Fyn’d  i mewn  i’r  nef  oreurog. 

26  Gochel  dreisio  neb  o’r  tlodion,1 
Crist  ei  hun  y w’r  ustus  m cyfion  ; 

Y dreisio’r  tlawd,  fe  big  llygad 
Crist  ei  hun,  y cadarn  Geidwad. 

27  Ahab  frenhin  am  ddwyn  gwinllan 
Naboth/  ei  gymmydog  truan, 

A ga’s  golli  ei  frenhiniaeth,0 
Lladd  ei  blant  a’i  holl  genhedlaetho 

28  Os  aeth  Deifes  p dan  law  Satan, 

Am  ballu  i’r  tlawd  o’i  dda  ei  hunan, 

I ba  law  ddiawl  yr  â’r  gwyr  mawrion, 

Sy’n  dwyn  maint  sy’n  helw’r  q tlodion  ? 

29  Gochel  ledrad,  gochel  dwyllo, 

Ni  ddaw  enniíl  byth  oddi  wrtho  ; r 
Lle  bo  lledrad  y bydd  aflwydd, 

Dial  Duw,  a dyfal  dramgwydd. 

30  Os  lladdodd  Duw  holl  dylwyth  Achan/ 

Am  grach-guddio  pechod  bychan, 

c 1 Cor.  6. 10.  d Cau.  e Esay  5.  11—14.  f “ O gwnaeth.”— Ysgtif 

T.  W.  “ Os  daeth,” — yr  argraphiadau  cyífredin.  e Mess  of  pottage,  phi- 

olaid  o gawl.  Gen.25. 34,  h Cwppanaid.  * Usuriaeth.  Deut.  23.  19.  J Aw- 
yddus.  k Luc  18.25.  1 Diar.  22.  22.  M Ynad,  baruwr.  » 1 Bren, 
21.  ì— 16.  0 1 Bren.  22.  34.  p Y gwr  goludog.  Luc  16.  19.  “ Y 

feddo’r  tlodion.,,— Ysgrif  T.  W.  r Zech.  5.  3,  4.  • Jos.  7.  24,  25. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


99 


Oni  ddial  Duw  ar  ladron, 

J Sy’n  dwyn  maint  sy’n  helw’r  tlodion  ? 1 

31  Gochel  gadw  cam  fesurau, 

Yn  dy  dŷ,  nac  amry  w bwysau, 

Ffiaidd  cas  yw’r  dafal  anwir/ 

Ger  bron  Duw,  a’r  pwys  anghywir. 

32  Y maint  ennillo  dyn  drwy  ífalstedd/ 
Ar  y dafal  o anwiredd, 

Bob  ychydig  mae  e’n  gosod 
Yn  y cwd  a’r  pwrsw  heb  waelod. 

33  Byth  na  chydgam  x dderbyn  y gwabar/ 
Honno  lwngc  sy’th  helw  o heiniar  ; a 
Ni  ad  gwabar  ben  na  chynífon 

Byth  yn  helw'r  plant  a’r  wyrion. 

34  Y claf  gwân  b y ga’s  Gehazi, 

Gyd  â gwabar  mewn  bwdgedi ; c 
Am  y wabar  y mae’n  rhugyl/ 

Yr  andwyae  hi’r  plant  a'r  eppil. 

35  Gochel  gelwydd  tr’echf  ar  dir, 

Er  dy  fywyd  dywed  wir ; 

Y cythreul g brwnt  a’r  wîber  h las 
Yw  tad  a mam  y celwydd  cas. 

36  Os  bu  farw  Ananias/ 

Toc j am  ddy  wedyd  celwydd  atgas, 

A’i  wraig  hefyd  wrth  farn  Duw, 

Casawn  gelwydd  tra  fom  byw. 

37  Na  lysenwa  neb  er  nam, 

Y dwh  na'r  dall,  na'r  cloff,  na’r  cam ; 
Duw  wnaeth  ddyn,  a’i  lun,  a’i  liw, 

Y gablo  ddyn,  fe  gabla  Dduw. 

38  Os  barna  Crist  i’r  fFwrnais  danllyd 

Y neb  a alwo  ei  frawd  yn  ynfyd,k 
I b’le  barna’r  neb  sy’n  galw 

Ei  dad  a’i  fam  ar  gant  llysenw  ? 


4 “ Sy’n  ’speilio’r  tlawd  o’r  maint  y feddon’.”— Ysgrif  T.  W.  * Mic.  6. 
10, 11.  v Dichell.  w Purse,  côd.  * Cynnyg.  y Sef,  er  gwyro  barn. 

* Gwobr.  » Cynnyrch.  b Gwahanglwyf.  2 Bren.  5.  27.  c Budgets, 
côdau.  Derbyniodd  Gehazi  ddwy  dalent  o arian  mewn  dwy  gôd.  a Eglur 
c Undo,  distrywio.  fTra  fyddech.  e Ioan  8.  44.  b Viper,  sarph. 

* Act.  5.  1 — 10.  j Yn  ebrwydd.  k Mat.  5.  22, 


100 


Y SEREN  FÛREUj  NEU 


39  Na  thâl  ddrwg  dros  ddrwg  i un-dyn, 

Os  mynni  fod  i Dduw  yn  blentyn  ; • 

Helpa_,  swccra  m dy  elynion,11 
Na  wna  gam  âg  unrhyw  Gristion. 

40  Pa  ragoriaeth  sydd  rhwng  Cristion/ 

A’r  un  gwaetha’  o’r  Iuddewon, 

Os  dai  p dalu  drwg  am  ddrwg, 

Dant  am  ddant,  a gwg  am  wg. 

41  Gochel  wneuthur  drwg  ar  hyder 
Cael  trugaredd  pan  y'th  farner  ; 

Felly  cei  di  farn  anrasol/ 

Fyn'd  dros  fyth  ir  tân  trag'wyddoL 

42  Os  gorfydd  atteb  pan  ein  barner, 

Ger  bron  Duw  am  bob  gair  ofer ; 

P’wedd  attebwn,  gwae  fy  nghalon  ! 

Am  ein  drwg  a'n  cas  arferion  ? 

43  Na  cham  arfer  un  o'r  doniau, 

Iloes  dy  nefawl  Dad  i tithau  ; 

Fe  ddaw  dydd  y gorfydd  rhoddi 
Am  bob  talent  gownt  a chyfriL 

44  Os  taflodd  Crist  i'r  Fwyllwch  eitha% 

Y dyn  a'i  dalent  eisiau  ei  helwa ; 

I b’ìe  teflir  drimbwl  drambwl s 

Y gwas  a dreulio’r  stoc  a*r  cwbwl  ? 1 

45  Bydd  di  barod  heddyw,  heno, 

Ag  oilu  i’th  lamp,  a'th  wisg  yn  gyfrdo/ 

Fyn'd  o flaen  dy  Farnwr  prudd, 

Y foru  o bosib’  ydyw'r  dydd.w 

1 1 Thes.  5.  15.  m Succour , cymmorth,  cynnorthwyo.  n Rfcuf.  12.  20. 

© Mat.  5.  44— 4f>.  p Os  â i dalu.  i Deut.  29.  20.  r Mat.  12.  36- 

* Beridramwnwgl, — felly  y mae  yn  Ysgrif  T.  W.  * Y corph  â'rllog.  Mat. 
25.  19 — 30.  u Olew.  v “ Ýn  hollol  ac  yn  drwsiadus  am  danat.*' — S. 

Hughes. 

w Y mae  yn  dratheilwng  o sylw,  mai  hyd  ddiwedd  y pennill  liwn  y cyr- 
haeddodd  Adolygydd  yr  Argraphiad  presennol,  y Parch.  Rice  Rees,  B.D., 
cyn  ei  farwolaeth  dra  disymmwth.  Aeth  y gwr  ieuangc  enwog  a defnyddiol 
hwn,  yn  amser  Gwyliau  y Sulgwyn,  ar  ymweliad  at  ei  ewythr,  y Parch.  W. 
J.  Rees,  A.M.,  Casgob,  swydd  Faesyfedj  bu  yno  am  ychydig  ddiwrnodauj 
ac  ar  ddydd  y Sulgwyn  teithiodd  ddeng  milldir,  a pliregethodd  ddwywaith, 
er  ei  fod  yn  teimlo  cryn  lesgedd.  Ar  y Llun  canlynol,  (Mai  20,  1839,)  nid 
oedd  yn  teimlo  ei  hun  yn  hollol  iach  ; etto,  yng  ngrym  ei  awydd  i ail  afaelyd 
yn  ei  ddyledswyddau  yng  Ngholeg  Dewi  Sant,  yn  Llanbedr,  dechreuodd  ei 
daith  yn  ol ; ond  ynghylch  dau  o’rgloch  y prydnhawn  teimlodd  ei  hun  yn 
glàf,  a galwodd  yn  y Gwesty  wrth  y Bontnewydd-ar-Wy.  Wedi  aros  yno 
am  ychydig,  teimlodd  ei  hun  yn  well,  a phenderfynodd  ail-gychwyn  t’w 


GANWYLL  Y CYMRY. 


101 


46  Os  cauodd  Crist  y porth  mor  ebrwydd 

I'r  sawl  ym  mron  oedd  mewn  parodrwydd/ 

Pa  wedd  y cânt  hwy  borth  agored, 

S’heb  ymg’weirio  y er  pan  ganed  ? 

47  Bwrw  heibio  bob  pibyddiaeth, 

Meddwl  am  dy  iechydwriaeth  ; 

F'  orfydd  paccio  z bawb  oddi  yma, 

Naill  ai’r  nef,  neu'r  t’wyllwch  eitha’. 

daith,  gan  feddwl  bod  gyda  ei  berthynasau  yn  Llanymddyfri  yr  hwyr  hwnnw. 
Ond  er  fod  bwriadau  lawer  yng  nghalon  dyn,  gwelwyd  mai  cynghor  yr  Ar- 
glwydd  a saif ; oblegid  wedi  iddo  farchogaeth  ynghylch  tri  chant  o lathenni 
o’r  Gwesty,  sylwyd  ei  fod  yn  siglo  rnewn  rhyw  ddull  anarferol  ar  ei  geffyl. 
Rhedodd  dwy  eneth  tuag  atto;  ond  eyn  iddynt  ei  gyrhaedd,  yr  oedd  wedi 
syrthio  ar  yr  heol ; cyfododd  un  o’r  genethod  ei  ben,  ac  efe  a anadlodd  yn 
afrwydd  dair  neu  bedair  gwaith,  ac  a fu  farw,  yn  yr  unfed  flwyddyn  ar  bnm- 
theg  ar  hugain  o’í  oedran,  gan  adael  ei  berthynasau  a’i  gydnabod  yn  y galar 
a’r  hiraeth  trymaf  ar  ei  ol ! Claddwydd  ef  y dydd  Gwener  canlynol,  yng 
ngwydd  torf  liosog  0 alarwyr  diffuant,  ym  mynwent  Llandingad,  ger  Llan- 
ymddyfri. 

Y mae  Mr.  Rees  wedi  enwogi  ei  hunan  drwy  Gymru  a Lloegr,  fel  Awdwr  y 
Traethawd  ar  y Seintiau  Cymreig,  yr  hwn  a saif  yn  golofn  oesol  o’i  ddiwyd- 
rwydd,  ei  fanylrwydd,  a’i  wybodaeth  ehang  mewn  hanesyddiaeth.  Yr  oedd, 
er  ys  blynyddau,  wedi  cyfeirio  ei  sylw  at  Argraphiad  newydd  o Ganwtll  y 
Cymry,  a pharottoi  defnyddiau  at  y Gwaith;  ac  y mae  wedi  gadael  ar  ei  ol 
hanes  helaeth  o’r  Awdwr  parchedig,  ac  ansawdd  yr  oes  yr  ydoedd  yn  byw 
ynddi.  Yr  oedd  yn  un  o’r  pedwar  Offeiriad  a bennodwyd  i adolygu  y Llyft* 
Gweddi  Gyffredin;  ac  wedi  cymmeryd  mewn  llaw  y gorcliwyl  o adolygu  ac 
egluro  y Liber  Landavensis,  dros  Gymdeithas  yr  Ysgrifau  Cymreig.  Bwr- 
iadai  hefyd  gyhoeddi  Hanes  y Cymry  yn  yr  oesau  boreuol,  a Grammadeg 
Cymraeg ; ond  dyrnod  annisgwyliadwy  angeu  a osododd  derfyn  ar  ei  holl 
waith.  Gydagolwg  ar  ei  gymmeriad  fel  dyn  a Christion,  yn  y wedd  ganlynol 
y dyweda  bonheddig  a’i  hadwaenai  yn  dda  er  ys  amryw  flynyddoedd: — “ Y 
mae  marwolaeth  ddisymmwth  y gwr  doniol  a thra  chyfrifol  hwn  wedi  cyn- 
hyrfu  y galar  dwysaf  mewn  cylch  lieiaeth  o gyfeillion,  ac  wedi  gwneuthur 
colled  anadferadwy  i’r  ddwy  Gymdeithas  yr  oedd  yn  aelod  mor  barchns  a 
defnyddiol  o honynt.  Yr  oedd  wedi  ei  gynuysgaeddu  gan  natur  â syched 
diwala  am  wybodaeth,  cof  cryf,  a barn  fanylgraff ; ac  yn  ystod  y deuddeg 
mlynedd  y bu  yn  Athraw  ac  yn  Broffeswr  Cymraeg  yng  Ngholeg  Dewi  Sant, 
yr  oedd  wedi  ymroddi  yn  ddiwyd  i fyfyrio  ar  y canghennau  o ddysgeidiaeth  a 
berthynent  i’w  swydd,  ac  wedi  casgtu  trysor  mawr  o wybodaeth  yn  llenor- 
iaeth  a hynafiaeth  ei  wlad,  yr  hwn  yr  oedd  efe,  pe  cawsai  ei  fywyd  ei  arbed, 
yn  dra  galluog  i’w  ddefnyddio  er  lles  i’w  gyd-genedl.  Ond  rhýngodd  bodd  i’r 
Pen-Llywydd  doeth  rwystro  ei  amcanion  yn  hyn ; a chysur  pennaf  ei  gyfeill- 
ion,  dan  bwys  eu  gofid  ar  ei  ol,  yw  meddwl  ei  fod  ef  bob  amser  yn  ystyried 
ei  ymchwiliadau  llenyddol,  er  mor  hoff  oedd  o honynt,  fel  pethau  is-raddol, 
ac  i fod  yn  gynnorthwyol  iddo  yng  nghyflawniad  dyledswyddau  pennaf  ei 
alwedigaeth.  Ei  ymddygiad  cysson,  ei  garedigrwydd  a’i  haelioni  gwastadol, 
ei  ddiwydrwydd  diflino,  a’i  gyflawniad  cydwybodol  a nodedig  o’i  hoii  ddyleii- 
swyddau  perthynasol,  oeddynt  ffrwythau  egwyddor  Gristionogol  gref.  Ei 
ymgais  oedd  gwneuthur  ei  oreu  o’i  dalentau,  fel  gwas  ffyddlon  i Grist.  Gan 
hynny,  tra  y mae  ei  gyfeillion  yn  teimlo  yn  ddwys  yr  oruchwyliaeth  chwerw 
hon  o eiddo  rhagluniaeth,  nid  ydynt  yn  tristâu  fel  rhai  heb  obaith,  gan  eu  bod 
yn  credu  addewid  ein  Iachawdwr,  ‘Byddffyddlon  liyd  angeu,  a mi  a roddaf 
i ti  goron  y bywyd,’  ” — Gellir  hyderu,  ar  y sail  gadarnaf,  ei  fod  ef  wedi  def- 
nyddio  y cynghor  pwysig  yn  y pennill  dan  sylw;  ac  nid  ammhriodol  fyddai 
dywedyd  wrth  bawb  a’i  darllenont  rhagllaw,  “ Am  hynny  byddwch  chwithau 
barod;  canys  yn  yr  awr  ni  thybioch  y daw  Mab  y dyn.”  Mat.  24.  44. 

x Mat.  25, 10.  y Ymgyweirio,  ymbarottoi.  2 Pac£,  crynhoi,  parottoi  i 
yraadael. 


1 2 


102 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


48  Os  nad  eir  i’r  nef  heb  ymwthio, 

Ac  ymdrechu  â thraed  a dwylo/ 

Pa  wedd  y spyda'r13  neb  sy'n  credu 
’R  ânt  i'r  nef  wrth  chwareu  a chysgu  ? 

49  Cyn  cael  cynglwyst c rhaid  ymdrechu, 
Cyn  cael  cyflog,  rhaid  gwas'naethu  ; 

Cyn  cael  nefoedd_,  mae’n  rhaid  byw, 
Yma’n  gynta'  wrth  ’wyllys  Duw.d 

50  Ni  rŷ  Crist  i neb  ei  goron, 

Ond  ymladdo  â’i  elynion  ; e 
Ni  rŷ  i neb  o’r  geiniog  fechan, 

Ond  y wreithio  dro'n  y winllan/ 

51  Ni  thal  d’wedyd,  Arglwydd,  Arglwydd/ 
Ni  cheir  nef  am  eiriau  maswedd ; h 

Yn  Gristhiogaidd  f ’orfydd  by  w, 

Cyn  ’tifedder  teyrnas  Duw. 

52  O herwydd  hyn  ’rwy  yn  cynghori 
Pawb  a garo’r  nef  o ddifri’, 

Fyw'n  Grist'nogaidd  ac  yn  buwr/ 

Felly  cânt  hwy’r  nef  yn  suwrJ 

53  Os  daw  gofyn  pwy  a’i  cânt,k 
Bugail  sydd  yn  fawr  ei  chwant 
Rhwystro'r  defaid,  ym  mhob  twll,1 
Ar  eu  pennau  fyn’d  i'r  pwll. 


XXII.— CYNGHOR  I WR  IEUANGC. 

1 F’anwyl  blentyn,  ce's  dy  lytliyr 
Serchog,  sanctaidd,  llawn  o synwyr, 

Sy'n  dymuno  cynghor  ífyddlon, 

Fth  gyfrwyddo  i fyw  feì  Cristion. 

2 Argoel  gras  yw'th  wefd  cyn  i’anged, 

Mor  fawr  dy  chwant,  mor  brudd  a dy  syched, 

I ’nabod  Duw,  i ddysgu’r  ’Sgrythyr, 

I ddoíì’r  cnawd  a nwyfiantb  natur. 

» **  Nes  dyffygio.” — Ysgrif  T.  W.  b Speed , llwyddo.  c Cyngwystl, 
wager,  gwobr.  1 Cor.  9.  24.  d Mat.  7.  21.  c Dat.  2.  10.  a 3.  11,  12. 
f Mat.  20,  8,  9.  e Mat.  7.  21.  h “ Masswydd.”— S.  Hughes.  ‘ Pure , 
pur.  J Sure , sicr.  k Canodd,  1 “ Ym  mhob  dull.” — S.  Hughes. 
a Difrifol.  b Drwg  chwant. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


103 


3 I gyflawni  dy  ddymuniad,, 

Derbyn  hyn  o gynghor  difrad, 

I gyf’rwyddo  dy  hoil  fuchedd, 

O’th  faboliaeth  hyd  dy  ddiwedd. 

4 Yn  dy  i'engctid,  f’enaid  cofia  c 
Wir  was’naethu  Duw  goruchab 
Ac  addoli  dy  Greawdwr, 

Cyn  i wendid  waethu'th  gyflwr. 

5 Dechreu  ddysgu,  tr'ech  d yn  blentyn/ 

’Nabod  Duw  a’th  Brynwr  pur-wyn, 

Hoífi  ei  Air,  a chadw  ei  gyfraith, 

Hynny’th  wna  yn  hen-wr  perífaith. 

6 Tempra’thf  lester,  tra  ft/n  newydd, 

A’r  gwin  gwyn  o dduwiol  grefydd ; 

Fe  arogla  hyd  dy  ddiwedd, 

A gwynt  peraidd  dy  lân  fuchedd. 

7 Planna’n  gynnar  yn  dy  galon 

Had  })ob  gras  a'th  wnel  yn  Gristion,, 

Rhag  i'r  gelyn  blannu’r  efrau, 

Eisiau  ei  hau  â had  rhinweddau. 

8 Cais  flodeuo  yn  dra  chynnar, 

Gyda’r  spring,8  fel  almondh  hygar  ; 

Y pren  na  ddycco  flodau'r  gwanwyn, 

TrwyT  cynhauaf  fe  fydd  difwyn. 

9 Mae  Duw’n  gofyn,  gan  ei  dylwyth, 

0 flaen  pob  peth  gael  y blaen-ífrwyth/ 

Ac  ni  íynn  y Duw  goruchaf, 

Gan  ei  blant,  na’r  ail  naT  olaf. 

10  Rho,  gan  hynny,  flaen  dy  gryfdwr 

1 was'naethu  dy  Greawdwr,, 

Ac  na  ddyro,  tra’chj  yn  blentyn, 

Flaen-lFrwyth  d’oes  'wasnaethuT  gelyn. 

11  Drwg  it  roddiT  gwin  i Satan, 

A rhoi  i Grist  y gwaddod  aflan ; 

Rhoi  dy  nerth  i blesioT  k drygwr, 

A rhoi’th  wendid  iTh  Greawdwr. 

c Preg.  12.  1.  d Tra  fyddech.  e Diar  22.  6.  f Temper , tymheru, 
s Spring , Gwanwyn.  h pren  Almon.  » Exod.  22,  29.  J Tra  fyddych, 
k Please,  boddloni,  rhyngu  bodd. 


104 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


12  Melldigedig  yw’r  dyn  ynfyd, 

A ro  i’r  gelyn  rym  ei  fy  wyd, 

Ac  na  rotho  1 * * i’w  Brynwr  diddig 
Ond  yr  henaint  gwan  methedig. 

13  Gochel  arfer  ddrwg  yn  blentyn, 

Arfer  ddrwg  a’th  ’nurdda’n  'sgymmun, 
Ac  a drŷ  yn  ail  naturiaeth, 

Nes  yr  elech  beunydd  waeth-waeth. 

14  Os  arferi  bechu  yn  blentyn, 

A dibrisio  Duw  yn  llengcyn, 

Yn  hen,  nid  haws  it*  wella  hyn 
Nag  i*r  Moerys  m fy n'd  yn  wyn. 

15  Rho  gan  hynny  gorph  ac  yspryd, 

Yn  dy  i’engctid,  yn  dra  hyfryd, 

I was'naethu  dy  Greawdwr, 

Ac  i ymladd  â’th  wrth’nebwr. 

16  Megis  Daniel,  tr’ech  yn  blentyn,, 
Gwrthod  win  n a chwrw  melyn, 

Ac  na  ro  dy  fryd  ar  foethau,0 
Ond  ar  ’riabod  Duw  a’i  ddeddfau. 

17  Dysg  fel  Samuel,  tr’ech  yn  fachgen, 
Sefyll  o flaen  Duw  yn  llawen,p 

Ac  ymwrando  â Gair  y bywyd, 

Beth  y ddyweto’r  Arglwydd  wrthyd. 

18  Fel  Josias,  yn  llangc  bychan, 

Rhodia’n  union,  o wyth  allan,q 
A rho'th  fryd  ar  gadw’r  gyfraith, 

Ofni  Duw,  a byw  yn  berffaith. 

19  Dysg  y 'Sgrythyr  lân  o’th  febyd, 

Megis  Timoth’/  yn  dra  pherffid  ; s 
Honno’th  wna  yn  ddoeth  anianol, 

Yn  Grist’nogaidd,  ac  yn  dduwiol. 

20  Dos  fel  Crist  bob  Sul  i’r  eglwys/ 
Gyda’th  dad  a’th  fam  a’th  fagwys, 

Ac  o ddeuddeg  oedran,  f ’enaid, 
Dechreu  ’mddiddan  â’r  Doctoriaid.u 


1 Roddo.  m Moors,  dynion  duon.  Jer.  13.  23.  n Dan.  1.  8.  ° Dan- 

teithion,  p 1 Sam.  3. 1,  &c.  <i2  Bren.  22.  1,2.  r Timotheus.  2 Tim. 

3.  15.  8 Perfect , perffaith.  <■  Luc  4. 16.  u Luc  2.  46. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


105 


21  Gwranilo’r  ’Fengyl,  gwrando’r  gyfraith^ 

Dysg  bob  un  o’r  ddau  yn  berffaith, 

A chais  fy w yn  gynnil,  gynnil_, 

Yn  ol  cyfraith  Duw  a’i  ’Fengyl. 

22  Mewn  tywyllwch  ’rwyt  ti'n  rhodio, 

Cymmer  lantern  Duw  i’th  oleuo ; 

Heb  oleuni’r  ’Sgrythyr  hyfryd, 

Nid  eir  byth  i dir  y bywyd. 

23  Er  bod  Duw’n  y nefoedd  ucha’, 

Mae’n  ei  Air  â thi'n  chwedleua/ 

Ac  yn  dangos  ei  holl  ’wyllys, 

Yn  y ’Sgrythyr  i ti’n  hyspys. 

24  Edrych  dithau  yn  y ’Sgrythyr, 

Beth  y fynn  Duw  i ti  wneuthur ; 

Gwna  beth  bynnag  fo’n  orchymmyn., 

Ac  na  fedlaw  fo  e’n  w’rafun.x 

25  Gochel  dorri’r  pyngciau  lleiaf, 

O holl  gyfraith  Duw  goruchaf ; 

Y mae’r  lleia’n  haeddu  angau, 

Melldith  Duw,  a didrangc  y boenau.K 

26  Fe  fynn  Duw/y  Barnwr  cyfion, 

Am  bob  pechod  a wna  dynion, 

Naill  ai  angau’r  a dyn  a becho, 

Neu  angau  Crist  yn  daliad  drosto.  * 

27  Ac  lle  pechaist  fil  o weithiau, 

Yri  erbyn  Duw,  nes  haeddu  angau, 

Edifara  am  bob  pechod,b 
A chais  bardwn  gan  y Drindod. 

28  Adde’th  bechod  ger  bron  Duw/ 

Fawr  a bychan  o bob  rhyw, 

Ac  ymofidia  am  dy  wegi, 

Nes  maddeuo’r  Arglwydd  iti. 

29  Edifara  am  dy  wendid, 

A’th  holl  nwyfiant  d yn  dy  i’engctid  ; 

Oni  wyli’r  dw’r  yn  heli, 

Duw  a’th  farna  am  y rhei'ny.e 

v Ymdiiddan.  w Meâdle,  ymyrraeth,  gwneuthur.  x Gwahardd.  y Di- 
ddiwedd.  z Rhuf.  6.  23.  Deut.  28.  15.  Ezec.  18.  4.  a Damnedigaeth.— • 
S.  Hughes.  b Act.  3.  19.  c Diar  28.  13.  d Trythyllwch,  anlladrwydd. 

® Luc  13.  3. 


106 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


30  Ni  cha’dd  Ephraim  nes  c’wilyddio/ 

Ni  cha’dd  Dafydd  nes  och’neidio/ 
Faddeu  nwyíiant  ie’ngctid  iddyn* ; 

Nis  cei  dithau  nes  eu  canlyn. 

31  Gochel  oedi  hyd  y foru, 

Rhag  it'  farw  heno  wrth  gysgu, 

Ac  i’r  angau  glas  dy  lusgo 

I'r  farn  yn  llangc,  cyn  ymgyweirio.h 

32  Mae  yn  uffern  fìl  o filoedd 

0 wyr  ieuaingc,  a bwrpasodd1 
Yn  eu  henaint  brudd  ’difaru, 

Heb  gael  arfod j wneuthur  felly. 

33  Edifara’n  awr,  gan  hynny, 

Ni  wyddys  pwy  a fydd  y foru : 
Cymmer  barchell  tra  cynnyger, 

Rhag  nas  caffech  pan  y ceisier.k 

34  Ac  lle’r  wyt  ti’n  pechu  beunydd, 
Edifara  bob  diwedydd,1 

Rhag  i’r  dw’r  sy’n  sio’n  m ’sgeler, 
Eisiau  ei  blwmpio  n soddi’r  llester. 

35  Gwedi  gwir  'difaru  unwaith, 

Gochel  ’nurddo'th  draed  yr  eilwaith ; 
Na  thro  fel  yr  hwch  i*r  dommen, 

Rhag  it’  fwytta’th  hwd  ° drachefen.p 

36  Ond  cais  ddilyn  buchedd  newydd, 
Trwy  sancteiddrwydd  a gwir  grefydd,q 
A chall  dreulio’th  einioes  fechan, 
Mewn  duwiolder  prudd  ac  ofan. 

37  Dod  dasg  arnat  nos  a boreu, 

Foli  Duw  ar  ben  dy  liniau ; 

Nâ'd  i ddiwrnod  fyned  drosod 
Heb  addoli’r  sanctaidd  Drindod/ 

38  Ac  i'th  helpu  fyn’d  yn  dduwiol 

1 orchfygu  nwyfiant  cnawdol. 


f Jer.  31.  19,  20.  e Psalm  32.  5.  t Ymbarottoi.  1 Furpose,  bwr- 
iadu.  j Hamdden,  cyfleusdra.  k Hen  ddiareb,  yn  cynghori  gwneuthur 
y defnydd  goreu  o bob  cyfle.  1 Hwyr,  diwedd  y dydd.  m Swnio  wrtli 
ddyfod  i mewn.  n Pump , dihyspyddu  â sugnedydd.  0 Chwydiad. 

p 2 Petr  2.22.  * Eph.  4.  22—24.  1 Petr  1.  14,  15,  18.  * Psalm  55. 17. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


107 


Cymmer  gy^raith  Duw  i'th  ddysgu, 

A%i  Lân  Yspryd  i*th  gyfnerthu.8 

39  Cyfraith  Duw  sydd  daran  rymus, 

I droi'r  enaid  cyfeiliornus, 

Ac  i roddi  dysg  a deall 

I’r  rhai  ieuangc,  annoeth,  anghall.1 

40  Gwna  beth  archo’r  gyfraith  iti, 
Gwrando’r  cynghor  mae’n  ei  roddi ; 

Os  diìyni'r  gyfraith  gyfion, 

Hi'th  wnan  ddoethach  na’th  athrawon.u 

41  Cadw  afael  sicr  ynddi, 

Plyg  dy  warr,  ymostwng  iddi ; 

Hi  rydd  ras,  a pharch,  a phower ; v 
O’i  chadw  hi  mae  gwobor  lawer.w 

42  Os  arferi  fy  w yn  berffaith, 

’N  awr  yn  llangc,  yn  ol  y gyfraith, 

Fe  fydd  hawdd,  trwy  fawr  lawenydd, 
It’  fyw’n  sanctaidd  yn  dragywydd. 

43  Anrhydedda  Dduw  dy  dadau, 

Duw  a'th  anrhydedda  dithau  ; x 
Os  dirmygi  ei  was’naethu, 

Fe  ddirmyga  dy  ddiwallu. 

44  Os  gwas'naethi  Dduw  yn  blentyn, 
Duw’th  was’nattha  dithau'n  hen-ddyn, 
Ac  a bair  i’r  bn  in  dy  borthi/ 

Cyn  bo  arnad  fawr  galedi. 

45  Ni’th  ddanfonwyd  i'r  byd  yma, 

I was’naethu’r  byd  na’r  bola; 

Ond  i was’naethu  Duw  yn  weddaidd/ 
Fel  y gwna’r  angylion  sanctaidd. 

46  Pan  y codech  gynta’  o’th  wely,a 
Cofia  Dduw,  cwymp  i'w  was’naethu, 

Ac  na  ddos  o’th  'stafell  allan, 

Nes  ei  'ddoli  â pharch  ac  ofan.b 


9 Psalm  19  7,  8.  Rhuf.  8.  13, 14.  t psaim  119.  9.  « Psalm  119.  99. 

Power , gallu,  w Psalm  19.  11.  x 1 Sam.  2.  30.  J 1 Bren.  17. 6 . 
Esay  43.  7.  a Psalm  139.  18.  * Ofn. 


108 


Y SEREN  FOREU.,  NEU 


47  Er  maint  a fo  dy  fusnesson,c 
A'th  glamwri/  a’th  orchwylion, 

Na  ddod  law  ar  un  o'r  rheitiaf, 

Nes  addoli  Duw  yn  gyntaf. 

48  Ni  bydd  llwyddiant,  ni  bydd  llonydd, 

Ni  bydd  conffordde  na  llawenydd, 

Lle  bo  trafferth  o bob  rhy  w, 

Heb  ddim  pris  am  foli  Duw,f 

49  Er  bod  busness  fawr  gan  Ddaniel, 

Yn  y cwrt  s dan  frenhin  Babel,u 
Tair  gwaith  beunydd  y gweddiai/ 

Yn  ei  'stafell  ar  ei  liniau. 

50  Pan  yr  elech  o’r  drws  allan, 

At  un  gorchwyl,  fawr  na  bychan, 

Cais  gan  Dduw  dy  brudd  fendithio, 

A rhoi  rhad  ar  waith  dy  ddwylo. 

51  Fel  y llwyddodd  Duw  orchwylion 
Josephj  gynt,  a Daniel  dirion,k 
Felly  llwydda  d’orchwyl  dithau, 

Os  gwedd’ii  arno'n  ddiau. 

52  P’le  bynnag  b’ech,1  beth  bynnag  wnelech, 

Ai  da,  ai  drwg,  y man  y mynnech, 

Duw  ’mhob  man  sy'n  disgwylm  arnad, 

Gochel  bechu  yng  ngŵydd  ei  lygad.n 

53  Gwna  i eraill  bob  daioni 

Y ddymunid  wneuthur  iti ; 0 
Na  ro  i eraill  waeth  mesurau 
Nag  a fynnit  roi  i tithau. 

54  Na  wna  weithred,  er  dy  gyffro, 

Na  bo  Duw  yn  warantp  iddo, 

Ac  na  allech  yn  ddi-wawd, 

Gyfri'  am  dano  ar  ddydd  brawd.q 

55  Gwna’r  Duw  byw  yn  wir  Dduw  iti, 

Ac  yn  garcus  r caîs  ei  'ddoli ; 

Galw  arno,  a molianna, 

Felly’n  wastad  fe’th  ddiwalla. 

c Businesses,  negesau.  d Clamour , trwst,  terfysg.  e Comfort,  cysur, 
f Jer.  10.  25.  s Court,  llys.  h Babilon.  * Dan.  6.  10.  j Gen.  39.  3. 
k Dan.  6.  3.  1 Y byddech.  m Edrych,  sylwi.  n Psalm  139.  7.  0 Mat. 

7.  12.  p Awdurdod,  cefnogrwydd.  s Barn.  r Careful,  gofalus. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


109 


56  Gochel  gym’ryd  ar  un  amser 
EnwY  Arglwydd  mawr  yn  ofer, 

Can’s  nid  gwirion  gantho  hwnnw 
Gam-arfero  ei  sanctaidd  enw.s 

57  Treulia’r  Sabboth  oll  yn  llwyr, 

Mewn  sancteiddrwydd,  fore  a hwyr^ 

Ac  na  ddyro  ran  na  chyfran 

O ddydd  Duw  i blesio  Satan. 

58  Anrhydedda  dy  rieni, 

Parcha,  llonna,  swccra’r  rhei’ny  ; 

Felly’r  estyn  Duw  dy  ddyddiau, 

Ac  a barcha  d'eppil  dithau.v 

59  Gochel  gydsram  v dicralonni, 

Na  rhoi  ammnarch  i’th  rieni ; 

Odid  gweled  diwedd  dedwydd 

I'r  ferch  falch/  na’r  mab  anufudd. x 

50  Gochel  rhag  godineb  ffiaidd, 

Cadw'th  gorph  yn  llester  sanctaidd/ 

Ac  na  wna,  er  golud  Rhufain, 

Aelod  Crist  yn  aelod  puttain.z 

61  Gorwedd  gyda’th  wraig  dy  hun, 

Na  chais  arall  wrtli  dy  wŷn, 

Ac  a chydgam  wneuthur  temel 
Yspryd  Duw  a yn  wâl  i’r  cythraul. 

62  Er  mwyn  Iesu,  gochel  feddwdod,b 
Gwaeth  y w hwn  nag  unrhyw  bechod ; 

Mae’n  troi  dyn  i gyflwr  cythraul, 

Ugain  gwaeth  nag  un  anifail. 

63  Câr  â’th  galon  bob  rhyw  ddyn, 

Fel  y carech  di  dy  hun ; c 

Ac  na  wna  i un  dyn  niwed, 

Ar  air,  meddwl,  nac  ar  weithred. 

64  Gwna  i bob  dyn  oreu  ag  ellech/ 

Gwna  yn  flyddlon  V hyn  a wnelech ; 

Ond  na  chydgam,  er  mwyn  un-dyn, 

Wneuthur  dim  fo  Duw  yn  w’rafun. 

• Exod.  20.  7.  * Exod.  20.  8.  u Exod.  20.  12.  v Cynnyg,  rhyfygu. 

w Diar.  16.  18.  * Diar.  30.  17.  y 1 Thes.  4.  3,  4.  z 1 Cor.  6.  15. 

» l Cor.  6.  19.  b Esay  28.  1,  7,  8.  Diar.  23.  29.  « Mat,  22,  39. 

* Gai.  6.  10. 

K 


110 


Y SEREN  FOREÜ,  NE U 


65  Gad  i gyfraith  Duw’th  reoli, 

Ym  mhob  gorchwyl  y fo  iti ; e 
Nid  oes  unrhyw  orchwyl  perffaith, 
Ond  yr  un  sy’n  ol  y gyfraith. 

66  Cofia  f ’enaid  nad  oes  gennyd 
Ddydd  sertennol f ar  dy  fy wyd  ; 
Treulia  bob  dydd  mor  ddi-gamwedd 
A phe  bai  ef  ddydd  dy  ddiwedd.s 


XXIII. — CYNGHOR  I W ASANAETHU  DUW, 

1 Y sawl  y fynno  gael  esmwythder, 
Llwyddiant,  heddwch,  cyfoeth,  cryfder/ 
Parch  a ífyniant  tra  font  byw,b 
Cwympent  i was’naethu  Duw.c 

2 Y neb  y fynno  ddiangc  hefyd 
Ilhag  trallodion  tost  ac  adfyd, 

Nychdod,  niwed,  anhap/  aflwydd, 

Cwypent  i was’naethu’r  Arglwydd.e 

3 Dyled  pob  dyn,  tra  fo  byw, 

Ydy  w prudd  was'naethu  Duw, 

Trwy  lwyr  gadw  ei  orch'mynion, 

Ar  bob  pryd,  o ’wyllys  calon.f 

4 Rheita’  gorchwyl/  penna’  gweithred, 

Mwya’  ei  ennill,11  goreu  ei  warged/ 

Siwra’ j ei  wobor,k  tr’o 1 dyn  by w, 

Ydyw  pruddm  was’naethu  Duw. 

5 Dyma'r  unig  waith  a bwyntiwyd/ 

I ni  wneuthur,  pan  ein  crewyd ; 0 


• Deut.  5.  32.  Certain,  eicr.  e Yn  Argraphiad  Stephen  HugheSj, 
'ychwanegir  ypennillhwn: — 

“ Cofia’r  nos  dy  waith  y dydd, 

Lle  gwnaethost  gam,  gwna  iawn  yn  brudd  ; 

O digiaist  Dduw,  cais  bardwn  gantho  j 
Os  cefaistras,  rho  foiiant  iddo.’, 

»Psalm34. 10.  I Tim.  4.  8.  Deut.  28.  2.  b Psalm  112.  2.  Esay  58. 

11.  12.  c “ Llwyddiant  daearol,  a rhyddliad  rhag  aflwydd  bydol,  a gaiíf  y 

duwiol,  cyn  belled  ag  y bo  hynny  er  daioni  iddynt.” — S.  Hughes.  d Drwg 
ddamwain.  e Lef.  26.  15,  16.  Deut.  28.  15,  16.  { Luc  1.  74,  75.  Preg. 

12.  13.  Deut.  10.  20.  Mat.  4.  10.  e Deut.  10.  12.  Luc  10.  42.  b 1 Tim. 

4.  8.  Deut.  7.  12,  13.  ‘ Gweddill,  elw.  J Surest , sicraf.  k Gwobr. 

i Tra  fyddo,  ra  Difrifol.  n Appoint , gosod,  trefnu.  0 Eph.  2.  10. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


111 


Dyma’r  gwaith  y gorfydd  cyfri> 

Dosta'  p am  dano  q ddydd  ein  didri/ 

BETH  YDYW  GWASANAETHU  DUW. 

1 GwRANDO’r  Gair/  a chadw’r  gyfraith, 
Cadw’r  'Fengyl  yn  ddi-ragrith/ 

Byw  yn  ol  ei  gwir  oleuni/ 

Yw  gwas’naethu  Duw  o ddifri’. 

2 Gvmeuthur  y fo  Duw’n  orchymmyn/ 
Goch’lyd  yr  hyn  fyddo’n  w’rafun/ 

Dilyn  ei  air  tra  fom  byw,x 

Ydyw  gwir  was’naethu  Duw. 

DAU  RYW  O WASANAETH. 

1 Dau  ryw  o wasanaeth  ífyddlon 
Y fynn  Duw  ar  law  pob  Cristion, 

Un  trwy  ffydd  a chrefydd  dduwiol/ 

'Llall  trwy  foes,  a buchedd  rasol.2 

i 

I.  GWASANAETH  CREFYDDAWL. 

1 Yn  grefyddawla  rhaid  ei  was’naethu, 
Trwy  wir  grefydd,  a'i  foliannu, 

Yn  gyhoeddus/  ac  yn  ddirgel, 

Yn  y tŷ,  ac  yn  y demel. 

2 Yn  yr  eglwys  yn  gyhoeddus, 

Ar  bob  Sabboth/  yn  dra  pharchus, 
Gyda’r  dyrfa  ar  ein  gliniau, 

Ag  un  galon  ac  un  genau. 

3 Ar  ddydd  gwaith,  mewn  'stafell  ddirgel  ;d 
Gyda’n  tylwythe  fel  mewn  temel, 

Fore  a hwyr,  trwy  alw  arno,  . 

Gwrando  ei  Air,  a’i  wir  fendithio. 


p Llyramaf,  manylaf.  Mat.  25.  19—30.  Luc  19.  22—24.  1 Cyfyngder. 

1 Iago  1.  19.  Deut.  10.  12,  13.  * Marc  1.  15.  “ 1 Ioan  1.  7.  v Deut. 

28.  1.  w Deut.  29.  25.  * Deut.  27.  10.  y Marc  16.  16.  * Deut.  10. 12. 

a Rhuf.  1G.  9,  13,  b Deut.  16.  16.  Lef.  23.  3.  a 26.  2.  Luc  4.  16. 
Act.  20.  7.  d Mat.  6.  6.  Act.  10.  9.  e Act.  10.  30.  Deut.  6.  7. 
Jos.  24. 15. 


112 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


II.  GWASANAETH  MOESAWL* 

1 Rhaid  gwas’naethu  Duw  yn  foesol, 
Trwy  lân  fuchedd f tra  Christ’nogol/ 
Ym  mhob  man,  ac  ar  bob  achos; 

Hyd  yr  awr  ddiwedda'  o'n  heinio’s.11 

2 Ilhaid  yw  byw  yn  ddiesgeulus, 

Yn  ol  cyfraith  Duw,  a’i  'wyllys  ; * 

Nid  yn  ol  ein  ífansi’n j hunain, 

Os  gwas’naethwn  Dduw  yn  gywrain.k 

3 Rhaid  yw  dilyn  buchedd  ddeddfol., 

Yn  ol  'wyllys  ein  Tad  nefol/ 

A rhyngu’i  fodd,  tra  fom  ni  by  w, 

Os  ceisiwn  wir  was’naethu  Duw. 

4 *Neb  na  was'naetho  Dduw  yn  brudd^ 
Yn  ol  ei  Air,  trwy  fywiol  ffydd^m  . 

Ni  all  hwnnw,  gwnaed  ei  orau,, 

Byth  foddloni  Duw  â’i  foesau.n 


PA  ENNILL  SYDD  O WASANAETHU  DUW. 

1 Parch,0  anrhydedd,  union  olud, 

Gwir  ddyrchafiad,  hir  oes,  iechyd, 
Heddwch,  ffyniant  o bob  rhyw,p 
Y geir  o wir  was’naethu  Duw.q 

2 Dos  lle  mynnech,  doed  r y ddelo, 

Gwnaed  pob  gelyn  waetha’  ag  allo, 

Yn  ddigonol  ti  gei  fyw,s 

Os  ti  a wir  was’naethi  Dduw. 


1 Bywyd,  ymarweddiad.  s Rhuf.  12.  1.  h Luc  1.  74,  75.  » Deut.  5. 

32,  33.  J'  Fancy,  tyb,  dychvmmyg,  mympwy.  k Cywraint,  cyfarwydd, 
medrus.  1 Col.  1.  10.  Mat.  6.  10.  » Heb.  11.  6 Rhuf.14.  23.  « Iago 

1.26.  Esay  58.  3.  ° Yn  argraphiad  S.  Hughes,  a’r  argraphiadau  cyflf- 

redin,  cyfleir  y pedwar  pennill  a ganlynant  ar  ddiwedd  y rhan  hon  o’r  Gân. 
p Deut.  28.  2.  i “ Er  y dichon  y duwiol  fod  mewn  tlodi,  newyn,  noethni, 
a thrallodion,  fel  Job  ac  eraill  j etto,  gyda’r  prophwyd  Habacuc,  pe  na  bydd- 
ai  eidion  yn  y beudy,  na  dafad  yn  y gorlan,  ac  i’r  olew-wydd  ballu,  hwy  a 
ymddiriedent  yn  yr  Arglwydd,  ac  a fyddent  liyfryd  yn  Nnw  eu  hiechydwr- 
iaeth,  yr  hyn  yw  y gwir  olud  a’r  gwir  foddlonrwydd.” — R.  Tomas.  “Y 
mae  weithiau  y drwg,  yn  y byd  hwn,  yn  anrliydeddus  ac  yn  gyfoethog,  megis 
Nebuchodonosor  a Deifes,  fel  na  ddichon  un  dyn  gasglu,  oddiwrth  ei  lwydd- 
iant  neu  aflwyddiant  bydol,  pa  un  ai  dyn  da  ai  dyu  drwg  ydywefe,*,~ -S, 
Hughes.  1 Deued.  • Lef.  26.  5, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


113 


3 Yn  y dref,  ac  yn  y wlad/ 

Ar  bob  gorchwyl  ti  gei  rad, 

A gwir  lwyddiant  ar  y feddi,u 
Os  yr  Arglwydd  a was'naethi. 

4 Bydd  dy  faesydd,  bydd  dy  winllan, 

Bydd  dy  letty,  bydd  dy  gorlan, 

Yn  dra  ífrwythlon,  heb  ddim  aflwydd/ 

Os  ti  wir  was'naethi’r  Arglwydd. 

5 Duw  y fynn  i bob  rhyw  Gristion, 

Ei  was’naethu  â'i  holl  galon, 

A’i  holl  enaid,  â'i  holl  feddwl/ 

A’i  aelodau  oll x a chwbwl. 

6 Rho  dy  gorph^  yn  aberth  by wiol, 

I was'naethu  dy  Dad  nefol ; 

A rho  d’anwyl  enaid  hefyd 
I'w  addoli  ef  yn  hyfryd. 

7 Crist  a brynodd  gorph  ac  enaid., 

Ar  y groes  â’i  waed  bendigaid ; 

Mae  e’n  disgwyl  cael  ei  ’ddoli 
Gennym  ym  mhob  un  o’r  rhei’ny.2 

8 Ni  fynn  Duw^  ein  Tad  galluog, 

Un  gwasanaeth  dau-hannerog ; a 
Ond  fe  fynn  ei  'ddoli’n  hyfryd, 

Gan  bob  gwas,  â'r  corph  a'r  yspryd* 

9 Yspryd  ydyw  Tad  tyugaredd, 

Ac  mewn  yspryd  a gwirionedd 
Y mae*n  gofyn  ei  addoli,5 

O’r  tu  mewn,  â chalon  c wisgi. 

10  Ofer  rhedeg  dros  baderau,d 
O’r  tu  faes,  â geiriau’r  genau, 

Oni  bydd  y galon  hefyd 
Yn  gwedd'io  yn  yr  yspryd. 

* Deut.  28.  3.  u Deut.  28. 12.  v Deut.  7. 13.  a 11.  13—15.  * Mat  22.  37. 
s Rhuf.  6. 19.  y Rhuf.  12.  1.  * 1 Cor.  6.  20.  a Hannerog,  un  rhan  o ddwy. 
b Ioan  4.  24.  c Diar.  23.  26.  Mat.  15.  8.  d Adrodd  nifer  pennodol  o 
weddiau,  yn  ol  yr  arferiad  Pabaidd.  Gosodid  gleiniau,  neu  ddarnau  crynion 
o goed,  esgyrn,  neu  wydr,  a tbyllau  trwyddynt,  ar  linyn  ; ac  ar  ddiwedd  pob 
gweddi,  symmudid  un  o’r  gleiniau  o un  pen  i’r  llinyn  i’r  llall,  er  rawyn  cadw 
y cyfrif  yn  gywir.  O herwydd  bod  y Pader,  neu  weddi  yr  Arglwydd,  yn  cael 
ei  hadrodd  yn  aml,  galwai  y Cymry  y llinynnau  gleiniawg  liyn  yn  Baderau, 
a'r  Seison  a’u  galwent,  “ Bead-strings,”  a “ Rosaries .” 

K 2 


1.14 


Y SEREN  FOREU,  NEÜ 


11  Nid  oes  man  ar  gorph  un  Cristion, 

Tu  fewn,  tu  faes,  yn  oed  y galon, 

Na  fynn  Duw  ei  lwyr  gyssegru, 

Oll  a chwbwl,  i’w  was’naethu. 

12  Er  bod  Satan  weithiau’n  foddlon 
Cym’ryd  gennym  ran  o'r  galon, 

Ni  fynn  Crist  na  phen  na  sowdwl/ 

Oni  cheiíf  ef  oll  a chwbwl/ 

13  Rho  dy  enaid  i'w  fendithio/ 

Ac  i orfoleddu  ynddo ; 

Rho  dy  yspryd  i gydnabod 
Faint  o bethau  wnaeth  ef  erddod.h 

14  Rho  dy  fryd  ar  bethau  nefol/ 

Ac  na  sercha  ddim  daearol ; 

Meddwl  am  y wlad  y gorfydd 
Aros  ynddi  yn  dragywydd. 

15  Rho  dy  gorph,j  a’th  holl  aelodau^ 

Fawr  a bychain,  yn  eu  graddau, 

Bob  yr  un,  mewn  gweddaidd  gyflwr, 

I washiaethu  dy  Greawdwr. 

16  Rho  dy  galon  i’w  wir  garu, 

Yn  ddi-ragrith,  a’i  was’naethu, 

Ac  i lynu'n  ddyfal  wrtho,1 
Gan  roi  llwyr  ymddiried  yntho. 

17  Rho  dy  dafod  i’w  glodfori  m 
Ddydd  a nos,  a’r  eitha*  o’th  allu, 

Ac  i ddatgan  ei  ddaioni 

Ym  mhob  tyrfa  delech  iddi.n 

18  Rho  dy  lygaid  i attendio,0 
Ac  i ddyfal  ddisgwyl  arno,p 
Ac  i edrych q tua'r  mynydd, 

O’r  lle  daw  dy  holl  lawenydd/ 

19  Rho  dy  glust  i wrando’n  barchus 
Ar  ei  Air,  ei  arch,  a’i  ’wyllys/ 

Ac  i dderbyn  yn  ddi-sigyl 
Addewidion  yr  Efengyl. 

« Sawdl.  f Mat.  22.  3 7.  s Psalm  103.  1,  2.  h Erot,  trosot.  » Col. 
3.  2.  i Rliuf.  12.  1.  k Rhuf.  6.  19.  l Act.  11.  33.  ® Psalm  51.  14> 

15.  n Psalm  40.  10.  ° Attend,  dal  sylw.  p Psalm  123,  1,  2.  <i  “Gan 

eu  dyrcha  (dyrchafu.)”— -S,  Hughes.  r Psalm  121.  1,  2,  6 Iago  1. 19. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


115 


20  Rho  dy  ddwylo  yn  awyddus 

I  bob  gweithred  sydd  ddaionus  ; 1 
A chyfranna  ei  fendithion, 

Wrth  eu  rhaid,  i’th  frodyr  tlodion.u 

21  Rho  dy  liniau  i’w  addoli, 

Ac  i 'mostwng  iddo  o ddifri’/ 

Gan  roi  parch  ac  ofan  w iddo, 

Pa  le  bynnag  galwech  arno. 

22  Rho  dy  draed  i droedio’i  lwybrau/ 

Ac  i rodio’n  ífordd  ei  ddeddfau, 

Ac  i dramwy  yn  Grist’nogaidd 

I’w  lys  a'i  demel  barchus  sanctaidd.y 

23  Rho  dy  enaid,  rho  dy  yspryd, 

Rho  dy  gorph,  a’th  galon  hefyd, 

A phob  peth  ag  y sydd  ynnod, 

Ddydd  a nos,  i foli'r  Drindod.2 

RHESYMAU  I’N  CYNHYRFÜ  I FOLI  DUW. 

1 Duw  a'th  wnaeth  yn  ddyn  deallus, 

Ar  ei  lun  ei  hun  yn  weddus/ 

’R  wyt  ti’n  rhwym  i’w  ’ddoli’n  ffyddlon, 

Am  dy  wneuthur  felly’n  Gristion. 

2 Crist  a’th  brynodd  o law  Satan, 

A’i  wir  waed,  ac  nid  âg  arian ; b 
Am  i Grist  mor  ddrud  dy  brynu, 

’R  wyt  ti'n  rhwym  i’w  brudd  addoli. 

3 Duw  a’th  borthodd  yn  ddigonol, 

O'r  groth  hyd  yr  awr  bresennol ; 

Am  dy  borthiant,  os  ystyri, 

’R  wyt  ti’n  gaeth  i’w  wir  was’naethu.c 

4 Ti  addefaist,  yn  dy  fedydd, 

Wir  was’naethu  Crist  yn  ufudd  ; d 
Oni  was’naethi  Dduw  fel  Cristion, 

*R  wyt  ti  wedi  tyngu  'nudon. 

t Col.  1.  10.  u Deut.  15.  11.  Epb.  4.  28.  T Psalm  95.  6.  w Ofn 
* Preg.  5.  1.  y “ Idd  i lys  a’i  demel  salîctaidd.,,— S.  Hughes.  2 Joô.  22.  5. 
a Gen,  1.  27.  b 1 Petr  l.  1S,  19.  c Psalm  103.  5.  d A gedwi  dithau 
gan  hynny  yn  ufudd  lân  Ewyilys  Duw  a’i  Orcliymmynion,  gan  rodio  yn  yr 
unrhyw  lioll  ddyddiau  dy  fywyd?  Atteb . Gwnaf.’*  — Gweinidogaeth 
Bbdydd. 


116 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


5 Duw  a wnaeth  i bob  creadur, 

Dan  y nef,  d’was’naethu’n  brysur ; e 
’R  wyt  ti’n  gaeth  ar  ben  dy  liniau, 
Am  y rhai’n  i’w  was'naethu  yntau. 

6 Duw  a wnaeth  i’r  byd  gweledig 
Brudd  was’naethu  dyn  yn  ystig/ 
Fel  y gallai  dyn  a’i  ryw, 

Yntau'n  brudd  was'naethu  Duw. 

7 Y dyn  anghofio  was’naethu  Duw, 
Yn  ei  radd^  tra  fyddo  byw, 

Mae’n  anghofio’r  weithred  fwya’, 
Bwyntiodd  g Duw  i wneuthur  yma. 

8 Nefoedd,  daear,  dw’r,  angylion, 
Adar,  pysgod,  bwystfil’  gwylltion, 
Ac  ymlusgiaid  o bob  rhyw, 

Sy'n  eu  gradd  yn  moli  Duw.h 

9 Nid  oes  un  o’r  holl  greaduriaid, 
Gwyllt,  na  dof,  na  dwl,  na  diriaid,1 
Heb  was’naethu  Duw  trwy  fawl, 
Ond  yn  unig  dyn  a diawl. 

10  C’wilydd,  gw’radwydd,  maes  o fesu: 
Ydyw  gweled  pob  creadur 

Yn  gwas’naethu  Duw  yn  ífyddlon, 
A’i  ddibrisio  gan  blant  dynion. 

11  Pa  wedd  y cyfyd  dyn  ei  ben, 

Pan  dd’wetto  Crist  o’i  orsedd  wen, 
Nad  oes  neb  yn  ei  was’naethu 
Waeth  na’r  dyn  y fu  e’n  brynu  ? 

12  Mae  mwy  dyled  ar  bob  Cristion 
Lwyr  was’naethu  Duw  yn  ífyddlon, 
Nag  y sydd  ar  un  creadur 

Ac  y wnaeth  Duw  dan  yr  awyr. 

13  Nid  â i uíFern  un  creadur, 

Gyd  â’r  diawl,  i’r  poen  di-fesur, 
Onid  dynion  gwaetha’u  rhyw, 
Eisiau  gwir  was’naethu  Duw. 

e Gen.  1.  26.  * Diwyd.  s dppoint,  gosod,  trefnu. 

1 Creulon,  rheibus. 


k Fsalm  148. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


117 


14  Rhag  i tithau  fyn’d  i frwylian,j 
I dân  uífern,  gyd  â Satan, 

Nac  anghofia,  tra  f'ech1"  byw, 

Ym  mhob  man  was'naethu  Duw. 

15  1 Enoch,  am  was'naethu  Duw,m 

Y ga’dd  fyn’d  ìr  nef  yn  fyw, 

Yn  ei  gnawd,  a’i  wir  gorpholaeth, 

Cyn  cael  gweled  dim  marwolaeth.n 

16  Noah,  am  wir  was’naethu’r  Arglwydd, 

Ga’dd  ei  gadw  yn  ddi-dramgwydd, 

Yn  yr  arch,  a’i  dylwyth  hefyd, 

Pan  y boddodd  Duw  yr  holl-fyd.° 

17  Abra’m  y ga’dd  barch  a golud, 

Ffafar  Duw,  ac  Isaac  hefyd  ; 

Holl  wlad  Canaan,  a’i  thai  mawrion, 

Am  was’naethu  Duw  yn  ffyddlon.p 

18  Isaac  yntau,  am  fendithio 
Duw’n  y maesydd  wrth  fyfyrio,q 

Y ga’dd  lafur  ar  ei  ganfed/ 

Gan  yr  Arglwydd  am  ei  weithred. 

19  Joseph  ddiwair,  am  was’naethu 
Duw,  a pheidio  godinebu/ 

Ga’s  ei  dynnu  maes  o’r  dwngiwn,1 
A’i  roi’n  ben  ar  wlad  y Sibsiwn.u 

20  Joshua  rymus  yntau  am  lynu 
Wrth  yr  Arglwydd,  a’i  was’naethu, 

Y ga’dd  ennill  brenhiniaethau, 

A phob  tir  a gwlad  y gerddai/ 

21  Hen  Elias  ga’dd  ei  borthi, 

Gan  y cigfrain,  yn  ei  d’lodi/ 

i Broil , crasu,  llosgi.  * Fyddech.  1 Yma,  yn  Argraphiad  S.  Hughes, 

dechreuir  Rhan  arall  o’r  Gân,  dan  yr  enw  “ Siamplau  o wir  Wasanaethwyr 
Duw,  a’u  Gwobrwy.”  m “ Er  nad  oes  neb  yn  haeddu  trugaredd,  ymwared, 
a bywyd  tragywyddol,  am  eu  gwasanaeth,  (fel  y mae  yr  Awdwr  yn  dywedyd 
ronyn  yn  y blaen,  ac  mewn  amrywleoedd  eraill,)  waith  bod  eu  gweithredoedd 
goreu  yn  ammherffaith  ; etto  y mae’r  sawl  sydd  yn  gwasanaethu  Duw  ar  y 
ffòrdd  i gael  hynny  oll,  o herwydd  bod  Duw,  o’i  gariad  a’i  ras  ei  hun,  er 
mwyn  Crist,  wedi  addaw  gwneuthur  hynny  iddynt.  Phil.  3.  9,  12.  Luc  17. 
10.  Rhuf.  6.  23.  Eph.  2.  9 — 11.” — S.  Hughes.  a Gen.  5.  24.  0 Gen.  7. 

23.  p Gen.  15.  18.  <1  Gen.  24.  63.  «■  Gen.  26.  12.  • Gen.  39.  9. 

1 Dtingeon , daeardy.  Gen.  41. 14.  u Egyptians , Aiphtiaid.  Gen.  41.  41. 

v Jos.  24.  15—18.  w 1 Breu.  17.  4,  6, 


118 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


A'i  ddwyn  i’r  nef  mewn  cerbyd  tanllyd/ 

Am  was’naethu  Duw’n  ei  fywyd. 

22  Shadrach,  Mesach,  Abednego, 

Am  was’naethu  Duw,  a'i  gofio/ 

A waredwyd,  yn  dra  hyfryd, 

O’r  tân  poeth,  a'r  fFwrnes  danllyd.2 

23  Daniel,  am  was’naethu’n  ufudd 
Dduw’n  ei  'stafell  dair-gwaith  beunydd/ 

Y ga’dd  ddiangc  rhag  y llewod, 

A’i  waredu  maes  o drallod/ 

24  Pwy  erioed  a wnaeth  wasanaeth 

I'r  gwir  Dduw,  heb  wobor  helaeth  ? c 
Pwy  a dannodd  ei  ogoniant, 

Na  cha'dd  ganddo  barch  a ífyniant  ? 

25  Ni  agorodd  un  dyn  etto 
Ddrws  ei  demel  heb  ei  wobro/ 

Ac  ni  'nynnodd  un  ofFeiriad 
Dân  yr  allor,  heb  iawn  daliad.e 

26  Ni  rŷ  un-dyn  byth  gwppanaid, 

Er  ei  fwyn,  o ddw’r  ìr  gweiniaid/ 

Ag  na  chaiff  ei  wobor  gantho, 

Ar  ei  ganfed,  medd  Saint  Matho.8 

27  Goreu  meistr  i'w  was’naethu, 

Mwya'i  barch,  yw’r  Arglwydd  Iesu, 

Goreu'n  talu  taliad  fFyddlon, 

Am  wasanaeth,  i’w  holl  weision. 

28  Meistr  grasol,,  meistr  grymus, 

Meistr  rhial/  gogoneddus, 

Meistr  y wna  ei  holl  weision 
Yn  ofFeiriaid  a thyw'sogion.1 

29  Meistr  y wna  iddynt  eiste’ 

Yn  y nefoedd  mewn  cadeiriau, 

Mewn  esmwythder  a dedwyddwch, 

Mawr  ogoniant,  a rhialtwch.j 

x 2 Bren.  2.  11.  4‘  A’i  ddwyn  i’r  nef  mewn  coits  danllyd.’’ — S.  Hughes. 
y Dan.  3.  16, 17»  2 Dan.  3.  26.  a Dan.  6.  10.  b Dan.  6.  25.  c Deut. 

28.  2,  &c.  d Gwobrwyo.  8 Mal.  1.  10.  f Mat.  10.  42.  e Sant 
Matthew,  pen.  19.  29.  h Royal , brenhinol,  * Dat.  1,6,  i Royalty , 

mawredd,  brenhinoldeb. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


119 


30  Meistr  y rŷdd  i'w  holl  weision 
Deyrnas  hardd,  ac  auraidd  goron, 

A'r  fath  betliau  mawr  arbennig, 

Na  all  calon  dyn  ddychymmyg.k 

31  Pwy  gan  hynny  na  was'naethai 
Grist,  yn  ddyfal  ar  ei  liniau, 

'R  hwn  sy’n  gwabru’i 1 gy wir  weision, 

A’r  fath  deyrnas,  a'r  fath  goron  ? 

32  Pwy  na  scorniai’r  m byd  a’r  cnawd, 

A'r  cythraul  cas,  a’i  saig/1  a'i  sawd/ 

Ag  ystyriai  faint  yw  cyflog 

Holl  was’naethwyr  Duw  galluog  ? 

33  Er  nad  oes  un  gwas  yn  haeddu 
Cael  un  wobor  am  was'naethu/ 

Etto  o'i  ras  mae  Duw  yn  addo 
Teyrnas  nef  i’r  rhai  gwas’naetho. 

34  Gwas  i bechod^  gwas  i gythraul, 

Gwas  i angau  trist  trwy  drafael/ 

Yw  pob  gwas  sydd  yn  gwas’naethu, 

Na  bo  gwas  i’r  Arglwydd  Iesu. 

35  Pan  y delo  angeu  digllon, 

Fyn’d  i’r  bar  r â phob  rhy  w weision, 

O î p’un  oreu’r  amser  hynny, 

Was  i’r  cnawd,  ai  gwas  i’r  Iesu? 

36  Pan  y llosgo’r  byd  yn  chwilboeth^ 

A’i  holl  olud,,  a’i  holl  gyfoeth/ 

O ! p’un  oreu,  ’r  amser  trist, 

Was  i’r  byd,  ai  gwas  i Grist  ? 

37  Pan  ddyrchafer  plant  y Drindod., 

A throi  i uffern  weision  pechod, 

Hi  fydd  chwerw’r  amser  hynny, 

Ado’r  Arglwydcl  heb  was’naethu. 

38  Mwy  o ennill  sydd  mewn  awr, 

Yng  ngwas’naethu’r  Arglwydd  mawr, 

Nag  y gaffom  o’n  holl  fywyd, 

Yn  gwas’naethu’r  byd  anrhyfryd. 

k 1 Cor.  2.  9.  1 Gwobrwyo.  m Scorn , dibrisio,  dirmygu.  E Arlwy. 

darpariaetn.  0 Gwasanaeth.  p Luc  17»  10.  * TravaiL  trafferth, 

r Brawdle,  lle  barn.  8 2 Petr  3.  7. 


120 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


39  Am  was’naethu’r  byd  yn  gyfan, 

Ni  cheir  ond  y poen  a'r  ífwdan/ 

A’r  twyll  tost  wrth  fyn’d  o hono, 

Yn  noeth,  fel  y daethpwyd  iddo. 

40  Am  was’naethu’r  cnawd  trwy  bleser, 

A'i  foddloni  âg  esmwythder, 

Ni  cheir  cyflog  gantho,  ysywaeth/ 

Ond  oes  ferr,  a llygredigaeth.v 

41  Am  was’naethu  unrhyw  bechod, 

Pe  gwas’naethem  hwn  yn  wastod/ 

Ni  cheir,  gwedi'r  hir  was’naeth, 

Ganddo  ond  gw’radwydd  a marwolaeth. 

42  Am  was’naethu  tad  y celwvdd, 

Er  ei  fod  yn  cynnyg  gwledydd,x 
Nid  oes  droedfedd  dir  gan  Satan, 

Ond  pwll  uífern  iddo’i  hunan. 

43  Am  was’naethu’r  Arglwydd  lesu, 

Y mae  teyrnas  i’w  meddiannu/ 

A gogoniant,  a dedwyddwch, 

A gwir  fywyd  mewn  rhialtwch.2 

44  Ymrown  ninnau  tra  fom  by  w, 

Bawb  i brudd  a was’naethu  Duw ; 

Dyna’r  meistr  i’w  was’naethu, 

Dyna’r  gorchwyl  rheita’  i’w  bennu.b 

45  A meddyliwn  bawb  am  ymladd 

A phob  gelyn  sy’n  ein  gwrthladd/ 

Yn  ein  hattal,  yn  ein  stoppi/ 

Weithio’r  gwaith  sydd  reita’  ini. 

46  Ac  fel  gweithwyr  cywir,  ffyddlon, 

Call,  cofiadur/  carcus/  cyfion, 

Cwympwn  bawb  i wir  was’naethu 
Duw,  tr’o s amser  gras  yn  gadu. 

47  Oni  was’naethwn  Dduw  tr’o’n  yma, 

A thr’o  amser  gras  yn  para, 

Ni  gawn  fyn’d  i’r  pwll  yn  gynghan/ 

Ar  ein  pen,  ’was’naethu  Satan. 

4 Trafferth.  u Fel  y mae  gwaelhaf.  v Gal.  6.  8.  w Gwastad,  par- 
haHS.  * Mat.  4.  9.  y Mat.  25.  34.  z Rhwysg,  gogoniant.  » Syml, 
difrifol.  b Pennodi,  penderfynu  arno.  0 Gwrthwynebu.  d Stop,  rhwystro. 
* Cofus.  f Careful , gofalus.  s Tra  fyddo.  Esay  55.  6.  b Yn  gryno. 


ÇANWYLL  Y CYMRY. 


121 


48  Yn  y pwll  hi  fydd  edifar, 

Trwy  'difeirwch  rhy  ddiweddar, 

Mor  ddi-bris  ddirmygu'r  Drindod, 

Ac  mor  rhwydd  was'naethu  pechod. 

49  Yno  wylir  halltion  ddagrau/ 

Yno  bloeddir  gan  y poenau  ; 

Ond  pe  wylid  perfedd  allan, 

Ni  ddoir  byth  o grampau  j Satan. 

50  Cwympwn  bawb  yn  brudd  gan  hynny, 

I  was’naethu  Duw,  tra  hi’n  heddy’, 

A rhown  ífarwel  bawb  i bechod, 

Trwy  lwyr  droi  i was'naethu'r  Drindod. 

51  Felly  cawn  ni,  pan  fo  rheita’, 

Gwedi'r  byr  wasanaeth  yma,k 
Byth  was’naethu'r  Arglwydd  tirion, 

Yn  y nef  ym  mhlith  angylion. 

52  I’r  hon  nefoedd,  O ! ’n  Creawdwr, 

Er  mwyn  Iesu  Grist,  ein  Prynwr, 

Dwg  ni  oll  i'th  wir  was’naethu, 

Gyda’r  saint  a’th  nefol  deulu. 

XXIV.— AM  WEDDI  A’I  PHERTHYNASAU. 

1 Tynn  dy  ’sgidiau  cyn  gweddiech/ 

Rhwym  dy  asen  cyn  aberthech,b 
Golch  dy  draed  cyn  myn’d  i’r  cymmun, 
Ystyria  geisiech  cyn  ei  ofyn. 

2 Cyn  gwedd'ío,  edifara,c 
Wrth  weddio  dyfal  wylia,d 

Yn  ol  gweddio,  bydd  ddiolchgar,e 
Felly  caiíf  dy  weddi  ffafar.f 

3 Y diawl  a gais  bob  dydd  dy  demptio,5 

Y cnawd  bob  awr  a fynn  dy  dwyllo, 

Y byd  a’i  bethau  gais  d’orchfygu, 

Prawf h trwy  weddi  eu  gwrth’nebu. 


* Mat.  8.  12.  J'  Crafangau.  Mat.  5.  26.  k 2 Cor.  4.  16. 

» Exod.  3.  5.  b Gen.  22.  5.  c Psalm  51.  3.  d Marc  14.38 
* Psalm  Ü8.  21.  f Favour,  derbyniad,  cymmeradwyaeth,  s Tenipt 
budo,  denu.  h Cynnyg,  ymdrechu. 


L 


122 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


4 Da  y w gweddi  ym  mhob  lleoedd/ 

Da  yw  gweddi  bob  amseroedd,j 
Da  yw  gweddi  dros  bob  dynion/ 

Mae’n  dda  gweddio  ’mhob  achosion. 

5 Aberth  hyfryd  i’r  Gorucha% 

Whip  1 yn  scwrgio’r  m diawl  a’i  dyrfa, 

Nerth  i'r  gwan  ym  mhob  goíìdi,n 
Nawdd  rhag  pob  drwg  ydyw  gweddi. 

6 Allwedd  aur  i ddadgloi’r  boreu, 

Bollt  y nos  i gau  dy  ddrysau, 

Tŵr  i’th  gadw  rhag  drygioni, 

Ddydd  a nos,  yw  duwiol  weddi. 

7 Gweddi  brudd  sydd  drech  na  dynion/ 

Gweddi  daer  a dro’dd  angylion,p 
Gweddi  a fwriodd  ddiawlaid  allan,q 
Gweddi  orchfygodd  Dduw  ei  hunan.r 

8 Na  ddibrisia  ddim  o’th  weddi, 

Mae’n  y nef  fel  thus  s yn  llosgi, 

Mae  ar  y ddae'r  yn  clwyfo  Satan, 

Mae’n  ennill-fawr  it’  dy  hunan. 

9 Mewn  ífydd,1  a pharch,u  a llwyr-fryd  calon,v 
Mewn  zel,w  ac  awch,  a meddwl  union,x 
Mewn  deall y drud/  a dyfal  geisio, 

Mewn  hyder  prudd  a y mae  gweddì'o. 

10  Cwynb  d’olygon,  plyg  dy  liniau, 

Taen  dy  ddwylo,  agor  d'enau, 

Deífro  d’yspryd,  cur  dy  ddwyfron, 

Llwyr  wedd'ia  â'th  lioll  galon. 

11  Nid  ar  Baal,e  na’r  llo,d  na'r  ddelwr,e 
Sant,  na  santes/  y mae  galw, 

» 1 Tim.  2.  8.  J 1 Thes.  5.  17.  k 1 Tim.  2.  1.  1 Whip,  ffrewyll,  íìlan- 

gell.  m Scourge,  ffrewyllu,  fflangellu.  n Gofid.  0 Exod.  17.  11. 
p Gen.  19.  3.  q Mat.  17.  21.  r Exod.  32.  14.  8 Perarogl,  Dan  yr 

oruchwyliaeth  seremoniol,  llosgid  llysiau  arogl-ber  wrth  offrymmu,  er  rhag- 
arwyddo  haeddiant  eiriolaeth  Crist.  * Marc  11.  24.  u Heb.  12.  28. 
* Jer.  39.  13.  w Iago  5.  lfi.  Psalm  66. 18.  y 1 Cor.  14.  15.  * Cryf. 

a Dwys,  ystyriol.  b Cyfod.  c Eilun,  neuddelw,  a addolid  gan  Israel,  yn 
neillduol  yn  amser  Ahab.  d Gwnaed  lío  i’w  addoli  gan  Aaron,  Gen.  32.  4. 
a gwnaed  dau  lo  gan  Jeroboam  fab  Nebat,  brenliin  Israel,  1 Bren.  12.  28. 
a Delwau  mewn  addoldai  Pabaidd,  y rliai  a osodid  i fynu  i’w  haddoli  gan  y 
werin.  f Yn  yr  oes  gyntaf  ar  ol  y Diwygiad  oddiwrth  Babyddiaeth,  yr 
oedd  y Ficer  Prichard  yn  byw,  ac  ymddengys  bod  Uawer  o weddillion  yr 
arferion  Pabaidd  yn  aros  yn  ei  amser  ef.  Cyfeirir  at  un  o honynt,  sef  addol- 


GANWYLL  Y CYMRY. 


123 


Ond  ar  Dduw,  trwy  Grist  yn  unig, 

Am  bob  peth  sydd  arnat  ddifFyg. 

12  Ni  ŵyr  neb  ond  Duw  o’n  cyflwr, 

Ni  all  neb  ond  Duw  roi  swccwr, 

Ni  chlyw  neb  ond  Duw  ein  gweddi, 

Ar  Dduw’n  unig  y mae  gwaeddi. 

13  Duw  sy’n  erchi  galw  arno/ 

Duw  sy'n  addo  rhoi  ond  ceisio,h 
Duw  sy’n  gwrando  pob  prudd  weddi^ 

Duw  all  dynnu  pawb  o’u  tlodi. 

14  Ni  ŵyr  Abra’m/  ni  ŵyr  Iago, 

Ym  mha  gyflwr  yr  ŷm  ynddo  ; 

Ni  ŵyr  neb  ond  Duw  ei  hunan, 

Beth  yw’n  cais,  a maint  yw’n  cwynfan. 

15  Peth  perth'nasol  i Dduw’r  lluoedd 
Ydyw  gwrando  gweddi  miloedd^ 

A fo’n  ceisio  mil  o bethau, 

Ar  un  pryd  mewn  amry w ieithau. 

16  Ni  ŵyr  Mair,k  i’m  tyb,  ddim  Saes’naeg^ 

Ni  ŵyr  Martha1  ddim  Gwyddelaeg* 

Ni  ŵyr  Clement  m Saint  ddeallu 

Beth  y ddywed  un  o’r  Cymry. 

17  Ni  ŵyr  Abraham  o’n  cyflwr, 

Ni  all  Clement  roi  i ni  swccwr, 

Ni  chly w Peder  ddim  o'n  gweddi ; 

Ar  Dduw'n  unig  y mae  gwaeddi. 

18  Parchu’r  saint  yn  fawr  yn  fychan,, 

Ond  addola  Dduw  ei  hnnan^ 

Rho  anrhydedd  gweddus  iddynt, 

Etto,  na  weddì’a  arnynt. 

19  Ni  bu  batriarch,  ni  bu  brophwyd^ 

Ni  bu  ’postol  ag  y glywyd, 

Wneuthur  gweddi,  (ar  ddarllenais,) 

Etto  ’rioed  ar  sant  na  santes. 

iad  seintiau,  yn  y pennill  hwn.  Dechreuwyd  yr  arferiad  oddiar  y dyb  fod 
y rhai  a ystyrient  hwy  yn  seintiau  wedi  cyflawnu  llawer  o weithredoedd  dros 
ben  a orchymmynwyd,  ac  y gallent  gyfrannu  rhan  o haeddiant  y rhai  hynny 
i*r  sawl  a’u  parchent  ac  a weddient  arnynt.  Gwrthbrofir  y cyfeiliornad  hwn 
yn  y pedwerydd  ar  ddeg  a’r  ail  ar  hugain  o Erthyglau  Eglwys  Loegr. 

s Psalm  50.  15.  h Mat.  7.  8.  * Esay  63.  16.  j'  Psalm  65.  2.  k Mam  yr 

Iösu.  1 Chwaer  Mair  a Lazarus.  m Un  o Babau  Rhufain.  û Mat.  4. 10, 


124 


Y SEREN  EOREU,  NEU 


20  Nid  oes  bromais0  yn  y ’FengyL, 

I ni  gael  dim  trwy  fawr  ymbil, 

Ond  y gaffbm  trwy  ymbilian 
Er  mwyn  Iesu  Grist  ei  hunan.p 

21  Crist  yn  unig  yw'n  Cyfryngwr/3 
Crist  ywn  twrnai r a’n  dadleuwr^ 

Nid  oes  arall  all  gyfryngu 
Rhwng  Duw  a dyn  ond  Crist  Iesu. 

22  Er  mwyn  Iesu  y mae  ceisio 
Faint  y geisiom  wrth  wedd'io ; 

Ar  ddeheulaw’r  Tad  mae’n  eiste’/ 

Er  mwyn  derbyn  ein  gweddiau. 

23  Cym’red  eraill  hen  Saint  Cathrin, 

Dewi,  Clement,  Martha,  Martin/ 

Byth  ni  cheisiaf  fi  gyfryngwr 
Rhyngwy’  a Duw  ond  Crist  fy  Mhrynwr. 

24  Cais  yn  eiriol,  wrrth  weddio, 

Nerth  yr  Yspryd  i’th  gyf’rwyddo; 

Ni  all  neb  weddi'o’n  hyfryd 

Heb  gyf ’rwydd-deb  y Glân  Yspryd. 

25  Heb  yr  Yspryd  fe  ellir  sonio 

Am  Dduw  mawr;  ac  am  weddio ; v 
Ond  ni  ddichon  un  dyn  dd’wedyd 
Wrth  Dduw  mawr  heb  nerth  yr  Yspryd. 

26  Duw  ni  phrisia  weddi’r  tafod, 

Heb  y galon  a’r  gydwybod ; 

Gweddi'r  enaid  prudd,  a’r  yspryd., 

O flaen  Duw  sydd  aberth  hyfryd. 

27  Cais  â’r  genau,  cais  â’r  galon, 

Un  o’r  ddau  sydd  lai  na  digon ; 

Cydia’r  genau  gyd  âT  yspryd, 

Hynny  bair  gynghanedd  hyfryd. 


o Promise,  addewid.  p Toan  16.  24.  <î  1 Tim.  2.  5.  r Attorney,  un 
yn  dadleu  achos  arall  mewn  llys.  6 Rhuf.  8.  84.  1 Rhai  o’r  seintiau  yr 

oedd  y Pabyddion  yn  gweddio  arnynt.  Dewi  oedd  Gymro,  a aned  yn  sir  Iien- 
fro,  ac  a fu  yn  Archesgob  yng  Nghaerlleon-ar-Wysg  a Thy-Ddewi.  An- 
rhydeddid  ef  fel  sant  gan  yr  Eglwys  Babaidd,  er  ei  fod  yu  iach  yn  y ffydd,  ac 
wedi  bod  yn  ddefnyddiol  ym  mhlith  ei  gyd-genedl  cyn  dwyn  Pabyddiaeth  i’r 
wlad  hon.  Ym  mhen  oesoedd  wedi  ei  farwolaeth,  seintiwyd  ef  gan  y Pab 
Calistus  tua’r  flwyddyn  1120,  ac  âi  llaweroedd  ar  bererindod  at  ei  fedd  yn 
Nhy-Ddewi.  u Rhuf.  8.  26.  v Mut.  15.  8. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


12.5 


28  Gwell  yw’r  galon  heb  y genau, 

I weddì'o  ymbell w weithiau, 

Nag  yw’r  genau  heb  y galon, 

Gweddi  o’r  fath  sydd  weddi  ffinion.x 

29  Gwell  oedd  gweddi  Moesen  hyfryd, 

Wrth  siwrneia/  heb  ynghanyd/ 

Na  gwaith  gwefus  yr  Iuddewon, 

Yn  gweddio  heb  y galon. 

30  Cais  a geisiech  trwy  wir  ffydd, 

Na  chymmer  ball,  ond  begia’na  brudd, 

Nag  amraeu  dderbyn  "rhyn  a geisiech, 

O ceisi’n  daer,  di  gei  ofynnech/ 

31  Ni  chau’r  adar  bach  o’u  safnau 
Nes  y llanwo  eu  mam  eu  boliau, 

Ac  ni  ddylai  dynion  dewi, 

Nes  cyflawno  Duw  eu  gweddi. 

32  Rhyfedd  yw  mor  daer  y begian 
Llawer  dyn  am  fwyd  ac  arian, 

Ac  mor  llwfr  y gwedd’iant 

Am  drugaredd  a gogoniant. 

33  Hael  yw  Duw  i’r  sawl  a’i  ceisiant, 

Rhwydd  yn  rhoi  i’r  rhai  ofynant, 

Rhoi  yn  brudd,  heb  ddim  dannodiaeth/ 

Rhoi  eu  rhaid  i bawb  yn  helaeth. 

34  Fel  y gwrendy  mam  ar  blentyn, 

Y fo'n  llefain  yn  ei  rwymyn/ 

Felly  gwrendy  Duw  ein  gweddi, 

Pan  y llefom  mewn  gofidi.e 

35  Pa  wedd  na  wrendy  Duw  dy  weddi, 

Lle  maer  Yspryd  Glân  yn  gwaeddi, 

A Christ  Iesu’n  ymbil  drosod, 

Ar  ddeheulaw’r  Tâd  yn  wastod  ? 6 

36  Os'  yn  enw  Crist  y ceisi,h 
Os  yn  eiriol  ‘ y gofynni, 

Ti  gei  naill  ai’r  hyn  ofynnaist, 

Neu  beth  gwell  na’r  hyn  y geisiaist. 

'*  Ambell.  x Ffiaidd,  cas.  y Journey , teithio.  * Llefaru.  Exod.  14. 15, 
» Beg,  deisyf,  erfyn.  b Mat.  7.  8.  c Iago  1.  5.  d Psalm  103.  13.  Job 
22.  27.  e Gofìd.  f Khuft  8.  26,  27.  £ Yn  wastadol,  bob  amser. 

b Ionn  16.  23.  » Yn  daer. 


] 26 


Y SEREN  FOREU.  NEU 


37  Os  bydd  d’Arglwydd  yn  dyhirio J 
Rhoi  y fynnech  wrth  weddì’o, 

Mae  e’n  d’annog  geisio'n  daerach, 

Neu  ddymuno  rhyw  beth  rheitach. 

38  Cais  ogoniant  Duw  yn  gyntaf, 

Cais  nefolion  bethau'n  nesaf, 

Cais  ei  deyrnas  a’i  gyfiawnder_, 

Di  gei'r  cwbl  heb  ddim  prinder.k 

39  Gochel  geisio,  tra  f'ech  byw, 

Ddim  yn  erbyn  ’wyllys  Duw  ;l 
Digio  Duw  y mae  dy  weddi 
Os  ceisfr  peth  na  fynno’i  roddi. 

40  Ffol  yw  ceisio  bydol  bethau, 

Pan  galler  cael  nefolion  dlysau ; m 
Serchu’n  fawr  mewn  daear  domlyd, 

Heb  wneuthur  pris  o’r  nefoedd  hyfryd, 

41  Natur  mochyn  brwnt^  anhygar, 

Yw  rhoi  ei  fryd  ar  drwyno’r  ddaear, 

Nid  naturiaeth  un  o’r  bobloedd 
JSydd  â’u  Tad  yn  nheyrnas  nefoedd/ 

-V- . 

42  Cais  y peth  mae  Duw’n  ei  addo, 

Yn  ei  Air,  ac  yn  ei  lŵo ;° 

Cais  y rhai’n,  er  hyn  yn  weddus, 

Os  cenhada  ei  sanctaidd  ’wyllys. 

43  Gwna  dy  weddi  byth  yn  ddiwall, 

Yn  y iaith  a f ’ech  yn  ddeall/ 

Gwell  y w purn'  gair  ag  ystyriech, 

Nag  yw  deng-mil  nas  deallech. 

44  Gwatwor  Duw,  a*i  dwyllo  ei  hun, 

Wrth  wedd’io  y mae  dyn, 

Pan  y ceisio,  wrth  friwgawthan/ 

Gan  Dduw'r  peth  nas  gŵyr  ei  hunan. 

45  N’âd  i’r  min  ragflaenu’r  meddwl, 

Pâr  i'r  galon  bwyso’r  cwbwl ; 

j Oedi.  k Mat.  6.  33  1 1 Ioan  5.  14.  m Addurniadau  gwerthfawr. 

* Col.  3 1,  2.  0 Allow , caniattau.  p 1 Cor.  14.  19.  Cyfeirir  yma  at 

arferiad  y Pabyddion,  y rhai,  ym  mhob  gwlad,  a adroddant  eu  gweddiau  ya 
Lladin,  er  na  fyddant  yn  deall  gair  o honynt.  s Bragawthan,  dywedyd 
lîawer  0 eiriau  anneailadwy  a diystyr. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


J27 


Ni  all  Duw  un  amser  odde*, 

Heb  y galon,  weddi’r  genau/ 

46  Duw  yw  chwiliwr  y calonnau/ 

Duw  ei  hun  yw  Tad  y golau,1 
Duw  fynn  weddi  brudd  o’r  galon., 

Duw  ni  phrisia  eiriau  gweigion. 

47  Tro  bob  meddwl  aflan  heibio 
Pan  y byddech  yn  gwreddì‘o, 

A rhwym  gartref  dy  fydolrwydd, 

Tr’ech  u yn  parlo/  ti  a’th  Arglwydd. 

48  Ni  chai  asyn  Abram  sangu, 

Lle  bai  Abram  yn  aberthu  ; w 
N'âd  i'th  fydol  feddwl  dithau 
Dramwy  lle  bo  dy  weddì’au. 

49  Megis  Abram,  rhaid  it  darfu, 

Pob  rhyw  rwystrau  wrth  aberthu/ 

A rhyfela  âT  busnesson  y 

ATh  attalio  i adail z Seion. 

50  Pa  ddyfala'  ceisio  Satan, 

Pan  gweddì’ech,  droi  dy  amcan^ 

Pheita'  i gyd  i ti  wedd'ío, 

A’i  wrth’nebu  nes  y cilio/ 

51  Fel  y cilia'r  llew  crafangog, 

Pan  y clywo  ganiad  ceiliog,b 
Felly  cilia  Satan  greulon, 

O’r  lle  clywo  weddi  ífyddlon. 

52  Ni  all  bual c drigo’n  neppell,, 

Lle  bo  gwichiad  ci  d neu  barchell, 

Ni  all  Satan  yntau  drigo 
Lle  bo  dynion  yn  gweddío. 

53  Oni  bai  fod  Satan  ddyrngas, 

Yn  gwel'd  gweddi’n  rhwygo’i  deyrnas, 

Ac  yn  awchlym  yn  ei  glwyfo, 

Byth  ni  rwystrai  neb  i weddio. 

r Mat.  15.  7,  8.  8 Jer,  17.  10.  t iag0  1.  17.  « Tra  fyddech.  v j>ar„ 

ley,  yraddiddan.  w Qen  22.  5.  x Gen.  15.  11.  7 Iìusinesses,  gorch- 

wylion,  negesau.  2 Adeiladu.  a Iago  4.  7.  b Credid  amryw  draddodiadau 
yn  amser  y Ficer,  a ystyrir  yn  ddisail  yn  yr  oes  hon,  fel  y sylwyd  ynghylch  y 
Pelican,  tudal.  44 ; ond  er  bod  y traddodiadau  yn  ammheus,  y mae  y defnvdd 
a wna  yr  Awdwr  o honynt  yn  fuddiol  ac  addysgiadol.  « Ych  gwyllt. 
4 “Ciw.” — S,  Hughes. 


128 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


54  Ond  os  ceri  iechyd  d’enaid, 

A gogoniant  Duw,  a’th  gyfraid, 

N’âd  i Satan  byth  dy  rwystro 
Wrando'r  gair,  nac  i weddio. 

55  Wrth  weddio,  llef  heb  orphwys 
Dros  bob  gradd  sydd  yn  yr  Eglwys/ 
Ac  nac  arfer,  megis  pagan/ 

Weddfn  unig  it’  dy  hunan. 

56  Nid  gwir  blant  yr  eglwys  sanctaidd, 
Ond  bastardiaid  anghrist’nogaidd, 

Yw  pawb  na  weddio’n  ífyddlon 
Dros  yr  eglwys,  sanctaidd  Seion. 

57  Os  gweddiodd  Abram  fwyna’ 

Dros  dref  Sodom,  a Gomorra.,8 

Pa  wedd  na  ddylem  ni’r  Crist'nogion, 
Alw  ar  Dduw  dros  deulu  Seion.h 

58  Crist  sy'n  erchi  in’  bawb  weddiOj 
Ar  bob  amser,  heb  ddiífygio  / 

A Sant  Paul  sy’n  chwennych  ini 
Ym  mhob  man  ymarfer  gweddiJ 

59  Daniel  rasol  a weddi’ai 

Dair  gwaith  beunydd  ar  ei  liniau ; k 
A’r  brenhinol  brophwyd  Dafydd 

Y wedd'iai  saith  waith  beunydd.1 

60  Crist,  ein  Prynwr,  yntau'n  glos,m 
A weddiai  tra  fai’r  nos,n 

Ac  y dreuliai’r  dydd,  tra  gantho, 

Yn  pregethu  neu’n  gwedd'io.0 

61  Ym  mhob  man,  ac  ar  bob  amser, 

Y mae  gweddi  o fawr  bŵer,p 
Os  y galon  a fydd  parod 

I ymbilian  â’r  hael  Drindod.q 

62  Ar  y moroedd,  ar  y mynydd, 

Yn  y teiau,  ar  ein  maesydd. 


e 1 Tim.  2.  1,  2.  ^Dyu  digreil.  s Gen.  18.  23.  Psalm  51.  18. 
i Luc  18.  1.  J 1 Tim.  2.  8.  k Dan.  6.  10.  1 Psalm  119.  164.  “ Close, 

dyfal,  diwyd.  » Luc  6.  12.  <>  Ioan  8.4.  p Fower,  gallu.  î Iago 

5.  16. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


129 


Y dirperai r in’  wedd'ío, 

Ym  mha  fan  y bom  ni  ynddo. 

63  Gyda  Pheder,  yn  ein  lletty/ 

Gyda  Dafydd,  yn  y gwely/ 

Gyda  Daniel,  rhwng  y llewod,u 

Y mae’n  rhaid  gweddio’n  wastod. 

64  Ni  ddiffoddai  ar  un  tymmor 
O’r  tân  sanctaidd  ar  yr  allor,v 
I fynegu  byth  na  ddylai, 

Ddiffodd  zel w dy  weddi  dithau. 

65  Dyn  sydd  demel  i’r  goruchaf, 

Calon  dyn  yw’r  allor  bennaf ; 

Foreu  a hwyr  y mae  Duw’n  ceisio 
Cael  o’th  galon  aberth  iddo.x 

66  N’âd  y demel,  er  dy  fywyd, 

Foreu  a hwyr,  heb  aberth  hyfryd ; 

Ac  n’âd  ganol  dydd  i basio, 

Heb  roi  clod  a moliant  iddo.y 

67  Felly  byddi  di  ffamiliar2 

A'th  Greawdwr,  ac  mewn  ffafar ; a 
Felly  cei  di  gan  y Drindod 
Dy  ryddhau,  a’th  helpu’n  wastod. 

68  Nid  oes  dim  a ddirper  b rwystro 
Dyn  ’wyllysgar  i weddi'o, 

Ac  i weithio'i  orchwyl  hefyd, 

Pa  ry w bynnag  fo’i  gelfyddyd. 

69  F’all  dyn  weithio  ei  gelfyddyd, 

A gweddio’n  ddyfal  hefyd  ; 

Ni  chais  gweddi’r  galon  rwystro 
Hynt c y traed  na  gwaith  y dwylo. 

70  Fe  allai  Foesend  wrth  siwrneia,e 
Fe  allai  Joshua  wrth  ryfela,f 

Crist  wrth  ymdaith/  Paul  wrth  forio,h 
Dendio  1 eu  neges  a gweddio. 

r Y mae  yn  ddyledus.  8 Act.  10.  9.  1 Psalm  63.  6.  u Dan.  6.  20. 

v Lef.  6.  13.  w Zea/,  gwres.  x Diar.  23.  26.  y Psalm  55.  17.  * Fa- 

miliar , cyfeillgar.  a Fuvour,  cymmeradwyaefh.  b A ddylai.  c Cer- 

ddediad.  d Moses.  e Teithio,  Exod.  14.  15.  f Jos.  10.  12.  e Març 
1.  35.  h Act.  27.  23.  ‘ Attend,  gofalu  am. 


130 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


71  Er  bod  esgus  yn  lŵedig,j 

Lawer  pryd,  mewn  pwyntiau  k pwysig, 
Nid  oes  esgus  ellir  enwi, 

All  d'esguso  am  dy  weddi. 

72  Gelli  beidio  myn'd  i’r  eglwys, 

Pan  b’ech  glaf  o’r  haint  a'th  rwystrwys  ; 
Ond  er  clafed  blin  a fyddech, 

Rhaid  gweddio  nes  departech.1 

73  Gelli  beidio  rhoi  elusen., 

Pan  na  byddo'i  yn  dy  berchen ; 

Ond  er  cymmaint  a fo’th  d'lodi, 

Nid  oes  peidio  byth  â gweddi. 

74  Ym  mhob  cyflwr,  ar  bob  amser, 

Y mae  gweddi  yn  ei  themper ; m 
N'âd  gan  hynny  ddim  dy  rwystro, 

Ym  mhob  cyflwr,  brudd  wedd‘10. 

75  Yn  ein  trallod,  yn  ein  gwynfyd, 

Ym  mhob  nychdod,  yn  ein  iechyd, 

Ym  mha  gyflwr  y bom  ynddo, 

Y gall  Cristion  brudd  weddio. 

76  Nid  yw  carchar/1  nid  yw  cloion, 

Nid  yw  rhwystrau  holl  blant  dynion, 
Na’r  byd  oll  yn  rhwystro  gweddi, 

Fyn’d  bob  awr  at  Dad  goleuni. 

77  Tynn  di  dafod  dyn  o'r  gwreiddiau, 

Torr  ei  draed,  a rho  fe  ’ngwarchae,0 
Fe  all  gweddfr  galon  saethu 
Trwy  bob  clo  at  Dduw,  er  hynny. 

78  Ar  ŵyl  a gwaith,  ar  nos  a dydd, 

Ar  foreu  a hwyr,  caiff  gweddi  brudd 
Fyrfd  at  Dduw,  y pryd  y mynno ; 

Doed  pan  ddel,  hi  gaiff  ei  groeso. 

79  Er  na  chai'r  frenhines  Hester  p 
Fyn’d  at  y brenhin,  ond  ry  w amser, 

Fe  gaiff  gweddi,  heb  ei  rhwystro, 

Fyn’d  at  Dduw  y pryd  y mynno. 


i Allowed , yn  eael  ei  ganiattau.  k Points , pyngciau,  matterion, 
1 Depart,  ymadael,  marw.  m Temper , tymher,  blas.  » Act.  16.  24. 
• Mewn  gwarchae,  mewn  caethiwed.  p Esther,  pen.  4.  11. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


131 


80  Cwyn q fel  Daniel  ar  y wawr-ddydd, 

Cwyn  di  ganol  nos  fel  Dafydd/ 

Mae  Duw’n  barod  gwrando  ’geisiecli, 

Galw  arno’r  awr  y mynnech. 

81  Er  na  ddichon  dyn  ei  hunan 
Fyn'd  i'r  nef,  at  Grist  i ’mddiddan, 

Fe  gaiíf  gweddi,  heb  ei  rhwystro, 

Fyn'd  at  Dduw  yr  awr  y mynno. 

82  Trwy’r  gwynt  a'r  gwlaw,  trwy’r  airs  a’r  tonnau, 
Trwy’r  ser c i gyd,  a'r  holl  blanedau/ 

Yr  aiíf  gweddi  fel  llucheden/ 

O flaen  Duw,  uwchlaw'r  íFurfafen. 

83  Ni  all  nef,  na  dae’r,  na  dynion, 

Awdurdodau,  nac  angylion, 

Rwystro  gweddi  gael  ymddiddan 
Bob  yr  awr  â Christ  ei  hunan. 

84  Nid  rhaid  iddi  ofyn  cennad, 

Simon  Pedr,w  i gael  agoriad, 

Hi  gaiíF  fyn'd  trwy’r  holl  angylion, 

O flaen  gorsedd  Crist  yn  eon.x 

85  Hi  gaiíF  gan  Dduw  wrando’i  chysur, 

Hi  gaiíF  gan  Grist  bledio’i y dolur, 

Hi  gaifF  gan  yr  Yspryd  riddfan, 

Ac  och'neidio  drosti'n  gynghan.2 

86  Ni  thrŷ  Rhoddwr  pob  daioni 
Adre’n  waglaw  o’th  brudd  weddi,a 
Ond  fe  leinw  Crist  ei  mynwes, 

Ac  a’i  nertha  i gael  ei  neges. 

87  Oni  chaiíF  hi’r  hyn  a geisio, 

Hi  gaifF  well  na  hynny  gantho, 

Can’s  ni  edy  Crist  un  amser 
Weddi  flyddlon  fyn’d  yn  ofer. 

88  O ! pa  ddyled  s'arnom  roddi, 

I*r  gwir  Dduw,  am  odde’n  gweddi, 

Fyn'd  o'i  flaen  yr  awr  y mynnom, 

A chael  gantho'r  hyn  a geisiom. 

i Cyfod.  r Psalm  119.  62.  r Air , awyr.  * “ Trwy’r  sphêrs.” — S.  Hughes. 
u Planets,  ser  gwibiog.  v Mellten.  w “ Peder  gwynn.” — S.Hughes.  Dych- 
ymmygai  y Pabyddion  mai  Petr  oedd  porthor  y nef,  ac  na  ellid  myned  i mewn 
heb  ei  gennad.  *Hyderus.  y Plead,  dadleu.  * Rhuf.  8. 26.  a Esay  45.  19. 


132 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


89  Braich  yw  gweddi  sy’n  cyrhaeddyd 
O’r  byd  hwn  i*r  nefoedd  hyfryd, 

Ac  yn  cym’ryd  o drysorau 

Duw,  beth  bynnag  s’arni  eisiau. 

90  Gweddi  brudd  sydd  gennad  hy, 

A red  dros  ddyn  fr  nefoedd  fry, 

Ac  y gaiíf  bob  awr  ymddiddan, 

Yn  ddi-stop,b  â Duw  ei  hunan. 

91  Gweddi  laddodd  gawr  tra  chadarn/ 

Gweddi  ’gorodd  byrth  o haiarn,d 
Gweddi  gauodd  safnau  llewod/ 

Gweddi  dynn  ddyn  o bob  trallod.f 

92  Gweddi  glôdd  y nef  yn  hir/ 

Gweddi  droes  y môr  yn  dir,h 
Gweddi  wnaeth  i’r  meirw  godi,1 
Nid  oes  dim  mor  gryf  a gweddi. 

93  O ! pa  ddiolch  s’arnom  roddi 

I’r  gwir  Dduw,  am  adael  gweddi 
Fyned  atto’r  awr  y mynnom, 

A chael  gantho’r  pethau  geisiom. 

94  Clod,  a gallu,  diolch,  moliant, 

Parch,  anrhydedd,  a gogoniant, 

A fo  i Roddwr  pob  daioni, 

Sydd  mor  fwyn  yn  gwrando’n  gweddi.j  Amen. 

XXV.— RHYBUDD  I DDYN  FEDDWL  AM  DDUW  Y 
BOREU  PAN  DDIHUNO  GYNTAF  O’I  GWSG.a 

1 Y bore,  pan  ddihunech  gynta', 

Cod  d’olygon  at  Jehofa, 

Meddwl  am  ei  foli’n  ddiwall, 

Cyn  meddyliech  am  ddim  arall. 

2 Cofia  mai  Duw  oedd  y ceidwad 
Y fu  neithiwr  yn  dy  wyliad,b 
Heb  roi  amrant  iddo  gysgu, 

Rhag  i’r  llewe  dy  ladd  a’th  lyngcu. 

b Yn  ddirwystr.  c 1 Sam.  17.  45.  d Act.  12.  5,  10.  e Dan.  6.  22. 
i Psalm  34.  17.  fir  Iago  5.  17.  h Exod.  14.  16.  J 1 Bren.  17.  21,  22. 
* Ioan  9.  13. 

4 Yn  ysgrif  T.  W.  “ Cynghor’’  yn  unig  yw  enw  y Gân  hon.  b Gwylio. 
« Y diafol.  1 Petr  5.  8. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


133 


3 Oni  bai  Duw  a’i  angylion, 

Sy'n  castellu  o bob  tu  i' w weision, d 
Dyn  ni  byddai  heb  ei  lyngcu 
Gan  y gelyn  tra  fai’n  cysgu. 

4 Meddwl  dithau  faint  y w’r  ddyled 
Y sydd  arnad  i’r  Gogoned/ 

Am  dy  gadw  mor  ddihangol* 

Rhag  y gelyn  yn  wastadol. 

5 Megis  y mae’r  ddyled  arnad, 

Rho  fawr  foliant  iddo’n  wastad, 

Ac  abertha  ar  dy  liniau, 

Ddiolch  iddo  nos  a boreu. 

XXVI.— CYNGHOR  WRTH  WEDDIO^ 

1 Pan  yr  elech  i weddìo, 

Edifara  am  aeth  heibio, 

A llwyr  ymolch  o’th  holl  frynti, 

Os  dymuni  wrando'th  weddi. 

2 Duw  ni  wrendy  bechaduriaid,b 

A fo’n  by w mewn  pechod  diriaid ; 

F’orfydd  ’madael  â drygioni 
Cyn  gwrandawo  Duw  dy  weddi. 

3 Os  mewn  malais,  rhyfyg  mwrddro, 

Llid,  a thrais,  y de’i  i weddio, 

I dŷ  Dduw,  ar  ben  dy  liniau, 

Duw  a’th  wrthyd,  a’th  weddì*au.c 

4 Melldith  Moab  d sydd  yn  cwympo 
Ar  yr  anwir  wrth  wedd’io ; 

Ceisio  maent  heb  gael  eu  canlyn/ 

Am  fod  dwylo’r  rhai’n  yn  'sgymmun. 

5 Y neb  a alwo  ar  yr  Arglwydd. 

Ymadawed  â5i  halogrwydd/ 

Ac  ymolched  ei  ddwy  ddwylo,, 

Oddiwrth  waed,  o s cais  ei  wrando. 

d Psalm  34.  7.  c Y Duw  gogoneddus. 
a Yn  argraphiad  S.  Hughes,  gosodir  y Gân  hon  yn  y Bedwaredd  Ran,  tua 
diwedd  y Llyfr,  dan  yr  enw,  “ Am  Weddi;,,  ond  yn  argraphiad  Thomas 
Durston,  o’r  Amwythig,  cyssylltir  hi  â dlwedd  y Gân  “ Am  Weddi  a’i  Pherth- 
ynasau.”  b Ioan  9.  31.  c Esay  ].  15.  * Esay  16.12.  « Caîs,  dei- 

syfiad.  f 1 Tim.  2.  8.  s Os. 

M 


J 34 


Y SEREN  FOREÜ,  NEU 


6 Tirion  yw  Duw,  a thosturiol, 

I’r  rhai  a fyddo  edifeiriol ; h 
Edifara  am  dy  frynti, 

Ac  fe  wrendy  Duw  dy  weddi. 

7 Os  'difari  am  y cwbwl, 

Ped  fai’th  fai  mor  goch  * a’r  pwrpwl/ 

Crist  a’th  olch  mor  wyn  a’r  lili,k 
Ac  a wrendy’n  rhwydd  dy  weddi. 

8 Pan  y delech  i wedd'io, 

Tro  bob  meddwl  ofer  heibio,5 
A rhwym  gartref  dy  fydolrwydd, 

Tr’ech  yn  parlo,m  ti  a’th  Arglwydd. 

9 Brwnt  yw  gweled  paccn  a ífardel0 
Ar  dy  gefen  yn  y demel ; 

Bryntach  yw  gwel’d  dy  fydolrwydd, 

Pan  gwedd'iech  ar  yr  Arglwydd. 

10  Pan  gweddiech,  galwhi  gymmwys 
Ar  Dduw,  dros  bob  ’stad  p o’r  eglwys, 

Ac  nac  arfer,  megis  pagan,q 
Weddi’n  unig  it’  dy  hunan. 

1 1 Galw’n  gyntaf  dros  frenhinoedd/ 

Am  gael  gras  i drin  eu  pobloedd, 

Mewn  gwir  grefydd  a llonyddwch, 

Hedd,  uniondeb,  a dedwyddwch. 

12  Gwedi’n  galwr  dros  eglwyswyr, 

Am  gael  gras  i draethu’n  eglur 
Holl  ddirgelwch  yr  efengyl, 

A phregethuh*  gwir  yn  rhugyl.9 

13  A gweddia  dros  swyddogion, 

Ar  i Dduw  roi  grym  a chalon 
Iddynt  gospi  pob  rhyw  drosedd, 

A maintainio 1 ífydd  a rhinwedd. 

14  Cais  gan  Dduw  fendithio  hefyd 
Pob  ’sgolheigion  o gelfyddyd, 

Fel  y gallont  lenwi’r  gwledydd, 

A goleuni,  moes,  a chrefydd. 

h Joel  2.  12,  13.  * Esay  1.  18.  i Purple,  porpbor.  k 1 Ioan  I.  7. 

1 Jer.  4.  14.  m Parley,  siarad,  ymddiddan.  n Pack,  pwn,  baich.  e Far- 
del,  syppyn,  baich  bychan.  p Estatc,  ystâd,  gradd.  a Anghredadyn. 
r 1 Tim.  2.  1,  2.  • Rhwydd,  di-rwystr.  * Maintain , cynnal,  amddiffyn. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


]35 


15  Nac  anghofia  o’r  cyffredin, 

Ond  gwedd'ía  hefyd  drostyn’, 

Fel  y gallont  fyw’n  eu  galwad? 

Mewn  ufudd-dod*  hedd,  a chariad.u 

16  A gweddia  dros  drueiniaid, 

Sydd  raewn  trallod,  cystudd  embaid/ 
Ar  i Dduw  dosturio  wrthynt, 

A rhoi  help  a chymífordd  w iddynt. 


XXVII.— DIOLCH  FOREUOL  PAN  DDIHUNECH. 

1 Duw  fy  Ngheidwad,  Duw  fy  nghryfdwr, 

Duw  fy  nghastell a rhag  y drygwr,b 
Derbyn  foliant  ar  fy  nwylo, 

Am  fy  nghadw’r  nos  aeth  heibio. 

2 ’R  wyt  ti'n  gwiliad  e deutu  ’ngwely, 

Ddydd  a nos,  tra  fyddwy’n  cysgu, 

Ac  yn  tannu  d’aden  drosof, 

Pan  gollyngwy’r  byd  yn  anghof. 

3 ’R  wyt  yn  rhoddi  im>  esmwythder, 

A llonyddwch  mawr  bob  amser, 

Gan  refreshio  d beunydd  felly 

F’  egwan  gorph  â melus  gysgu. 

4 Ni  winc,e  ni  chwsg,  ni  hûn,  ni  heppian 
Fy  Nhad  grasol  tra  fwy’n  slwmbran/ 

Ond  fe’m  ceidw  yn  ei  gesail, 

Tra  fwy'n  cysgu  yn  ddiogel.g 

5 Pa  fath  ífafar  h y w hon  yma, 

Dy  fod  di,  y Brenhin  mwya, 

Yn  ymostwng  i ddiwallu 
Llwch  a lìudw,  tra  fo’n  cysgu  ! 

6 By th  ni  byddaTn  abal  ’ rhoddi 
Y ddegfed  ran  o ddiolch  iti, 

Ag  sydd  arnaf,  Dad  caredig, 

Am  y ífafar  hon  yn  unig. 


® 1 Tim.  2.  2.  v Enbyd,  peryglus.  w Comfort , cysur,  diddanwch. 

* Castle,  amddifFynfa.  b Niweidhvr.  “ Drwgwr.” — S.  Hughes.  e Gwyl- 
îed.  d Refresh , adfywio,  adferu.  e Wink,  cau  llygad.  Psalm  121.  4, 
1 Slnmber , gogysgu,  lled-gysgu.  e Psalm  3.  5.  h Favour , cymmwynas, 
■earedigrwydd.  * Able,  galluog. 


136 


Y 3EREN  FOREU,  NEU 


7 Clod  a gallu,  diolch,  moliant, 

Gwir  anrhydedd,  a gogoniant, 

A fo  nos  a dydd  i’r  Drindod, 

Sydd  mor  ddiflin  yn  fy  ngwarchod.3 


XXVIII.  — RHYBUDD  I YMGADW  RHAG  ME- 
DDWL  DIM  CYN  YMDDIDDAN  A DUW 
TRWY  WEDDI. 


1 Gochel  feddwl  dim  â’th  galon, 
Gochel  edrych  â'th  olygon, 

Gochel  dd'wedyd  dim  â’th  enau, 

Nes  moliannu  Duw  y boreu. 

2 Rho  iddo  flaen-ffrwyth  dy  wir  galon, 
Blaen-fírwyth  d’eiriau  a’th  feddylion ; 
Duw  a fynn  y ffrwythau  cyntaf,a 

Ni  fynn  Duw  na’r  ail  na’r  olaf. 

3 Cyntaf  peth  a wna’r  uchedydd 
Moli  Duw,  pan  torro’r  wawr-ddydd  ; 
Cyntaf  peth  a ddylai  dynion, 

Foli  Duw  o ddyfnder  calon. 

4 Rhobin  b bach,  cyn  gwlycho’i  enau, 

A gân  i’r  Arglwydd  salm  y boreu, 

Am  ei  gadw’r  nos  rhag  niwed. 

Er  bod  gwely  hwn  yn  galed. 

5 Llawer  dyn,  yn  waeth  na’r  ’deryn, 
Gŵyn c o'i  wely  megis  mochyn, 

Heb  gydnabod  Crist  ei  Geidwad, 

Na  rhoi  diolch  am  ei  warchad.d 

6 Peth  c’wilyddus  i blant  dynion 
Fod  yn  waeth  na’r  adar  gwylltion, 
Sy'n  clodfori,  nos  a boreu, 

Duw,  mor  ddyfal  am  ei  ddoniau. 


j"  Gwylio,  cadw. 

* Exod.  34.  26.  b liobin  redbreast,  brourhuddyn,  brongoch.  « A gyfyd. 
* Cadw,  diogelu. 


GANWYLL  Y CYMRY.  137 

XXIX. — MYFYRDOD  FOREUOL,  YN  CYFFROI  DYN 
I FOD  YN  DDIOLCHGAR  I GRIST  AM 

EI  GADWRAETH.a 

1 Meddwl  fal b y galfsai  Satan 
Yn  dy  gwsg  dy  ladd  heb  yngan,c 
A’th  ddwyn  i’r  farn  yn  ammharod, 

Oni  buasai  i Grist  dy  warchod.d 

2 Meddwl  fal  y gall’sai'r  gelyn, 

Oni  buasai  i Grist  d’amddiífyn, 

Ladd  dy  blant,  a dwyn  dy  gyfoeth/ 

Llosgi'th  dŷ,  a’th  flino  beunoeth.f 

3 Cofia  fal  y gall’sai’th  daro 

Ag  ynfydrwydd,  nes  gwall-bwyllo^ 

Fal  na  alfsid  ddim  o’r  cysgu, 

Oni  buasai  i Grist  ei  nadu.h 

4 Bydd  gan  hynny’n  dra  diolchgar 
I’th  wir  Geidwad  am  ei  ffafar/ 

Yn  dy  gadw  mewn  esmwythder, 

Rhag  y gelyn  yn  ddi-bryder.j 

XXX. — DIOLCH  I GRIST  AM  AMDDIFFYNIAÍ)  AC 

ESMWYTHDER. 

1 O fy  Ngheidwad,  O fy  Mugail, 

’R  hwn  a’m  cedwaist  yn  dy  gesail 
Neithiwr,  rhag  i’r  blaidd  fy  llyngcu  ; 

’R  wyf  o’m  calon  i’th  glodfori. 

2 Dan  dy  aden,  Crist,  ti’m  cedwaist, 

Yn  dy  freichiau  ti’m  coleddaist, 

Rhoddaist  i mi  brudda  esmwythder  ; 

’R  wy’n  ddiolchgar  am  dy  fwynder.b 

3 Nedaist c Satan  i’m  difethu, 

Nedaist  ddynion  fm  gorthrymmu, 

Nedaist  dân  a gwynt  fy  'speilio, 

Nac  anhunedd  i’m  dihuno. 

1 Yn  argraphiad  yr  Amwythig,  cyssylltir  amryw  o’r  Canau  byrion  hyn  á’u 
gilydd,  er  ffurfio  un  Gân  ; ond  rhoddir  hwynt  ar  wahan  yn  argraphiad  S. 
Hughes  ac  Ysgrif  T.  W.  b Fel.  0 Llefaru,  dywedyd.  * Amddiffyn 
cadw.  e Job  1.  14 — 19.  f Bob  nos.  s Ammhwyllo,  colli 'synwyr* 

b Attal,  rhwystro.  » Favour , daioui,  caredigrwydd.  J Di-ofn. 

* Tawel.  b Tiriondeb.  0 Atteliaist.  * Diffyg  c-wsg. 

M 2 


138 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


4 Bendigedig  a fo  d'enw, 

Crist,  fy  Ngheidwad,  am  fy  nghadw, 

A gogoniant  i ti  rodder, 

Am  roi  imi'r  fath  esmwythder. 

XXXI. — MOR  ENBYDUS  YW  CYSGU  MEWN  ES- 

MWYTHDER  HEB  HEDDWCH  A DUW. 

] Mwy  y w perygl  dyn  sy’n  cysgu 
Yn  ei  wely  heb  nawdd  a Iesu, 

Nag  oedd  peryg’  Daniel  hynod, 

Gynt,  wrth  gysgu  rhwng  y llewod.b 

2 Y mae’r  ’Sgrythyr  yn  mynegu 
Fod  y diawl  yn  troi  o bobtu, 

Dydd  a nos,  yn  ceisio  llarpio, 

Megis  llew,  pwy  bynnag  allo.c 

3 Pwy  sy'n  rhwystro'r  llew  i’n  llyngcu, 

Ond  ein  Ceidwad  mawr,  Crist  Iesu  ? d 
’R  hwn  sydd  nos  a dydd,  heb  heppian,6 
Yn  cadw'i  braidd  rhag  rhuthrau  f Satan. 

4 O,  gan  hynny,  bydd  ddiolchgar, 

I'th  wir  Geidwad  am  ei  ffafar, 

Yn  dy  gadw  mor  ddi-bryder,g 

Ilhag  y llew  mewn  mawr  esmwythder.h 

XXXII.— CYNHYRFIAD  YN  CYFFROI  DYN  I FOD 
YN  DDIOLCHGAR  I GRIST  AM  EI  GÀDW’R 
NOS  RHAG  NIWED. 

1 Pe  bai  Iuddew  a yn  dy  warchod,b 
Tra  fait  ti’n  cysgu  rhwng  bwystfìlod, 

Rhoit  ddiolch  iddo  fil  o weithiau 
Am  dy  gadw  o'u  crafangau. 

3 AmddifFyniad.  b Dan.  6.  22.  c 1 Petr  5.  8.  d Psalm  124.  23. 
e Cysgu.  f Ymosodiadau.  s Diofn,  di-berygl.  h Psalm  124  6. 

• Y mae  gwaitli  yr  Awdwr  yn  crybwyll  am  Iuddew,  wrth  edliw  i ddyn  ei 
barodrwydd  i ddiolch  i bawb  yn  liytrach  nag  i Dduw,  yn  dwyn  i’n  eof  yr  isel- 
der  rnawr  y darostyngwyd  plant  Israel  iddo  gan  farn.  Erlidid  a diimygid 
hwynt  gan  yr  holl  genhedloedd,  ystyrid  hwynt  fel  creaduriaid  o radd  is  ua 
dynion,  ac  yr  oeddynt,  yn  ol  gair  y Prophwyd,  “ Yn  wraradwydd  ac  yn  ddiar- 
eb,  yn  watworgerdd  ac  yn  felldith,  ym  mhob  man  lle  y gyrrwyd  hwynt.” 
Gorthrymir  ac  ammherchir  hwynt  etto  yn  dost,  yn  neillduol  gan  y Mahomet- 
aniaid ; ond  dylai  Cristionogion,  yn  enwedigol,  sylwi  ar  annogaet’nau  yr 
Apostol  i goleddti  teimladau  mwy  caredig  tuag  attynt,  a dymuno  eu  hadfer- 
iad.  Rhuf.  11.  12—23.  b Cadw,  diogelu. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


139 


2 Er  bod  Crist  ei  hun  i’th  warchod, 
Tr’ech  yn  cysgu  rhwng  y llewod, 
Sydd  bob  awr  yn  ceisio’th  lyngcu, 
Ni  roi  ddiolch  iddo  er  hynny  ! 

3 Agor  d'olwg,  gwel  ei  ffafar,c 
Cymmer  rybudd,  bydd  ddiolchgar, 
A rho  ddiolch  ar  dy  ddeulin, 

I Grist  Iesu,  am  d’amddiffyn. 

4 Felly  ceidw  Crist  di’n  wastod, 

Ac  y tann  ei  aden  drosod, 

Ac  a’th  geidw  mewn  esmwythder, 
Khag  pob  peryg’  yn  ddi-bryder. 


XXXIII. — RHYBUDD  I DDYN  WRTH  DDILLADU 
EI  GORPH  I WEDDIO  AM  DDILLAD  AC 
ARFAU  PR  ENAID. 

1 Pan  y be’ch  yn  gwisgo’th  ddillad, 

Cais  arfogaeth  Duw  am  danad, 

Fel  y gallech  ymladd  ynthyn’/ 

Megis  Cristion,  â phob  gelyn. 

3 Nid  wyt  nês,b  er  dillad  twym-glyd, 

I gudcíio’r  cnawd,  i attal  anwyd, 

Oni  bai  it’  gael  pilyndod,c 
I attal  bai,  i guddio  pechod.d 

3 Cais  gan  hynny  holl  arfogaeth 
Duw,e  i’th  gadw  rhag  gelyniaeth, 

Ac  rhag  pechod,  ac  rhag  trafael,f 
Twyll  y byd,  a’r  cnawd,  a’r  cythraul. 

4 Heb  y rhai’n  nid  ŷm  ond  noethion, 

I ryfela  â’n  gelynion, 

Ac  nid  possibl  i neb  hebddyn’ 

Gael  y trechaf g ar  un  gelyn. 


c Favour,  daioni,  hynawsedd. 

a Ynddynt.  b Nid  wyt  weli.  c Gorchudd,  gwisgiad.  “ Pilyuod,” 
(dillad,)  mewn  argraphiadau  eraill,  d Dat.  19.  8.  c Eph.  6.  11,  f Tr<i- 
vail,  trafferlh,  trallod.  e Gorchfygu, 


140 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


XXXIV. — GWEDDI  WRTH  YMWISGO,  YN  ERFYN 
ARFOGAETH  DUW  FTH  GADW  RHAG 
GELYNIAETH  A PHECHOD. 

1 Gwisg  dy  armwr a oll  am  danaf, 

0 fy  Ngheidwad  galluoccaf, 

Fel  y gallwyf,  megis  Cristion, 

Ymladd  ynddynt  â'm  gelynion, 

2 N’âd,  o’m  coryn  hyd  fy  ngwaddnau,b 
Unrhyw  aelod  heb  ei  arfau, 

Rhag  fy  nghlwyfo  gan  y temtiwr, 

Lle  bo  eisiau  unrhy  w armwr. 

3 N'âd  i’r  byd  a'i  ofer  bethau, 

N'âd  i’r  cnawd  aT  nwyfus  chwantau, 

N’âd  ir  diawl  a'i  ruthrau  ’sgymmun,0 
Beri  imi  bechu’n  d'erbyn. 

4 Ond  rho  imi  rym  a chryfdwr 

1 orchfygu  pob  gwrth’nebwr, 

Ac  i ymladd  dan  dy  faner,d 

Nes  ŷm  dygech  i’th  esmwythder.c 

XXXV. — ARALL  WRTH  WISGO.* 

1 Crist,  fy  Nghraig  a’m  Iechydwriaeth, 

Gwisg  am  danaf  dy  arfogaeth, 

N’âd  un  aelod  heb  ei  wisgo, 

Rhag  i’r  gelyn  fy  anrheithio.5 

2 Gwisg  y pen  â helm c y gobaith, 

Brest d â’r  gorslet e gyfiawn  berífaith, 

Lwynau  â gwregys  gwir  ’difeirwch, 

Traed  â ’sgidiau  'Fengyl  heddwch.f 

3 Rho  dy  Air  yn  gleddyf  i mi, 

Ffydd  yn  fwccler  s i ddiífoddi 
Holl  biccellau  tanllyd  Satan, 

A phrudd  weddi  i sefyll  allan. 

» Armour , arfau  ymddiífynol,  arfogaeth.  b Gwadnau  y traed.  c Ex- 

communicated,  annuwiol,  melldigedigj  perthynol  i un  wedi  cyhoeddi 
Anathema,  Maranatha,  uwch  ei  ben.  d Banner,  llumman  ; baniar,  arwydd 
amlwg,  a arferir  gan  filwyr  er  adnabod  eu  llywyddion  a’u  mintai.  « Dat. 
3.  21. 

* Yn  Argraphiad  yr  Amwythig,  unir  hon  â’r  Gân  flaenorol.  b Difrodi, 
difetha.  e Helmet , gorchudd  i amdditfyn  y pen.  d Breast , dwyfron. 

* Corselet , dwyfronneg.  f Eph.  6.  14 — 18.  s Buchler , tarian. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


141 


4 A rho  rym,  fel  milwr  ffyddlon, 

I  ryfela  â’m  gelynion, 

Rhuthrau  h Satan,  chwantau  cnawdol, 
Twyll  y byd,  a phechod  marwol. 

5 A rho  gymmorth  iV  gorchfygu, 

A’u  darostwng,  a’u  gwrth'nebu, 

Fel  y gallwyf  byth  d’addoli, 

Megis  plentyn  i'r  goleuni.1 


XXXVI. — RHYBUDD  WRTH  YMOLCHI. 

1 Pan  yr  elech  i ymolchi, 

Cais  yn  daer  gan  Dduw,  trwy  weddi, 
Olchi  d’enaid  oddiwrth  bechod, 

A'i  lanhau  â gwaed  y cymmod.a 

2 Nid  wyt  nês  b er  dw’r  yr  afon, 

I olchi'r  cnawd  oddiwrth  ammh’reddion/ 
Nes  y golchech  dy  gydwybod, 

A gwaed  Crist,  oddiwrth  dy  bechod.4 

3 Nid  wyt  nês  er  wyneb  glân, 

A chalon  front  heb  ras,  heb  rân ; e 
Ni  foddlonir  y Duw  pur, 

Ag  wyneb  glân,  heb  galon  glir.f 


XXXVII.— GWEDDI  FERR  WRTH  YMOLCHL 

1 Golch,  O Grist,  â’th  waed,  fy  mhechod, 

Golch  fy  enaid,  a’m  cydwybod, 

Golch  fÿ  meddwl  oddiwrth  wegi,a 
Golch  fi'n  llwyr  oddiwrth  fy  mrynti.b 

2 Golch  fy  mhen,  a’m  traed,  a*m  calon, 

Fel  y golchaist  d’  Apostolion ; c 
Sych  â*r  tywel  d main  fy  mrynti, 

A rho  d'  Yspryd  Sanctaidd  imi. 

h Ymosodiadau,  cynnygion.  » 1 Thes.  5.  8. 

» Psalm  51.  7.  Fzec.  37.23.  1 Ioan  1.  7.  b Gwell,  amgenach.  c Am- 

mhureddion,  brynli,  budreddi.  d Heb.  9.  14.  e Llyfndra,  harddwch. 
f Cleary  glân,  di-ddichell. 

‘ Gwagedd,  oferedcj.  b Psalm  51.  2.  7.  0 Ioan  13.  5.  d Towel , 

îliain  sychu. 


142 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


3  Golch  fi’n  neigrau  gwir  ’difeirwch, 

Golch  fi’n  ífynnon  gras  a heddwch,e 
Golch  fi  â’th  waed  mor  wyn  a'r  lili/ 

Fal  y gallwy’n  bur  d’addoli. 

XXXVIII.— GWEDDI  FOREUOL,  I’W  HARFER  AR 
OL  CODI  AC  YMOLCHI. 

1 Duw  trugarog,  Tad  tosturi, 

Er  mwyn  Crist  rho  bardwn a imi 
Am  fy  meiau  oll,  a'm  pechod, 

Sydd  mewn  rhif  yn  fwy  na’r  tywod.b 

2 Nid  oes  pwngec  o’th  holl  gyfreithiau 
Nas  troseddaisj  llwyr  gwae  finnau  ! 

Nac  un  dawn  a roddaist  imi, 

Nas  arferais  ar  ddrygioni. 

3 Drwg  fy  nhyb,  a gwaeth  fy  ngweithred, 

Brwnt  fy  nhafod,  maith  fy  hocced/ 

Poeth  fy  natur,  oer  fy  ngweddi, 

Arglwydd,  maddeu’r  cwbl  imi. 

4 Maddeu’r  maint  a wne's  i’th  erbyn e 
O bechodau,  er  yn  blentyn/ 

Ac  na  thywallt  ar  fy  lletty 
O’r  dialau  maent  yn  g haeddu. 

5 Ond  rho  ras  a chymmorth  imi, 

0 hyn  allan  dy  addoli, 

A'th  was’naethu  mewn  sancteiddrwydd, 

Pur  uniondeb,  ac  onestrwydd. 

6 Tynn  bob  rhwystyr  sydd  i'm  hattal 
I'tli  was’naethu  di  ynh  ddyfal, 

A rho  bŵer 1 yn  ol  hynny, 

1 mi'n  ddiflin  dy  was’naethu. 

7 Llwyr  ddiwreiddia  o’m  calon  ofer 
Yr  holl  frynti  fum  yn  arfer, 

A gwir  blanna  yn  eu  cyfle^ 

Ras  a dawn  tra  chwyth  k i’m  genau. 

• Zech.  13.  1.  f Dat.  1.  5. 

1 Pardon%  maddeuant.  b Psalm  40.  12.  c “ Pwynt.” — Ysgrif  T.  W. 

a’r  hen  argraphiadau.  d Twyll,  dichell.  • “ Y wnaethoi  yn  d’erbyn.”— 
Ysgrif  T.  W.  f Psalm  25.  7.  « “ Wy  ny”  (wyf  yn  eu.)— Ysgrif  T.  W. 

* “ Mor.” — Ysgrif  T.  W.  a’r  hen  argraphiadau.  .»  Fower , grym,  gallu. 
ì Yn  eu  lle.  k Anadl. 


GANWYJLL  Y CYMRY. 


143 


8 Dysg  fi’  gadw  dy  orch’mynion,1 
Ahi  gwir  garu  â’m  holl  galon, 

A’u  cymmeryd  yn  lle  rheol, 

I fyw  wrthynt  yn  wastadol. 

9 A chyf'rwydda,  â'th  Lân  Yspryd, 

Fi  i reoli  fy  holl  fywyd, 

A'm  holl  eiriau,  ac  amcanion, 

Yn  ol  dy  ’wyllys  a’th  orch'mynion. 

10  Arglwydd,  ífrwyna  m fi  rhag  pechu 
Byth  yn  d'erbyn  mwy  ond  hynny, 

A rho  bŵer  i mi*n  wastod/ 

Gael  y treclia'n  erbyn  pechod. 

1 1 Helpa  ° fi  ryfela’n  erbyn 

Byd,  a’r  cnawd,  a’r  cythraul  ’sgymmun, 

Fal  p y gallwyf  gael  y goron, 

A gorchfygu  fy  ngelynion.q 

12  Tanna  droswyf  d'aden  rasol, 

Cudd  fi  dani  yn  wastadol/ 

N'âd  un  gelyn  wneuthur  niwed 
Mewn  un  modd,  i’m  corph  na’m  henaid. 

13  Cadw  fi  rhag  cwrps  a thramgwydd/ 

CVilydd,  colled,  anhap,u  aflwydd, 

Nychdod,  niwed,  a'r  fath  hynny, 

Os  bydd  d’wyllys  yn  cenhadu/ 

14  Nertha  fi,  â’th  Yspryd  Sanctaidd, 

Breulio’r  dydd  hwn  yn  Grist'nogaidd, 

Trwy  gymmeryd  poen  im  galwad,w 
I'th  was’naethu'n  brudd  x yn  wastad. 

15  Pâr  im’  dreulio’r  dydd  presennol 
Mor  ddeallus,  ac  mor  ddeddfol/ 

A phe  gwypwn  ar  y siwraf/ 

Mai’r  dydd  hwn  yw’r  dydd  diweddaf. 

16  N’âd  fi  i oedi  gwella  'muchedd/ 

O ddydd  i ddydd,  hyd  fy  niwedd, 

Ond  tra  heddyw  byth  yn  para,b 
Pâr  yn  ddyfal  imi  wella. 

* Psalm  119.  5.  ® Rhwystra.  n Yn  wastadol.  °He!p,  cynnorthwyo.  p Fel. 

q 2 Tim.  4.  7,  8.  r Psalm  17.  8.  8 Curb , rhwystr.  1 Exod.  23.  33.  u Dam- 
wain  annymunol.  v Caniattau.  w 1 Tlies.  4.  11.  * Syml.  y Moesol,  dich- 
lynaidd.  * Surest,  sicraf,  a Ymddygiad,  ymarweddiad.  b Heh.  3.  7,  8. 


144 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


17  N’âd  i'r  cnawd  rhyfygus,  embaid,c 
Beri  imi  ddamnio  f ’enaid, 

A'i  roi  i boeni  yn  drag’wyddol, 

Am  ychydig  d o bleser  cnawdol. 

18  N’âd  i wagedd  y byd  yma/ 

'R  hwn  fel  llwydrew  a ddiflanna, 

Beri  im*  golli  gwir  lawenydd, 

A mawr  fraint  y byd  na  dderfydd. 

19  Tra  fo’r  dydd  a’r  goleu’n  para/ 

Pâr  im’  weithio  ar  yr  eitha*/ 

Y peth  y berthyn  at  fy  iechyd,h 
Rhag  i’r  nos  fy  ngorddiweddyd.1 

20  Pâr  im’  fod  bob  awr  yn  barod, 

Ag  oil j i’m  lamp,k  a’m  goleu’n  gwarchod,1 
Tra  bom  Crist  i'm  gwa’dd  iT  neithior,n 
Tra  fo’r  nef  a'r  porth  yn  agor.° 

21  Pan  bwyf  siccraf  yn  y carn/ 

Pâr  im’  feddwl  am  y farn, 

A'r  dydd  dûq  y gorfydd  atteb 
Ar  y barr/  am  bob  ífolineb. 

22  Gwna  im’  feddwl  am  y cyfrf, 

Orfydd  arnom  bawb  ei  roddi, 

Am  y pechod  lleia’  wneler, 

Hyd  yn  nod  ein  geiriau  ofer.s 

23  Croesa'n  1 awr  i maes  o’th  lyfyr 
Yr  holl  frynti  u fum  fn  wneuthur, 

Ac  na  thafla  v yn  fy  nannedd, 

Ddydd  y farn,  o’m  cas  anwiredd.w 

24  Maddeu’n  awr  yr  holl  dalentaux 
S’arna’i  o ddyled  yn  dy  lyfrau, 

A llwyr  flotta  y â gwaed  Iesu, 

’R  hatling  z eitha'  sy  arna’i  dalu. 

c Enbyd,  niweidiol.  d “ Am  dippyn  bach.” — Ysgrif  T.  W.  a’r  hen  ar- 

graphiadau.  e Preg.  1.  2.  f Ioan  12.35.  s A’m  holl  egni.  h lach- 

awdwriaeth.  ‘ Goddiweddyd,  gorddiwes,  dala.  J Olew.  t Lamp , 

llusern,  llygorn.  1 Gwylio,  disgwyl.  m “ Dwad,”  (dyfodiad.) — Ysgrif  T. 
W.,  S.  Hughes,  a T.  Durston.  n Gwledd  priodas.  0 Agored.  p Yn 
fwyaf  iach  a chysurus.  q “ Mawr.”— Ysgrif  T.  W.  Du  yn  yr  argraph- 

îadau  hynaf.  r Wrth  y brawdle,  o flaen  yr  orsedd.  2 Cor.  5.  10.  * Mat. 

12.  36.  1 Cross,  nodi  âg  arwydd  taliad.  u Fel  hyn  yn  yr  hen  lyfrau  ar- 

graphedig  ; “yr  holl  bechod.”—Ysgrif  T.  W.  v Edliw,  dannod.  w Heb. 
8.  12.  a 10.  17-  1 Symiau  mawrion.  Mat.  18.  24.  y Blot,  dileu,  gwneu- 

thur  yn  annarllenadwy.  * Yr  wythfed  ran  o geiniog. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


145 


25  Gwedi  maddeu’r  cwbwl  yma/ 

Nertha  fi  ddiweddu  ’ngyrfa, 

Fel  y gallo  f ’enaid  orphwys 

Gyda  Christ,  yng  nglân  b Baradwys. 

26  Lle  caf,  gyda’r  holl  angylion, 

A llu’r  nef,  heb  ddowt c nac  ofon, 

Dy  foliannu  trwy  lawenydd, 

Mewn  dedwyddwch  yn  dragywydd.d  Amen. 

XXXIX. — RHYBUDD  I YMGADW  RHAG  RHUTHR- 
AU’R  BYD,  Y CNAWD,  A’R  CYTHRAUL. 

1 Yn  y mana  yn  ol  it’  godi, 

Cofia  fod  tri  gelyn  iti, 

’Rhai  amcanant  dy  andwyo,b 

• Oni  ymgedwi  rhag  dy  dwyllo. 

2 Yr  un  gwanna’  o’n  gelynion, 

Sydd  gan’  cryfach  nag  un  Cristion, 

Oni  chawn  ni  gan  Grist  Iesu, 

Nerth  ac  arfau  i’w  gorchfygu. 

3 Llef  gan  hynny  ar  dy  Brynwr, 

Dy  íi'wrneishio c megis  milwr, 

A’i  arfogaeth,  ac  â chalon 

I orchfygu  dy  elynion. 

XL. — YR  ARFOGAETH  YSPRYDOL  A DDYLAI  POB 
GWIR  GRISTION  EI  GWISGO  A’I  HARFERU. 

1 Gwisg  dy  ben  â helm  Crist'nogaeth/ 

Gobaith  cryf  am  iechydwriaeth  ; b 
N’âd  i’r  sarph  na’r  diawl  dy  glwyfo 
Ar  dy  beri,  trwy  wan-obeithio. 

2 Gwisg  gyfiawnder  am  dy  ddwyfron, 

Ni  all  diawl,  â dwbwl  ganon,c 
Wneuthur  byth  un  drwg  na  niwed, 

I’r  rhai  wisgo’r  gyfryw  gorsled.d 

a Yn  y byd  hwn  5— ergyd  at  atlirawiaeth  y Pabyddion  ynghylch  y Purdan, 
am  yr  hwn  y traetha  yr  Awdwr  yn  helaeth  mewn  Cân  arall.  b ‘‘Yngwlad.” 
—Ysgrif  T.  W.  c Doubt,  ammheuaeth.  d Psalm  16.  11. 

a Yn  ebrwydd,  yn  uniongyrchol.  b Anafu,  difetha.  c Furnish, 
taclu,  gwisgo. 

a Eph.  6.  13 — 16.  b “Ond  bydded  gennyt  sail  am  dy  obaith  S.  Hughes. 
c “ Dwbwl  canon,  (double  cunnon,) — Dryll  mawr.” — S.  Hughes.  “ Eíthaf 
cyfrwysdra  uffern.” — R.  Tomas.  d Corselet,  dwyfronneg,  arfogaeth  i ym  - 

ddiffyn  y ddwyfron. 

N 


14(>  Y SEREN  FOREU;  NEU 

3 Ilhwym  dy  ganol  â gwirionedd, 

Na  ragritliia  yn  dy  fuchedd  ; 

Hardd,  a chryf,  a chryno  odiaeth, 

Ydyw  gwregys  gwir,  diragreith.e 

4 Gwisg  dy  draed  â ’sgidiau’r  ’Fengyl, 
Bydd  ddioddefgar  ym  mhob  treigyl,f 
Can’s  trwy  oddef  llawer  trallod 

Y mae  myn’d  i lys  y Drindod.8 

5 Cymmer  fywiol  ífydd  yn  fwccler,h 
Derbyn  frath  a saethau'r  wiber/ 

Bywiol  ffydd  yng  Nghrist  a all 
Ddiffodd  tanllyd  saethau'r  fall. 

6 Cymmer  awrchlym  j gleddau'r  Yspryd, 
Cymmer  air  y 'Sgrythyr  hyfryd  ; 

Dyna'r  cleddyf  llym  ei  lafan  k 

Sy’n  rhoi  ffwyl 1 a chlwyf  i Satan. 

7 Cadw  arfau  Duw  yn  wastad,m 

un,"  bob  awr  am  danad, 

N’âd  un  pryd  dy  ddala  hebddyn’, 

Rhag  dy  glwyfo  gan  y gelyn.0 

8 A gwedd'ia  ar  y Drindod, 

Am  gael  grym  a gras  i orfod  p 

Y tri  gelyn  hyn  q yn  wastad, 

A gwas’naethu  Duw  yn  d’alwad.r 

9 Os  cwrdd  Satan  â ni’n  noethion^ 

Heb  arfogaeth  Duw  am  danon/ 

Mae  e’n  chwareu’n  dost 1 â hwnnw, 
Sydd  heb  armwr  u gantho  i ’mgadw/ 

10  Os  bydd  y pen  heb  helmet w ddilys, 
Brestx  heb  bais/  neu  lwyn  heb  wregys,, 
Troed  heb  esgid,  11  aw  heb  gleddeu, 
’Sarph  a’n  clwyfa,  gwnawn  ein  goreu. 

11  Bydd  gan  hynny  megis  milwr, 

Yn  dy  gylch,  bob  awr,  â’th  armwr, 

e Diragrith.  f Treigl,  cyfnewidiad  sefyllfa.  £ Act.  14.  22. 
ler . tarian.  * Viper,  sarph.  J Miniog,  awchus.  k Llafn. 

gyrru  ar  ffo,  peri  cilio.  Dat.  12.11.  m O hyd,  bob  amser. 

Psalm  149.  6.  p Gorchfygu.  <i  Y byd,  y cnawd,  a’r  diafol. 
edigaeth,  sefyllfa,  swydd.  8 Danom.  1 Yrnladd  yn  llym.  1 
arfogaeth.  v I’w  ddiogelu  ei  hun.  w Helmet , arfogaeth  y pen, 
dwyfron.  y Llurig,  dwyfronneg. 


11  Buclc- 
1 Foil, 
n Pob  un. 

r Galw. 
1 Armour , 
* Breast, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


147 


Ym  mhob  man  yn  dyfal  wylio, 

Rhag  i’r  gelyn  dy  anrheithio.2 

XLI. — RIíYBUDD  I DDYN  YMGADW  YM  MLIOB 
LLE  RHAG  RHWYDAU  SATAN. 

1 Pan  yr  elech  gyntaf  allan, 

Gochel  ddirgel  rwydau  Satan, 

’R  hwn  sy’n  ceisio  dy  fachellu  a 
Ar  bob  cam,  a’th  helab  i bechu. 

2 Alae  e’n  fawr  ei  lid  a’i  hocced/ 

Mwy  ei  dwyll  na’i  rym,  er  cryfed ; 

Mae  fel  llew,  yn  troi  o bob  tu, 

Ddydd  a nos,  yn  ceisio’n  llyngcu.d 

3 Hocced  sarph,  llidiawgrwydd  gwiber, 

Cryfder  llew,  ífyrnigrwydd  teiger,e 
Awydd  blaidd,  bradwriaeth  cadno, 

Sydd  gan  Satan,  lle  tramwyo. 

4 Nid  y w’n  cysgu,  nid  yw’n  gorphwys 
Nos  na  dydd,  er  pan  y cwympwys/ 

Ond  amcanu  lladd  a mwrddro,8 

Am  ei  chwyth,h  pwy  bynnag  allo. 

5 Bydd  gan  hynny  ar  dy  waíliel, 

Ym  mhob  man,  rhag  rhwyd  y cythraul ; 

Cais  gan  Grist  bob  awr  dy  helpu, 

Crist  a’th  nertha  i’w  orchfygu.j 

XLII. — GWEDDI  YN  ERBYN  RHUTHRAU  SATAN. 

1 Porthor  mawr  y pwll  di-waelod, 

Ceidwad  drysau  uffern  isod,a 
Rhwymwr  Satan,b  llyngcwr  angeu/ 

Clyw  fy  ngwaedd  o’th  nefol  artre’. 

2 Y mae  Satan,  ’r  hwn  orchfygaist, 

A'r  ddraig  waedlyd,  ’r  hon  a rwymaist, 

Yn  amcanu  fy  andwyo,d 
Oni  chaf  dy  help  e i’w  ffrwyno/ 

z Ysglyfaethu,  difa. 

a Maglu,  rhwygo.  b Gyrru.  c Twyll,  dichell.  d 1 Pedr  5.  8. 
e Tìger,  bwysttií  rlieibus.  fCwympodd.  s Murder,  llofruddio.  Ioan  8.  44. 
h Am  ei  fywyd,  gymmaint  ag  a allo.  ‘ Gocheliad,  gwyliadwriaeth.  i Yn 
argraphiad  T.  Durston,  gwneir  un  Gân  o’rtair  flaenorol. 

a Dat.  1.  18.  b Dat.  20.  1,2.  2 Petr  2.  4.  c Esay  25.  S.  d Dinys- 
trio.  e Hefp,  cymmorth,  cynnorthwy.  f Rhwystro,  attal  megis  â ffrwyn. 


148  Y SEREN  FOREUj  NEU 

3 Mae  ef  nos  a dydd,  heb  gysgu, 

Megis  llew  yn  ceisio’m  llyngcu., 

Ac  yn  barod  i’m  defowro/ 

Oni  chedwi  di  fi  rhagddo. 

4 Mae  e’n  tannu  ei  groglathau^ 

Ddydd  a nos,  ar  draws  fy  llwybrau  ; 
Nid  oes  lun  1 na  syrthiaf  iddynV 
Oni  chedwi  di  fi  rhagddynt. 

5 Nid  oes  afal  teg  gwa’rddedig, 

Na  bo  beunydd  yn  ei  gynnyg ; 

Nac  un  pechod  na  bo’n  ceisio 
Gennyf  wheuthur,  i’th  lwyr  ddigio. 

6 Nid  oes  twrn  da  k fwy'n  amcanu, 

Na  bo’r  ddraig  yn  ceisio’i  nadu,1 
Ac  yn  dyor  m yn  rhy  fynych, 

Y gwaith  goreu  fwy'n  ei  chwennycho 

7 Ni  chaf  fwytta  pryd  o fara, 

Ni  chaf  gysgu  mewn  esmwythdra, 

Ni  chaf  yfed  dracht  n o ddiod, 

Na  bo'n  ceisio'i  droi  yn  bechod. 

8 Ni  chaf  dd’Wfedyd  gair  o’m  genau* 
Na  gwedd’io  ar  fy  ngliniau^ 

Na  bo  Satan  yn  aracanu, 

Wrth  wedd'io,  beri  i'm  bechu. 

9 Pan  bo  mwyaf  chwant  fy  nghalon 
Pth  was’naethu,,  Iesu,  *n  ffyddlom, 
Dyna’r  pryd  y cais  fy  rhwystro 
A’r  holl  dclichell 0 a fo  gantho. 

10  A phe  bait  ti’n  gadael  iddo 
Redeg  arnaf,  heb  ei  ffrwyno, 

Gwn  na  bydda’i  well  fy  nhreigyl  ? 
Nag  oedd  diwedd  Job  a’i  eppil. 

11  Arglwydd,  gwel  ei  waedlyd  fwriad, 
Tola’i  q falchder,  torr  ei  ruad. 


s Devourt  bwytta,  difa.  h Maglau.  > Modd.  J “Ynddynt.” — S. 
Huglies.  k Goodt  rn,  cymmwynas,  gweithred  dda.  1 Rhwystro.  n»  Attal. 
n “ Draucht.’5 — S.  Hughes.  Draught,  llymaid.  0 “ Gwning,” — ( cunning , 
cyfrwystra,)  yn  yr  hen  argraphiapau,  p Cyflwr,  sefyllfa.  9 Lleihau, 
diddymu. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


149 


Rhwym  ei  ferr/  byrha  ei  gadwyn, 

'Siga'i  siol/  a stoppa'i 1 wenwyn. 

12  Tydi,  Crist,  sy'n  rhwymo’r  wiber, 

Ti  sy  a'r  gadwyn  am  ei  ddwy-ferr, 

Tydi  'speiliodd  o’i  holl  arfau,u 
Tydi  gadwodd  ein  heneidiau. 

13  Gwisg  dy  armwr  v oll  am  danom, 

Dod  dy  rymus  Yspryd  ynnom, 

Dysg  ein  dwylaw  i ryfela, 

N’âd  i’th  weision  gael  y gwaetha’/ 

14  N’âd,  O Grist,  i’r  sarph  ein  twyllo, 

N’âd  i’r  wiber  ein  handwyo, 

N’âd  ir  llew  ein  lladd  a’n  llyngcu, 

N’âd  i’r  gelyn  ein  gorchfygu. 

15  Gwan  ŷm  ni,  a chryf  y w yntau, 

Can’  mil  cryfach,  Crist,  wyt  tithau  ; 

Nertha'n  gwendid  trwy  dy  gryfdwr, 

I orchfygu  ein  gwrth’nebwr. 

16  Call  yw’r  sarph,  a dwl  x ŷm  ninnau, 

Doeth  yw’r  ddraig,  a llawn  bachellau 
Onì  helpi  di  ni’n  Prynwr, 

Fe  âJth  bridwerth  gan  y bradwr. 

17  Gwna  ni'n  ddoeth  i wefd  ei  rwydau, 

Ffel z i wechlyd  a ei  groglathau/ 

Cryf  i wrthladd c ei  ddichellion, 

Call  i wrthod  ei  gynnygion. 

18  Arglwydd,  edrych  ar  dy  weision, 

Nertha’th  frodyr  gael  y goron, 

Helpa  bawb  sydd  dan  dy  faner 
Ddwyn  eu  croes,  a throedio’r  wiber.d 

XLIII. — CYNGHORION  YN  ERBYN  PROFEDIG- 
AETHAU  SATAN. 

1 Os  promeisia  a Satan  iti, 

Dai  a thiroedd  am  ei  ’ddoli/ 

Dywed  nad  oes  droedfedd  fechan, 

Ond  pwll  uffern,  ganddo’i  hunan.c 

r Coes.  9 Pen.  1 Stop,  attal.  “ Luc  11.  22.  v Armour.  arfogaeth. 
w Gael  ea  gorchfygu.  x Dull , hwyrdrwm.  y Dichellion.  * Call,  « Gochel- 
yd.  b Maglau.  c Gwrthsefyll.  d Sathru  Satan,  Rhuf.  1G.  20. 

a Promise,  addaw.  b Mat.  4.  8,  9.  c Mat.  25.  41. 

N 2 


150 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


2 Os  bydd  Satan  yn  dy  annog 
I halogi  g\vraig  cymmydog/ 

Dywed  fod  d’ialau’n  barod, 

A barn  Duw,  am  gyfryw  bechod.6 

3 Os  cais  Satan  gennyt  feddwi, 

A charowsio f gwin  yn  wisgi, 

Dywed  yr  â’r  holl  rai  meddwon  s 
Ddydd  y farn  i’r  tân  a’r  brwmston.h 

4 Os  cais  Satan  gennyt  dyngu 
Cig  a gwaed  yr  Arglwydd  Iesu, 

Dywed  nad  oes  unrhy w bechod 
Waeth  na  chablu  gwaed  y cymmod.1 

5 Os  cais  Satan  gennyt  dreisio 
Y rhai  tlodion,  a'u  handwyo, 

Dywed  nad  gwaeth  pigo  llygad 
Crist  ei  hun,  na  threisio  ymddifadJ 

6 Os  cais  gennyt  wneuthur  ffalstedd,k 
Anudoniaeth,1  ac  anwiredd, 

Dywed  fod  Duw,  'r  Barnwr  cyfionfn 
Yn  ei  breintion  ar  dy  galon.0 

7 Os  cais  gennyt,  mewn  dirgelwch, 

Weithio  gweithred  y tywyllwch^ 

Dywed  fod  Duw,  â saith  lygad, 

Ym  mhob  man  yn  edrych  arnad.p 

8 Os  cais  Satan  gennyt  gablu 
Dy  gyd-Gristion  gwedi  ’nafu/1 
Mae  e’n  ceisio,  megis  bradwr^ 

Gennyt  gablu  dy  Greawdwr/ 

9 Os  cais  gennyt  dd’wedyd  celwydd^ 

Mae’n  amcanu  yn  ddi-gywilydd 
Ladd,  a dwyn  dy  enaid  gwirion 

r r pwll  poeth,  a’r  tân  a'r  brwmston. 

]0  Os  cais  gennyd  wan-obeithio, 

Am  drugaredd  er  repentio/ 

d Heb.  13.  4.  e Dat.  21.  8.  f Carouse , yfed  yn  ormodol.  í 1 Cor. 
6.  9,  10.  t Brimstone,  brwmstan,  defnydd  tra  hylosg.  ‘ Heb.  10.  2J. 
j Exod.  22.  22 — 24.  Psalm  68.  5.  Diar.  22.  22,  23.  k Falsity,  twyll, 
anonestrwydd.  1 Tyngu  ar  gam.  m Mal.  3.  5.  u Print . argraphu. 
« Jer.  17.  1.  p Job  34.  21,  22,  q Niweidio,  anífurfio.  r Diar.  17.  5. 
s Dat,  21.  8.  1 Repent , edifarhau. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


151 


Mae’n  ei  fryd  dy  ddwyn  i’r  deyrnas 
Yr  aeth  Cain?u  a Saul/  a Suddas.w 

11  Os  cais  Satan  gas  dy  rwystro 
I dŷ  Dduw,  y maen  dymuno 
Dy  droi  ma’s  o'r  nef  yn  ddirgel, 

Eisiau  addoli  Duw’n  ei  demel. 

12  Os  cais  gennyt  droi  dy  wegil, 

Pan  pregethir  yr  efengyl,x 
Mae  e’n  ceisio  dy  ddehoryd  y 
Rhag  cael  profi  pren  y bywyd. 

13  Os  cais  Satan  gennyt  gysgu 

Yn  yr  eglwys,  wrth  was'naethu, 

Mae  e'n  ceisio  gennyt  foccian  z 
Duwn  ei  lys  a’i  dŷ  ei  hunan. 

14  Gochel  gysgu  wrth  wedd'io, 

Gwaeth  na'r  diawl  yw’r  dyn  y foccio 
Dduw,  ’n  ei  demel,  ar  awr  weddi, 

Ar  ei  lin  yn  rhith  addoli. 

15  Os  cais  gennyt  fynych  arfer 
Oedi  bwytta’r  sanctaidd  swpper  ; 

Wrth  dy  ddyor  i'r  communiwn/ 

Mae'n  dwyn  ymaith  sel  dy  bardwn.b 

16  Os  cais  gennyt  lwyr  anghofio 

Y ’Fengyl  sanctaidd  gwedi’i  gwrando, 

J\lae  e’n  ceisio  dwyn  o'th  galon 
Had  y gair,c  a'th  wnelai'n  Gristion. 

17  Os  caiíf  gennyt  fod  yn  foddlon 
Ddwyn  heb  sylw  enw  Cristion, 

Fe  wna  felly  yn  ddiogel 

Was  i Grist  yn  was  i gythraul. 

18  Os  cais  gennyt  ti  ddyhirio  d 
Edifeirwch  nes  departo,e 
Mae’n  dy  rwystro  i geisio  ífafar 
Duw,  nes  elo'n  rhy  ddiweddar.f 

u Gen.  4.  13.  v Brenhin  Israel,  1 Sam.  31.  4.  w Judas  îscariot. 

Mat.  27.  5.  x Rhuf.  10.  17.  y Attal,  rhwystro.  * 31ockf  gwatwor, 

gwawdio.  a Communion,  cymmundeb,  y cymmun.  b *«  y mae?r  sacra- 
ment  yn  sel  o faddeuant  i’r  derbyniwr  teilwng  j ond  barnedigaeth  y mae  yr 

aunuwiol  yn  fwytta  ac  yn  yfed  iddynt  eu  hun.  1 Cor.  11.  29.” S.  Hughes. 

c Mat.  13.  19.  d Gohirio,  oedi,  e Depart,  ymadael,  marw.  f Preg.  9.  10. 


152 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


19  Ni  âd  Satan  unrhyw  bechod 
Nad  amcana  gael  dy  orfod ; e 
Ni  âd  garreg  heb  ei  threiglo,h 
Nes  y paro  it'  dramgwyddo. 

20  Os  cais  gennyt  ti  broffesio * 

Ffydd  heb  weithred  yn  cyd-weithio, 

Mae'n  dy  dwyllo,  drwy  ílydd  farw_,j 
Drusto  k i’r  ífydd  na  all  dy  gadw. 

21  Bydd  bob  amser  ar  dy  ochel ; 

Nos  a dydd  y rhodia'r  cythraul  ;l 
Nid  oes  man  nad  yw  e’n  tannu 
Ei  groglathau  i’n  bachellu.m 

22  Yn  yr  eglwys,  yn  y berllan, 

Yn  y siop5n  ac  oddi  allan, 

Ar  y ford,°  ac  yn  y gwely, 

Y cais  satan  dy  fachellu. 

23  Bydd  gan  hynny  megis  milwr, 

Yn  dy  gylch  bob  awr  a’th  armwr.p 
Ym  mhob  man  yn  dyfal  wylio, 

Rhag  i Satan  dy  andwyo.q 

XLIY. — CYNGHOR  RHAG  GWYLLTINEB.a 

1 Gwae  i’r  dyn  fo  gwyllt  yn  blentyn, 

Glwthb  yn  llangc,  a charlc  yn  gleirchyn/ 
Hwnnw  dreuliodd  ei  holl  oedran, 

Ym  mhob  oes,  wrth  'wyllys  Satan. 

2 Gochel,  f’enaid,  rwydau  Satan, 

I’th  fachellu  ym  mhob  oedran ; 

Ar  bob  llwybyr  fe  amcana 

A rhyw  groglath  gael  dy  ddala. 

3 Yn  dy  ie’ngctid,  fe  gais  gennyd 
Dreulio  d’amser  yn  ddi-broffid/ 

Mewn  pibyddiaeth  f ac  oferedd, 

Heb  na  dysg,  na  davvm,  na  rhinwedd. 

g Trechu,  gorchfygu.  h Ni  âd  unrhyw  foddion  heb  eu  defnyddio. 
* Profess,  honni,  cymmeryd  ar  un.  J*  Iago  2.  14,  17.  k Trust,  hyderu, 
ymddiried.  1 2 (Jor.  2.  11.  m Ei  faglau  i’n  dala.  n Shop , masnaclidy. 
° Board,  bwrdd.  p Armour , arfogaeth.  q Difetha,  dinystrio. 

a Yn  argraphiad  S.  Hughes,  gelwir  y Gân  hon  yn  “ Hhybydd  i wachelyd 
rhwydau  Satan  ym-mhôb  oedran  j”  ond  yn  argraphiad  T.  Durston  cydir  hi 
â’r  Gân  flaenorol.  b Anghymmedrol.  c Curl,  cybydd.  a Hen  ddyn. 
e Profit , budd,  elw.  f Cantoriaeth  fasweddol. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


153 


4 Yn  d’wroldelr,  fe  braw’th6  dynnu 
I garowsio  h a gordderchu, 

Ac  i ’nurddo  1 dy  lân  lester 
A thrythyllwch  a diifeithder. 

5 Yn  dy  henaint  fe  braw’th  rwystro 
Droi  at  Dduw,  drwy  wir  repento,j 
Ac  y drŷ  dy  fryd  yn  benna’ 

At  fydolrwydd  a chybydd-dra. 

6 Prawf  gan  hynny,  ym  mhob  oedran, 

Lwyr  ymgadw  rhag  twyll  Satan, 

’R  hwn  a gais  dy  gyfrgolli, 

Trwy’r  peth  mwyaf  f ’ech  k yn  hoffi. 

XLY. — CYNGHOR  I DDYFAL  WEDDIO  AR  BOB 
ACHOS  AC  YM  MHOB  GORCHWYL. 

1 Er  fy  mendith,  nac  anghofia, 

Dair  gwaith  beunydd  ar  y lleia’/ 

Brudd  weddio  ar  dy  ddeulin 

O flaen  Duw,  dy  Dad  a’th  Frenhin. 

2 Cyn  myn’d  allan  y boreu-ddydd, 

Cyn  ciniawa  y canol-ddydd, 

Cyn  swpperu,  O gwedd’ía 

Y tair  gwaith  hyn  bob  dydd  o leia\b 

3 C’od  dy  ddwylo  i wedd’ío 
Cyn  gostyngech  law  i weithio, 

Cais  gan  Dduw  fendithio  d’orchwyl, 

Cyn  y delech  yn  ei  gyfwyl.® 

4 Ac  wrth  wneuthur  dy  orchwylion, 

Arfer  brudd  wedd’iau  byrion,d 

A bydd  eiriol*  yn  dy  weddi, 

Ar  i Dduw  roi  cymmorth  i ti. 

5 Os  bydd  trwm-waith  a ífrwst f arnad, 

Os  bydd  traíFerth  ar  ddydd  marchnad, 
Gwybydd,  f ’enaid,  y gwna  gweddi, 

Fwy  o les  na  rhwystyr  i ti.g 

e Fe  gais,  fe  gynnygia.  h Carouse,  yfed  i ormodedd.  » Halogi.  J Re- 
j)ent,  edifarhau.  k A fyddech. 

3 Psalm  55.  17.  b “ ’R  tri  phryd  hyn,  yn  ddisceulusdra.”— S.  Hughes. 
c Ar  ei  gyfer.  d 1 Thes.  5.  17.  e Taer.  f Brys.  s Psalm  34.  10. 


154 


Y SEREN  FOJIEU^  NEU 


6 Er  bod  busnesh  fawr  gan  Ddaniel/ 

Yn  y cwrt  dan  frenhin  Babel, 

Tair  gwaith  beunydd  y gweddiai, 

Yn  ei  'stafell  ar  ei  liniau. 

7 Er  bod  Dafydd  yn  rhyfelwr, 

Ac  mewn  trafferth  mwy  nag  un-gwr, 

Etto  er  hynny  saith  waith  beunydd, 

Y gwedd’iafr  brenhin  DafyddJ 

8 Joshua  rymus  a weddiai 
Yn  y frwydr,  ac  ymladdai ; 

'R  oedd  e*  â’i  galon  yn  gweddio, 

Ac  yn  ymladd  a'i  ddwy  ddwylo. 

9 Nid  oedd  gweddi  rhafn  yn  rhwystyr 
Ar  un  gorchwyl  faent  yn  wneuthur, 

Ond  rhwyddhau  a llwyr  fendithio 
Pob  rhyw  waith  a wnai  eu  dwylo. 

10  Arfer  dithau  weddi  hyfryd, 

Ym  mhob  gorchwyl  a fo  gennyd, 

Di  gei  weled  y gwna  gweddi 
Rwydd-deb  mawr  o chynfforddk  i ti. 

11  F'all  dyn  weithio  ei  gelfyddyd, 

A gweddiohi  ddyfal  hefyd  ; 

Ni  chais  gweddi'r  galon  rwystro 
Hynt  y ti'aed  na  gwaith  y dwylo. 

12  F’all  yr  hwsmon,  f 'all  y geilwad/ 

Alw  ar  Dduw,  a dala'r  aracf, 

Fel  y gallant  dd’wedyd  ffregod,m 
Wrth  yr  ychain  a’r  ’nifeilod.11 

13  F'all  trafaelwyr  ganu  salmau, 

A gweddio  ar  eu  siwrnai,0 
Fel  y gallant  ganu  maswedd, 

A chwedleua  am  oferedd. 

h Business,  gwaith.  » Sylwa  y darllenydd,  ond  odid,  fod  y pennill  hwn 
yn  y “ Cynghor  i Wr  Ieuangc;,,  a hod  amryw  o’r  pennillion  rhagllaw  yn  y 
Gân  “ Am  weddi  á’i  pherthynasau,”  (tudal.  128,  &c.)  etto,  oblegid  eu  bod  yn 
dra  phriodol  i’r  Gân  hon,  ac  yn  ei  gwneuthur  lawer  yn  fwy  cyfiawn,  barnwyd 
yn  addas  eu  gadael  i mewn  yma,  fel  y gwneir  yn  argraphiad  S.  Hughes,  ond 
ei  fod  ef  yn  gadael  y tri  phennill  olaf  allan.  Am  eglurhadau  a phrofion  Ys- 
grythyrol  ar  y pennillion  a ail-adroddir  yma,  cyfeirir  y darllenydd  at  y lle  y 
maent  wedi  eu  hargraphu  o’r  blaen.  J Psalra  119.  161.  k Comfort , 
cysur,  diddanwch.  i Un  yn  gyrru  anifeiliaid  wrth  aredig,  cethreiniwr. 
m Ymadroadion  ffol.  n Anifeiliaid.  0 Journey,  taith. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


155 


14  Fe  all  cryddion,  fe  all  taelwyr/ 

Foli  Duw;  a chwareifr  crefftwyr/ 
Gan  roi’u  breichiau  i ddyfal  weithio, 
A’u  calonnau  i weddio. 

15  Fe  all  y gwragedd  hen  wrth  nyddu, 
Fe  all  y merched  wrth  sidanu/ 

Fe  all  pawb  ddilyn  eu  celfyddyd, 

A gweddi'o’n  ddyfal  hefyd. 

16  Fe  allai  Foesen  wrth  siwrneia, 

Fe  allai  Joshua  wrth  ryfela,, 

Crist  wrth  ymdaith,  Paul  wrth  forio, 
Weithio  eu  gorchwyl  a gwedd'io. 

17  Nid  oes  dim  a ddirper  rwystro 
Dyn  ’wyllysgar  i wedd'io, 

Ac  i weithio’i  orchwyl  hefyd, 

Pa  ryw  bynnag  fo'i  gelfyddyd. 

18  Crist  sy’n  erchi  in’  bawb  weddio^ 

Ar  bob  amser,  heb  ddiífygio  ; 

A Sant  Paul  sy’n  erchi  ini 
Ym  mhob  man  ymarfer  gweddi. 

19  Yn  ein  trallod,  yn  ein  gwynfyd, 

Yn  ein  nychdod,  yn  ein  iechyd, 

Y mae  ini  brudd  wedd'io, 

Ym  mha  gyfl wr  y bom  ynddo. 

20  Ar  y moroedd,  ar  y mynydd, 

Yn  ein  teiau,  ar  y maesydd, 

Y dirperai  in'  wedd’io, 

Ym  mha  fan  y bom  ni  ynddo. 

21  Gyda  Pheder,  yn  ein  lletty, 

Gyda  Dafydd,  yn  ein  gwely, 

Gyda  Daniel,  rhwng  y llewod, 

Y mae  in’  weddio’n  wastod. 

22  Gyda  Moesen  ar  y mynydd/ 

Gydag  Isaac  ar  y maesydd,1 
Gydag  Ifan  u yn  yr  eglwys, 

Y mae  gweddi  yn  dra  chymmwys. 


p Tailors,  gwnîedyddion,  dilledyddion.  q Gweithio  eu  celfyddyd. 
sidan.  * Exod.  17.  9,  11,  12.  * Gen.  24.  63.  « Ioan.  Act.  3. 


r Gwnio 
1. 


156  Y SEREN  FOREUj  NEU 

23  Ym  mhob  man,  ac  ar  bob  amser, 

Y mae  gweddi  o fawr  bŵer, 

Os  y galon  a fydd  parod 
I wedd’io  ar  y Drindod. 

24  Dyn  sydd  demel  i’r  Gorachaf, 

Calon  dyn  yw’r  allor  bennaf ; 

Foreu  a hwyr  y mae  Duw’n  ceisio 
Cael  o'r  galon  aberth  iddo. 

25  N’âd  y demel,  er  dy  fywyd, 

Foreu  a hwyr,  heb  aberth  hyfryd ; 

A n’âd  ganol  dydd  i basio, 

Heb  roi  clod  a moliant  iddo. 

26  Felly  byddi  di  gyfeillgar 

A'th  Greawdwr,  ac  mewn  ífafar ; 

Felly  cei  di  gan  y Drindod 
Dy  rwyddhau,  a'th  helpu’n  wastod. 

XLYI. — CYNGHOR  DUWIOL  I BOB  GRADD  I’W 
DDILYN  CYN  MYNED  AT  EU  GORCHWYLION. 

1 Cyn  yr  elech  o’r  drws  allan 

At  un  gorchwyl,,  mawr  na  bychan, 

Cais  gan  Dduw  dy  brudd  fendithio, 

A rhoi  rhad  ar  waith  dy  ddwylo.a 

2 Duw  sy’n  rhoddi  rhad  a llwyddiant, 

Duw  sy'n  danfon  fFawd  b a ffyniant, 

LleT  cyfarcher,  fe  rŷ  fendith, 

Lle'r  anghofìr,  fe  ddaw  melldith.c 

3 Cais  ei  Yspryd  i’th  gyf  ’rwyddo, 

Cais  ei  ras  i'th  gynnorthwyo, 

Cais  ei  fendith  ar  bob  gweithred, 

Felly  daw  it’  rad  o’u  parthed. 

4 Dechreu’r  gwaith  yn  enw’r  Iesu, 

Cais  ei  gyfnerth  i'w  ddibennu. 


a Gwelir  y pennill  hwn,  a’r  pummed,  yn  y “ Cynghor  i Wr  Ieuangcj”  ond 
cyfleir  hwynt  eilwaith  yn  y Gân  hon  gan  S.  Hughes,  T.  Durston,  a Rhys 
Tomas  j y mae  hefyd  amryw  bennillion  tebyg  i'w  gilydd  mewn  amrywiol 
rannau  o’r  gwaitli  ; oddiwrlh  yr  hyn  y gellir  meddwl  bod  yr  Awdwr,  pe  caw- 
sai  amser  i iawn  drefnu  y llyfr,  yn  bwriadu  dosparthu  rhai  o’i  Ganau  hirion, 
ac  ychwanegu  at  y gwahanol  rannau,  er  mwyn  eu  cyhoeddi  dan  bennau  mwy 
neiliduol.  t>  Llwydd,  hawddfyd.  clSam.2.  30. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


157 


Yn  ei  ddiwedd  cais  ei  ogoniant/ 

Felly  cei  o’th  weithred  ffyniant. 

5 Fel  y llwyddodd  Duw  orchwylion 
Joseph  gynt,  a Daniel  ffyddlon, 

Felly  llwydda  d’orchwyl  dithau, 

Os  gweddii  arno'n  ddiau. 

6 Oni  wnai  dy  weddi'n  addas, 

Ti  gai  adail  bŵth  e fel  J onas, 

A physgotta  megis  Peder, 

Ac  heb  ddala  dim  un  amserj 

7 Ti  gai  dwttan g a thrafaelu, 

Ac  ymrwyfan  a thrafferthu 
Ddydd  a nos,  a phoeni’n  ofer, 

Heb  fod  dim  yn  well  un  amser. 

8 Ofer  codi  ar  y wawr-ddydd, 

Ofer  bwytta  bara  cystudd,h 
Ofer  gwylied  hir  nos  aua', 

Os  yr  Arglwydd  ni'n  bendithia. 

9 Ofer  adail  teiau  newydd, 

Ofer  cadw  caerau  trefydd, 

Ofer  poeni  trwy  rymustra, 

Os  yr  Arglwydd  ni  chyd-weithia.1 

10  Rhag  i’th  lafur j fyn’d  yn  ofer, 

O  gweddia’n  brudd  bob  amser, 

Ar  i’r  Arglwydd  dy  fendithio, 

Felly  ffynna  gwaith  dy  ddwylo. 

XLYII. — CYNGHOR  I’R  LLAFURWR. 

1 Cyn  rhoi  llaw  ar  gorn  yr  arad^ 

C'od  dy  ddwylo,  ti  a’th  eilwad/ 

At  Dduw  mawr,  am  dy  fendithio, 

A rhoi  rhad  b ar  waith  dy  ddwylo. 

2 Ofer  hau  a ’redig  llawer, 

Ofer  llyfnu’r  maint  a hauer ; 

Oni  ddyry  Duw  ei  fendith, 

Dan  y gwys  y pydra’r  gwenith. 

d 1 Cor.  10.  31.  e Booth,  caban.  Jona  4.  5.  f Luc  5.  5.  s Bod  yn 
ddiorphwys,  tnyned  o un  man  i’r  llall.  h Psalm  127.  2.  * Psalm  127,  1 

J Labour,  gwaith,  traíFerth. 

‘ Gyrrwr  anifeiliaid  wrth  aredig.  Bendith,  llwyddiant, 

O 


158 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


3 Dyn  sy'n  hau,  a Duw  sy'n  hadu, 

Duw  sy'n  peri  i’r  llafur  dyfu,c 
A dwyn  ífrwythau  ar  ei  ganfed, 

I'r  sawl  sy  ynddo  yn  ymddiried. 

4 ’R  una  geisio  ffrwyth  o’r  ddaear, 

Rhad  a llwyddiant  ar  ei  heiniar,d 
Prudd  wedd’ied  ar  yr  Arglwydd, 

Fe  gaiff  lwyddiant  heb  ddim  aflwydd. 

5 Gwell  yw  gweddi  gydag  oged, 

I  gael  llafur  e ar  ei  ganfed, 

Na  chwech  arad’  ac  ogedi, 

Lle  na  byddo  son  am  weddi. 

6 Fe  gai  Isaac,  wrth  fyfyried, 

Lafur  gan  Dduw  ar  ei  ganfed/ 

Pan  bai  eraill,  heb  weddì'o, 

Prin  yn  cael  y chweched  ganddo. 

7 O gweddia  dithaifr  hwsmon,8 
Ar  dy  Dduw,  o ddyfnder  calon, 

Am  roi  rhad  ar  waith  dy  ddwylo, 

Felly  ti  gei  ddigon  ganddo. 

XLYIII. — GWEDDI’R  HWSMON. 

1 Lluniwr  daear,  helpwr  dynion, 

Awdwr  hadau’r  ddaear  ffrwythlon, 

Rhoddwr  gwlaw,  Cynhyddwr  llafur, 

Gwrando  weddi  hwsmon  prysur. 

2 ’R  wyf  fi’n  myn’d  i drin  y ddaear, 

Ac  i hau  yn  hon  fy  heiniar,b 
Heb  gael  gweled  mwy  o hono, 

Oni  roi  dy  fendith  arno. 

3 Arglwydd,  ofer  ydyw  plannu, 

Hau  yn  gynghan,c  a gorlyfnu, 

Ond  pheri  di  'ddo  ?gino,d 

A rhoi  rhad  a chynnydd  arno. 

4 Ni  ddaw  hedyn  byth  o*r  ddaear, 

O’r  maint  oll  sydd  genny’  o heiniar.  ‘ 

c Psalm  104.  14.  d Yd,  cynnyrch  y maesydd.  e Yd,  ífrwyth  llafur, 
f Gm  24.  63-  a 26.  12.  s Husbandman,  llafurwr. 

a Diwyd,  llafurus.  b Yd.  c Cysson,  rheolaidd.  d Iddo  egino. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


159 


Oni  pheri  di  'ddo  darddu, 

Tyfu  allan,  a chynhyddu. 

5 'R  wyf  gan  hynny’n  begio’n0  brysui% 

Duw,  dy  fendith  ar  fy  llafur, 

Fel  y gallwyf  gael  oddi  wrtho, 

Fodd  fel  Cristion  fm  maintainio/ 

6 Agor  im'  ffenestri’r  nefoedd, 

Gwlawia  fendith  ar  fy  nhiroedd, 

Portha’r  had  â brasder  daear, 

A rho  lwyddiant  ar  fy  heiniar. 

7 N’âd  i’r  nefoedd  fyn’d  yn  bres, 

Na’r  ddae’r  yn  harns  ganormod  gwres ; 

N’âd  i’r  maesydd  mawrion  fethu, 

Am  ein  llesgedd  i’th  was’naethu. 

8 Rho  wrth  fesur  y gwlaw  cynnar 
Yn  ei  bryd,  a’r  gwlaw  diweddar, 

Hinon  dempraidd,h  gwres  cymmedrol, 

Rhad  a llwyddiant  i dy  bobol. 

9 Gwa’rdd  y locwst,  gwa’rdd  y lindys/ 

Gwa'rdd  y gwlith  sy’n  brychu’r  barlys,’ 
Gwa’rdd  y gwres,  y gwynt,  a’r  lluched,k 
Sydd  yn  peri  i'r  llafur  niwed. 

10  Corona’r  flwyddyn  â daioni, 

Ty  wallt  frasder  dy  rad  arni, 

Gwisg  y dolydd  oll  â defaid, 

A’n  mynyddoedd  â ’nifeiliaid.1 

1 1 Dyro  ymborth  i blant  dynion, 

Dyro  wellt  i’r  'sgrubliaid  m mudion, 

Dyro  win  ac  olew’n  helaeth, 

I ddiwallu  d’etifeddiaeth. 

12  Dyro  in’  gynhauaf  ffrwythlawn, 

Rhad  o’r  maesydd  ac  o’r  fisgawn,n 
Had  o’r  ardd,  a ffrwyth  o’r  berllan, 

Mel  o’r  graig,  a llaeth  o’r  gorlan. 

* Beg,  ceisio,  deisyf.  f Maintain,  cynnal.  s Haiarn.  Lef.  26.  19. 
h Hin  dymherus.  ‘ Y locust  a’r  lindys  ydynt  bryfed  tra  difaol  j a phati 
ddelont  yn  heidiau  i gymmydogaeth,  distrywiant  holl  gynnyrch  y ddaear. 
Joel  1.  4.  Amos  4.  9.  Psalm  105.  84,  35.  J Barley,  bara-lys,  haidd. 
k Mellt.  1 Psalm  65.  11 — 13.  m Anifeiliaid.  n Dâs,  carn  o ysgubau, 
beisgawn. 


160 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


13  A bendithia  waith  ein  dwylo, 

Arglwydd  grasol,  byth  tra  ganddo  ; 
Felly  ni’th  fendithiwn  dithau, 

Ar  ein  daulin  nos  a boreu. 


XLXIX. — CYNGHOR  I’R  TRAFAELWR.a 

1 Cyn  y dodech  droed  mewn  gwarthol,b 
I fyn’d  i siwrnai c angenrheidiol, 

Cais  gan  Dduw  fendithio’th  siwrnai, 

A’th  ddwyn  eilwaith  yn  iach  adre’. 

2 Cais  ei  angel  i’th  gyf ’rwyddo, 

Cais  ei  aden  i’th  brotecto/ 

Cais  ei  fendith  ar  dy  siwrnai, 

Fe  rwyddha  dy  holl  negesau. 

3 Fel  yr  helodd e Duw  ei  angel, 

Gyda  Thobi f yn  ei  drafael/ 

Felly  hel  ef  heddy w,  heno, 

Help  i bawb  ag  alwant  arno.h 

4 Dysg  gan  was  y patriarch  gorau/ 

Alw  ar  Dduw  wrth  fyn'd  i’th  siwrnai, 

Am  fendithio  dy  amcanion,, 

Ti  gei  ífawd j wrth  fodd  dy  galon. 

5 Oni  cheisi  ar  dy  liniau, 

Gan  Fab  Duw  rwyddhau  dy  siwrnai, 

Cei  drafaelu  ar  yr  ormes,k 
A d’od  adref  heb  dy  neges. 

6 Gwell  yw  gweddi  i drafaelwr, 

Nag  yw’r  gwin  yn  amser  sychdwr, 

Gwell  na  chastell  rhag  y lluched,1 
Gwell  na  dim  rhag  pob  drwg  dynghed.m 

7 Gwell  yw  gweddi  i’th  amddiífyn, 

Wrth  siwrneia,"  rhag  y gelyn, 

Nag  un  cleddyf  dur  na  phistol,0 
Carnau  meirch,  na  mil  o bobol. 

a T raveller,  teithiwr.  b Gwrthafl,  er  gwrthdaflu  pwys  y marchogwr. 
« Journey , taith.  d Protect,  amddiífyn.  0 Anfonodd.  f Tob'ias.  Tobit 
5.  6.  s Travel,  ymdaith.  h Psalm  50.  15.  * Eleazar  gwas  Abraham. 

Gen.  24.  12.  i Llwyddiant.  k Mewn  brys  a thraíferth.  » Mellt. 
m Damwain.  n Journey,  ymdeithio.  0 Pistol,  llawddryll,  dryll  bychan, 
gwnn  llaw. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


161 


8 O gweddia  dithau’n  wastod/ 

Wrth  siwrneia,  ar  y Drindod, 

Ac  fe  ddyry  ei  angylion, 

I'th  rwyddhau  wrth  fodd  dy  galon. 


L.— GWEDDI’ R TRAFAELWR. 

1 Helpwr  a pob  trafaelwr  b ofnus, 
Ceidwad  cryf  pob  gwan  gofidus, 
Gwrando'n  rasol,  o'th  orseddfa, 

Waedd  trafaelwr  wrth  siwrneia.c 

2 Arglwydd,  mae'n  rhaid  im’  drafaelu 
I wlad  bell,  nad  wy’n  ei  medru, 

Ac  ni  wn  a ddeuaf  adre', 

Oni  lwyddi  di  fy  siwrnah 

3 Tydi  Arglwydd  sydd  yn  llywio 

Y byd  hwn,  a’r  maint  sydcl  ynddo/ 
Fel  na  ddigwydd  ond  y fynnech, 

I’r  rhai  anwyl  ag  a garech.e 

4 'R  wyf  gan  hynny’n  deisyf  arnad, 

O’th  drugaredd,  ac  o’th  gariad, 

Roi  im’  rwydd-deb  yn  fy  siwrnai, 
A’m  dwyn  yn  iach-lawen  adre’. 

5 Danfon  d'angel  i'm  cyf  'rwyddo, 

I’m  cynfforddi f a’m  proteeto,s 
I'm  rhwyddhau  yn  fy  negesau, 

A’m  dwyn  eilwaith  yn  iach  adre’. 

6 Tanna  droswyf  d’aden  rasol, 

Cudd  fi  dani  yn  wastadol, 

N'âd  un  gelyn  wneuthur  niwed, 

Ar  y ffordd,  i’m  corph  na'm  henaid. 

7 Danfon  Raphael,h  dy  anwyl-was, 

Fm  rhwyddhau  a’m  dwyn  o gwmpas, 
Fel  yr  helaist 1 gyda  Thobi,j 

IV  rwyddhau  o bob  clamwri.k 


p Yn  wastadol. 

a Helper , cynnortbwywr.  b T rcweller,  teithiwr.  c Journey 

d Rhuf.  li.  36,  e Rliuf.  8.  28.  f Comfort,  cysuro,  diddanu. 
amddiffyn.  h Un  o’r  angylion.  » Anfonaist.  i Tobias. 
k Ctamour , trwst,  terfysg;  “gofidiau.” — R.  Tomas. 

o 2 


, ymdeitliio. 

s Protect, 
Tobit  5.  6. 


162 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


8 Bydcl  o'm  blaen  fel  niwl  y boreUj 
Bydd  y nos  fel  tanllwyth  oleu, 

I'm  cyf ’rwyddoj  Cristj  dy  hunaiij 
Megis  Israel  tua  Chanaan.1 * * 

9 Ti  gyf’rwyddaist  y gwyr  doethion 
Gyntj  â’r  seren  i'r  ífordd  unioiij1” 

O ! cyf 'rwydda  felly  finnaUj 

Nes  fy  nwyn  i ben  fy  siwrnai. 

10  Fel  y cedwaist  Dobi  i’anga’ n 
Rhag  y pysg  a fynnai’i  ddifa,0 
Felly  cadw  finnau'n  rasolj 
Rhag  pob  peryg’  yn  ddihangol. 

11  Cadw  fi  rhag  rhwydau  Satan, 

A'i  aelodau,  pobol  aflan, 

A n’âd  iddynt  wneuthur  niwed 
Im’j  na  ch’wilydd,  stop,p  na  cholled. 

12  N’âd  y twrw,q  n’âd  y lluched,r 
N'âd  y storm  i wneuthur  niwed, 

N’âd  i’r  folltj8  na’r  ddraig 1 fy  nrygu, 

Nac  un  gormail  u fy  ngorthrymmu. 

13  Cadw  fi  rhag  bradau  lladron, 

Peryg’  dyfroedd,  a drwg  ddynion, 

Lletty  anwir,v  bwydydd  afiach, 

Rhwystyr  ífordd,  a drwg  gyfeillach. 

14  Cwynw  fy  nghalon,  nertha  f’yspryd, 

Rhwyddha  fy  íFordd  â’th  gymmorth  hyfryd, 
Helpa  ’ngheíFyl  a'm  cyfeillion, 

Dwg  ni  i dref  wrth  fodd  ein  calon. 

15  Rho  di  rwydd-deb  yn  ein  busnes,x 
Helpa  bawb  i gael  eu  neges, 

Ag  sy  a meddwl  onest  ganddo, 

Fel  y gallom  dy  fendithio. 

16  Arglwydd  cadw  ni  rhag  tramgwydd, 

C’wilyäd,  colledj  anhap,  aflwydd, 

1 Exod.  13.  21.  m Mat.  2.  2,  9.  n Tobîas;  enw  ei  dad  oedd  Tobit. 

o Tobit6.  2,  3.  p Stop,  rhwystr,  attalfa.  i Taran,  trystau.  r Mellten. 

6 Bolt,  bollt  y daran,  angerdd  y fellten.  4 * * Mellten,  neu  oruchyn  tanllyd, 

am  fod  ei  hymddangosiad  fel  draig  goch  fawr,  neu  sarph  danllyd  hedegog,  yn 

saethu  drwy  y ffurfafen.  u Gormes,  trais.  v Anonest.  w Cyfod. 

x lìusiness , masnach,  neges. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


J63 


Nychdod,  niwed,  croes,  a dolur, 
Colli’r  ffordd,  a’r  cyfryw  rwystyr. 

17  Arglwydd  dwg  ni  yn  iach-lawen, 
At  ein  ffryns/  i dref  drachefen, 
Fel  y gallom  dy  glodfori, 

Ddydd  a nos  am  it’  ein  helpu.2 


LI. — CYNGHOR  I’R  MILWR. 

1 Cyn  yr  elech  i ryfela, 

Dros  y goron,  O ! gwedd'ia,, 

Ar  Dduw'r  lluoedd  am  roi  calon, 
Scil/  a grym,  i’r  milwr  ffyddlon. 

2 Duw  sy’n  rhoddi  grym  a chryfdwr, 
A chyf ’rwydd-deb  i bob  milwr, 

Scil  i’r  bysedd  i ryfela/ 

Taflu'r'1  peice  a thynnu’r  bŵa. 

3 Duw  y lluoedd  sydd  ryfelwr_,f 
Ac  yn  noddfa  mewn  cyfyngdwr  ; 
Duw  sy’n  rhoddi’r  fuddugoliaeth, 
Cais  ei  help,s  fe’i  rhŷ  yn  helaeth. 

4 Gwell  yw  gweddi  mewn  cyfyngdwr, 
Wrth  ryfela,  i bob  milwr, 

Nag  un  harnais  h i’w  addiffyn, 

Gwell  na  glaif 1 i glwyfo’r  gelyn. 

5 Mwy  y laddodd  dwylo  Moesen, 
Wrth  eu  dyrchaj  tua’r  wybren, 

Nag  y laddodd  cleddyf  Josua, 

A holl  Israel  wrth  ryfela.k 

6 Jonathan  â'i  weddi  laddodd, 

O’r  Philistiaid  fwy  o íiloedd, 

Nag  a laddodd  Saul  â’r  cleddau, 

A’i  ryfelwyr  oll,  â’u  harfau.1 


y Friends,  cyfeillion.  z Help,  cynnorthwyo. 
a O blaid  y Uywodraeth,  nid  yn  ei  herbyn.  b Skill,  medr,  cyfarwyddyd. 
c Psalm  144.  1.  d “ Tosso”  yn  yr  hen  argraphíadau.  e Pike,  piccell, 
gwaywflfon.  f Exod.  15.  3.  s Help,  cynnorthwy.  h Harness,  trwsiad 

milwraidd.  ‘ Llafn  awchus,  cleddyf  cam, — “ pladur” — S.  Hughes.  i Dyr- 

chafu.  k Exod.  17. 11.  i 1 Sam.  14.  .13,  20. 


164 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


7 Chwyrnach  ydoedd  gweddi  Dafydd 
I droi’r  cawr  â’i  dorr  i fynydd,m 
Na’r  holl  gerryg  aeth  o’i  goden, 

Er  eu  glynu  yn  ei  dalcen.n 

8 Hen  Elias,  heb  ddim  arfau, 

Ond  ei  weddi,  a ddifethai, 

Ddau  ben-capten  a'u  cwmpeini : 0 
Beth  sydd  gryfach  nag  yw  gweddi  ? 

9 Cryfach  ydoedd  gweddi  Judith, 

Nar  holl  welydd  p cedyrn  aruth’^ 

I  amddiffyn  tref  Bethiwlia, 

Rhag  Holphernes  idd  ei  difa/ 

10  Arfer  dithau  brudd  wedd'io, 

Wrth  ryfela  â’th  ddwy  ddwylo^ 

Fel  arferodd  dewr-wych  Josua^ 

Ti  gei  lwyddiant  wrth  ryfela. 

11  Dod  dy  ddwylaw  i filwrio, 

Dod  dy  galon  i wedd'io, 

Ti  gei  weled  y gwna  gweddi, 

Fwy  na  dwylaw  o fawrhydi.s 

LII. — GWEDDI’R  MILWR 

1 Arglwydd  grymmus,  Llywydd  lluoedd, 
Pen-rheolwr  pob  rhyfeloedd, 

Unig  roddwr  buddugoliaeth, 

Gwrando  ’ngweddi  o’m  milwriaeth. 

2 'R  ŷm  ni  yma  'mhlaid  y goron, 

A’n  prins/  a’n  gwlad,  a'n  da,  a’n  dynion, 

Yn  rhyfela  â gwyr  diras, 

Sy’n  amcanu  treisio’n  teyrnas. 

3 Duw  gw’radwydda  ein  gelynion, 

A’u  bwriadau,  a’u  dichellion, 

Tola  b eu  balchder,  torr  eu  cryfdwr, 

Dofa’u  hawch/  gostega’u  cynhwr’. 

m I fynu.  nlSam.pen.  37.  °2  Bren.  1.  10,  12.  p Walls,  mur 

iau,  caerau.  Aruthr,  rhyfeddol.  r Judith,  pen.  7 — 14.  *“0  or 

hydii/’ — S.  Hughes  ; “ O wrhydri,” — T.  Durston.  Gwrolder,  grymmusder. 

* Prince,  tywysog.  b Lleiha.  c Llymder,ffyrnigrwydd. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


165 


4 Nertha  ninnau,  dy  wael  weision, 

Chwareu'r  gwyr  d ym  mhlaid  y goron, 

A rho  ini  rym  a gallu 

Eu  congcwerio  e a'u  gorchfygu. 

5 Arglwydd  grasol,  cwyn  f ein  calon, 

Ymladd  drosom  â’n  gelynion, 

Hel s dy  fraw  a'th  ofon  arnynt, 

Dy ro  ífwylh  a gw'radwydd  iddynt. 

6 Er  nad  ydym  yma  ond  gronyn 
I'r  fath  nifer  sydd  i’n  herbyn, 

Etto  'r  ŷm  yn  ddigon  grymmus, 

Os  tydi  a fydd  o’n  hystlys. 

7 Arglwydd  gwyn/  nid  llai  dy  bŵer,j 
Mewn  ychydig  nag  mewn  llawer  ; k 
Can’s  mewn  gwendid  'rwyt  fynychaf 
Yn  mynegu  d'  allu  mwyaf. 

8 Peraist  gynt  i Gideon  ddifa, 

Gyda  thri  chant  o'r  gwyr  gwanna', 

Lu  aneirif  o’r  Midianiaid, 

Oedd  mor  amled  a'r  locustiaid.1 

9 Jonathan  a’i  gludydd  arfau, 

Helodd  miloedd  droi  eu  cefnau, 

Pan  yr  helaist  ofon  arnyn’  ;m 
Pwy  a feiddia  droi  yn  d'erbyn ! 

10  Rhoddaist  rym  i Samgar  fraenu11 
Chwe’  chan’  wr,  a’u  lladd  a'r  ierthi,° 

Ac  i Samson  ladd  cyn  gorphen, 

Fil  o wyr,  â gên  yr  asen.p 

11  Ti  ddifethaist  trwy  law  gwreigyn,q 
Ben-tywysog  brenhin  Jabin/ 

Ac  a wnaethost  i'r  planedau, 

Ymladd  drosot  yn  eu  graddau, 

12  Gelli,  Arglwydd  mawr,  os  mynni, 

Roi  i ninnau  rym  a gallu, 

I orchfygu  ein  gelynion, 

Er  nad  ŷm  ond  milwyr  gweinion. 

d I ymwroli.  e Conquer,  trechu.  fCyfod.  s Anfon.gyrr.  h Foil, cwymp. 
* Bendigedig,  gogoneddus.  i Power,  gallu.  k 1 Sam.  14.  6.  1 Barn.  pen.  7. 

m 1 Sam.  14.  15.  n Baeddu,  curo  yn  friw.  0 Gwialen  at  yrru  ychain.  Barn. 
3.  31.  p Barn  15.  15.  « Gwraig  eiddil.  r Sisera.  Barn  4.  21.  6 Barn.  5.  22. 


166 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


13  Os  tydi  a fydd  o’n  hochor, 

Nef,  a daear,  dw'r,  a che’nfor, 

Haulr  a lloer,  a gwynt  ystormus, 

A ryfelant  ar  ein  hystlys.1 

14  Arglwydd  mawr,  os  byddi  o*n  hystlys, 
Pe  bai'r  Twrc,  a’r  Pab,  a’r  Spanis,u 

A holl  uífern  yn  ein  herbyn, 

Ni  roem  ddim  o’r  garrai  erddyn'/ 

15  Tydi’n  unig  sydd  ryfelwr, 

Gennyt  ti  mae  scil w a chryfdwr, 

Ti  sydd  roddwr  buddugoliaeth, 

Ti  sy'n  achub  rhag  marwolaeth. 

16  Ti  sy’n  peri’r  rhyfel  beidio, 

Ti  sy'n  torri’r  spêr  x yn  yíflo/ 

Ti  sy’n  rhoddi’r  march  i gysgu, 

Ti  yn  unig  sy'n  gorchfygu. 

17  Dyro  gymífordd2  i’n  calonnau, 

Dyro  gryfder  yn  ein  breichiau, 

Dyro  scil  in’  bawb  ryfela, 

Megis  milwyr  i’r  Gorucha'. 

18  Gwnan  capteniaida  megis  Josua, 

I ymwroli  i ryfela  ; 

A bydd  gyda'r  rhai’n  dy  hunan, 

I gyf’rwyddo’u  plotb  a'n  hamcan. 

19  Dyro  galon  ym  mhob  milwr, 

Deall,  dewrder,  scil,  a chryfdwr, 

Gallu,  gwyllys,  hyder  eon,c 

I gonffronto  d ein  gelynion. 

20  Dod  d’angylion  i’n  castellu/ 

Rhag  pob  gelyn,  tra  ni'n  cysgu, 

A dod  lu  o'th  íìlwyr  penna’, 

I’n  cyfnerthu  wrth  ryfela. 

21  Bydd  dy  hun  yn  disgwyl f arnom, 

Ac  yn  lly wio’r  s hyn  a wnelom. 


4 O’n  plaid.  u Spaniards , trigolion  yr  Yspaen.  v Nid  ystyriem  hwynt  o 
ddim  pwys.  w Sfcill,  medrusrwydd.  * Spear,  gwaywffon.  y Yn  ysgyrion, 
yn  ddarnau.  z Comfort , cysur.  a Captains,  blaenoriaid  lluoedd.  b Plot, 
cynllun,  bwriad.  c Gwrol,  calonnog.  d Confront,  wynebu,  gwrthsefyll. 
® Amddiffyn,  amgylchynu.  Psalm  34.  7.  f Edrych.  s Trefnu,  rheoli. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


167 


N’âd  in’  wneuthur  yn  wrth’nebus, 

Ddim  yn  erbyn  dy  lân  ’wyllys. 

22  Gwna  ni’n  gywir  bawb  i’n  brenhin, 

Gwna  ni'n  íîyddlon  i’r  cyfFredin, 

Gwna  ni'n  ufudd  i’n  rheolwyr, 

Ac  heddychlon  â'n  llettywyr. 

23  Gwna  ni’n  foddlon  bawb  i’n  cyflog5b 
N’âd  in’  'speilio  un  cymmydog, 

Na  gormeilio 1 mawr  na  bychan, 

Ond  byw’n  weddus  yn  dy  ofan.J 

24  N’âd  in’  ddilyn  afreolaeth, 

Na  chynhenu  mewn  cwmn’iaeth/ 

Nac  ymdynnu1  â’n  capteni, 

Na  byw’n  aflan  mewn  drygioni. 

25  N’âd  in’  dreisio  gwraig  na  morwyn^ 

Nac  anrheithio  un  dyn  addfwyn, 

Rhag  i’th  lid  gyfodi  i’n  herbyn, 

A'n  troi  bawb  dan  ddwylo’r  gelyn. 

26  Gwna  ni  bawb  yng  nghanol  rhyfel, 

Fy  w fel  pobol  yn  dy  demel, 

A fai  bob  yr  awr  yn  galw 
Am  dy  gymmorth  idd  eu  cadw. 

27  Lle’r  ŷm  beunydd  ym  mhyrth  angaii, 

Ar  flaen  peics  a safnau’r  gwnnau,m 
Pâr  in’  fyw  bob  awr  yn  d’ofan, 

A throi  heibio’n  buchedd  aflan. 

28  Ni  ŵyr  un  pa  awr,  pa  ennyd, 

Y rhy  gyfrif  am  ei  fy wyd, 

Ger  dy  fron,  O Farnwr  cyfion  ; 

Pâr  in’  fyw  gan  hynny'n  union. 

29  Gwna  ni’n  barod  ddyfod  attad, 

Bob  yr  awr,  O anwyl  Geidwad  ; 

N’âd  in’  fyw  un  awr  mewn  pechod, 

Rhag  ein  cyrhaedd  yn  ammharod. 

30  N’âd  in’  wneuthur  dim  drygioni, 

Nac  un  herc  11  na  allom  roddi 

h Luc  3.  14.  * Gormesu,  gorthrymu.  j Ofn.  k Company , cyf- 

eillach.  t Ymryson,  anghyttuno.  m Guns,  drylliau,  arfau  tân.  n Gweith- 
red  ddrygionus. 


168 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


Cownt 0 o’i  phlegid  heb  g’wilyddio, 

Ddydd  y farn  pan  ddeir  i ,mpirio.p 

31  Arglwydd,  achub  ni  dy  weision, 

A gw’radwydda  ein  gelynion, 

Cadw’n  brenhin  a’i  frenhiniaeth, 

A rho  iddo'r  fuddugoliaeth. 

LIII. — CYNGHOR  I’R  PORTHMON.a 

1 Os  ’dwyt  borthmon,  delia'n  onest,b 
Tâl  yn  gywir  am  y gefaist, 

Cadw  d'air,  na  thorr  d'addewid, 

Gwell  nag  aur  mewn  côd  yw  credid.c 

2 Na  chais  ddala'r  tlawd  wrth  angen, 

Na  thrachwanta  ormod  fargen,d 
Na  fargenna  â charn  lladron, 

Ni  ddaw  rhad  ar  ddim  a feddon’. 

3 Gochel  brynu  fawr  yn  echwyn, 

Pawb  ar  air  e y werth  yn  'sgymmun ; 

Prynu’n  echwyn  wna  i borthmon 
Aclo'r  wlad,  a mÿn’d  i ’Werddon.f 

4 Gochel  dwyllo  dy  fargenwyr  ; 

Duw  sydd  Farnwr  ar  y twyllwyr ; g 
Pe  dihangit  hwnt  i’r  'Werddon, 

Duw  fyn  ddial  twyll  y porthmon.h 

5 Byth  ni  rostia1  uruo’r  twyllwyr 

'B  hyn  y heliant,  medd  y ’Sgrythyr  ; j 
Ni  ddaw  twyll  i neb  yn  ennill, 

Fe  red  ymaith  fel  trwy’r  rhidyll.k 

6 Gochel  feddwi  wrth  borthmonna  ; 

Gwin  hel 1 borthmon  i gardotta ; 

Os  y porthmon  y fydd  meddw, 

F’  â’r  holl  stoc  m i brynu’r  cwrw. 

° County  cyfrif.  p Appear , ymddangos.  2 Cor.  5.  10. 

a Un  yn  masnaehu  mewn  anifeiliaid.  b Deal,  ymddwyn.  c Credit, 
cymmeriad,  enw  da.  d Bargain , mantais  wrth  brynu.  e Ar  goel.  f I*r 

Iwerddon.  Gellir  casglu  oddiwrth  hyn,  bod  y rhai  a wnaent  ddrygau  gynt 
ym  Mrydain,  yn  ffoi  i’r  Iwerddon,  fel  yr  ânt  i America  yn  awr ; a’u  bod  yn 
dra  dioge)  yn  y wlad  honno,  pan  nad  oedd  dan  awdurdod  y deyrnas  hon  i’r 
graddau  y mae  yn  bresennol.  e Mal.  3.  5.  h 1 Thes.  4.  G.  * Roast, 
pobi,  crasu.  J Diar.  12.  27.  k Riddte,  gogr  bras.  1 A yrr.  m Stock, 
golud,  meddiannau. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


169 


7 Dela’n  union,  carca11  d’enaid, 

Na  ddifanna  0 â da’r  gwirionaid  ; 

Pe  difannid  i’r  low  cyntres/ 

Dial  Duw  a fynn  d'orddiwes. 

LIV. — CYNGHOR  CYN  MYNED  I GARU. 

1 Pan  yr  elech  gynta’  i garu, 

Galw  ar  Dduw  os  mynni  ffynnu ; a 
Cais  ei  Yspryd  i'th  gyf ’rwyddo, 

Heb-ddo  nid  oes  lun b it'  lwyddo. 

2 Rhodd  arbennig  c oddiwrth  Dduw 
Yw  gwraig  rasol,  weddaidd,  wiw ; d 
Rhodd  na  rydd  i bawb  o honi, 

Ond  y sawl  y fo’n  ei  ofni.e 

3 Cais  gan  d’Arglwydd  hyn  o rodd, 

Di  gei  briod  wrth  dy  fodd ; 

Cais  ei  nerth,  a’i  help,f  a’i  gynghor, 

Di  gei  bob  rhai  ar  dy  ochor. 

YR  AIL  RAN. 

1 Ymddarostwng  i’th  rieni/ 

Cyn  y ceisiech  briod  itti ; 

Cais  eu  h’wyllys  mewn  modd  addas, 

Felly  ffynna  dy  briodas. 

2 Fe  fynn  Duw  it’  ymgynghori 
A'th  dad  a’th  fam  cyn  it’  briodi,1 
Ac  ymfaitsio j 'nol  eu  h'wyllys, 

Tra  na  cheisiont  faits  anweddus. 

3 Ni  fynn  Duw  i'tìi  dad  dy  fwrw, 

Lle  na  byddo  Duw'n  dy  alw, 

Lle  na  allo  r galon  hoffi, 

Lle  na  bo  cyfaddas  iti. 

4 Os  llawn  o ras,  os  glân  o ryw, 

Os  pur  o gorph,  a modd  i fyw, 

Os  mwyn,  os  doeth,  os  da  yw’r  ferch, 

Lle  galwodd  Duw  di,  rho  dy  serch. 

n Care,  gofalu.  o Cilio,  ífoi.  p Low  Countries , Netherlands,  Holland. 
a Llwyddo.  Gen.  24.  7.  b Modd.  c Nodedig,  neiìlduol  d Diar.  19.  14. 
Preg.  7.  26.  f Hetp,  cymmorth.  e Col.  3.  20.  h Gen.  27.  46.  1 Barn.  24. 
:.  i Match , ymgyfathrachu. 

P 


170 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


8 Mae’r  tad  a’r  fam  yn  rhwym  i’th  ífwrddro  ; k 
Mae'n  erbyn  Duw  i'r  rhafn  dy  rwystro  ; 1 
Cyffroi’r  yspryd  a wna  hynny,m 
A themtio’r11  cnawd  i odineba.0 


Y DRYDEDD  RAN. 

1 Na  ddigia’th  dad,  o bydd  lle  i beidio, 
Ym  mhob  peth  gweddus  gostwng  iddo, 
Cais  ei  gyfnerth  yn  barchedig  ; 

Cais  yn  fwyn,  fe  ddyry’n  ddiddig. 

2 Cais  wraig  dduwiol,  o’r  iawn  ffydd* 

O grefydd  Crist,  heb  nâg,  heb  nydd  ; p 
Mewn  un  gwely  byth  ni  chydfydd 
Gwr  a gwraig  o amryw  grefydd.q 

3 Cais  wraig  ddiwair  o rîeni, 

Ilhy w r a ymlusg  i ddrygioni ; 

Oni  cheidw  Duw  rhag  nam, 

Fe  drippia’rs  ferch  lle  trippio’r  fam.1 

4 Cais  wraig  hygar_,  gryno,  g’ruaidd, 

Na  ffansia  u forwyn  ffiaidd  ; 

Trist,  ac  oer,  a dof,  a difias, 

Y fydd  cariad  at  un  atgas. 

5 Cais  wraig  ddistaw,  dda  ei  nwydau/ 
Ddof  ei  natur,  bach  ei  chwedlau ; 
Gwaeth  na  defni/  gwaeth  nag  arthes/ 
Gwaeth  na  gwiber  y w sgold'ies.y 

6 Cais  wraig  fedrus,  ddoeth,  rinweddol, 
Honno’th  god z yn  ben  i’th  bobol, 
Honno  leinw  dy  gornelau, 

Honno  bair  i’th  galon  chwarau.a 

7 Cais  wraig  hygar,  a gwraig  fedrus, 

Cais  un  rasol  a cbysurus  ; 

Llom  yw’r  ford,  ac  oer  y.w’r  gwely, 

Lle  bo’r  wraig  heb  drefnuT  lletty. 


k Furllier , cefnogi,  cynnorthwyo  i fyned  ym  mlaen.  1 Batn.  14.  4. 
m Col.  3.  21.  n Tempt,  hudo,  denu,  cynhyrfu.  0 1 Cor.  7.  9.  p Cyn- 
dynrwydd.  q 2 Cor.  6.  14.  r Gwaedoliaeth,  perthynas.  8 Trip,  tram- 
gwyddo,  syrthio.  1 Exod.  16.  44.  « Fancy , serchu,  hoffi.  v Tymherau. 

w Diferion.  Diar.  27.  lf>.  x Diar.  17.  12.  y ticold,  gwraig  anynad, 
geintachlyd.  * A’th  gyfyd.  a Diar,  31.  22,  23, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


171 


8 Cais  un  weddus,  ar  ei  gwên, 

Nid  rhy  ieuangc,  nid  rhy  hen ; 

'R  hen,  ry  oer,  a'th  ladd  â'i  pheswch,1* 

A'r  lla.ll  a bair  itJ  aflonyddwch. 

9 Cais  un  ufudd,  megis  Sara, 

Cais  un  ddisyml c fel  Rebecca, 

Cais  un  serchog  megis  Rachel, 

Cais  un  fedrus  fel  mam  Lemuel.d 

10  Cais  un  rasol,  hygar,  hyfryd, 

Syber/  sanctaidd,  lân  ei  bywyd, 

Araf,  weddus,  dda'i  hymddygiad, 

Hi  dâl  fwy  nâ  chyfoeth  tair-gwlad. 

Y BEDWAREDD  RAN. 

1 Gochel  goegen  falch,  ddifeder, 

Gochel  soga/  sui%  ansyber, 

Gochel  un  oludog  ífromífol,, 

Honno’th  flina  di  a’th  bobol. 

2 Gochel  wraig  ry  wen,  ry  gynnes, 

Hi  fydd  neidr  yn  dy  fynwes  ; 

Odid  gweled,  medd  y fran/ 

Wraig  ry  wen  â chalon  lân. 

3 Na  chais  wraig  â gwaddol  lawer, 

Ac  heb  fedru  trin  ei  phŵer ; h 
Mwg,  a niwl^  a llif  yn  treio, 

Yw  gwaddol  mawr  heb  fedru'i  drinio.1 

4 On*  bydd  ond  dwy  it’  gael  dy  ddewis, 

Un  yn  fras,  a’r  llall  yn  fedrus, 

Gad  i fyn'd  y fras  ddi-feder, 

Cais  y fedrus  a'th  holl  bŵer. 

5 Y ddoeth,  a’r  dda,  a ddaw  i ddigon, 

O ddydd  i ddydd  hi  wella’i  dynion,j 
Ni  chwsg  hfr  nos,k  ni  phaid  ei  bysedd, 

Nes  cael  cyfoeth  ac  anrhydedd. 

b Diar.  17.  22.  c Diddichell.  d Diar.  31.  1.  - Glanwaith.  f Un 

ddiog  front.  e Medd  y ddiareb— dull  o grybwyll  am  beth  y byddo  perygl 
i’w  ddywedyd,  pan  na  ewyllysir  amlygu  pwy  a’i  hyspysodd.  h Power , 
awdurdod,  gallu.  * Ei  drin,  ei  drefnu.  ■»  Diar.  31.  15.  k Diar.  31. 


172 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


6 Y ddol 1 * * * * a fwrw  ei  thŷ  i lawr, 

A’r  ddoeth  a adail  drefydd  mawr ; m 
Y ddol  a bair  i’r  gwr  oclfneidio, 

A’r  ddoeth  a ddwg  anrhydedd  iddo. 

7 Y ffol  ei  phen  y flina  gawr, 

Ac  anrheithia’r  gwaddol  mawr, 

Gan  lwyr  droi  ei  phac  n yn  ffardel/ 

Nes  gw’radwyddo'r  ffrins  p a'r  gene'l. 

8 Archoll  calon,  baich  anesmwyth, 

Defni  dyfal,  gwawd  fw  thylwyth, 
lau  yn  gwasgu,  sarph  yn  pricco,q 

Yw  gwraig  ddrwg,  gwae’r  gwr  a’i  caffo. 

9 Duw  â'i  Yspryd  a'th  gyf  ’rwyddo 
I gael  yr  oreu  a’th  foddlono, 

O  ddawn,  o dda/  o ras,  o ryw, 

Wrth  fodd  dynion,  wrth  fodd  Duw. 

LY. — CANMOLIAETH  GWRAIG  DDA. 

1 Gwell  bachgen  doeth  na  brenhin  ynfyd/ 
Gwell  enw  da  nag  ennaint  hyfryd/ 

Gwell  pwyll  nag  aur/  gwell  gras  na  grym, 
Gwell  dyn  na  da,  gwell  Duw  na  dim. 

2 Gwell  eigyr  d ddoeth  yn  ofni  Duw, 

A 'chydig  bach  o fodd  i fyw, 

Na’r  ddol  ddi-ddawn,  o gene'l  grin, 

A thrysor  mawr  heb  fedru’i  drin. 

3 Gwraig  rinweddol,  hygar,  hyfryd, 

Sydd  gant  gwell  na  byd  o olud ; 

Gwell  na  thir,  na  thai,  na  thrysawr, 

Gwell  na'r  perls  f a'r  meini  gwerthfawr.8 

4 Llong  yn  llawn  o werthfawr  dlysau,h 
Perl  â chan'-mil  o rinweddau, 

Gemm 1 na  fedr  neb  ei  phrisio, 

Yw  gwraig  dda,  i'r  sawl  a'i  caffo. 

1 Y ífol.  m Diar.  14. 14.  n Pack,  baich.  0 Fardel,  syppyn.— Gyrru 

ilawer  yn  ddim.  p Friends,  cyfeillion.  q Pric/c,  bratliu,  pigo.  r Cyfoeth. 

e Preg.  4.  13.  t>  Preg.  7.  1.  « Diar.  16.  32.  d Llangces  brydweddol. 

Diar.  15.  16.  f Pearls,  math  o gerrig  drudion.  8 Diar.  31.  10»  h Diar. 

31.  14.  > Gem,  maen  gwerthfawr. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


173 


5  Piler  J aur  mewn  mortais  k arian, 
Tŵr  rhag  angau  i ddyn  egwan, 
Coron  harddj1  a rhan  ragorol, 

Gras  ar  ras  yw  gwraig  rinweddol. 


LVI. — RHYBUDD  A CHYNGHOR  I’R  GODINEBWR. 

1 Gwrando,  ’r  godinebwr  aflan, 

Air  o gynghor  genny’n  gynghan,a 
Cyn  yr  elech  di  mor  ddiriaid/ 

Yn  dy  wŷn  c i ddamnio  d’enaid. 

2 Gwel  dy  fargain  d front  anhy waith^ 

Cyn  y bwriech  dy  hun  ymaith, 

Marca  e d’ennill,  bwrw'th f golled, 

Ystyr  b'le  ’r  wyt  ti  yn  myned. 

3 ’R  wyt  ti'n  myn’d  i dŷ  putteiniaid, 

I blesio’r  * corph,  i ladd  yr  enaid, 

I ddigio  Duw,  i ’nurddo  ei  demel5h 

I hnado  % Christ,  i 'mlynu  â chythraul. 

4 ’R  wyt  ti’n  myn’d  fel  ífol  i werthu 
D'enaid  anwyl,  pridwerth  Iesu, 

Ffafar  Duw,  a’r  deyrnas  lawen, 

Am  gael  gorwedd  gy da  phuttain. 

5 O ! na  wna  mor  dost  â’th  enaid 
A'i  roi  ’rwygo  rhwng  cythreuliaid, 

Yrn  nhân  uffern/  am  gael  gronyn 
O drythyllwch  i’r  cnawd  melyn. 

6 O ! na  werth  y nef  gyfoethog, 

Ffafr  Duw,  a’th  Brynwr  serchog, 

Gwir  angylion,  gwlad  goleuni, 

Am  gael  pleser J mewn  drygioni. 

7 Pwylla,  aros,  n’âd  dy  dwyllo, 

Margain  hallt  k y w’r  fargain  honno, 

Am  gael  tippyn  o drythyllwch, 

Na  werth  nef  a’i  holl  ddedwyddwch. 

j Fillar,  colofn,  post.  k Mortise,  twll,  amgarn.  1 Diar.  12.  4. 
a Ar  gân.  b Drygionus.  c Chwant.  d Bargain , masnach,  cyttundeb. 
c Mark,  sylwi,  ystyried.  f Cyfrif.  g Please,  boddio.  h 1 Ccr  3.  16.  a 
6.  19.  » Diar.  7.  27.  J Pleasure,  hyfrydwch.  k Edifar. 

p 2 


174 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


8 Cno  dy  dafod,  pig  dy  lygad, 

Tro  dy  wegil,  na  fydd  anllad, 

Ymswyn1 * * * *  rhag  i'r  fall  d'orchfygu, 

Ac  na  chytgam  ra  odinebu. 

9 Cenfydd  Satan  sy’n  dy  arwain 
Wrth  edefen  i dŷ’r  buttain, 

Megis  arwain  ŷch  i’r  lladdfa,n 

I ladd  d’enaid  drwy  butteindra. 

10  Cly  w’r  'postolion  a’r  prophwydi* 

A'r  holl  'Sgrythyr  i’th  gynghori  ° 

I ochel  rhag  y cyfryw  bechod, 

Khag  dy  daflu  i uífern  isod. 

11  A âi  di  i uffern  i'th  dormentio  ? p 

A âi  div  brwmstan  poeth  i’th  frwylio  ? q 
Am  gael  gorwedd,  megis  filain/ 

Ymbell  bryd,  ym  maglau  puttain. 

12  A âi  di  orwedd  i’r  tywyllwch? 

A âi  di  i'r  carchar  di-ddiddanwch  ? 

A âi  di  i drigo  at  blant  Satan, 

Am  gofleidio  menyw  aflan. 

13  A droi  di  ffafar  Duw  oddi  wrthyd, 

A’i  angylion  hygar/  hyfryd, 

Heb  gael  dim  oddiwrth  y fargain, 

Ond  cusanu  gweflau  puttain  ? 

14  Ffei  rhag  c’wilydd ! tro  yn  d?wrtho]/ 

A dos  adre'n  edifeiriol ; 

Na  werth  nef  am  gariad  puttain, 

Ni  wnai  Esau  u o’r  fath  fargain. 

* 15  Cymmer  gynghor,  ofna  Dduw, 

Carcav  d'enaid  tra  f ’echw  byw, 

Gochel  wneuthur,  ti  a’th  riain/ 

Aelod  Crist  yn  aelod  puttain/ 

16  Cadw’th  gorph  yn  llester  sanctaidd/ 
Teml  Dduw  yw  corph  caruaidd. 


1 Gochel.  m Cellwair,  rhyfygu.  n Diar.  7.  22.  ° 1 Cor.  16.  18.  Eph.  5. 

5,  6.  p Torment , poeni.  <i  Broil , pobi,  golosgi.  r Yillain , dyhiryn.  dyn 

diras.  8 Hawddgar,  cariadus,  1 Yn  dy  ol.  u Gen.  25.  29—34.  v Go- 

falu  am.  w Fyddech.  x Rhian,  llangces.  y 1 Cor.  6.  15,  1 1 Thes. 

4.  3,  4. 


ganwyll  y cymry* 


175 


Aelod  Crist,  preswylfa’r  Drindod, 

Gochel  'nurddo  a hwn  â phechod. 

17  Gwybydd  nad  oes  pechod  casach 
Na  godineb  brwnt,  a llosgach,b 

Y wnaeth  difa  da  a dynion 

A dw’r  diluw,  tân  a brwmston.G 

18  Digio  Duw,  a phlesio’r  cythraul, 
Gryddfud  ’r  Yspryd,  'nurddo  ei  demel, 
Croeshoelio  Crist,  halogi  aelod, 

Y mae’r  rhyfyg  brwnt  yn  wastod.e 

19  Pydru’r  corph,  a damnio’r  enaid/ 
Llygru’r  enw,  ’nurddo’r  ddwy-blaid, 
Difa'r  cyfoeth,  stainio'r  ë eppil, 

Mae’r  godineb  brwnt  yn  rhugyl.h 

20  Llanw’r  deyrnas  o fastarddiaid, 

Llanw'r  eglwys  o butteiniaid, 

Llanw'r  tai  o gam  'tifeddion, 

Mae  godineb,  medd  y doethion. 

21  Hela 1 dynion  i gardotta 
Wna  godineb  a phutteindra, 

Ac  fel  goddaith j o dân  prysur, 

Difa  cyfoeth  godinebwyr. 

22  Pan  bo  pob  rhyw  bechod  diífaith 
Heb  ladd  un  ond  un  ar  unwaith, 

Mae  godineb  brwnt  mor  ’sgeler,15 
Yn  lladd  dau  bob  gwaith  y gwneler. 

23  Er  nad  oes  un  pechod  atgas 
Ag  all  dorri  rhwym  priodas, 

Mae  godineb  cas  yn  torri 

’R  holl  briodasau  mae’n  halogi.1 

24  Gwaeth  na  lleidr,  gwaeth  na  mwrddrwr,m 
Gwaeth  na  neb  y w'r  godinebwr, 

Sy’n  lladd  enaid  dau  ar  unwaith, 

Pan  bo’r  lleill  ond  lladd  cydymaith. 


a Ammharchu,  halogi.  b Godineb  rhwng  y perthynasau  gwaharddedig. 
Lef.  pen.  20.  c Gen.  pen.  6.  a 19.  d Poeni,  gofidio.  e Yn  wastadol, 
bob  amser.  f Diar.  5.  5,  8—11.  1 Cor.  6.  9, 10,  s Stain}  diwyno.  h Yn 
gyífredinol.  * Gyrru.  i Fflam,  k Tra  phechadurus,  i Mat.  5,  31, 
ÌS2.  m Murderer,  lleiddiad  dyn. 


176  Y SEREN  FOREUj  NEU 

25  Nid  yw'r  lleidr,  wrth  ei  ofid, 

Ond  lledratta  i gadw  ei  fy  wyd  ; 

Mae’r  putteiniwr,  yn  ei  afraid, 

Wrth  butteidra’n  lladd  ei  enaid.n 

26  Er  na  fynnai’r  Phariseaid, 

Ladd  y sawl  ammharchai  henafiaid, 

Etto  mynnent  ladd  er  hynny 
’R  wraig  y fyddai'n  godinebu.0 

27  Cyfraith  Duw  sy’n  gaeth  yn  erchi 
Yn  ddi-ífafar  ladd  â meini 

Y gwr  a’r  wraig  a odinebo  ; p 
Mae  godineb  yn  gas  ganddo. 

28  Mae’r  godineb  brwnt  mor  ffinion/ 

O flaen  Duw  a’i  holl  angylion, 

Ag  na  fynn  i neb  o'r  brodyr 
Fwytta  ynghyd  â’r  godinebwyr.r 

29  Mae  mor  ffinion,  mae  mor  ffiaidd, 

Ac  na  fynn  y ’Sgryíhyr  Sanctaidd^ 
Unwaith  enwi  peth  mor  fudyr/ 
Chwaithach  arfer  idd  ei  w’neuthur. 

30  Crist  sy’n  erchi  cadw’r  llygad 
Rhag  y cyfry  w bechod  anllad ; 1 
Mynych  trwy  ffenestri'r  llygaid 

Y mae  hwn  yn  lladd  yr  enaid. 

31  Cyn  trachwantech  un  wraig  wen, 

Tynn  dy  lygad  ffwrdd  o’th  ben, 

’R  hwn  na  ffrwyna  lygad  wantan/ 

Yn  nhân  uffern  y caiff  frwylian. 

32  Y mae’r  pechod  hwn  mewn  calon, 

O flaen  Duw  yn  bechod  creulon, 

Er  na  ddelo  byth  mewn  gweithred, 

Mae  â’i  chwant  ýn  lladd  yr  enaid/ 

LYII. — CYNGHOR  I’R  MEDDWYN. 

1 Os  meddwyn  wyt,  yn  arfer  chwiffio/ 
Gwin,  a chwrw,  a thobacco, 

n Diar.  6.  30—32.  ® i0an  8.  4,  5.  p Lef.  20.  10. 

» 1 Cor.  5.  11.  8 Brwnt,  aflan.  Eph.  5.  3.  1 Mat.  5.  28,  29. 

anllad.  y Mat.  5.  28.  • Quaft  yfed,— Sonia 


^ Ffiaidd. 
u Wanton , 
yr  Awdwr 


GANWYLL  Y CYMRY. 


177 


^ Llef  am  ras  ar  Dduw  yn  fuan, 

I  orchfygu  meddwdod  aflan. 

2 Os  cwympaist  yn  y wins  b o feddwdod, 
Llef  am  gymmorth  oddi  uchod  ; 

Ni  all  dyn,  na  diawl,  nac  angel, 

Godi  o'r  wins  o'r  cyfryw  'nifail. 

3 Nid  â’r  cythraul  meddw  o’th  growyn/ 
Mwy  na’r  cythraul  mud  o’r  plentyn, 
Nes  del  Crist  a’i  nefol  Yspryd, 

Lw  droi  maes  drwy  weddi  ac  ympryd.d 

4 O gweddia  dithau’n  wastod  c 

Am  gael  nerth  yn  erbyn  meddwdod, 
Ac  ymprydia  rhag  gormoddion/ 

A rhag  tramwy  lle  bo’r  meddwon. 

5 Nid  gwell  meddwyn  er  gweddîo, 

Heb  ochelyd  ac  ymprydio ; 

Gweddi  ac  ympryd  sydd  yn  groyw 
Yn  gorchfygu’r  cythraul  meddw. 

6 Os  gweddii’n  erbyn  meddwdod, 

Ac  heb  wag’lyd » teiau’r  ddiod, 

Ni  thâl  gweddi  i ti  ddimmai, 

Eisiau  gwag’lyd  y tafarnau. 

7 Dannedd  llew  yw  dannedd  meddwdod, 
Ni  chyll  ei  ddant  e’i  graffh  o honod, 
Nes  del  Crist,  y llew  di-ofan, 

I 'sigo  ei  siol/  a’th  dynnu  o’i  safan. 

8 Ni  ddaw  march  o’r  ffos  lle  soddo, 

Nes  del  chwech  neu  saith  i’w  lusgo ; 

Ni  ddaw  dyn  o’i  feddwdod  aflan, 

Nes  del  Crist  iV  lusgo  allan.  * 

9 Na  chymmell  neb  i yfed  gormod,j 
Yfed  pawb  eu  rhaid  o'r  ddiod ; 

Os  mynn  un  feddwi  megis  ci, 

Meddwed  ef,  na  feddwa  di. 


mewn  man  arall  am  “ yfed  tobacco,,>  o herwydd  bod  dynion  yn  sngno 
ei  fwg  i’w  genau. 

b Winch , pydew,  ffynnon  ddofn.  c Cylla,  A Mat.  9.  25—29.  • Yn 

barhaus.  f Gormodedd.  s Gochelyd.  h Gafael.  * Pen.  J Hab. 
2.  15. 


78 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


10  Rho  barch  i’th  wel^  os  de’i  iV  plith, 

Trwy  barchu’r  folk  heb  yfed  rhith  ; 

Os  perchi'rgwr  trwy  chwiffio’r  cwppan, 

Wrth  barchu’th  ffrind,,1  di  ammharchfth  hunan. 

1 1 Iechyd  trist,  ac  iechyd  afiach, 

Yw  yfed  iechyd  a'th  wnan  glafach  ; 

Byth  ni  pharchaf  iechyd  un 
A waetho’m  iechyd  i fy  hun. 

12  Rhai  sy’n  chwerthin  am  fy  mhen, 

Am  fod  yn  sobor,  heb  fawr  chwen/11 
Minnau’n  wylo’r  dagrau  hallton, 

Wefd  pob  rhai  o'r  rhai'n  yn  feddwon.n 

13  Y meddw  chwarddodd  am  fy  mod, 

Yn  cadw  'ngheiniog  yn  fy  nghod, 

Yn  awr  sy'n  wylo’r  dw'r  yn  frwd, 

Wrth  fegian0  ceiniog  fach  o'm  cwd. 

14  Er  mwyn  lesu  gochel  feddwdod, 

Gwaeth  yw  hwn  nag  unrhy  w bechod, 

Mae’n  troi  dyn  ar  lun  y cythraul, 

Ugain  gwaeth  nag  un  anifail. 

15  Tynn  o'r  tafarn,  gochel  feddwdod, 

Na  chais  fyn’d  yn  drech  na’r  ddiod, 

Ni  cha’sp  un  o’r  trecha’  arni, 

Ond  y giliai'n  ebrwydd  rhagddi. 

16  Alexander  q a gongcwerodd  r 

Yr  holl  fyd,8  y ffordd  y cerddodd, 

Ond  y ddiod  yn  dra  'sgeler 
A gongcwerodd  Ale^ander.* 

17  Gwell  yw  diangc  nag  ymdrechu, 

Gwell  y w cilio  nag  ymdynnu,u 
Gwell  rhoi'r  goreu  i'r  hwrswn  v cwrw, 

Nag  ymostwng  iddo’n  feddw. 

18  Treiaist/  feddwyn,  dy  rym  ddengwaith, 
Cwympaist  dan  y ddiod  ganwaith ; 


k Bowl,  llestr.  1 Friend,  cyfaill.  ra  Digrifwch.  n Psalm  119.  136. 

0 Beg,  deisyf,  cardotta.  p Ni  chafodd.  q Alexander  Fawr,  brenhin 
Macedonia,  yng  Ngroeg.  r Conquert  ^orchfygu,  goresgyn.  8 Yr  holl 
fyd  adnabyddus  yn  yr  amser  hwnnw.  1 Dywedir  mai  yn  uniongyrcliol  ar 

01  yfed  yu  anghymmedrol  y bu  Alexander  farw.  u Cyndynnu,  ymryson. 
v Whoreson , enw  ammharchus— mab  gast.  w Profaist,  mynnaist  wybod. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


179 


Oni  chym’ri’r  traed  x oddi  wrthi, 

Hi  rŷ  etto  gwdwm  iti. 

19  Rhai  fynn  ’maflyd  cwympy  â'r  cwrw, 

A myn'd  yn  drech  na’r  ddiod  loyw ; 

Ni  bu  ’rioed  y ga's  y trechaf, 

Ond  y giliai  'ddiwrthi’n  gyntaf. 

20  O de’i  at  dân  fe  lysg  dy  grimpau/ 

O de'i  at  sarph,,  hi  fratîr  dy  sodlau, 

O de'i  at  byg/  ond  cwrdd,,  fe’th  ’nurdda>b 
O de’i  at  ddiod  gref  hi’th  feddwa. 

21  Cil  rhag  sarph  rhag  iddi’th  frathu, 

Cil  rhag  plag c rhag  iddo’th  ’nafu/ 

Cil  rhag  tân  rhag  iddo’th  losgi, 

Cil  rhag  gwin  rhag  iddo’th  feddwi. 

22  O holl  slafiaid  e y byd  yma, 

Caetha’  slaf  yw’r  slaf  i fola, 

Ni  chais  hwn  tra  bywyd  gantho, 

Ond  ei  fol  yn  feistr  iddo. 

23  F’â’r  meddw  i’r  innf  yn  gall,  yn  gwmpli/ 

Fe  ddaw  maes  heb  gof,  heb  gyfri’ ; 

F’â  raewn  fel  dyn,  f ’â  maes  fel  ’nifail, 

Fe  chwyd  fel  ci,  fe  roch  fel  cythraul. 

24  F’  ollwng  meddwyn  Dduw  a’i  ddoniau, 

Tai  a thir  i fyn’d  i chwarau,h 

Fe  geidw  ei  afael  ar  bob  sini,1 
Fe  gyll  ei  hun,  a’i  gof,  a’i  gyfri’. 

25  Gynt  ni  feddwai  ond  bedlemmaid,j 
A’r  rhai  gwaethaf  o’r  begeriaid  ; k 
’N  awr  ni  chaiíf  bedlemmaid  tlodion, 

Le  i feddwi  gan  fon’ddigion. 

26  Brwnt  gwel’d  barnwr  mewn  anhemper/ 

Neu  bendefig  draw’n  y gwtter,m 
Brwnt  gwel’d  cawr  yn  slaf  i’r  cwrw, 

Brwnta’  i gyd  gwel’d  ’ffeiriad  meddw. 

x Oni  ffoi,  y Ymgodymmu.  * Crimmogau,  blaenau  bysedd.  a Pitch . 
b Anurddo,  gwneuthur  yn  aflan.  c Plagne,  haint.  d Niweidio,  dinystrio. 
e Slaves,  caethweision.  f Gwesty,  tafarndy,  s Complaìsant,  moesgar. 
h Diar.  23,  20,  21.  » “Benyw  ofer” — Hen  esponwyr.  j Bedlams  gwall- 

gofiou  a gedwid  yn  yspytty  Bethlehem,  yn  Llundain.  h Beggars,  car- 
dottwyr.  1 Out  of  temper , mewn  natur  ddr\vg.  m Gutter . ffos.  rhedfa 

dwfr. 


180 


Y SEREN  FOREU.  NEU 


27  Cyfraith  dda  oedd  dodi  meddwon 
Fel  plant  bychain,  dan  ’drycholion  ; 11 
Os  ni  fedrant  fwy  na  bechgyn, 
Drefnu 0 eu  hun,  na  threfnu  eu  lifin,p 

28  Nid  oes  rheswm  na  naturiaeth, 

Gan  y meddw  i drin  ei  arfaeth/ 
Eisiau  un  o’r  rhai’n  i’w  arail/ 

Gwaeth  yw’r  meddw  na*r  anifail. 

29  Blin  na  feder  un  dyn  meddw 
Ei  reofi  hun  yn  hoyw, 

Och  ! na  gadael  i neb  arall 
Lwyr  reoli’r  meddwyn  anghall. 

30  Gwae,  medd  Duw,  y dyn  a gotto/ 

Y boreu  glas  ddydd  i gwmpnio/ 

Ac  arhoso  gyda’r  ddiod 

Nes  ennynir  ef  gan  feddwdod. 

31  Y mae  uffern  boeth,  a Satan,, 

Yn  lledanu  ar  led  eu  safan/ 

Ac  yn  chwennych  llyngcu’r  meddw, 
Yn  ei  feddwdod  cyn  bo  marw. 

32  Gwae  fo  cryf  i chwiffio  cwrw, 

Ac  i gymmysg  diod  loyw ; 

Ni  âd  Duw  na  gwraidd  na  himpyn, 
Heb  eu  difa,  i’r  fath  feddwyn/ 

33  Gwae  ro  ddiod  gref  i feddwi 
Ei  gymmydog,  i*w  ddinoethi/ 

Mae  Duw'n  digio  wrthohi  llidiog, 

Am  ladd  enaid  ei  gymmydog. 

34  Tynn  ar  frys  o’r  gors  o feddwdod, 
Rhag  dy  lyngcu  yn  ammharod ; 

O hir  aros  ar  draeth  sugyn/ 

Llwyr  hi'th  lwngc  tra  fe'chy  yn  ’rofyn. 

35  Pob  pechadur  a gais  guddio 
Faint  o feiau  a fo  arno. 


n Edrycholioi»,  golygwyr,  ymgeleddwyr,  trustees.  0 “ Ordro  eu  hun,  nac 
ordro  eu  lifing.»,— S.  Hughes.  p Lwing,  bywioliaeth,  * Amcan,  bwr- 

iad.  r Gofalu  am,  bugeilio.  s A gyfodo.  1 Esay  5.  11.  u Esay  5. 

14.  v Esay  5.  22,  24.  w Hab.  2.  13.  x Sugu-draeth,  (quicJcsand,J  lle 
peryglus  yn  y môr.  y Tra  fyddech.  2 Oedi,  meddwl  myned. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


181 


Ond  y meddw  fynn  ddinoethi 
A datguddio  ei  holl  frynti. 

36  Adda  geisiodd  guddio’n  garcusa 
Ei  droseddau  â dail  ffigys,b 
Noe  y fynnai  lwyr  ddatguddio 

Yn  ei  feddwdod  faint  oedd  ganddo.e 

37  Crist  sy’n  gwa’rdd  i Gristion  fwytta 
Gyda'r  meddw  glwth  ei  fola/ 

Ac  ymgadw  rhag  d'od  atto/ 

Fel  rhag  dyn  â’r  cowyn  f arno. 

38  Fel  y gyrr  y mwg  o'r  llester 

Yr  holl  wenyn  o’u  hesmwythder, 

Felly  gyrr  y meddwdod  aflan 
Ras  a dawn  o’r  galon  allan. 

39  Ni  bu,  meddant,  frenhin  Babel 
Ond  saith  mlynedd  ar  lun  'nifail ; 6 

Y mae’r  meddw  ar  lun  mochyn, 

Hwy  na  hwnnw  lawer  blwyddyn. 

40  Einioes  ferr  a chylla  afiach, 

Lletty  llwm,  a drwg  gyfeillach,h 
Coppa  twnn,1  a siacced  j frattog,k 

Y gaiff  meddwyn  yn  lle  cyflog. 

41  Fe  werth  meddwyn  dref  ei  dad,1 
A’r  maint  y fedd  o fraint  yn  rhad,m 
A phob  ’nifail  sy’n  ei  helw ; n 
Gwerth  ei  grys  i brynu’r  cwrw  ! 

42  Fe  ’medy’r  meddw  â’i  holl  bethau, 

A’i  aur,  a’i  arian,  a'i  drysorau, 

Ei  dai,  ei  dir,  ei  blant,  a’i  briod, 

Ond  ni  ’medy  byth  â'i  feddwdod. 

43  Gwir  Dduw’r  meddw  ydyw  Bachws,0 
Tafarn  hwdlyd  p y w ei  eglwys, 

Gwraig  y Tafarn  yw  ei  ’ffeiriad, 

Y pot q a’r  bib  y w ei  gyfnesiad/ 

a Carefut , gofalus.  b Gen.  3.  7.  c Gen.  9.  21.  d 1 Cor.  5.  11. 

« 1 Thes.  3.  6.  f Chwarren,  pla.  e Dan.  4.  32.  h Diar.  23.  29,  30. 
* Pen  briw.  i JacJcet,  hugan,  gwisg.  k Carpiog.  1 Treffcadaeth,  eti- 
feddiaeth.  Am  ychydig.  a Yn  ei  feddiant.  0 Bacchus;  efe  a ys- 
tyrid  yn  dduw  y gwin,  ac  yn  noddwr  meddwdod,  ym  mhlith  y Groegiaid  a’r 
Rhufeiniaid  paganaidd.  p Chwydlyd.  a Pot , llestr,  cwppan.  ' Per- 

thynasau  agosaf. 

Q 


J82 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


44  Bydd  di  sobr  tr’ech  3 yn  fachgen, 

N’âd  i’r  bol  yspeilio’r  cefen, 

N’âd  i afraid  ie’ngctid  hala1 
Bol,,  mewn  henaint,  i gardotta. 

45  Cyfraith  Duw  a fynn  labyddio 
Pob  oferddyn  ag  a feddwo,u 

I ddiwreiddio’r  cyfry w frynti, 

Ac  i rwystro  i eraill  feddwi. 

46  Fe  ddaw  Crist  yn  chwyrn  heb  wybod, 

Ar  ddyn  meddw  i ddial  meddwdod, 

Fe’i  gwahana,  fe’i  rhŷ  i orwedd, 

Mewn  tân  poeth  i ringcian  dannedd.v 

47  Duw  ro  gras  i bob  rhyw  Gristion, 

Yfed  deigryn  w lai  na  digon, 

Cyn  yr  yfo  fwy  na’i  gyfraid, 

I ladd  ei  gorph,  i ddamnio’i  enaid.x 

LYIII. — CAN  YNGHYLCH  Y DIAWL  A’R 
MEDDWON.1 

1. 

Y cythraul  twyllodrus  sy  beunydd  heb  orphwys, 

Yn  ceisio’n  ofalus  ein  twyllo, 

I wneuthur  pechodau,  pob  amry  w o feiau  ; 

Duw  gatwo'n  heneidiau  ni  rhagddo. 

* Tra  fyddech.  1 Gyrru.  u Deut.  21.  18—21.  v Luc  12.  45,  46. 
w Diferyn.  * 1 Cor.  6.  9,  10. 

a Yn  ei  Ragymadrodd  at  y Darllenydd,  y mae  Stephen  Hughes  yn  dywedyd 
ei  fod  yn  ammeu  mai  nid  gwaith  y Ficer  yw  y Gân  hon,  er  ei  fod  yn  eyfaddef 
fod  “ Coppy  yn  y wlâd  yn  dywedyd  mai  efe  yw’r  Awdwr  a’i  reswm  dros  ei 
ammheuaeth  a roddir  ganddo  fel  hyn  ; — “ Er  fod  ynddi  rai  o gynheddfau’r 
meddwon  wedi  eu  dodi  maes,  etto  nid  oes  yno  fawr  o resymau  yn  erbyn  y 
pechod  câs  hwnnw  ; yr  hyn  beth  sydd  anarferedig  yngwaith  yr  Awdwr;  yr 
liwn  oedd  yn  Scrifennu  nid  fel  ffôl,  ond  fel  un  a allai  roddi  rheswm  am  y peth 
yr  oedd  efe  yn  ei  ddywedyd.”  Er  atteb  yr  wrthddadl  hon,  ef  allai  y byddai 
yn  ddigon  sylwi,  fod  yr  Awdwr,  yn  ei  “ Gynghor  i’r  Meddwyn,”  ac  mewn 
mannau  eraill,  wedi  rlioddi  rhesymau,  yn  ol  ei  ddull  arferol,  ac  y gallai  ei 
fod,  yn  y Gân  hon,  yn  amcanu  cymmeryd  llwybr  arall  i argyhoeddi  y meddw- 
on,  diwy  dynnu  darluniad  diystyrllyd  a gwawdlyd  o’u  cyfarfodydd  llygredig. 
Heblaw  hynny,  achwyna  S.  Hughes,  yn  yr  un  lle,  bod  “ * Hil  Addâ'  yn  am- 
mherffaitli  yn  yr  holl  goppyon”  a welodd  ef ; a chan  fod  y Gân  honno  wedi 
ei  chyhoeddi  yn  berffeithiach  a chyflawnach  gan  Rhys  Tomas,  o Ysgrif  yr 
Awdwr  ei  hun,  tebygol  yw  fod  ganddo  sicrwydd  mai  ei  waith  ef  ydoedd  hon 
hefyd,  cyn  y buasai  yn  ei  gosod  yn  y llyfr,  ar  ol  darllen  yr  ammheuaelh  ; gan 
ei  fod,  yn  ei  Ragymadrodd,  ytì  dangos  ei  ofal  i beidio  cyhoeddi  dim  ond  gwir 
waith  y Ficer.  Hefyd,  y mae  ffordd  neillduol  y Ficer  o brydyddu  ar  y mesur 
hwn,  a’r  amgylchiad  fod  holl  bennillion  y Gân  hon  yn  terfynu  yn  o,  fel  y mae 
rhai  “ Hil  Adda”  yu  a,  yn  brawf  ychwanegol  mai  ei  waith  ef  yw  lion. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


183 


2. 

Fel  y bydd  cysgod  ar  ddisglaer  ddîwrnod, 

I’n  dilyn  yn  wastod  b wrth  rodio, 

Felly  mae  yntau  yn  dilyn  ein  sodlau, 

Yn  gosod  ei  faglau  i’n  cwympo. 

3. 

Duw  gatwo  bob  Cristion  rhag  Satan  anghyfion^ 

O 'wyllys  fy  nghalon  ’r  wy’n  ceisio 

Cael  dwyn  ein  heneidiau  oddiwrth  bob  rhy w feiau, 

O uffern  c a’i  phoenau,  a’u  rhwystro, 

4. 

Meddwdod  y w’r  goreu  a’r  pennaf  o’r  rhwydau, 

O honno  mae’r  beiau  yn  himpio/ 

Tyngu,  putteindra,  gloddineb/  lledratta, 

Ac  ymladd  yw’r  mwya’  fydd  ynddo. 

5. 

Lle  bo  mawr  gyn'lleidfa  fe  gân  y dantara/ 

Gyfeillion  dewch  yma  i gwmn’io/ 

I’w  hala  hi’n  fuan  drwy'r  ífenestr  allan  ;h 
Mi  fyddaf  fy  hunan  yn  campo.1 

6 

Ac  yno  hwy  ddawan j fel  sawdwyrs  k yn  fuan, 

I’r  man  lle  bo  Satan  yn  ceisio ; 

I gym’ryd  eu  hafraid,  heb  garco 1 yr  enaid, 

A llawer  o’r  gweiniaid  fydd  hebddo. 

7. 

Dechreuant  yn  llonydd,  fel  haulwen  foreu-ddydd, 
Nes  cwnnu  m tes  blennydd  n a thwymno  ; 

Y ddau-rudd  y gocha,  y tafod  y fìoesga, 

Y ddau-droed  y flina  â rhodio. 

8. 

*N  ol  darffo  iddynt  yfed,  yn  barod  i fyned, 

Fyhn  hostess 0 a’m  henaid  moes  etto, 

Llanw  di’r  pottau  p yn  llawn  o'r  un  gorau., 

Ni  awn  i ddechreu  carowso.q 

b Yn  wastad,  o hyd.  c “Allan  o gyflwr  o golledigaeth.5’— -S.  Hughes. 
A lmp,  tarddu,  egino,  blaguro.  e Glythineb,  anghymmedroldeb  raewn 
bwytta.  f Taratantara,  canu  udgorn,  neu  guro  tabwrdd,  er  galw  milwyr 
i frwydr,  a’u  hannog  i ymladd.  e Company , i ymgyfeillachu.  h I was* 

traífu  y cwbl.  * Chwareu.  J Hwy  a ddeuant.  k Soldiers , milwyr. 

* Care,  gofalu  am.  m Cyfodi.  “ Tês  ysplennydd,  llewyrch  disglaer  yr 
liaul. — “Tês  glennydd.” — S.  Hughes.  0 Hostess,  gwraig  y ty.  p Po‘s, 

llestri,  cwppar.au.  <i  Carouse , yfed  yn  anghymmedrol. 


184 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


9. 

Eellach  moes  yma  y ddalen  o’r  India, 

A’i  henw  hi’n  benna’  tobacco, 

Pibell  a thewyn/  neu  ganwyll  i’w  ennyn, 

N’âd  orfod  eu  gofyn  hwy  etto. 

10. 

Ysgadan  moes  bellach,  neu  gig  y fo  halltach, 
Yspardun  cyfeddach/  y baro 

Ei  hyfed  hi'n  hoyw/  nes  bo  rhai  yn  feddw, 

A darfod  y cwrw  a'i  spendio.u 

11. 

Yno  bydd  dwndwr,  a briwio  gwr  llwfwr, 

Oni  bydd  ef  gwmniwr  i g’rowsio, 

Gelwch  yn  galed,  na  spariwch v ag  yfed 
Na  chwrw,  na  chlared/  lle  bytho. 

12. 

Ehai  sy’n  ei  fwrw/  rhai  sy’n  ei  gadw, 

A rhai  sydd  yn  arw’n  ei  sipio ; * 

Ehai  yn  eu  Saisnaeg,  a rhai  yn  eu  Ffrangaeg, 

A rhai  yn  Wyddelaeg  yn  pledio.3 

13. 

Ehai  sydd  yn  tyngu,  a rhai  yn  cynhennu^ 

A'r  cythraul  yn  gwenu'n  eu  hawntio ; a 

Atto^  f 'eneidiau,  O ceisiwch  eich  arfau, 

Ni  raid  i chwi  odde’  dim  gantho. 

14. 

Yno  bydd  cleisiau,  ond  odid  g’lanastrau,b 
Anhappus  c yw’r  chwarae  lle  bytho 

Y cythraul  cenfigennus,  y bradwr  hoccedus/ 
Anghenfil  anghenus  lle  delo. 

15. 

Nid  oes  neb  heb  feiau,  ond  llawn  o bechodau, 
Nid  ydyw’a  rhai  goreu  yn  scapo/ 

Na  bo  nhwy’n  rhy  ufudd  yn  rhyw  fai  a’i  gilydd, 
Yn  dilyn  lleferydd  y cadno.f 


r Pren  yn  llosgi.  8 Cyd-yfed.  * Llawen,  calonnog.  u Spend, 
difa.  v Spare , arbed.  w Claret,  matli  o win.  x Chwydu.  y Sip , 
yfed,  llymeitian.  * Plead,  ymddadleu.  a Haunt,  mynych  gyrchu 
attynt  i‘w  hannog.  b Niweidiau  mawrion,  lladdiadau.  c Unhappy , 
annedwydd.  d Twyllodrus.  e Escape , diangc.  f Y diafol. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


185 


16. 

o  Arglwydd  gorucha*,  rho  ras  i ni  wella, 
A chadw  blant  Adda  rhag  llithro  ; 
Maddeu’n  pechodau,  a dwg  ein  heneidiau 
Fr  man  lle  by’chs  dithau’n  gorphwyso. 


LIX. — RHYBUDD  I DDYN  YMGADW  RHAG  LLET- 
TYA  MEDDYLIAU  DRWG  YN  EI  GALON,  AC 
I ROESAWI  MEDDYLIAU  DAIONUS. 

1 Mae  holl  feddwl  dyn,  ysowaeth/ 

GwediT  lygru  wrth  naturiaeth, 

Ni  fy fy ria  ond  drygioni,5 

Nes  y darífo  ei  ail-eni. 

2 Nid  oes  dyn  ag  all  fyfyrio 
Meddwl  da,  gwnaed  oreu  ag  allo, 

Nes  cael  gallu  Duw  a'i  radau/ 

I gyf ’rwyddo  ei  feddyliau. 

3 O gweddia’n  daer  gan  hynny, 

Ar  i’r  Arglwydd  adnewyddu 
Dy  feddyliau  a’th  amcanion, 

I fyfyrio  ar  yr  union.d 

4 Felly  denfyn  Duw  ei  Yspryd/ 

I oleuo  dy  feddylfryd, 

Ac  i newid  dy  feddyliau 
I fwriadu’r  hyn  sydd  oreu. 

5 N’âd  i feddwl  drwg  lettya 
Yn  dy  galon,  rhag  dy  ddifa ; 

Gwas  yn  ceisio  lletty  i Satan, 

Bob  yr  awr,  yw’r  meddwl  aflan. 

6 Dod  dy  feddwl  a'th  fyfyrdod, 

Ar  y pethau  sydd  oddi  uchod, 

Lle  mae  Crist,  dy  Brynwr  hygar, 

Nid  ar  bethau  s’ar  y ddaear.f 


s Y byddych. 

‘ Ysywaeth,  fel  y mae  gwaethaf.  b Gen.  6.  5.  * 2 Cor.  3.  5. 

d Psalm  51.10.  • Jer.  4. 14.  Diar.  6.  18.  * Col.  3.  1,  2.  1 Petr.  3.  22. 

Q2 


186 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


7 Rho  dy  fryd  ar  bethau  nefol, 

Ac  na  sercha  ddirn  daearol ; g 
Meddwl  am  y wlad  y gorfydd 
Aros  ynddi  yn  dragywydd. 

8 Meddwl  am  y pethau  brynodd 
Crist,  â’i  waed,h  it’  yn  y nefoedd, 

Heddwch  Duw/  a choron  hyfryd,j 
Teyrnas  hardd,  a didrangck  fywyd. 

9 Meddwl  dy  fod,  tra  f ’ech1  byw, 

Bob  yr  awr  yng  ngolwg  Duw,m 

A bod  Duw  yn  gwel’d  d’ymddygiad, 

Ym  mhob  man  â chil  ei  lygad. 

10  Meddwl  fod  y gelyn  gwaedlyd, 

Ddydd  a nos,  fel  llew  newynllyd,11 
Yn  troi  'ddautu  i'th  orweddfa,0 
Bob  yr  awr,  yn  ceisio’th  ddifa. 

11  Meddwl  am  reoli  d’eiriau, 

A'th  weithredoedd,  a’th  feddyliau, 

Wrth  fodd  Duw,  rhag  iddynt  beri 
Gwasgfa  ìth.  enaid,  ddydd  dy  gyfri\ 

12  Meddwl  fel  y daw  dy  Brynwr, 

Ar  y cwmmwl  p ’chwareu’r  Barnwr,q 
Ac  ymg’weiria*  i’w  gyfarfod, 

Fel  priod-ferch  gwrdd  â’i  phriod. 

13  Meddwl  fal  y gorfydd  rhoddi, 

Ddydd  y farn,  mor  fanol  gyfri’/ 

Am  y meddwí  drwg  a’r  bwriad, 

Ag  y roir  am  weithred  anllatj.* 

14  Meddwl  fal  yr  awn  oddi  yma 
I’r  tŷ  priddlyd  am  y cynta’, 

Mewn  cwd  canfas,u  heb  un  beni,v 
Pe  bai  ini  rent w arglwyddi.x 

15  Meddwl  fod  yr  angau  aethlyd 
Ar  farch  glas  y yn  gyrru'n  ynfyd, 

g Mat.  6.  20,  21.  Luc  12.  33,  34.  h Eph.  1.  7.  * Rhuf.  5.  1,  10.  Col. 

1.  20.  J 1 Petr  5.  4.  k Diddiwedd,  tragywyddol.  * Tra  fyddech. 
m Psalm  139.  1—13.  n 1 Petr  5.  8.  0 Mat.  13.  25.  p Dat.  1.  7.  Mat. 

24.  30.  I wneuthur  barn.  r Ymbarrottoa.  Mat.  25.  10.  8 Rhuf.  14. 

12.  1 Preg.  12.  14.  Rhuf.  2.  16.  u Canvass , math  o liain — mewn  amdo. 

’ Penny , ceiniog.  w Rent,  ardreth,  cyfoeth.  * Job  1.  21.  Preg.  5.  15. 
y Dat.  6.  8. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


]87 


Fel  na  ddichon  hen  nac  ieuangc 
Rhag  ei  saeth  a’i  ddyrnod  ddiangc.2 

16  Meddwl  heíyd  y daw  angau 
Megis  lleidr  am  ein  pennau/ 

Heb  un  udgorn  i’n  rhybuddio, 

Yn  ddi-ymgais  i'n  hanrheithio. 

17  Meddwl  nad  yw  bywyd  un-dyn 
Ond  fel  bwmbwl b ar  ý llynwyn/ 

Neu  fel  padell  bridd  d neu  wydyr, 

’R  hwn  yn  hawdd  a dyrr  yn  glechdyr.e 

18  Meddwl  fal  y rhed  ein  heinio’s 
Megis  llong  dan  hwyl,  heb  aros/ 

Ac  y derfydd  am  ein  hamser, 

Cyn  in’  dybied  dreulio’i  hanner.g 

19  Meddwl  fod  y byd  yn  gado 
Pawb  yn  11  wm  i fyn’d  o hono,h 
Ac  fel  iâ  yn  torri  danynt, 

Pan  bo  rheita’i  gymmorth  iddynt. 

20  Meddwl  na  ddaw  aur  nac  arian, 

Tai  na  thir,  o’r  droedfedd  fechan/ 

Gyda  neb  i fyn’d  i'r  frawdle,j 

I roi  cyfrif  am  eu  beiau. 

21  Meddwl  pan  y delo  angau, 

Gorfydd  gado'r  byd  a’i  bethau, 

A myn'd  o flaen  Crist  yn  wisgi, 

Am  y cwbwl  i roi  cyfri\ 

22  Meddwl  fel  y bydd  dy  dlysau, 

A*th  holl  olud,  a’th  holl  swyddau, 

Yn  ymofyn  newydd  feistri,k 
Cyn  y caífech  gwbl  oeri. 

23  Meddwl  dosted  y fydd  pechod 
Yn  dolurio  dy  gydwybod,1 
Pan  y tafler  yn  dy  ddannedd,m 
Ddydd  y farn,  dy  holl  anwiredd.11 

* Heb.  9.  27.  Bhuf.  5.  12.  «*  1 Thes.  5.  2.  Preg.  9.  12.  b Bubble, 

cloch  ddwfr,  “ ltygad  yr  7CI1.’*  0 Iago  4.  14.  d Job.  7,  6.  7.  « Yn 

7ffìon,  70  ddarnau.  *'  Job  9.  25,  26.  s Psalm  90.  5,  6.  h 1 Ioan.  2.  17. 
Preg.  5.  15.  » Psalm  49.  17.  j Lle  barn.  2 Cor.  5, 10.  k Psalm  39.  6. 

1 Luc  21.  26.  m Pan  yr  edliwir  i ti.  a Dat.  20.  12. 


188 


Y SEREN  FOREÜ,  NEU 


24  Meddwl  fal  y gorfydd  rhoddi 
Ddydd  y farn,  i’r  Arglwydd  gyfri’, 

Am  bob  gweithred  ddrwg  y wnelom,0 
A'r  gair  ofer  ag  y dd'wedom.P 

25  Meddwl  fel  y bydd  gwyr  gwychion, 
Sydd  heb  ofni  Duw,  na  dynion, 

Ddydd  y farn  yn  cr'io’n  ’sgymmun 
Am  i'r  creigiau  gwympo  arnyn\q 

26  Meddwl  fal  y bydd  y duwiol, 

Yn  y nef,  mewn  braint  ragorol, 

Yn  clodfori  Duw  goruchaV 
Pan  bo  eraill  yn  Gehenna.s 

27  Meddwl  fal  y mae’r  annuwiol 
Yn  ymdroi  mewn  tân  uífernol/ 

A’r  pryf  didrangcu  yn  eu  bwytta 
Bob  yr  awr,  heb  gael  ei  wala.v 

28  Meddwl  am  hyn,  a dibrisia 

Y byd  hwn/  a'i  wagedd  mwya’, 

A myfyria,  trwy  wir  grefydd, 

Ar  Air  Duw;  a’r  byd  na  dderfydd.x 

YR  AIL  RAN.& 

1 Meddwl  dyn  a red  heb  orphwys 
Ar  y drwg  neu’r  da  gyrhaeddwys, 

Oni  chaiff  beth  da  i fyfyrio, 

Ar  y drwg  fe  red  tra  gantho. 

2 Meddwl  dyn,  fel  maen  y felin, 

Y dreulia  ei  hun  nes  myn’d  yn  gilyn  ; b 
Oni  roir  rhyw  rinwedd  dano 

Idd  ei  falu  a’i  fyfyrio. 

3 Meddwl  weithio’r  gwaith  y bwyntiodd  c 
Dy  Greawdwr,  pan  y’th  greodd, 

A’i  was’naethu  â’th  holl  bŵer/ 

Yn  dy  alwad  tra  c’eche  amser. 


• Preg.  12.  14.  p Mat.  12.  36.  q Dat.  6.  15,  16.  Hos.  10.  8.  Luc 

23.  30.  r Dat.  7.  9-17.  8 Uffern.  ‘ Luc  16.  23.  Dat.  21.  8.  » Di- 

ddarfod.  Marc  9.  44.  v Digon.  w 1 Ioan  2.  15.  x Col.  3.  2. 

• Níd  oes  rhaniad  yma  yn  yr  argraphiadau  cyntaf.  b Darn  bychan. 

« Appointj  trefnu,  gosod.  d Fower , gallu,  nerth.  e Tra  y caffeclí. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


189 


4 Meddwl  mai  gwell  un  diwrnod  f 

Yn  gwas'naethu’r  sanctaidd  Drindod, 

Na’th  holl  ddyddiau,  a'th  holl  oesach/ 

Yn  gwas’naethu  dim  amgenach. 

5 Meddwl,  cyn  y gwnelech  bechod, 

P’wedd  attebi,  ddydd  dy  drallod, 

A pha  fodd  y gelli  ddiangc  h 
Ddydd  y farn,  rhag  angau  didrangc  ? 1 

6 Dod  dy  feddwl  ar  ddaioni, 

N'âd  ar  wagedd  iddo  ymborthi, 

Hawdd  y gelli  ei  gyf ’rwyddo, 

Os  mewn  pryd  y ceisi’i  ífrwynoJ 

7 Hawdd  yw  diífodd  y wreichionen 
Cyn  y 'maflo’i  yn  y nen-bren ; 

Hawdd  y w newid  meddwl  aflan, 

Os  gwrth’nebir  hwn  yn  fuan.k 

8 Tro  gan  hynny’n  ebrwydd  heibio 
Bob  drwg  feddwl,  pan  ddechreuo, 

Ithag  i’r  gelyn  mawr  ei  hocced 1 
Droi'r  drwg  feddwl  i’r  ddrwg  weithred. 

9 Lladd  blant  Babelm  tra  f’ont  fechgyn, 

Sang  ar  sarph  tra  fo’n  ei  phlisgyn,n 
Tynn  y gangren  ° cyn  ei  gwreiddio, 

Torr  ddrwg  feddwl  cyn  cynhyddo. 

10  Gad  wreichionen  fach  i gynnu 
Yn  dy  dô,  hi  lysg  dy  letty ; 

Gad  i feddwl  drwg  lettya 
Yn  dy  galon/  fe'th  anrheithia.q 

Y DRYDEDD  RANa— MOR  ENBYDUS  YW  MEDDWL  YR 
ANNUWIOL. 

1 Na  lettya  feddwl  aflan 

Yn  dy  galon,  mwy  na  Satan ; 

Os  llettyi,  ’r  wyt  ti’n  derbyn 
Harbinger  b o flaen  y gelyn. 

f Psalm  84.  10.  s Einioes  fer.  h 1 Thes.  5.  3.  * Tragywyddol. 

j Rheoli,  llywodraethu.  k Iago  4.  7.  ^Twyll,  dichell.  m Babilon. 
Psalra  137.  9.  n Yn  yr  wy.  0 Gangrene,  cangcr.  p Iago  1.  15. 
s Dinystrio. 

a Nid  oes  rhaniad  yma  ychwaith  yn  argraphiad  S.  Hughes,  ond  nodir  y 
testun  ar  ymyl  y ddalen.  b Harbinger , cennad  i barottoi  lle. 


190 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


2 Rho  dy  fryd  ar  gadw’r  gyfraith, 

A by  w wrthi  yn  ddi-ragraith ; c 
Ac  na  ollwng  Dduw  o’th  feddwl, 

Ond  bendithia  am  y cwbwl. 

3 Na  fwriada  ddrwg  o’th  galon, 

I anrheithio  dy  gyd-Gristion  ; d 
Mwrddrwr  yw’r  fath  feddwl  gwaedlyd/ 
Gochel  rhagddo  er  dy  fy wyd. 

4 Na  thrachwanta  wraig  cymmydog, 

Ac  na  hoífa'i  llygad  serchog/ 

N’âd  i'th  feddwl  redeg  arni, 

Can’s  godineb  yw  ei  hofíì.s 

5 Gochel  roi  dy  fryd  na’th  fwriad 
Ar  anrlieithio  nn  ymddifad  ; h 
Trais  a blin  orthrymder  y w, 

Y cyfryw  fwriad  o fiaen  Duw.1 

6 Gochel  chwennych  aur,  nac  arian^ 

Tai,  na  thir,  trwy  dwyll  a chogan/ 

Nid  yw’r  cyfryw  chwant  a bwriad, 

Ger  bron  Duw,  ddim  llai  na  lledrad. 

7 Rhwym  dy  feddwl,1  n’âd  e’i  wibian,m 
Ar  oferedd  mawr  na  bychan, 

Nac  ar  ddim  na  ellech  roddi 
Cownt n am  dano  ddydd  dy  ddidri.0 

8 Cadw*th  galon  rhag  drwg  fwriad, 

Fel  y cedwi'th  law  rliag  lledrad ; 

Mae'n  rhaid  atteb  y cyn  gaethed, 

Am  ddrwg  fwriad  p a’r  ddrwg  weithred. 

LX. — CYNGHOR  I LYWODRAETHU’R  YMADRODD 
WRTH  FODD  DUW. 

1 Bid  dy  eiriau  yn  wrastadol 
Yn  Grist'nogaidd  ac  yn  rasol, 

Yn  rhoi  gras  i'r  holl  wrandawyr, 

Ac  adeilad  a tra  chymmesur. 

o Diragrith.  d Lev.  19. 17.  • 1 Ioan  3.15.  f Exod.  20.  17.  Gen. 

12.  17.  b Mat.  5.  28.  h Exod.  22.22.  Zech.  7. 10.  4 Diar.  23.  10,  11. 

i 1 Tira.  6. 10.  Exod.  20.  17.  k Cog,  ymddwyn  yn  dwyllodrus,  gwenieitbio. 
1 Psalm  1.  2.  Eceles,  6.  37.  m Gwibio,  crwydro.  a Countt  cyfrif.  0 Dy- 
ryswch,  cyfyngder,  p Preg.  12.  14.  Rhuf.  2.  16. 

a Eph.  4.  29. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


191 


2 Y mae  by  wyd,  y mae  angau, 

Yn  y tafod,  yn  y genau ; b 
Gochel  dd'wedyd  geiriau  diriaid,c 
Cadw  d'enau,  cedwi  d'enaid. 

3 Dilyn  d'Arglwydd  yn  dy  eiriau, 

Dywed  fel  y d'wedai  yntau, 

Ni  ddaeth  twyll  na  gair  anweddaidd 
Erioed  i maes  o’i  enau  sanctaidd.d 

4 Traetha’n  bwyllog,  gwrando’n  esgud,6 
Mae  dwy  glust,  un  tafod  gennyd, 

Aml  eiriau  f bair  cyfeiliorni, 

Ni  ddaeth  drwg  i neb  o dewi. 

5 Cyn  y dVedech,  meddwl  ennyd 
P'wedd^  y mynn  Mab  Duw  it’  ddVedyd,h 
Yno 1 dywed  'r  hyn  sydd  rasol, 

A da,  i adail  rhai  anneddfolJ 

6 Na  ddoed  ’madrodd  brwnt  o’th  enau, 

Na  gair  ífol,  na  choeg  ddigrifau  ; k 
Senn,  na  ífrost,1  na  ífrwmp,m  na  chelwydd, 
Ond  bidn  rasol  dy  leferydd. 

7 Cadw  d’enaid  rhag  gair  diriaid, 

Felly  gelli  gadw  d’enaid ; 

Oni  ffrwyni  dafod  anwir,° 

Yn  ol  d’eiriau  y’th  gondemnir.p 

8 Arfer  iaith  ac  aeg  q gwlad  Canaan, 

Bid  am  Dduw  a’i  Air  d'ymddiddan  ; r 
Wrth  dy  eiriau  y ceir  gwybod 

O ba  wlad  yr  wyt  yn  hanffod.5 

9 N’âd  i'th  dafod  arfer  tyngu 

Cig  a gwaed  yr  Arglwydd  Iesu,1 
’R  wyt  tin  damsing  u gwaed  y cymmod/ 
Pan  arferych  gyfryw  bechod. 


b Diar.  13.  3.  c Drygionus,  annuwiol.  d 1 Petr  2.  21.  ® Diwyd, 

dyfal.  Iago  1. 19.  * Diar.  10.  19.  « Pa  fodd,  b Mat.  5.  37.  i Yna. 

j Drwg,  Anfucheddol.  k Eph.  5.  4.  1 Ymffrost.  m Frumpy  gwawd, 

gogan,  dirmyg,  » Bydded.  0 Psalm  39.  1.  p Mat.  12.  37.  Llef- 
erydd.  r Psalm  145.  1,  2.  8 Bod.  Iago  I.  26.  1 Cyfeiriad,  y mae  yn 

debyg,  at  yr  hen  lw  “ Zoundstv  (God's  wounds— myn  clwyfau  Duw,)  a 
arferid  gynt  gan  dyngwyr  halogedig,  ac  a glywir  weithiau  etto  gan  rai  na  dde- 
allant  ei  ystyr.  « Damsang,  sathru.  v Heb.  10.  29- 


192  Y SEREN  FOREU,  NEU 

10  Am  Air  Duw,  nid  oes  it’  yngan/ 

Heb  anrhydedd,  parch,  ac  ofan ; 

Ac  os  cym'ri  ei  enw’n  ofer, 

Ti  ei’n  euog  pan  y'th  farner.x 

11  Dywed  beunydd  leia’  ag  allech, 

D'wed  yn  rasol  pan  y d'wedech ; 

Oni  dd’wedi  eiriau  hyfryd, 

Gwell  it*  dewi  â son  na  d’wedyd. 

12  Gochel  fod  yn  ddau  dafodog, 

Cas  gan  Dduw  bob  dyn  celwyddog ; * 

Tad  y celwydd  ydyw’r  cythraul/ 

Gwas  fr  diawl  yw’r  ífalst a ei  chwedel.6 

13  Arfer  draethu’r  gwir  o*th  galon/ 

HofF  y w gwir  gan  Dduw  d a dynion  ; e 
Ni  chaiíF  dyn  celwyddog  gredu 

Gair  o wir,  pan  bo’n  ei  dyngu. 

14  Na  chno  f un-dyn  lwyr  ei  gefen, 

Ac  nac  arfer  gair  drwg-absen  ; 

Gwaeth  na  chleddyf  llym  dau-finiog  s 
Ydyw  enllib  dyn  celwyddog. 

15  Na  ddwg  dafod  drwg  anhappus,h 
Gwaeth  y w hwn  na  gwenwyn1  lindys,j 
Gwaeth  na  marwor  poeth  yn  llosgi/ 

Gwaeth  na  saethau  un  o'r  cewri. 

16  Er  fy  mendith,  na  lysenwa1 

Neb  yn  rhwyl,m  neu’n  fFol,  neu’n  Raca  ;n 
*R  hwn  a alwo’i  frawd  yn  lled-íFol, 

Mae  e’n  haeddu  tân  uíFernol.0 

17  Gochel  adrodd  faint  y glywech, 

Gochel  dd’wedyd  faint  y wypech  ; 

Dywed  wir  pan  goríFop  ei  draethu, 

Nes  bo  rhaid,  gwell  weithiau'i  gelu. 

18  Bydd  ddeallgar  pan  ganmolech, 

Bydd  gwrteisiol q pan  gyfarchech, 

w S011,  siarad.  x Exod.  20.  7.  y Diar  6.  16,  17.  z Ioan  8.  44. 
1 Fnlse,  gau,  anwireddus.  b Ymadrodd,  hanes.  c Zech.  8.  16.  d Psalm 
51.  6.  8 Psalm  101.  7.  f Bachbite, — Na  ddywed  yn  ddrwg  am  neb  yn  ei 

absennoldeb.  e Psalm  64.3.  h Diar.  4.  24.  > Psalm  140.  3.  J Pryf- 

yn  distrywgar.  k Iago  3.  6.  1 Difenwi.  m Yn  yi  bwyl— penboeth, 

penwan.  n Dyn  gwag,  di-ddaioni.  o Mat.  5.  22.  p Gorfyddo.  1 Cour- 
teous,  mwynaidd,  serchog.  1 Petr  3.  8. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


193 


Bydd  gariadus  wrth  geryddu/ 

Bydd  drugarog  wrth  gyfrannu. 

LXI. — GWEDDI  AM  LYWODRAETHU  EIN  GEIR- 
IAU  A’R  GENAU  WRTH  FODD  DUW, 

1 Arglwydd,  agor  fy  ngwefusedd/ 

I foliannuTh  Dduwiol  fawredd, 

A chyf  Ywydda  di  fy  nhafod, 

I ddatganu  maes  dy  fawr-glod. 

2 Llanw  ’ngenau  o’th  wir  foliant, 

I'th  fendithio,  am  fy  llwyddiant ; b 
A'th  glodfori^  Dad  trugarog, 

Yn  y dyrfa  fawr  liosog.c 

3 Llunia  ’ngeiriau,  lly  wia  d 'nhafod, 

A chyf 'rwydda  fy  myfyrdod ; 

Clo  a datglo  fy  nwy  wefus,e 
N’âd  fi  draethu  ond  dy  'wyllys. 

4 Arglwydd,  cadw  ddrws  fy  ngenau, 

N’âd  fi  draethu  ífiaidd  eiriau, 

Ffrwmp/  na  ífrost/  na  senn,  na  chabledd, 
Geiriau  ífol,  na  dim  anwiredd. 

5 Bid  h myfyrdod  fy  holl  galon, 

Bid  fy  ngweithred  a’m  hamcanion, 

Bid  fy  ngeiriau  oll  yn  ddi-ddrwg, 

A chym'radwy  yn  dy  olwg.1 

LXII. — CYNGHOR  I DDYN  FOD  BOB  AMSER  0 
YMDDYGIAD  CRISTIONOGAIDD. 

1 Bm  d’ymddygiad  yn  Grist’nogaidd, 

Yn  gwrteisiol/  ac  yn  g’ruaidd,5 
Ym  mhob  tyrfa  ’delych  iddi, 

Megis  plentyn  i'r  goleuni.c 

. * Lef.  19.  17. 

a Gwefusau.  Psalm  51.  15.  b Psalm  40.  9,  10.  c Psalm  68.  26. 
d Llywodraetlia.  e Psalm  141.  3.  f Frump.  eogan,  gwawd.  s Ym- 
ffrost.  h Bydded.  * Psalm  19.  14. 

a Courteous,  mwynaidd,  boneddigaidd.  b Caruaidd,  serchog.  c 1 Thea. 
5.  5. 


R 


194 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


2 Bydd  fel  seren  yn  disgleirio, 

Bydd  fel  canwyll  yn  goleuo/ 

Bydd  fel  patrwn  e o Grist’nogaeth, 

I’r  rhai  ddelo  i’th  gwmniaeth. 

3 Bydd  dra  sanctaidd  i’r  Galluog,f 
Bydd  yn  union  fth  gymmydog,8 
Bydd  yn  sobr  it*  dy  hunan,h 
Dyna'r  trfgphwynt 1 rheitaf  allan. 

4 Bydd  mor  ddi-ddrwg  ag  y w'r  g'lommen^ 

Bydd  mor  gall  a'r  sarph  drachefen, 

Bydd  ddioddefgar  fal  y ddafad ; 

Hoíf  gan  Grist  y fath  ymddygiad.k 

• 5 Bydd  yn  dempraidd 1 megis  Daniel,m 

Cadw'r  cnawd  mewn  diet  n isel, 

Gochel  win,°  a bwyd  rhy  foethus, 

Bhag  dy  fyn’d  yn  afreolus. 

6 Bydd  yn  ddiwair,  nid  yn  anllad/ 

Bydd  fel  Josephq  yn  d'ymddygiad  ; 

'II  wyt  ti  'ngolwg  Duw,  bob  amser, 

Bydd  gan  hynny  lân  a syber. 

7 Delia'nr  union  wrth  fargenna,8 

Na  thwyll  un-dyn  wrth  farchnatta  ; 

Duw  ei  hun  sydd  union  Farnwr/ 

Rhwng  y gwirion  plaenu  a’r  twyllwr. 

8 Bydd  o ífydd  a chrefydd  union/ 

Ofna  Dduw  o ddyfnder  calon,w 
Na  wna  ddrwg  o flaen  ei  lygad, 

Ym  mhob  man  mae'n  disgwyl x arnad. 

9 Dilyn  gynghor  doeth  bregethwyr/ 
Ymddarostwng  i’th  reolwyr/ 

Bydd  gariadus  â'th  gym'dogion, 

Ac  heddychol  â phob  Cristion.a 

10  Bydd  dra  grasol  yn  dy  eiriau/ 

Bydd  yn  fedrus  yn  dy  chwedlau, 

d Phil.  2.  15.  Mat.  5.  15  e Pattern,  cynllun,  esiampl.  Phil.  3.  17.  f Yr 
I-îoîlalluog.  1 Petr  1,  15.  s Exoti.  22.  14.  h 1 Thes.  5.  6.  * Point , pwngc. 

Titus.  2.  12,  J Mat.  10.  16.  Luc  10.  3.  k Mat,  12.  50.  1 Temperate , cym- 

medrol.  ra  Dan.  1.  12.  n Diet,  ymborth.  ° Eph.  5.  16.  p 1 Thes.  4.  3,  4. 

Gen.  39.  9,  12.  r Deal , ymddwyn.  8 iîar^am,  cyttuno.  1 1 Thes.  4.  6. 
tJ  P/nifi,  syml,  di-ddicliell.  v Titus  2.  2.  w Deut.  6.  13.  x Edrych.  y Heb. 
13.  17.  7 1 Petr  2.  /.  8 Rhuf.  12. 1S.  h Psalm  15.  3. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


195 


Bydd  yn  gywir  yn  dy  bromais/ 

Bydd  ym  mhob  peth  lân  a llednais.d 

11  Bydd  di  berffaith  e ym  mhob  tyrfa, 

Bydd  fel  sant  ym  mhlith  y gwaetha' ; 

Er  diffeithed  y fo’r  cwmni, 

Bydd  fel  Noe  ym  mhlith  y cewri.f 

12  Cyfarch  bob  dyn  yn  dra  siriol/ 

Gostwng  i'th  wellh  yn  gwrteisiol, 

Parcha’r  henaint  a’r  awdurdod,1 
A rho’r  blaen  i’th  well  yn  wastod. 

13  Bydd  ddioddefgar  a chymmesur, 

Na  fydd  boeth  na  thwymn  dy  natur,j 
Goddef  gamwedd  cyn  cynhennu  ; k 
Y ddioddefodd,  hwnnw  orfu.1 

14  Ymddarostwng  i'th  oreuon  ; 

Duw  ei  hun  a wrthladd  m feilchion, 

Ac  fe  ddyry  ras  yn  ystig,n 
I’r  rhai  ufudd  gostyngedig.0 

15  Na  falchia  am  unrhinwedd, 

Nac  am  gyfoeth  ac  anrhydedd, 

Ond  rho  ddiolch  prudd  p am  danynt,q 
Rhag  i Dduw  dy  adael  hebddynt. 

16  Bydd  di  gryno  yn  dy  ddillad/ 

Dos  yn  lân  yn  ol  dy  alwad  ; s 
Tòrr  dy  bais  yn  ol  dy  bŵer,É 

Na  fydd  goeg  u na  brwnt  un  amser. 

17  Gochel  bechu  er  cwmn’iaeth/ 

Cyflog  pechod  yw  marwolaeth/ 

C'nifer  gwaith  y b’ech  yn  pechu, 

C’nifer  angau  wyt  yn  haeddu. 

18  Mae  cyfathrach,x  er  y dechreu, 

Rhwng  pob  pechod  brwnt  ac  angau, 

^ Fel  na  ddichon  un-dyn  bechu, 

Na  bo  angau  yn  ei  lyngcu.y 

0 Promise,  addewid.  d Gostyngedig,  arafaidd.  c Mat.  5.  48.  f Gen.  7.  I. 

e Rhuf.  16.  16.  * Rhuf.  13. 1,  7.  'l  Lef.  19.  32.  ì Col.  3.  8.  * Mat.  5.  39. 

1 Diar.  16.  32.  m Gwrthwynebu.  n Diwyd.  0 lago  4.  6.  p Difrifol. 

1 Thes.  5. 18.  r 1 Tim.  2.  9.  Esay  3.  16.  8 Galwedigaeth,  sefyllfa.  1 Bydd 
fyw  yn  ol  dy  radd.  u Balch.  v Company,  cyfeillach.  w Rhuf.  6.  23, 
x Perthynas.  y Ezec.  18.  4. 


196 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


19  Na  fydd  anllad  yn  dy  chwedlau, 

Na  fydd  aflan  mewn  cornelau  ; z 
Ym  mhob  cornel  bid  a d’ymddygiad, 
Fal  ped  fait  wrth  groes  b y farchnad. 

20  Os  cais  dyn,  na  diawl,  nac  angel, 
Gennyd  bechu  yn  y dirgel, 

Cofia  fod  Duw  â saith  llygadc 
Ym  mhob  man  yn  disgwyl  arnad. 

21  Er  nad  ydyw  dyn  yn  gwTeled 
Yn  y dirgel  lawer  gweithred, 

Y mae  Duw  yn  gwel’d  y cwbwl/ 

Pan  na  bytho  dyn  yn  meddwl. 

22  Os  troseddi  yn  y dirgel, 

Duw  ddatguddia  dy  holl  gwnsel/ 

Ac  y faneg  f dy  ymddygiad 

I’r  byd,  yng  ngŵydd  haul  a lleuad. 

23  Gochel  ddilyn  drwg  gwmriíaeth 
Pobol  anwir,  ddi-Grist’nogaeth/ 

Caris  fe  ’nyrdda  h ’rhai’n  d’ymddygiad^ 
Fel  y ’nurdda  pyg 1 dy  ddillad. 

24  Fal  yr  hallta’r  môr  y granífoj 
O’r  dw’r  croyw  a ddel  atto, 

Felly  ’nurdda  pobl  ’sgymmun/ 

Foesau’r  goreu  ddelo  attyri.1 

25  Gocliel  neidir  rhag  dy  frathu^ 

Gochel  bla  rhag  dy  ddifethu, 

Ac  o ceri  iechydwriaeth, 

Gochel  ddilyn  drwg  gwmriíaeth.m 

26  Câr  â’th  galon  bob  dyn  duwiol,11 * 
Bydd  gyfeillgar  a rhinweddol ; 

Dilyn  arfer  y rhai  doethion^ 

A ffieiddia’r  annuwiolion,0 


2 Eph.  5. 11,  12.  Esay  29.  15.  a Bydded.  b Yn  amser  Pabyddiaeth, 
gosodid  croesau  i fynu,  i’w  haddoli  gan  y bobl,  mewn  marchnadoedd,  a lle- 

oedd  eraill  y byddai  líawer  o gynnulliad  iddynt.  c Zech.  4.  10.  d Jer. 
16.  17.  8 Counselj  cynghor,  cyfrinach.  1 Cor.  4.  5.  f A fynega.  e 2 Thes. 

3.  6.  b Diwyno.  ‘ Pitch.  J “ A gyrhaeddo.5’— S.  Hughes.  k Mell- 

digedig.  i 1 Cor.  15.  33.  m Psalm  26.  4,5.  n Psalm.  119,  63.  0 Psalm 


GANWYLL  Y CYMHY. 


197 


LXIIL— CYNGHOR  YNGHYLCH  BWYTTA  AC 
YFED. 

1 Gochel  eiste’  i lawr  i fwytta 
Nes  bendithioT’  bwyd  yn  gynta* ; 

Gochel  godi  pan  eisteddech, 

Nes  rhoi  diolch  am  y fwyttech. 

2 Crist  ni  fwyttai  fara  barlis/ 

Chwaithach  bwyd  oedd  well  ei  relis,b 
Nes  yn  gyntaf  ei  fendithio,c 

A rhoi  mawl  i’w  Dad  am  dano. 

3 P'am  y cytgam  d un  dyn  fwytta 
Bwyd,  sy  â'r  felldith  er  cwymp  Adda, 

Nes  yn  gyntaf  ei  fendithio, 

A gair  Duw  a gweddi  drosto  ? e 

4 Tost  yw  gweled  mor  'nifeilaidd, 

Mor  anneddfol,  mor  anweddaidd, 

Y rhed  llawer  dyn  i fwytta 
Bwyd,  fel  buwch  y red  i'r  borfa. 

5 Tostach  yw  eu  gweTd  yn  cwnnu  f 
Oddiar  y ford,  i fyn’d  i gysgu, 

Fel  y moch  o’r  trwc  s i’r  dommen, 

Heb  rdi  diolch  mwy  na’r  asen. 

6 Nid  oes  son  am  ras  cyn  bwytta, 

Nac  am  fendith  Duw  gorucha’, 

Nac  am  ddiolch  gwedi'u  porthi, 

Mwy  na’r  moch  y faiTi  eu  pesgi  : 

7 Er  bod  Duw  yn  rhoi  gorchymmyn 
I bawb,  yn  ol  torri’u  newyn, 

Roddi  moliant  ar  yr  eitha’,h 

I’r  Duw  mawr  am  lanw  eu  bola.1 

8 Gochel  fwytta  ond  dy  ddigon, 

Na  fydd  chwannog  i ddanteithion ; j 
Mwy  na  raid  o ffâr  k lysieulyd, 

Bair  i'r  cnawd  orchfygu’r  yspryd. 


a Barley,  haidd,  b Relish,  blas.  c Ioan  9.  6,  II.  d Cynnyg,  rliy- 
fygu,  c 1 Tim.  4.  4.  f Cyfodi.  s Llestr  pren.  h A’u  holl  galon. 
» Deut.  6.  11,  12.  a 8.  10.  J Dainties , melus-fwydydd.  k Fare,  ym- 
borth.  * 

R 2 


198 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


9  Os  rhoi  i'r  cnawd  fwy  na’i  gyfraid, 

’R  wyt  ti’n  porthi  gelyn  diriaid  ; 1 * * * 
Os  rhoi  iddo  lai  na  digon, 

'R  wyt  ti’n  lladd  cydymaith  ífyddlon. 

10  Nac  yf  ddiod  tu  hwnt  i fesur, 

Gronyn  a was’naetha  natur  ; 

Diod  gadarn  sydd  yn  peri 

I wyr  nerthol  gwympo  dani. 

11  Gwin  a wnaeth  i Noe  ymnoethi/n 
Gwin  a yrrodd  Lot  i ymlosgi,n 
Gwid  a dorrodd  yddfau  llawer, 

Gwin  orchfygodd  Alexander. 

12  N'âd  dy  ford  ° yn  fagl  i ti/ 

Trwy  lothineb  q cas  a swrthni/ 

Rhag  i’r  gelyn  du  dy  helas 
'Gablu  Daw,  yn  llawn  dy  fola. 

13  Mae  dau  lygad  yr  uchedydd 

Yn  eu  gwaith  wrth  fwytta  ei  fwydydd, 
Un  yn  gwel’d  ei  ymborth  hyfryd, 

Llall  yn  gwarchad 1 rhag  y barcud. 

14  Bid  u dy  lygad  dithau’n  waetanv 
Ddydd  a nos,  rhag  rhwydau  Satan, 

'R  hwn  a gais  a’th  fwyd  dy  faglu, 

Wrth  giniawa  a swpperu. 

15  Pan  bo’r  ceiliog  coch  yn  bwytta, 

Bydd  ei  lygad  hwnt  ac  yma, 

Ilhag  i’r  barcud  llwyd  ei  ’sglufied/ 

Tra  fo’n  bwytta  heb  feddylied. 

16  Felly  bydded  dy  ddau  lygad 
Dithau,  uwch  dy  fwyd  yn  gwyliad, 

Un  yn  canfod  dy  Greawdwr, 

Y llall  yn  gwarchad  rhag  y temptiwr.x 

17  Gochel  fwytta  dim  a baro 

Fth  gyd-Gristion  gwan  dramgwyddo ; 


1 Drwg,  creulon.  m Gen.  9.  21.  n Godinebu  gyda’i  ferched.  Gen.  19.  33 — 

36.  ° Boar  d,  bwrdd.  p Psalm  69.  22.  Hosea  13.  6.  ^ Glythineb,  gormod- 

etid  mewn  bwytta.  r Trymder,  diogi.  8 Gyrru,  1 Gwylio.  u Bydded. 

v Wait , disgwyl.  w Ysglyi'aelhu.  x Tempter,  hudwr. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


199 


Y mae’r  ’Sgrythyr  lân  yn  gw’rafun  > 

It’  drwy  fwyd  dramgwyddo  un-dyn.z 

18  Na  châr  fwytta  bwyd  dy  hunan, 

Dyro  ran  i’r  tlawd  a'r  truan, 

Galw’r  gwan  i broíi’th  ginio, 

Rhanna  â'r  hwn  sy  heb  dammaid  gantho.a 

19  Ni  chiniawai  hen  Dob‘fasb 

Nes  cai’r  gweiniaid  bach  o’i  gwmpas; 

Ac  ni  chorphai c ddim  danteithion, 

Nes  rhoi  rhan  i’r  bobl  dlodion. 

20  Job  ni  fwyttai  fwyd  yn  felus 

Nes  bafr  ymddifaid  wrth  ei  ystlys ; d 
Ac  ni  byddai  iach  ei  galon_, 

Nes  rhoi  cyfran  i'r  rhai  tlodion. 

21  Galw  dithau'r  gweiniaid  tlodion 
I gael  cyfran  o’th  ddanteithion; 

Felly  gelwir  dithau  ar  fyrder, 

I gael  rhan  o’r  nefol  swpper.e 

22  Gochel  rwgnach,  ond  bydd  foddlon 
I beth  bynnag  fo  Duw’n  ddanfon  ; 

Bara  a dw’r  oedd  ífâr  ddigonol 
Gynt,  i’r  Patriarchiaid  duwiol. 

23  Daniel  bach  a fyddai’n  foddlon 
Fwytta  ífa  a ffacpys  duon  ; s 

A holl  feibion  y prophwydi, 

Cym'rent  fara  haidd  i’w  porthi.h 

24  P'am  na  byddwn  ninnau'n  foddlon 
I beth  bynnag  fo  Duwn  ddanfon  ? 1 
Bid  ef  lawer  bid  ef  ronyn, 

Trwy  gael  modd  i dorri'n  newyn. 

25  Fe  fu’r  Drindod  sanctaiddj  foddlon 
'Wledda  gydag  Abram  ffyddlon, 

Ar  gig  llo,  a llaeth,  a ’menyn, 

Bara  twymn,k  heb  fwy  o 'moethyn.1 

y Gwahardd.  1 1 Cor.  8-  13.  a Luc  14.  13.  b Tobit  1.  16.  c Cymmeryd 
i’wgorph.  d Job  31.  17.  e Luc  14.  14.  f Patriarch , cyff  cenedj.  s Dan.  1. 
12.  h 2 Bren.  4.  42.  ‘ 1 Tim.  6.  8.  i Crist,  mewn  gwedd  angel,  oedd  un  o’r 

tri  angylion  a fwyttasant  gydag  Abram,  canys  fe’i  gelwir  ef  yn  Farnydd  yr 
holl  ddaear.  (Gen.  19.  25.) — S.  Hughes.  k Gen.  18.  8.  i Amheuthyn,  dan- 
teithion. 


200  Y SEREN  FOREUj  NEU 

26  'Nawr  nid  oes  gan  bob  ofer-ddyn, 

Er  cael  bwyd  i dorri  newyn, 

Oni  bai  cael  chwech  o seigiau, 

Gwin  a chamr,  i borthi'i  chwantau. 

27  Rhaid  cael  saws,m  a rhaid  cael  finegT1. 
Rhaid  cael  capers/  sampier/  garlleg5q 
Cyn  y gallo  llawer  fwytta 

Pryd  o fwyd,  gan  faint  o’u  traha/ 

28  Y mae’r  saws  yn  awr  yn  costi 

Pr  oes  hon_,  mewn  gwres  a gwegi, 
Mwy  nag  oedd  y breision  seigiau  s 
Gynt,  yn  gosti  i'n  hen  dadau. 

29  Gynt  ni  cheisiai  Alexander  1 
Saws  un  amser  gyda'i  swpper, 

Ond  y saws  oedd  yn  ei  gylla, 

Chwant  i’r  bwyd  yn  ol  rhyfela. 

30  Cyrus  u yntau  fyddai  foddlon 
I swpperu  ar  lan  ífynnon., 

Lle  cai  ddw’r  i dorri’i  syched 
Ef  a’i  filwyr,  yn  eu  lludded. 

31  Rhaid  yn  awr  i bobl  ofer 

Gael  eu  gwin  ar  ginio  a swpper, 

Rhaid  cael  peint  neu  ddau  o glared/ 
Cyn  el  tammaid  bwyd  i waered. 

32  Duw  row  fara  i’r  bobl  dlodion, 

Duw  a’n  gwnelo  ninnau'n  foddlon, 
Duw  faddeuo'n  traha  ini, 

Duw  fendithier  am  ein  porthi. 


LXIY. — GRAS  CYN  BWYD. 

1 Porthwr  mawr  y pum’  mil  gwerin, 

AY  pum’  torth  haidd  a'r  ddau  bysgodyn/ 

ni  Sauce,  gwlybwr  at  gynnyddu  blys  at  fwyd.  n Yinegar,  gwin  sur. 
0 Caper,  blagur  neu  flodau  pren.  p Samphire,  math  o lysiau,  a gedwid  mew* 
gwinegr,  yn  gymmysg  â halen  a llysiau  poethion,  i’w  defnyddio  i gryfhau 
awydd  at  ymborth.  st  Garliclc,  llysieuyn  adnabyddus.  r Balchder. 
• Dysgleidiau.  1 Alexander  Fawr,  gorchfygwr  y byd.  u Brenhin  Persia, 
yn  oes  Dar.iel  y prophwyd,  tua  530  o flynyddoedd  cyn  geni  Crist.  Dan.  10  1. 
v Claret , math  o win,  w A roddo. 

a Ioan  6.  9,  10. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


201 


Portha  ninnau,  dy  wael  weision, 

A’r  hyn  ymborth  wyt  yn  ddanfon. 

2 A bendithia’r  bwyd  a*r  ddiod, 

’R  hwn  a roddaist  yma  i’n  gwarchod,b 
Fel  y gwir  fendithiaist  cyn  hyn 
Oen  y Pasg,  a'r  ddau  bysgodyn. 

3 A rho  ynddynt  rym  i’n  porthl, 

I'th  was’naethu  a’th  addoli, 

Fel  y rhoddaist  rym  o'th  wiw-ras, 

Gynt  ar  deisen  i Elias,c 

4 A phâr  iddynt  ein  cymíforddi/ 

A’n  cryfhau,  a'n  gwir  ddigoni, 

Fel  y peraist  i'r  ífâr e isel 

Ar  y íFacbys  borthi  Daniel.f 

5 Ac  n'âd  ini,  o’th  ddanteithion/ 

Gym’ryd  gronyn  mwy  na  digon, 

Ond  y maint  y fo’n  ein  helpu, 

Yn  ein  galwad  i'th  was’naethu.11 

6 Eithr  pâr  in'  roddi  moliant 

It’  bob  amser  am  ein  porthiant, 

A chydnabod  mai  Duw  Celi/ 

Giniaw  a swpper,  sy'n  ein  porthi. 

LXV. — GRAS  YN  OL  BWYD, 

] Porthwr  grasol  pob  creadur, 

Gwyllt,  a dof,  yn  ol  eu  natur/ 

Derbyn  foliant  am  ein  porthi 
]\for  ddigonol  â’th  ddaioni. 

2 Er  pan  ddaethom  o’r  groth  allan,b 
Tydi'n  porthaist,  fawr  a bychan  ; 

Am  dy  fwynder  yn  ein  porthi, 

R’  ŷm  ni  bawb  yn  diolch  i ti. 

3 Nid  oes  gennym  ddw’r  i'w  yfed, 

Bara  i'w  fwytta,  grym  i gerdded, 

Goleu  i ganfod,  nerth  i godi, 

Ond  y roddech,  Arglwydd,  ini.c 

b Cadw.  c 1 Bren.  19.  8.  d Comfort,  cysuro,  sirioli.  e Fare , 
bwyd  bywioliaeth.  f Dan,  1.  ló.  s Dainties , bwydydd  blasus.  h Preg. 
10,  17-  » Y Duw  anweledig.  Col.  1.  15.  1 Tim.  1.  17. 

» Psalm  145.  15,  16.  b Psalm  22.  10.  c 1 Cron.  29.  11.  12. 


202 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


4 I ti,  Arglwydd,  am  ein  porthiant, 

Am  ein  iechyd,  am  ein  llwyddiant, 

Am  ein  heddwch,  a’n  llawenydd, 

Y bo  moliant  yn  dragywydd.d 

LXYI. — GRAS  CYN  BWYD. 

1 Llygaid  pob  creadur  bywiol/ 

Sydd  yn  edrych,  Arglwydd  grasol, 

Ac  yn  trusto  b cael  eu  porthi 
Gennyt,  Rhoddwr  pob  daioni. 

2 ’R  wyt  ti’n  agor  dy  law  rasol, 

Ac  yn  porthi  pob  peth  by wiol, 

Gan  roi  ymborth  wrth  eu  natur^ 

Yn  ei  bryd  i bob  creadur.e 

3 O bendithia  ni,  dy  weision, 

A’r  holl  fwydydd  a’r  danteithion, 

Y bar’töaist  ar  ein  meder, 

I’n  digoni,  ginio  a swpper. 

4 A rho  ini  ras  i fedru, 

Bawb,  yn  ddyfal  dy  glodfori, 

Am  dy  garc,d  a’th  rodd,  a’th  fwynder/ 
Yn  ein  porthi  ginio  a swpper. 


LXYII. — GRAS  YN  OL  BWYD. 

1 Ti  lenwaist,  Grist,  ein  cylla 
Ag  ymborth  o’r  danteithia’/ 

Llanw  enau  pawb  o’th  blant 
A moliant  am  eu  bara. 

2 Yn  foethus  iawn  ti'n  porthaist, 

Yn  rasol  ti*n  diwallaist, 

Rho  ini  weithian  ras  bob  cam, 

I’th  foli  am  a roddaist. 

d Psalm  68.  19.  a 103.  2. 

a Psalm  104,  27.  b Trust , hyderu,  ymddiried.  c Psalm  145.  15. 
d Care , gofal.  « Tiriondeb. 

a JDaintiestf  mwyaf  blasus. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


203 


3 Ti  roddaist  i ni’n  cinio, 

Ac  ymborth  i’n  maintainio,b 
’R  ŷm  ni’n  rhoddi,  nos  a dydd, 

It’  foliant  prudd  c am  dano. 

4 Mae  dyled  arnom  roddi 
It*  foliant  am  ein  porthi ; 

0 ! rho  galon  in’,  a chwant, 

1 roi  mawr  foliant  iti. 

5 Pob  bol  ag  wyt  yn  lanw* 

Clodforent  byth  dy  enw/ 

A bendithient^  ar  bob  cam, 

Dy  fawredd,  am  eu  cadw. 

LXVIII. — ARALL  CYN  BWYD, 

1 Duw,  dod  fendith  ar  ein  hymborth, 
Duw,  rho  ynddynt  rym  a chymmorthj 
Pn  digoni  â gwir  gryfdwr 

I’th  was'naethu  di’n  Creawdwr. 

2 Er  bod  llawer  bwyd  yn  ddainti/ 

Nid  oes  ynddynt  rym  i’n  porthi* 

Nac  i dorri  dim  o’n  newyn, 

Oni  roi  dy  fendith  arnyn’. 

3 Oj  gan  hynny,  Duw,  bendithia 
Y'r  holl  fwydydd  roddaist  yma, 

Fel  y byddo  pŵer  b ynddyn’, 

’Borthi’n  corph^  a thorri’n  newyn. 

4 Lle  mae  llawer  math  o fwydydd 
Yn  troi’n  eri  c yn  ein  coludd/ 

Am  eu  cym’ryd  yn  afradlon, 

Ac  yn  magu  cas  glefydion  : 

5 Rho  ras  ini,  Arglwydd  sanctaidd, 
’Gym’ryd  pob  bwyd  yn  dymheraidd/ 
Fel  y gwnelont  lesiant  ini, 

Ac  na  fagont  haint  na  swrthni.f 


b Maintainy  cynnal.  c D\vys,  difrifol.  d Psalm  150.  6. 
a Dainty,  blasus,  moethus.  b Power , gallu,  rhinwedd.  cBustl,  llys- 

nafedd.  d Perfedd.  • Temperute,  cymraedrol.  f Clefyd  na  thrym- 
der. 


204 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


6 Rho  rym  ynddynt  i’n  cyfnerthu 
Yn  ein  galwad,  i'th  was'naethu, 
Ac  i foli  d’enw’n  wastad, 

Er  mwyn  lesu  Grist  ein  Ceidwad. 


LXIX.— GRAS  YN  OL  BWYD. 

1 Derbyn,  Arglwydd,  lofn  gwefusedd 
Am  dy  ífafar  b a’th  drugaredd, 

Yn  ein  porthi  mor  ddigonol, 

A'r  creaduriaid  sydd  bresennol. 

2 Derbyn  ddiolch  ar  ein  dwylo, 

Am  roi  ini  gystal  cinio, 

Er  nad  ydym  yn  ei  haeddu/ 

Mwy  na’r  sawl  sydd  yn  newynu. 

3 Rhoed  pob  genau  ag  y borthaist, 
Foliant  i ti,  am  y roddaist; 

Ninnau  roddwn  it’  ogoniant, 

Yn  dragywydd,  am  ein  porthiant. 

LXX.— GRAS  CYN  BWYD. 

1 Duw  mawr  o’r  nef  sancteiddia 
Ni  oll  â'r  ymborth  yma, 

Wyt  ti'n  roddi,  wrth  ein  rhaid, 

I’th  blant  a’th  ddefaid  porfa.a 

2 A phâr  i ni  gydnabod 
Fod  pob  daionfn  dyfod 
Oddi  wrthyd,  grasol  wyd,b 
Yn  nod  y bwyd  a’r  ddiod. 

3 A dysg  in’  bawb  foliannu 
Dy  enw,  a’th  glodfori, 

Am  ein  porthi'n  well  na  neb, 

Bob  amser,  heb  ei  haeddu. 

4 Ac  er  mwyn  d’anwyl  Bìentyn,c 
Yr  ŷm  nin  daer  yn  canlynd 

a Aberth  moliant.  Hos,  14.  2.  Heb.  13.  15.  b Favour , 

* Gen.  32.  10. 

a Psalm  lOo.  3.  b Iago  1. 17.  c Dy  anwyl  Fab.  Mat.  3. 1 
erfyn. 


caredigrwydd. 
7.  d Deisyf, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


205 


Arnat  roddi  bara  a dw'r, 

I’r  neb  sy  heb  swccwr  e ganthyn*. 

5 A rhoddi  gras i minnau 
D’  was'naethu  nos  a boreu, 

Nes  ein  dyger  lle  mae’n  blys, 

I’th  nefol  lys  a'th  artre’  ; 

6 Lle  mae  gwir  fwyd  a diod 
Yn  para  byth,  heb  ddarfod/ 

Yn  dy  blas/  lle  mae  dy  blant, 

Heb  arnynt  chwant  na  thrallod. 

LXXI. — GRAS  GWEDI  BWYD. 

1 DüWj  pa’m  yr  wyt  ’n  ein  porthi, 

Mor  foethus  ac  mor  ddainti/ 

Yn  wastadol  heb  ddim  trai/ 

A gadael  rhai  mewn  tlodi  ? 

2 Pa  ham  yr  wyt  yn  anfon 
I ni,  dy  waelaf  weision, 

Fwy  nag  sydd  raid  i ni  ym  mhell, 

A gado’n  gwell  yn  llŵmion.® 

3 Can's  yr  ŷm  yn  cyífesu 
Nad  ydym  neb  yn  haeddu 
Cael  mwy  swccwrd  ar  dy  law, 

Na’r  neb  sy  draw’n  newynu. 

4 Ond  dy  fod  di,  o’th  fwynder, 

A’th  gariad,  a’th  drugaredd* 

Yn  rhoi  ini  fwy  ym  mhell, 

Nar  sawl  sydd  well  eu  buchedd; 

5 Ar  hyder  y rhoem  ninnau 
Fwy  diolch  byth  i tithau, 

Na’r  sawl  y sydd  mor  11  wm  eu  ffâr/ 

I’th  foli  ar  eu  gliniau. 

6 I ti  gan  hynny  rhodder, 

O’n  genau  ni  bob  amser, 

Glod  a moliant,  tra  ynom  chwyth, 

Ar  ginio  byth,  a swpper. 

e Succour,  ymgeledd,  cynhaliaeth.  f Ioan  6.  2/.  s Palace , ty  pendefig. 
a Daintỳ,  blasus,  boddhaol.  * Prinder.  e Tlodion,  a Succour, 
ymgeledd.  e Fare,  ymborth. 

S 


206 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


LXXII. — GRAS  CYN  SWPPER. 

1 Codwn  bawb  ein  pen  a’n  íFriw/ 

At  Grist,  ’r  hwn  ywn  profeiei%b 
A gweddíwn  c arno'n  daer, 

Roi’i  fendith  ar  ein  swpper. 

2 Mae  e5n  porthi  pob  peth  byw/ 

Er  maint  eu  rhyv/  a’u  nifer, 

Ac  yn  rhoi  i’r  rhei’ny  gyd 

Eu  bwyd  mewn  pryd  a themper.e 

3 Nid  oes  un  o adar  tô 

Yn  disgyn/  na  bo’i  fwynder 
Yn  par'toi  i hwn  ar  hast/ 

Ei  ginio,  brecffast/  swpper. 

4 Pa  faint  mwy  y carca 1 Duw 

Am  ddyn,  'r  hwn  y w ei  bicter/ 

A rhoi  iddo’i  raid  bob  tro, 

Ond  bwrw  arno’i  hyder. 

5 Y mae'n  rhoi  i ddyn,  yn  fwyd, 

Y grewyd  ar  ei  feder, 

LlysiaUj  llafur,  'nifail  glân, 

Pysg,  adar  mân,  heb  nifer.k 

6 Ni  wnaeth  Duw  un  genau  ’rioed, 

Mewn  tir,  mewn  coed,  mewn  dyfnder, 
Nes  par’toi  ei  ymborth  tynn  1 
I'r  genau  cyn  ei  ganer. 

7 Llawer  rhy  w o ’nifail  glân, 

A physgod  mân  ac  ader, 

Y rows  m Duw  i borthi  dyn, 

A’u  lladd  bob  un  cyn  bwytter.n 

8 Pa’m  nad  ystyriai  dynion  hyn  ? 

A rhoddi,  cyn  y cymmer, 

Glod  a moliant  prudd 0 bob  tro, 

I*r  Arglwydd,  ginio  a swpper. 


a Wynebpryd,  b Purveyor,  parottowr ymborth.  C“A  chanlynwn.*’ 
— S.  Hughes.  d Psalm  145.  15,  16.  e Temper,  nawsaidd,  iawn  ansawdd. 

f Mat.  10.  29.  s Haste,  brys.  h Breahfast,  boreufwyd,  i dorri  ympryd 
y nos.  1 Care,  y gofala.  J Picture , llun,  delw.  Gen.  1.  27.  k Gen.  1. 
20.  a 9.  2,  3.  1 Llawn.  m A roddodd.  n Gen.  0.  4,  0 Difrifol. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


207 


9 Duw  agoro’n  llygaid  dall, 

I  wel’d  heb  wall  a rodder, 

A'n  geneuau  ar  bob  cam, 

Fw  foli  am  ei  fwynder. 

10  Clod  a moliant  bob  yr  awr 

IV  Arglwydd  mawr  a rodder, 

Am  ddiwallu’n  cylla  gwag, 

Ar  ginio  ac  ar  swpper. 

LXXIII. — ARALL  AR  OL  SWPPER. 

1 Rhown  foliant  prudd  bob  amser 
I’r  Arglwydd,  ginio  a swpper, 

Am  roi  ymborth  in  mor  hael, 

Heb  adael  ífael a na  phrinder. 

2 Rhown  iddo  ddiolch  hyfryd, 

Am  dan  ein  bwyd  a’n  iechyd, 

A’n  llawenychu,  â’i  fawr  ras, 

I’n  cadw  i ma’s  o ofid. 

3 A cheisiwn  gantho’n  rasol, 

Er  mwyn  ei  Fab  sancteiddiol, 

Borthi’r  enaid  yn  ei  bryd, 

A’i  air  a’i  Yspryd  nefol; 

4 A thywallt  ei  fendithion, 

A’i  ras  yn  ddyfal  arnon,b 
Fel  y gallom,  nos  a dydd, 

Ei  foli’n  brudd c o’r  galon. 

LXXIY.— -ARALL. 

1 Gwyr  a gwragedd,  gweision,  plant, 

Rhown  foliant  am  ein  porthi, 

Fr  hael  Dduw  o bryd  i bryd, 

Sy’n  rhoi  maetha  hyfryd  ini. 

2 Mae’n  diwallu  pob  peth  byw, 

Bob  pryd  â rhy  w ddaioni, 

Ac  o’i  law,  a’i  ras,  a’i  rodd, 

Yn  rhoddi  modd  i'n  porthi. 

a Fail , meth,  diíFyg.  b Arnom.  c Dwys,  syml,  ystyriol. 
a Cynhaliaeth,  magwraeth. 


208 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


3 Mae’n  rhoi  bara  i ni  o'r  dda’r, 

A gwyllt,  a gwârb  i’n  pesgi/ 

Pysg  o’r  môr,  a mel  o’r  graig, 

A llawer  saig  d heb  enwi. 

4 Mae  e’n  porthi  pob  rhyw  gnawd, 

Fel  un  dan  sawde  i’w  costi, 

Heb  anghofio'r  adar  mân, 

Na’r  llew,  na’r  fran  sy*n  gwaeddi.f 

5 Mae  e’n  porthi  dyn  yn  rhin/ 

A chann  a gwin  yn  ddeinti,h 
A brwd  a rhost 1 o lawer  rhy  w, 

Heb  neb  ond  Duw’n  eu  peri. 

6 O^,  rhown  ninnau  foliant  prudd, 

Bob  nos,  bob  dydd  heb  dewi, 

Pr  hael  Dduw  am  dan  ei  borth^ 

Sy’n  rhoi’r  fath  ymborth  i ni. 

LXXV. — GRAS  CYN  BWYD. 

1 Duw  n’âd  ini  fwytta  o'th  ddoniau/ 

Fel  y bwytty’r  moch  afalau, 

Heb  ddyrchafu  pen  na  llygad 
I wel’d  o b’le  y maent  yn  dwad.b 

2 Ond  pâr  ini  godi’n  pennau, 

A chydnabod  fod  y doniau 
Oll  yn  dyfod,  sydd  i’n  porthi, 

Oddi  wrthyd,  Dad  goleuni.c 

3 A phâr  i ni  foli  d’enw, 

Am  dy  fwynder  yn  ein  llanw, 

A'th  fendithio  yn  dragywydd, 

Am  ein  iechyd  a’n  llawenydd. 

LXXVI. — CERYDD  AM  ESGEULUSO  CEISIO  BEN- 
DITH  AR,  A RHOI  DIOLCH  AM  YMBORTH. 

1 Fe  g’wilyddia  hen  ddyn  bâs,a 

Ddechreu’n  hen-wr  dd’wedyd  gras,b 

b Dof.  c Porthi,  tewhau.  d Dysglaid  o fwyd.  e Ar  wasanaeth. 
f Psalm  147.  9.  e Yn  rliinweddol.  h Yn  foethus.  > Roasted,  wedi 
ei  bobi.  J Cymmorth. 

a Rhoddion.  b Dyfod.  c Iago  1.  17. 
a Base , brwnt,  bawaidd.  b Ceisio  bendith  ar  fwyd. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


209 


Rheitach  yw  i hwn  g'wilyddio 
Fod  ef  c’yd  heb  ei  bracteisio,c 

2 Na  ch'wilyddied  unrhyw  ddyn 
Ddilyn  arfer  Crist  ei  hun ; d 
Ond  c'wilyddied  pob  ofer-ddyn 
Arfer  bwytta’i  fwyd  fel  raochyn. 

3 Fe  ’nebydd  ych,  fe  ’nebydd  asen, 

Pwy  yw’u  porthwr,  pwy  yw’u  perchen/ 
Ac  a roddant  ddiolch  iddynt, 

Yn  y meder  a fo  ganddynt. 

4 Llawer  dyn,  yn  waeth  na’r  'nifail, 

Ni  adwaenant  Grist  eu  Bugail, 

’R  hwn  sy’n  wastad  yn  eu  porthi, 

A’u  trwm-lwytho  â daioni.f 

5 Y raae’r  adar  bach  yn  cânu 
Clod  i Dduw  yn  ol  swpperu, 

Ac  yn  rhoddi  diolch  iddo, 

Nes  bo’n  hyfryd  in’  eu  gwrando. 

6 Maent  hwy  bob  un  yn  ymdynnu/ 

Am  y goreu  allo  ganu 

Mawl  i’r  Arglwydd,  nos  a boreu, 

Sy’n  rhoi  bwyd  i lanw’u  boliau. 

7 Y mae  dynion  hwythau'n  tewi, 

Gwedi’r  Arglwydd  mawr  eu  porthi, 

Heb  roi  clod  na  moliant  iddo, 

Mwy  na'r  pysg  s’heb  lafar  h ganddo. 

8 On’d  da  dylai’r  fath,  gan  hynny, 

Fod  yn  uíîern  yn  newynu, 

Eisiau  ’nabod  Duw  eu  cymmorth, 

A rhoi  diolch  am  eu  hymborth  ? 

9 O ! na  fydded  unrhy  w Gristion 
Yn  gyfielyb  i’r  fath  ddynion ; 

Ac  o byddant,  yn  ddi-gwnsel,‘ 

Maent  hwy'n  waeth  nag  un  anifail. 


d Mat.  15.  36.  e Esay  1.  3.  f Act.  14.  1/. 
h Llais,  lleferydd,  > Eglur,  di-gel. 

s 2 


e Practice,  arfer. 
s Ymdrechu,  ymryson. 


210 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


LXXVII. — CYNGHOR  I GYFRANNU  I’R  ANGHEN- 
US  YN  OL  EIN  GALLU. 

1 GwAE’r  goludog  di-dosturi, 

A gauo  ei  glust  rhag  gwrando'r  tlodi, 

Fe  gaiff  hwnnw  ddyfal  grio, 

Yn  y pwll,  heb  neb  i'w  wrando.a 

2 Pan  bo’i  wraig,  a’i  blant,  a'i  drasau,b 
Yn  chwydu’r  gwin  yn  nhai  tafarnau, 

Yntau  fydd  mewn  carchar  caled, 

Heb  y dw’r  i dorri  ei  syched.c 

3 Iago  ddywed  nad  oes  crefydd 
Na  Christ’nogaeth  yn  y cybydd, 

Na  ddiwallo'r  gwragedd  gweddwon, 

Yn  eu  hadfyd,  a’r  rhai  tlodion.d 

4 Ifane  anwyl  yntau  dd’wedai, 

0 gwel  carl £ ei  frawd  mewn  eisiau, 

Ac  heb  roddi  dim  i'w  swccro,5 
Nid  yw  cariad  Duw  ddim  ynddo.h 

5 Crist  a ddywed  yr  â’r  camel 

Drwy  grau'r  nodwydd  yn  ddi-drafael, 

Cyn  yr  el  y carl  goludog 

I’r  nef,  os  bydd  yn  annhrugarog/ 

6 Crist  a’n  dododd  yn  stiwardiaid,j 

1 gyfrannu  rhwng  y gweiniaid, 

Y dâ  a ddododd  dan  ein  dwylo ; 

Rhannwn  rhyngthynt  rhag  ei  ddigio. 

7 Os  bydd  marw  un  gan  newyn, 

Bydd  gwaed  hwnnw  ar  ein  cobyn  ; k 
Ni  all  cyfoeth  mawr  yr  holl-fyd, 

Wneuthur  iawn  am  dan  ei  fywyd. 

8 Rho  dy  gardod  1 yn  ddi-attal, 

Os  bydd  llawer,  dyro'n  amal ; 

a Diar.  21.  13.  b Perthynasau.  c Luc  16.  24.  d Iago  1.  27.  a 2.  14— 
17.  e loan  yr  Apostoî,  y disgybl  anwyl  f Carl , cybydd.  8 Succour , 
ymgeleddu.  h 1 Ioan  3.  17.  * Marc  10.  25.  J Stewards,  goruchwylwyr. 

k Pen.  1 Elusen. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


211 


Os  bydd  ’chydig,  dyro  ronyn, 

Ond  rho’n  llawen  heb  ei  w'rafun/11 

9  Dyro’n  sìriol  dy  elusen, 

Hoff  gan  Dduw  bob  rhoddwr  llawen/ 

Dyro  roddecli  yn  gariadus, 

Ni  fynn  Crist  un  rodd  wrth’nebus. 

10  Er  na  roech  i’r  tlawd  ond  cyfran 
Er  mwyn  Crist,  o’i  dda  ei  hunan, 

Mae  ehi  addo  gwabar  0 ffrwythlon, 

Am  gyfrannu  hynny  i’r  tlodion.p 

11  Na  ddyhiria  hyd  y foru 

Eoi’r  peth  allech  roddi  heddy’ ; q 
Rho  yn  rhwydd,  a rho  yn  hawddgar, 

Diflas  fydd  y rhodd  ddiweddar. 

12  Rhown,  medd  Paul,  tra  gennym  bŵer/ 

Gwnawn  ddaioni  tra  cawn  amser  ; 5 
F’all  y monarch  c mwya’  heddy, 

Fod  yn  begian  u d’wr  y foru. 

13  ’R  oedd  gan  Ddeifes  v wrth  giniawa^ 

Lawer  saig  o’r  bwyd  danteithia  ; w 
Nid  oedd  gantho  ar  ei  swpper 

O’r  dw’r  oer,  mewn  íflam  a phoethder.x 

14  Wrth  frecwasta^  ar  ddanteithion, 

N i chai  Lazar  z gantho  o’r  briwsion  ; 

Wrth  swpperu,  ni  chai  yntau 
Ddafan  dw’r,  er  maint  a grì‘ai.a 

15  Fe  roddai  ’nawr  y byd  am  lymmaid 
O ddw’r  oer  i dorri  ei  syched  : 

Pe  rhoi’r  nef  a’r  ddae’r  am  ddroppynb 
O’r  dwr  oer,  nis  cai,  er  canlyn.0 

16  Nid  oes  gantho,  o’i  holl  olud, 

Mo’r  dafn  dw’r  yn  uffern  danllyd ; 

Ni  bydd  gan  y llawna’  ei  gistau/ 

Foru*  o bossibl,  fwy  nag  yntau, 

m Gommedd,  pallu.  n 2 Cor.  9.  7.  ° Gwobrwy.  p Luc  14.  13, 14. 

‘i  Diar.  3.  27,  28.  1 Pouer , gallu.  8 Gal.  6.  10.  4 Monarch , unben, 

brenhin.  u Ceisio,  cardotta.  v Dives,  (Lladin,)  gwr  goludog.  w Dain- 
tiest,  mwyaf  moethus.  * Luc  16.  24.  y Breafcfast,  bwytta  boreufvVyd. 
2 Lazarus,  y cardottyn.  a A lefai.  b Drop.  dafn,  diferyn.  c Ymbil, 
erfyn.  Coífrau. 


212  Y SEREN  FOREU,  NEU 

17  F’aeth  mor  noeth,  mor  llwm  oddi  yma, 
Ag  y daeth  i’r  byd  o’r  cynta’ ; 

Pe  cai  e’r  nef  am  hanner  ífyrling/ 

Nid  oes  gantho  ddim  o’r  hatling/ 

18  Heddyw,  gall  y gwyr  goludog 
Rannu  llawer  \r  newynog  ; 

F’  allai  foru,  trwy  ryw  ddamwain, 

Na  bydd  ganthynt  ddim  eu  hunain. 

19  Rliown,  gan  hynny,  tra  peth  gennym, 
I’r  dyn  tlawd  i dorri’i  newyn  ; 

ForU;  o bossibl,  ni  bydd  dimmai, 

I gyfrannu  i’r  mwya’  ei  eisiau. 

20  Torr  dy  fara  i’r  newynllyd/ 

Fe  fendithia  Duw  dy  olud, 

Ni  bydd  llai  dy  gig  i'th  grochon,h 
Er  y roddech  i'r  rhai  tlodion. 

21  Ni  bu’r  weddw  o Serepta 
Dlottach  er  y ga’s  Elia’ ; 

Ni  bu  lai  ei  hoil  na’i  thoesyn, 

Er  rhoi  teisen  iddo  o ronyn.1 

22  Gwelais  lawer  o wyr  mawrion 

Yn  cyrwydro  am  dreisio’r  tlodion  ; j 
Ond  ni  welais  wedi’m  geni, 

Ddyn  ar  feth  am  helpu’r  tlodi.k 

23  Coegedd,  syrthni,1  trawsedd,  traha,m 
Helodd  n lawer  i gardotta  ; 

Ond  ni  helodd  rhoddi  cardod 
Ddyn  erioed  i fyn’d  ar  anífod.° 

24  Gwyn  ei  fyd,  medd  brenhin  Dafydd,p 
Y dyn  a dynno’r  tlawd  o'i  gystudd, 
Duw  ei  hun  mewn  amser  adfyd, 

A’i  tynn  yntau  maes  o’i  ofid. 


* Farthing,  (fourthling ,)  y bedwaredd  ran  o geiniog.  — Yn  argraphiad 
S.  Hughes,  rhoddir  y ddwy  linell  yma  fel  hyn, — 

“ Pe  cae  ê’r  nêf  am  hanner  floring, 
f‘  Nid  oes  gantho’i  phrynu  o’i  ffyrliug.” — 

Florìn  sydd  ddarn  o arian,  yn  amrywio  mewn  gwerth  mewn  gwahanol  wled- 
yddi  yn  Germany,  2s.  4c.  ; Yspaen,  4s.  4£c.  j Palermo  a Sicily,  2s.  6c. ; ac 
yn  Holland,  2s.  f Hanner  ffyrling.  e Esay  58.  7,  8.  h Crochan. 
i 1 Bren.  17. 16.  J Diar.  22.  16.  k Diar.  19.  17.  1 Diogi.  » Balcli- 

der.  n A yrrodd.  ® Anffawd,  aflwyddiant,  p Psalm  41.  1—3. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


213 


25  Duw  a’i  gwared  o’i  drallodion, 

Duw  a’i  ceidw  rhag  gelynion, 

Duw  ei  hun  a g’weiria’i  wely, 

Pan  bo  claf  heb  allael  cysgu. 

26  Rhowch  i'r  tlawd  eu  rhaid  yn  echwyn, 

Crist  ei  hun  â'n  feichiau  drostyn’,q 
Efe  a dâl  i chwi  drachefen 

Faint  a roddech  wrth  eu  hangen. 

27  Pwy  ond  Iuddew  brwnt  ni  fentrai  * 

Roi  yn  echwyn  i'r  fath  feichiau  ? 

’R  hwn  sy'n  talu  ar  ei  ganfed  s 

I’w  ddyledwyr,  ei  holl  ddyled. 

28  'R  ych  yn  trusto  1 gwaeth  meichnafon 
Na  Mab  Duw,  am  swmmau  mawrion  ; 
Trustwch  Grist  am  grach  dippynau  u 
Geisio’r  tlawd,  mae'n  abal v meichiau. 

29  Y mae’n  talu  ar  ei  ganfed, 

I bob  Cristion  ei  holl  ddyled; 

Dwl  w yw’r  cybydd  ni  all  hebgor 
Dim  i’r  tlawd  am  gymmaint  occor.x 

30  Nid  oes  occor  wy’n  ei  ’nabod 

F wy  ei  mael y nag  occor  cardod, 

Mae'n  d’od  adref  ar  ei  chanfed, 

Pan  bo  rheitaf  cael  ei  gweled. 

31  Nid  oes  trysor  ar  y ddae’ren 
Well  na  chardod  ac  elusen ; 

Hi  fydd  gwell,  yn  nydd  dy  drallod, 

Nag  aur  coeth  ac  arian  parod.z 

32  Fe  dreulia’r  aur,  fe  ryda'r  arian, 

Fe  fwytty’r  pryfed  lawnd  a a sidan, 

Fe  lwyda’r  bwyd,  fe  sura'r  ddiod, 

Nid  oes  dim  all  gwaethu  b cardod. 

i Diar.  19.  17.  r Venture,  anturio,  bod  yn  g’alonnog.  s Marc  10. 
29,  30.  1 Coelio,  ymddiried  i.  u Rhoddion  bychain.  v Able,  cyf- 

oethog,  galluog.  w Dull,  ffol.  x Llcg.  j Ennill,  elw.  * “ Duw  a 
rad  obrwya  y rhai  y roddant  elusennau  o gariad  atto  ef,  Mat,  10.  42.  ond  o 
herwydd  bôd  ein  gweithredoedd  goreu  ni  yn  am-mherffaith,  nid  ydynt  hrvy 
yn  haeddu  bywyd  tragywyddol.  Esay  64.  6.  Luo  17.  10.  Gal.  2.  16.  Er 
hynny  ble  bo  ffydd,  y mae  gweitliredoedd  da.  Mat.  7.  17.  Iago  2.  18.” — S. 
Hughes.  a Lawn,  lliain  main,  bGwaethygu,  niweidio. 


214 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


33  Pan  llosgo’r  byd  yn  wen-fflam  oleu, 

A’r  tai,  a’r  tir,  a’r  holl  drysorau, 

Fe  fydd  cardod  uwchlaw’r  boban/ 

Ym  mharadwys  yn  dy  waitan.d 

34  Pan  ddel  angau  glas  i’th  geisio, 

Fyn’d  i’r  barre  yn  noeth  i ’mpirio/ 

Goreu  stor,g  medd  Crist,  yw  cardod, 

Ddydd  y farn  o flaen  y Drindod. 

35  Pan  bo’r  tai,  a’r  tir,  a’r  trasau/ 

Gwedi’th  ado  dan  law’r  angau, 

Fe  fydd  cardod  yn  dy  ddilyn/ 

Nes  dy  ddwyn  i lys  y Brenhin. 

36  Mwy  o ennill  sydd  yn  dyfod 
I’r  dyn  sydd  yn  rhoddi  cardod, 

Nag  i’r  tlawd  sydd  yn  ei  derbyn ; j 
Mae’n  cael  llawer  am  y gronyn. 

37  Fe  gaiff  manna  am  y briwsion, 

Aqua  Vitae  k am  ddw’r  afon, 

Gwisg  ddisgleirwen  am  hen  gadach* 

Ar  law  Crist,  a’i  wir  gyfeillach. 

38  Cwna  gan  hyrmy  ffrins 1 o’r  golud, 

Ac  o’r  mammon  m oll  sydd  gennyd, 

Fel  y’th  dynner  ar  ddydd  tywyll 
Attynt,  i’r  trag’wyddol  bebyll. 

39  Storia  lle  bydd  dy  breswylfod, 

Gwerth  sydd  gennyt,  dyro  gardod ; 

Na  wan-ffyddia,  fel  dyn  llanas/ 

Werthu  tyddyn  i gael  teyrnas. 

40  Gyrr  ym  mlaen  yn  nyrnau’r  tlodion, 

Drysor,  lle  na  ’speilia  lladron/ 

Edrych  beth  a roddech  iddyn’, 

O law  Crist  y cei  ei  dderbyn. 

41  A roeeh  i’th  wraig,  a’th  blant,  a’th  drasau, 

Dy  wraig,  a’th  blant,  a’th  ffrins  a’u  piau ; 

Y roech  i Grist,  a’r  tlawd,  a’r  truan, 

Storio’r  p wyt  i ti  dy  hunan. 

« Pobfa,  llosgf a,  d Wait,  disgwyl.  • Brawdle,  lle  barn.  f Appear,  ym- 
ddangos-  s Store,  trysor.  h Ceraint,  perthynasaa.  » Dat.  14.  13.  J Act.  20. 
35.  k Y geiriau  Lladin  am  ddwfr  y bywyd.  ‘ Friends,  cyfeiliion.  Cyf- 
oeth.  Luc  16.  9.  n Diog,  llibynaidd.  o l\Iat.  6.  20.  p Store , trysori. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


215 


42  Trysora  o’th  flaen  i’r  nefol  bebyll, 

Dod  olew  i’th  lamp,  maer  ffordd  yn  dywyll, 
Gw  na  bwrs  di-draul  o’r  da  na  dderfydd, 

Mae  Crist  ei  hun  yn  rhoi  it’  rybudd.q 

43  Haua'n  amal  tra  c’echr  amser, 

Fel  y rhoddo  Duw  it’  bŵer ; s 
Ar  ei  ganfed  di  gei  fedi 

Yn  ei  bryd,  ddiffygi.1 

44  Torr  dy  fara  i’r  newynog, 

A dillatta'r  noeth  anwydog, 

I’r  cyrwydriaid  dyro  letty, 

Duw  ei  hun  sy’n  erchi  hynny.u 

45  Bydd  yn  llygaid  i’r  rhai  deillion/ 

Traed  i’r  cloff,  a nerth  i’r  gweinion* 
Rhwysgwydd  w gweddw,  câr  dieithriaid^ 

Mam  a thad  i’r  plant  ymddifaid. 

LXXVIII. — CYNGHOR  I BOB  PENTEULU  I LYW- 
ODRAETHU  EI  DY  YN  DDUWIOL. 

1 Os  mynni  fod  yn  ddyn  i Dduw, 

Yn  Gristion  sanctaidd  tra  f ’echa  byw, 

Gwna  dy  dŷ  yn  eglwys  fechan, 

A’th  deulu'n  dylwyth  Duw  ei  hunan. 

2 Gwna  dy  dŷ  yn  demel  gysson, 

Gwna  dy  dylwyth  fel  angylion^ 

Yrn  eu  graddau  o bob  galwad, 

I was’naethu  Duw  yn  ddifrad. 

3 Gwna  dy  dŷ  yn  demel  sanctaidd, 

I addoli  Duw  yn  weddaidd, 

Gan  bob  enaid  a fo  ynddo, 

Fore  a hwyr  yn  ddi-ddiffygio. 

4 Dewis  fain  b o bobol  rasol, 

Gwedi’u  scwarioc  i gyd  wrth  reol, 

Yn  byw’n  sanctaidd  ac  yn  gymmwys, 

I adeilio  dy  lân  eglwys. 

i Luc  12.  33,  35.  T Y caffech.  • 2 Cor.  9.  6.  * Gal.  6.  9.  u Esay 

58.  7.  v Job.  29.  12 — 16.  w **  Rhysc\vy.,, — S.  Hughes.  Rescue,  cym- 
morlh,  ymwared, 

« Tra  fyddech.  b Meini.  c /Square,  naddu  yn  bedwar  onglog- 


216 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


5 N’âd  un  maen  anghymmwys  ynddi, 
Nac  un  drwg-ddyn  ddyfod  iddi ; 

Nid  rhai  aflan,  ond  rhai  cyramwys, 

A fynn  Duw  yn  fain  i’w  eglwys. 

6 Tro’r  main  aflan  oll  oddi  wrthyd, 

Ni  fynn  Duw’r  fath  feini  sarnllyd  ; 

Tŷ  i Grist,  nid  tŷ  i gythraul, 

A fydd  d’eglwys  di  a'th  demel. 

7 Fíìttach  d ydyw  pobl  aflan, 

I fod  yn  fain  i gorlan  Satan, 

Ac  yn  danwydd  uffern  drist, 

Nac  yn  fain  i eglwys  Crist. 

8 Main  anghymmwys,  main  afluniaidd, 
Sy’n  anffurfio  temel  g’ruaidd; 

Dyn  anneddfol,  dyn  anesmwyth, 

A bair  anghlod  i’th  holl  dylwyth. 

9 Na  ddod  glogfaene  cas,  anghymmwys 
Heb  ei  scwario  yn  dy  eglwys, 

Ac  na  dderbyn  i’th  dŷ  deddfol/ 

Rai  di-grefydd  at  rai  grasol. 

10  Ni  wna  meini  cas,  anghymmwys, 

Ond  diwreiddio  gwelydd  s d'eglwys, 
Nar  rhai  aflan,  drwg,  di-grefydd, 

Ond  troi'th  dŷ  a’i  dorr  i fynydd. 

11  Gyrr  yr  aflan  ffwrdd  o’th  deulu 
Cyn  y ceisiech  Grist  i'th  letty  ; 

Ni  ddaw  Crist  i'r  lle  ammherffaith,h 
Nes  troi’n  gynta’r  aflan  ymaith. 

12  Byth  ni  chydfydd  mewn  un  demel, 
Wir  blant  Duw  a phlant  y cythraul, 
Mwy  na’r  gwenyn  bach  â’r  mwg, 

Mo’r  Yspryd  Glân  a’r  yspryd  drwg.1 

13  Ni  thrig  brenhin  lle  bo  moch, 

Brwnt  eu  buchedd,  cas  eu  rhoch  ;J 

d Fitter,  addasaeli,  cymmwysach.  e Carreg  afiuniaidd. 
gweddaidd.  s Walls , muriau.  h “ Er  bod  Crist  yn  dyfod  at 
i’w  troi  hwynt  pan  y bont  yn  eu  hannuwioldeb  ; etto  nid  yw  efe 
cysuro  hwynt,  nes  iddo  eu  sancteiddio,  Ioan  14.  23.  Dat.  3.  20. ”• 
1 2Cor.  6.  14,  lö.  j Swn,  llais  cryglyd. 


f Rheolaidd, 
yr  annuwiol 
yn  dyfod  i’w 
— S.  Hughes 


GANWYLL  Y CYMRY. 


217 


Ni  thrig  Crist  a’i  Yspryd  gwiwlan, 

Yn  yr  un-tŷ  a’r  rhai  aflan. 

14  Os  bydd  i’th  dŷ  di  rai  di-grefydd, 

Meddwon,  marllyd,k  ac  anufudd, 

Tro  hwy  maes  fel  dafad  glafrllyd, 

Rhag  clafrìo’r  maint  sydd  gennyd. 

15  Fel  y bwriodd  Abram  Ism’el 
Ffwrdd 1 o’i  dŷjm  am  chwareu’r  rebel/1 
Felly  bwrw  dithau’r  aflan 

I ífwrdd  o fysg  dy  dylwyth  allan. 

16  Ni  adawai  Dafydd  frenhin 
Was  annuwiol  yn  ei  gegin  ; ° 

Na  âd  dithau  ddrwg-weithredwr^ 

Yn  dy  blas/  nac  yn  dy  barlwr.q 

17  Ungwas  aflan  a bair  anair 
I laweroedd  o rai  diwair ; 

N’âd  gan  hynny’r  aflan  orphwys* 

Yn  dy  dŷ,,  nac  yn  dy  eglwys. 

18  Mynn  rai  duwiol  i’th  was’naethu, 

Os  dedwyddwch  a chwennychi ; 

Duw  fendithia  waith  y duwiol, 

Pan  ddel  aflwydd  i’r  anneddfol/ 

19  Gwas,  fel  Joseph,  duwiol,  geirwir, 

A dynn  fendith  ar  dŷ’i  feistyr ; 

Ond  y drwg-ddyn,  megis  Achan/ 

All  andwyo’r  1 tŷ  a’r  gorlan. 

20  Os  bydd  gwas  crefyddol  gennyd, 

Duw  fendithia  dy  holl  olud, 

Fel  y gwnaeth  ef,  er  mwyn  Iago/ 

I holl  olud  Laban  lwyddo. 

21  Gwell  gwas  duwiol,  llariaidd/  llonydd, 

A dynn  lwyddiant  ar  dy  faesydd, 

Na’r  annuwiol  goreu  gaffech, 

A dynn  aflwydd  ar  y feddech. 

k Segurllyd,  marwaidd ; neu  distrywgar,  oddiwrth  mar,  nîweidio.  > Ym- 
aith.  m Gen.  21.  9,  10.  n Rebel , gwrthryfelwr.  ° Psalm  101.  7. 
p Palace,  ty  pendefig.  q Parlour , ystafell  i ymddiddan.  r Drwg,  an- 
fucheddol.  8 Jos.  7.  24,  25.  * Anafu,  distrywio.  u Jacob.  Gen.  30.  30. 

T Addfwyn. 


T 


218 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


22  Gwell  y llwydda  gorcliwyl  gwas 
Diddrwg,  llariaidd,  llawn  o ras, 

Nag  y llwydda  gwaith  anneddfol 
Gwas  di-grefydd_,  grymmus,  graddoT.w 

23  Fe  all  gwas’naethwr  doeth,  crefyddol, 

Droi  ei  feistr  i fod  yn  ddeddfol, 

Fel  y dichon  gwraig  y pagan  x 
Droi  ei  gwr  yn  Gristion  gwiwlan.y 

24  Oni  cheisi  bobl  ddeddfol, 

I’th  was'naethu  yn  grefyddol, 

Byth  ni  bydd  dy  dŷ  yn  demel, 

Ond  yn  wâl  a glwtli 2 i’r  cythrauL 

25  Nid  w}'t  nes a er  gweision  cryfion 
I gyflawni  dy  orchwylion, 

Oni  byddant  hefyd,  clyw, 

Gryf  i gwpla  b gorchwyl  Duw. 

26  Na  fynn  un  i’th  dŷ  a’th  drigfa, 

Nes  bo  o deulu'r  fíydd  yn  gynta’ 

Nac  un  gwas,  tra  fyddech  byw, 

Nes  bo’n  gynta’n  was  i Dduw. 

27  Ni  fynn  Eglwys  Dduw  it’  dderbyn 
T wrc  na  phagan  it’  i*r  cy mmun  ; 

Na  fynn  dithau  yn  dy  deulu 

Bai  di-grefydd  i'th  was’naethu. 

28  Ni  bydd  gwas  di-grefydd  cywir 
Nac  fr  Arglwydd  Dduw  na'i  feistyr, 

Can’s  arferol  i’r  fath  ddrwg-was, 

Werthu  ei  feistyr  megis  Suddas.c 

29  Cais  gan  hynny  bobol  sanctaidd, 

Pobol  dduwiol,  pobol  weddaidd, 

I’th  was’naethu  tra  f'ech0  byw, 

Os  gwnei  dy  dŷ  yn  eglwys  Dduw. 

30  Bydd  dy  hunan  yn  oleuni, 

Ac  yn  batrwn  e o ddaioni 

I’th  holl  bobol,  mewn  sancteiddrwydd, 

Glendid  buchedd,  ac  onestrwydd. 

w O radd  uchel.  x Dyn  digred.  y 1 Petr  3. 1,  2.  1 Gwely,  gorweddfa 

esmwyth.  a Gwell.  b Cwblhau,  cyflawni.  c Judas  Iscariot.  Marc 
14.  10.  d Tra  fyddech.  ® Pattern,  cynllun,  esiampl. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


2]  9 


31  A rho  siamplau  da  i’w  dilyn, 

Yn  y neuadd,  yn  y gegin, 

Mewn  gair,  a gweithred,  ac  ymddygiad, 

I bob  rhai  fo’n  disgwyl f arnad. 

32  Rhodia  gyda  Duw  fel  Enog,g 
Bydd  bob  amser  yn  wagelog,h 
Cofia  fod  Duw,  â saith  llygad, 

Ym  mhob  man  yn  disgwyl  arnad.1 

33  Gochel  dd’wedyd  dim  na’i  wneuthur, 

Ond  a fytho  dra  chymmesur j 

0 flaen  Duw  a chroes  y farchnad,k 
A phâr  gofio  hyn  yn  wastad. 

34  Bydd  mor  sobr,  bydd  mor  sanctaidd, 

Bydd  mor  gynnil,  bydd  mor  weddaidd, 

Bydd  mor  ddeddfol,1  bydd  mor  gymmwys, 

Yn  dy  dŷ  ag  yn  dy  eglwys. 

35  Y mae  dyled  ar  ben-teulu 
Ddysgu  ei  dylwyth  wir  grefyddu, 

’Nabod  Duw,  a chadw  ei  ddeddfau, 

Credu  yng  Nghrist,  a’i  ’ddolfn  ddiau. 

36  Fel  y dysgai  Abra’m  ’n  ebrwydd, 

Bawb  o’i  dŷ  i ofni’r  Arglwydd,111 
Felly  dysg  dy  blant  a’th  deulu, 

1 ’nabod  Duw  a’i  wir  was’naethu. 

37  Dysg  dy  blant,  a dysg  dy  bobol,tt 
I wir  ’nabod  eu  Tad  nefol, 

A’r  Iachawdwr  a ddanfonwys  ; ° 

Dyna'r  ífordd  i’r  nef  yn  gymmwys, 

38  Planna  gyfraith  Duw’n  wastadol 
Yng  nghalonnau  pawb  o’th  bobol, 

Sonia  am  dani  hwyr  a bore, 

I mewn,  i maes,  wrth  rodio  ac  eiste’.p 

39  Duw  sy’n  erchi  i’r  tadau  ddangos 
Deddfau’r  Arglwydd  i’w  holl  blantos, 

A'u  rhoi’n  lasau  q ar  eu  dillad,r 

Er  mwyn  cofio  gair  Duw’n  wastad. 

f Edrych.  s Enoch.  Gen.  5.  24.  h Gochelgar.  * Zech.  4.  10.  j Cym- 
mwys,  k Y lle  mwyaf  cyhoeddus.  1 Bucheddol,  moesol.  « Gen.  18.  i9. 
n Jos.  24.  15.  Deut.  6.  7.  0 A ddar.fonodd.  p Deut.  11. 19.  q Laces,  ysnod- 

enau,  carreiau.  «■  JDeut.  6.  8. 


220 


Y SEREN  FOREU.  NEU 


40  Darllen  bennod  o’r  'Sgrythyrau, 

Fth  holl  dylwyth  nos  a boreu  ; 

Pair  i bawb  repeto s allont, 

A by w yn  ol  y wers  a ddysgont. 

41  Bydd  reolwr,  bydd  oíFeiriad, 

Bydd  gynghorwr,  bydd  yn  ynad/ 

Ar  dy  dŷ,  ac  ar  dy  bobol, 

I reoli  pawb  wrth  reol. 

42  Bydd  offeiriad  i’w  cyf ’rwyddo, 

Bydd  gynghorwr  i’w  rhybuddio, 

I draethu  yr  efengyl  iddynt, 

Ac  i brudd  wedd'io  drostynt. 

43  Bydd  reolwr  i gompelo.u 
Ac  i gospi’r  rhai  droseddo, 

Ac  i beri  i bawb  o’th  bobol 
Fyw’n  Grist’nogaidd  ac  yn  foesol. 

44  Bydd  di  farnwr,  i gyfrannu 
Union  farn  rhwng  pawb  o’th  deulu, 

I roi  tâl  i’r  da  a’r  duwiol, 

A dialau  i'r  anneddfol. 

45  Gwna  di  gyfraith  gyfiawn,  gymmwys, 

I reoli’th  dŷ  a’th  eglwys  ; 

Pâr  i’th  bobol  yn  ddi-ragraith/ 

Fyw  yn  gymmwys  wrth  y gyfraitho 

46  Dysg  i bawb  yn  gynta’  eu  dyled, 
Dangos  b’weddw  y dylent  fyned; 
Gwedi  dysgu’r  gyfraith  groyw, 

Pâr  i’r  wialen  beri  ei  chadw. 

47  Bydd  â'th  law,  a bydd  â’th  lygad, 

Yn  llwyr  ddisgwyl  ar  eu  hymddygiad ; 
N'âd  i neb,  ar  air  na  gweithred, 

Droi  ar  draws,x  heb  gerydd  caled. 

48  Pâr  i bawb  o’th  dŷ  ddisgleirio, 

Megis  seren  yn  goleuo, 

Yn  rhoi  llewyrch,  dysg,  ac  urddas/ 

I bob  rhai  fo’n  troi  o gwmpas.2 


* Repeaty  adrodd.  1 Barnwr.  u Compel , cymhell.  v Yn  ddi-ragrith. 

" Pa  fodd.  x Troseddu.  y Anrhydedd.  * O amgylch. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


221 


49  Pâr  i’th  dylwyth  di  ragori 
Mewn  duwioldeb  a daioni, 

Fel'r  oedd  tylwyth  Noe  dduwiolaf 
Yn  rhagori’r  holl  fyd  cyntaf. 

50  Pâr  i’th  wraig  fod  megis  seren 
Siriol,  sanctaidd,  lonydd,  lawen, 

Yn  esiampl  o sancteiddrwydd, 

Mewn  gair,  gweithred,  ac  onestrwydd. 

51  Pâr  fth  holl  blant  fod  yn  foesol, 

Yn  Grist’nogaidd,  ac  yn  rasol, 

Yn  ymostwng  i’w  rhieni, 

Fel  plant  Rechab  a yn  y stori.b 

52  Pâr  i'th  dylwyth  fod  yn  ffyddlon, 

Megis  tylwyth  tŷ  Philemon/ 

'II  hwn  a wnaetn  ei  dŷ  yn  eglwys, 

Gan  mor  sanctaidd  y rheolwys. 

53  Pâr  i'th  bobol  fy  w mor  gymmwys, 

Yn  dy  dŷ  ag  yn  dy  eglwys, 

Ac  mor  sanctaidd  ym  mhob  cornel, 

A phe  baent  yng  nghorph  y demel. 

54  N'âd  hwy  ddangos  gwaeth  cynneddfau, 

N’âd  hwy  wneuthur  bryntach  castiau/ 

Yn  y tŷ  nag  yn  yr  eglwys, 

Ond  pâr  iddynt  fyw  yn  gymmwys. 

55  N’âd  hwy  dorri  un  gorchymmyn 
O^r  rhai  lleiaf,  heb  eu  gw'rafun  ; e 
N'âd  hwy  ddilyn  un  drwg-arfer, 

Heb  eu  cyffro  f i wella  ar  fyrder. 

56  N’âd  i fawr  na  bychan  dyngu 
Enw’r  Arglwydd  mawr,  na'i  gablu, 

Na  dibrisio  gwaed  y cymmod, 

Heb  roi  dial  am  ei  bechod.s 

57  N'âd  hwy  dreulio’r  Sabbath  sanctaidd 
Mewn  oferedd  anghrist?nogaidd, 

Nac  mewn  gleddesth  a phibiaeth/ 

Heb  roi  union  gospedigaeth. 

1 Jer.  35.  6.  b History,  lianes.  c Philemon  adn.  2.  d Gweithred- 
oedd  drwg.  e Gwahardd.  f Annog.  e Diar.  13.  24.  a 23.  13,  14.  a 26, 
3.  h Anghymmedroldeb.  » Llawenydd  annuwiol. 

T 2 


222 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


58  N'âd  un  wrando’r  Gair  yn  ofer, 

Heb  ei  ddilyn  gwedfi  cíywer, 

A’i  ail  gnoi,j  a son  am  dano, 

A byw  yn  ol  y wers  a ddysgo. 

59  N'âd  un  fyn’d  y nos  i gysgu 
Nes  penlinio  wrth  ei  wely, 

Ac  addoli  Duw  yn  gynta’, 

Cyn  y rhoddo  i’w  gorph  esmwythdra. 

60  N’âd  un  fyn’d  y bore  allan, 

At  un  gorchwyl,  mawr  na  bychan, 

Nes  addoli  Duw’n  ei  ’stafell, 

Ar  ei  ddeulin  heb  ei  gy mhell. 

61  N’âd  un  daro  ei  law  ar  arad’, 

Nac  ar  orchwyl  o un  galwad, 

Nes  y cottok  ei  law  yn  gyntaf 
Am  gael  cymmorth  Duw  goruchaf. 

62  N’âd  un  fyned  i siwrneia,1 
Nac  i forio,  nac  i ífeira,m 

Nes  ymbilio’n  daer  â'r  Arglwydd 
Ei  ddwyn  adref  yn  ddi-dramgwydd. 

63  N’âd  un  arfer,  megis  mochyn, 

Fwytta  ei  fwyd,  a llanw  ei  growyn,n 
Nes  bendithio’r  bwyd  yn  gyntaf, 

A chydnabod  Duw  goruchaf. 

64  N’âd  un  godi  megis  ’nifail, 

Gwedi  llanw  ei  fol  a’i  fottel,° 

Heb  roi  diolch  prudd  p a moliant 
I’r  tad  nefol  am  ei  borthiant. 

65  N’âd  fod  un  o’th  deulu’n  eisiau 
Ar  wasanaeth,q  nos  na  borau  ; 

Wrth  was’naethu  Duw,  bydd  garcus,1 
Nas  gwas’naetho  neb  e'n  ’sgeulus. 

66  N’âd  hwy  arfer  geiriau  lloerig,5 
Nac  un  ymadrodd  brwnt,  llygredig, 

Senn,  na  rheg,  na  llw,  nac  enllib, 

Ffrwmp/  na  ífrost/  na  dim  cyífelyb. 

j Myfyrio  arno.  k Y cyíodo.  1 Journey,  yradeithio.  'n  Masnachu 
mewn  ífair.  n Craw,  cylla,  bol.  <>  Bottle,  costrel— ei  gylla.  p Difrifol. 
4 Gweddi  deuluaidd.  r Çareful,  gofalus.  8 Ynfyd  fíol.  1 Frump,  gogan, 
gwatwor.  u Ymífrost. 


GANWYLL  Y CYMHY. 


223 


67  Dysg  dy  blant,  a rhwym  dy  bobol 
I aríeryd  geiriau  grasol, 

Geiriau  a baro  faeth  a chysur, 

Gras  ac  urddas  i'r  gwrandawyr/ 

68  N'âd  hwy  arfer  castiau  bryntion, 

N’âd  hwy  watwor  pobol  wirion/ 

N'âd  hwy  gablu  rhai  anafus, 

Na  bychanu’r  tlawd  gofidus. 

69  N'âd  hwy  chwiffío  z yn  y seler, 

N’âd  hwy  feddwi  ar  un  amser, 

N'âd  hwy  sugno  mwg  y ddalen, 

Sydd  yn  ’speilio’r  bol  a'r  cefen.y 

70  N’âd  hwy  hofíi  ffasiwn z anllad 
Ar  eu  gwallt  nac  ar  eu  dillad  ; 

Pâr  i bob  un  fyn’d  yn  weddaidd, 

Fyn’d  yn  gryno,  ac  yn  g’ruaidd. 

71  Ar  y Sabbath  n’âd  hwy  i’r  pebyll 
Lle  mae’r  deillion  yn  ymgynnull, 

Nac  i dramwy  i’r  tafarnau, 

Lle  mae’r  diawl  yn  cadw  ei  wyliau. 

72  Dos  i’th  eglwys  blwyf  y Suliau, 

A’th  holl  dylwyth  wrth  dy  sodlau, 

I addoli  Duw’n  gyhoeddus, 

Gyda’r  dyrfa’n  ddi-esgeulus. 

73  N’âd  i'th  dylwyth  drigo  gartre’ 

Amser  Gosper  a ar  y Suliau, 

N’âd  hwy  loetran  b ar  y Sabboth ; 

Y sawl  a chwario,  chwarient c dranno’th. 

74  Na  ddod  ormod  waith  anesmwyth 
Ddyddiau’r  wythnos  ar  dy  dylwyth, 

Lwa  d ambell  awr  yn  llawen, 

I’r  diffygiol  godi  ei  gefen.e 

75  Ar  y Sabbath  n’âd  hwy’n  segur, 

Pâr  i bob  un  chwilio'r  'Sgrythyr, 

Ac  i weithio  gwaith  Daw’n  esgud/ 

O flaen  un-gwaith  a fo  gennyd. 

▼ Eph,  4.  29.  w Diniwed  ; diífygiol  o synwyr.  * Quafft  yfed  yn  helaeth. 
y Rhẃystra  hwynt  i fygu  tobacco.  * Fashion,  dull.  » Vesper,  (Lladin,)  hwyr; 
Gwasanaeth  Prydnhawnol.  b Loiter,  segura.  c “ Ond  gwaglent  chwariaeth- 
au  pechadurus.5,~' S.  H.  d Allow , caniattau.  c Gorphwys.  f Dyfal,  diwyd. 


224  Y SEREN  FOREUj  NEU 

76  Dysg  dy  dylwyth  ar  y Suliau 
Bob  yr  un  i ganu  Salmau, 

Ac  ymbyngcio’n  g llon  â*u  gilydd 
Am  Air  Duw  a phyngciau  crefydd. 

77  Ar  bob  cinio,  ar  bob  swpper, 

Pâr  i ryw  un  ddarllen  chapter,h 
I roi  ymborth  i bob  enaid, 

Pan  bo'r  corph  yn  cael  ei  gyfraid. 

78  N'âd  dy  dŷ,  na  hwyr  na  borau, 

Heb  wasanaeth  a gweddiau  ; 

Gwell  i'th  dylwyth  fod  heb  swpper 
Tra  font  byw,  na  bod  lieb  osbeiV 

79  N’âd  i'th  eglwys  fod  un  amser, 

Heb  wasanaeth  pryd  a gospei% 

Nac  heb  aberth^  hwyr  a borau, 

Pr  Tad  nefol  am  ei  ddoniau. 

80  N’âd  un  cornel  a fo  ynddi, 

Heb  ei  ’sgubo  o bob  brynti, 

A’r  ysgubell  o 'difeirwch, 

Nes  cael  ífafar  k Duw  a*i  heddwch, 

81  Golch  ei  llawr  â heilltion  ddagrau, 

Trwsia’i  gwelydd  â rhinweddau, 

N’âd  ei  hallor  heb  dân  arni, 

Ac  aroglau  mawl  a gweddi. 

82  Cais  dy  hunan  chwareu’r  ’ffeiriad,1 
Galw  ar  enw  Duw  yn  wastad, 

Pâr  i'th  bobol  gyd-fyfyrio 

Gyda  thi  tr’ech  yn  gweddio. 

83  Pob  pen-teulu  carcus,  cymmwys, 

Ddylai  fod  fel  gwr  o’r  eglwys,m 
Yn  cynghori,  yn  rhybuddio 
Pawb  o'i  dŷ,  yn  oreu  ag  allo. 

84  A’r  fath  drefen  sy’n  yr  eglwys, 

Yn  rheoli  pawb  yn  gymmwys, 

Ddylai  fod  yn  nhŷ  pob  Cristion, 

I reoli’r  tŷ  a’r  dynion. 

e Ymddiddan,  ymresymu.  h Chapter,  pennod.  * Gweddi  hwyrpl. 
j Aberth  moliant.  Heb.  13.  15.  k Favour , boddlondeb,  cymmeradwyaeth. 
1 Cyflawnu  swydd  offeiriad.  m Eglwyswr,  offeiriad. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


225 


85  Gosod  un  neu  ddau  o*th  deulu 
Fel  wardeniaid/  i’th  gyd-helpu 
Gadw'th  bobol  oll  wrth  drefen, 

A’u  rheoli  yn  dy  absen.° 

86  Rhaid  y w disgwyl  p ar  arferion 
Ac  ymddygiad  pawb  o'th  ddynion, 

Ac  ar  lwybrau’r  rhai  sy'n  pechu, 

Fel  y gallech  eu  ceryddu. 

87  N*âd  un  drwg-ddyn  heb  ei  gospi, 

Yn  ol  mesur  ei  ddrygioni, 

Rhag  i eraill  bechu  fwyfwy, 

Ac  it’  ffafrio’r  q anghym’radwy. 

88  Dyro  rybudd  i'r  troseddwr 
Dair-gwaith,  pedair,  ’wella’i  gyflwi% 

Cyn  ei  daflu  ffwrdd  o'r  gorlan ; 

Oni  wella,  tro  ef  allan. 

89  Os  bydd  meddwon  na  bydd  sobor, 

Os  bydd  drel r na  dderbyn  gynghor, 

Un  di-grêd  na  charo  grefydd, 

Tro  hwy  maes  yn  ol  cael  rhybudd* 

90  Os  bydd  morwyn  yn  ’sgoldies/ 

Ac  heb  barchu  Sara  ei  meistres/ 

Bwrw  Hagar  i’r  drws  allan/ 

Gad  ir  feistres  gael  ei  hamcan. 

91  N’âd  i’th  ddynion  fod  yn  segur, 

Rho  ry  w dasg  v i bawb  i'w  wneuthur  ; 

Maeth  diffrwythder,  mammaeth  gw'radwydd, 
Yw  cyd-ddwyn  â segurllydrwydd.w 

92  Mynn  wel’d  pawb  o’th  blant  aJth  deulu 
Yn  myn’d  mewn  pryd  bob  nos  i gysgu^ 

Arfer  ddrwg  y w gadael  gweision 
Fyn'd  i gysgu  pan  y mynnon’. 

93  Pan  bo'n  amser  myn’d  i gysgu, 

Cais  gan  Grist  fendithio'th  deulu  ; 

A bod  arnynt  oll  yn  Geidwad,, 

Gwedi’n  cymmer  di  dy  gennad.x 

n Wardens , goruchwylwyr.  ° Absence,  absennoldeb — pan  na  fyddot  ti  gar- 
tref.  p Sylwi,  craffu.  i Favour,  arbed,  ochri  iddo.  r Dyn  anfoesol.  8 Scold, 
menyw  anynad,  geintachlyd.  4 Gen.  16.  4.  u Gen.  21.  10.  v Task,  gwaith 
pennodol.  w Seguryd.  Preg.  10.  18.  x Fmadawa. 


226  Y SEREN  FOREUj  NEU 

94  A rho  rybudd  i’th  holl  bobol 

I  alw  ar  Dduw  yn  ddefosiynol/ 

Fawr  a bach,  ar  ben  eu  gliniau, 

Cyn  yr  elont  i’w  gwelŷau. 

95  Ac  rhag  ofan  i Dduw  gyrchu 
Dhai  o’u  cwsg  i fyn’d  i'w  barnu, 

Pâr  i bob  un  lwyr  ymg’weirio/ 

Fyn’d  o flaen  Duw  cyn  y cysgo. 

96  Os  fel  hyn  y llywodraethi 

Dy  holl  dylwyth  a'th  holl  letty, 

Duw  fendithia’th  dŷ  a’th  dylwyth, 

Ac  fe’ch  gwna  chwi  oll  yn  esmwyth. 

97  Crist  a breswyl  yn  dy  demel/ 

Crist  a'th  wrendy  yn  dy  drafel, 

Crist  a’th  dderbyn  o’th  lân  eglwys, 

Ar  y diwedd,  i Baradwys.b 

LXXIX. — DYLEDSWYDD  PLANT  PW  RHIENI. 

1 Os  plentyn  wyt,  rho  wir  anrhydedd 

I’th  dad  a’th  fam,  trwy  barch  a mawredd ; 

Duw  sy’n  erchi  eu  hanrhydeddu, 

Os  gras  a hir-oes  a chwennychi.a 

2 Gwna’r  peth  archo  dy  rieni, 

Prawf b ym  mhob  peth  eu  boddloni ; 

Tra  na  cheisiont  gennyt  bechu, 

Gwna  bob  peth  a font  yn  fynnu.c 

3 Derbyn  gynghor/  derbyn  gerydd, 

Derbyn  gosp  dy  dad  yn  ufudd; 

Derbyn  ddysg  pan  fo’n  dy  siacco/ 

Derbyn  bob  athrawiaeth  ganddo. 

4 Os  dwl,  os  dall,  os  poeth,  os  lloerig, 

Os  annioddefgar  a dottiedig/ 

A fydd  dy  dad  a’th  fam  mewn  henaint, 

Godde’u  gwendid  drwy  ddioddefaint, 

5 Os  bydd  dy  dad  a’th  fam  mewn  tlodi, 

A chennyt  tithau  fodd  i’w  peri/ 

y Deuolional,  parchus,  crefyddol.  2 Ymbarottoi.  a Ioan  14.  23.  b 1 Sam.  2.  30. 

a Eph.  6.  2,  3.  b Cais,  ymdrecha.  c Ewyllysio.  d Diar.  4.  1.  e Check , 
ceryddu,  rhwystro  i ddrygioni.  f Dottard , un  wedi  penysgafnu.  e Cynnal. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


227 


Maetha’n  dirion  y ddau  hen-ddyn, 

Fel  y maeth'sont  dithau'n  blentyn.h 

6 Dilyn  siampl  y ciconia,1 

Sy’n  porthi  ei  dad  pan  fyddo  gwanna', 

Y n c’ weirio j ei  ny th,  yn  ei  adeinio/ 

Yn  hen,  yn  wan,  heb  allu  cyíFro. 

7 Dilyn  arfer  y dolphiniaid,1 

Syhi  porthi  eu  tad  a’u  mam  yn  weiniaid, 
Gan  eu  cadw  pan  font  gwanna’, 

Rhag  i'r  pysgod  mawr  eu  difa.m 

8 Gw'radwydd  mawr  i feibion  dynion 
Fod  yn  waeth  na'r  adar  gwylltion  ; 
Gwaeth  na’r  pysgod  mewn  caledi, 

Wrth  y rhai  roes  fywyd  ini. 

9 Os  wyt  wr  mawr  o alwad  n uchel, 

A’th  dad  yn  dlawd,  a’i  radd  yn  isel, 

Fho  barch  i’th  dad,  er  cuwch  ° dy  alwad, 
Anrhydedda’th  fam  yn  wastad. 

10  Er  bod  Joseph  yn  rheoli 

Gwlad  yr  Aipht,  a’i  dad  mewn  tlodi, 

Fe  wnai  Joseph  fawr  anrhydedd, 

Idd  ei  dad  er  maint  ei  waeledd.p 

11  Er  bod  Salomon  yn  frenhin, 

Ar  ei  orsedd  yn  gyífredin, 

Fe  ddisgynnai  oddiar  ei  orsedd, 

I barchu  ei  fam  â mawr  anrhydedd.q 

12  Er  bod  Crist  yn  Dduw,r  yn  ddyn, 

Yn  uwch  na  neb,  yn  well  nag  un, 

Fe  barchai  ei  fam,  fe  barchai  ei  dadmaeth, 
Fe  fyddai  ufudd  i’w  hathrawiaeth.s 

13  Ped  fait  ti  Dduwe,*  nid  llai  dy  ddyled 
I barchu’th  dad  a’th  fam,  er  tlotted ; 

Ni  rydd  uchel-fraint  rydd-did  iti 
Laesu'th  ddyled  i’th  rieni. 


h 1 Tim.  5.  4.  î Math  o aderyn.  j Esmwytho.  k Yn  ei  gyfodi  ar  ei  aden- 
ydd.  1 Dolphins,  pysgod  o’r  enw.  m Sylwyd  o’r  blaen  ar  y defnydd  rhagorol 
a wna  yr  Awdwr  o bob  hanesion  a thraddodiadau  a gredid  yn  ei  amser  ef,  gan 
nad  pa  un  a fyddai  sail  iddynt  neu  beidio.  n Swydd,  sefyllfa.  ° Er  mor 
uchel.  p Gen.  46.  29.  <i  1 Bren.  2.  19.  r Rhuf.  9.  5.  * Luc  2.  51.  i Duke, 

tywysog,  enw  o anrhydedd.  ° Lleihau. 


228 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


14  Mae’th  dacl  yn  dad,  ped  fai  ef  cobler/ 

A thithau’n  fab,  ped  fait  ti  'sgwier  ; w 
Tra  f ’ech  dfn  fab,  mae  Duw’n  dy  rwymo 
Roi  parch  i’th  dad,  pwy  bynnag  fytho. 

15  Pan  oeddit  wan,  heb  fedru  cwnnu/ 

Heb  fwyd  i’w  gnoi,  heb  laeth  i'w  lyngcu, 
Heb  glwty  fth  gylch_,  dy  fam  a’th  helpodd: 
Pa  dâl  a roi  i’r  hon  a'th  fagodd  ? 

16  Yn  hir  hi'th  ddygodd  tan  ei  gwregys/ 

A'i  gwaed  hi’th  borthodd  yno  naw-mis, 

A'i  llaeth  hi'th  olchodd  oll  o’th  frynti : 

Pa  dâl  pwyth  a wnai  di  iddi  ? 

17  Yn  glaf  hi  geisiodd  dy  ddiddanu, 

Lawer  nos,  gan  golli  ei  chysgu, 

Gan  dy  lwlan  a rhwng  ei  breichiau, 

Pan  bait  ti  ar  dorri  yn  rhengau.b 

18  Rho  anrhydedd  prudd  c gan  hynny, 

I’th  rieni  am  dy  fagu ; 

N’âd  wall  d arnynt  hyd  dy  farw, 

Tr’o  e gwerth  ceiniog  yn  dy  helw.f 

19  Y parch  a’r  bri,  y bwyd  a’r  trwsiad, 

A ro’ech  i’th  dad  yn  hen-wr  ingnad/ 

A rydd  dy  fab  i tithau’n  hen-ddyn, 

Wrth  union  farn,  cyn  del  dy  derfyn* 

20  Y garthen  rawn  a fu  ar  wely 

Dy  dad,  wrth  orwedd  yn  y beudy, 

A geidw’th  fab  i tithau’i  orwedd, 

Ar  y claflod  cyn  dy  ddiwedd. 

21  Y mesur  cwtta’r  hwn  a roddech, 

A roddir  iti  pan  heneicldiech  : h 
Yr  ŵyr  a ddial,  medd  y wlad, 

Y mesur  bur  a ro’ech  i’th  dad. 

22  Bydd  gan  hynny  hael  a serchog, 

Rhwydd,  a thirion,  a thrugarog. 


v Cobler,  cyweiriwr  esgidiau.  w Esquire , yswain,  uchelwr.  * Cyfodi. 

y Clout,  pilyn,  dilledyn,  z Rhwymyn  am  y canol-  a Lull,  ysgwyd  a 
chanu  i ddiddanu  plentyn.  b Ar  dorii  yn  ddarnau  gan  lefain.  c parch- 
us,  didwyll.  d DiíFyg,  eisiau.  e Tra  fyddo.  f Yn  dy  feddiant.  s An- 
ynadj  “ blinderus.” — S.  Hughes.  h Luc  6.38, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


229 


Wrth  dy  dad  a'th  fam  mewn  henaint, 

Fel  y caffech  dithau’r  cymmaint. 

23  Na  ddos,  fel  Esau,  i briodi, 

Heb  gael  cennad  dy  rieni ; 1 
Odid  i Dduw  ’rioed  fendithio 

’K  fath  briodas  wyllt,  na'i  llwyddo. 

24  Os  anweddus  yw’th  rieni, 

Nid  oes  iti  fflo’u  hammharchu, 

Na’u  bychanu,  hyd  eu  diwedd, 

Ond  gweddì’o  am  wella  eu  buchedd. 

25  Cham,  am  watwor  Noah  ei  dad, 

A drwm-felldithiwyd  yn  ei  had ; j 
Mae’r  felldith  hon  heb  fyned  etto 

O  grwyn  y Mŵrs  k a ddaeth  o hono. 

26  Absalom  deg  a fu  anufudd, 

A thraws  i’w  dad,  hen  frenhin  Dafydd,1 
Duw  a’i  crogodd  wrth  ei  locsen,m 
Am  ei  drawsedd,  wrth  frig  derwen.n 

27  Parcha’th  dad  a’th  fam,  gan  hynny, 

Helpa’r  0 ddau  pan  font  yn  ffaelu  ; p 
Felly’r  estyn  Duw  dy  ddyddiau, 

Yn  y tir  lle  bo  dy  drigle.q 

LXXX. — Y PETHAU  A DDYLAI  DYN  FYFYRIO  AR- 
NYNT  AR  Y SABBATH  WRTH  FYNED  I’R  EG- 
LWYS,  A’R  MODD  Y MAE  YMDDWYN  YNO. 

1 Cyn  dy  fyn’d  i’r  llan,a  wrth  gerdded,b 
Meddwl  i b’le  ’r  wyt  ti’n  myned, 

O flaen  pwy,  ac  i ba  bwrpas, 

A dos  gwedi’n  iddi'n  addas. 

2 ’R  wyt  ti’n  myn’d  i dŷ’r  Goruchaf, 

0 flaen  Duw  yr  Emp’rwr  c mwyaf, 

1 chwedleua  d ar  dy  ddeu-lin, 

A'th  Greawdwr  ac  â’th  Frenhin. 

‘ Gen.  26.  34,  35.  j Gen.  9.  25.  k Moors , dynion  duon.  1 2 Sam.  15.  10. 
m Lock,  cudyn  o wallt.  n 2 Sam.  18.  9.  ® Help,  cynnortbwyo.  p Fail , 

methu.  q Exod.  20.  12, 

a Lle  cyssegredig,  Eglwys.  b Preg.  5.  1.  c Emperort  ymerawdwr. 
d Ymddiddan, 


230 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


3 'R  wyt  ti’n  myn’d  i lys  Jehofa, 

I gael  clywed  Duw  gorucha’ 

Yn  ymddiddan  â thi’n  hyfryd, 

Deg  a theg,e  o air  y bywyd. 

4 ’R  wyt  ti'n  myn'd  yn  brudd  f i adde* 

0 flaen  Duw  dy  holl  gamweddau, 

Ac  i ddeisyf  ei  drugaredd, 

Gras,  a grym  i wella’th  fuchedd.s 

5 ’R  wyt  ti’n  myn'd  i geisio  pardwn,h 
Nawdd,  a gras,  ac  absoliwsiwn1 
Gan  dy  Grist,  trwy  enau'r  ’ífeiriad, 

Am  dy  bechod  a'th  gam’ddygiad. 

6 ’R  wyt  ti’n  myn*d  i lwyr  weddío 
Ar  yr  Arglwydd  mawr  sy'n  addo 
Rhoi  in’  bob  peth  sydd  angenrhaid, 

At  y corph  ac  at  yr  enaid.j 

7 'R  wyt  ti’n  myned  i fendithio 
Duw,  am  bob  dawn  a ge’st  ganddo, 

Ac  i roddi  i’r  Gorucha> 

Glod  a moliant  gyda'r  dyrfa.k 

8 ’R  wyt  ti’n  myn’d  i wrando’n  hyfryd, 

Efengyl  Crist,  a gair  y by  wyd, 

Ewyllys  Duw,  a’i  gyfraith  sanctaidd, 

1 th  gy f’rwyddo  i fyw’n  Grist’nogaidd. 

9 ’R  wyt  ti’n  myn'd  i geisio  cyfran 

0 hael  fendith  Duw  ei  hunan,1 

l’th  rwyddhau  y ífordd  y cerddech, 

Ac  i lwyddo’r  hyn  a wnelech. 

10  Dos,  gan  hynny,  trwy  lawenydd,m 

1 dŷ  Dduw  â dirfawr  awydd, 

A hiraetha  am  fyn’d  yno, 

Fel  yr  hŷdd  am  ddyfroedd  Silo.n 

11  Dos  yn  llawen,  dos  yn  siriol, 

Dos  yn  eon,°  dos  yn  foesol, 

• Yn  hynaws,  yn  fwynaidd.  f Difrifol.  e Ymddygiad,  ymrrweddiad. 
h Pardon , maddeuant.  ‘ Absolution , rhyddliad,  gollyngdod.  “ Rhan  o 
swydd  G weinidog  yw  cyhoeddi  maddeuant  i’r  credadyn  ediíeiriol,  ae  niil  i 
neb  aralJ.  Luc  24.  47.  Esay  55.  7.  Ioan  20.  23.  Esay  bl.  21.” — S.  Huglies. 
J Psalm  34  10.  k Psalm  95.  2,  6.  1 Num.  6.  23,  &c,  m Psalm  100.  2. 

" Psalm  42.  i.  0 Hyderus,  calor.nog. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


231 


Dos  yn  fuan,  dos  yn  foreu, 

Dos  i dŷ  Dduw  ar  dy  luniau. 

12  Dos  i’r  egîwys  gyda’r  cyntaf, 

Aros  ynddi  gyda’r  olaf ; 

Tra  f 'ech  p yno,  na  fydd  segur, 

Gweithia  waith  dy  Dduw  yn  brysur.q 

13  Na  fydd  segur  yn  nhŷ  Dduw, 

Gweithia  ei  waith  yn  bruddr  tre’ch*  byw  ; 
Melldigedig  yw’r  dyn  gwallus/ 

A wnel  waith  ei  Dduw’n  dw’yllodrus.u 

14  Cwymp  yn  isel  ar  dy  ddeu-lin, 

Llef  yn  eiriol v ar  dy  Frenhin; 

Prudd  weddia  â'th  holl  galon, 

Na  ragrithiaw  os  wyt  Gristion. 

15  Gwrando’r  gair  yn  dra  awyddus,x 
Derbyn  hwn  i’r  galon  garcus/ 

N’âd  i’r  brain  a’r  fall z ei  'sglyffied/ 

Nes  ei  ífrwytho  ar  ei  ganfed.b 

16  Gochel  edrych  hwntc  ac  yma, 

Gochel  gysgu  na  chwedleua, 

Ond  gwna  naill  ai  prudd  weddio, 
Gwrando’r  gair,  neu  fyn'd  oddi  yno. 

17  Ni  all  Duw,  yr  union  Farnwr, 

Aros  d edrych  ar  ragrithiwr, 

A fo'n  cym'ryd  arno  addoli, 

Ac  heb  wneuthur  dim  o ddifri'. 

18  Pan  weddio’r  gwr  eglwysig/ 

Cyd-weddia  âg  ’fe'n  ysti g/ 

Air  yng  ngair,  o’r  dechreu  i’r  diwedd, 
Mewn  cyfundeb  a chynghanedd. 

19  Pan  pregethir  yr  efengyl, 

Gochel  droi  at  hon  dy  wegil ; 

Gallu  Duw  yw’r  'Fengyl  helaeth, 

Sydd  yn  gweithio'n  iechydwriaeth.s 


p Fyddeeh.  * Yn  egniol.  Preg.  9.  10.  r Difrifol.  8 Trafyddeeh,  1 Beius. 
u Jer.  48.  10.  v Yn  daer.  Jer.  29.  13.  w Mat.  15.  7,  8.  x Diar.  5.  T. 
y Careful,  gofalus.  Psalm  119.  11.  z Y diafol.  a Ysglyfaethu.  b Mat. 
13.  23.  « Draw.  d Goddef.  c Y Gweinidog.  f Yn  ddyfal.  e Rhuf.  1.  16. 


232  Y SEREN  FOREUj  NEU 

20  CraíFa,n  fanwl  ar  y 'ffeiriad, 

Tro’n  h pregethu,  â’th  ddau  lygad ; 5 
Cadw  ei  eiriau  yn  dy  galon, 

A chais  ddilyn  ei  gynghorion. 

21  Cymmer  bob  gair  ag  a dd’wetto* 

Megis  cynghor  i*th  rybuddio, 

Fel  o bur  enau  Crist  ei  hunan,* 

I  íÿw  yn  weddaidd  yn  ei  ofan. 

22  Na  ddos  adref  heb  ystyriaeth, 

Nes  cael  diwedd  y gwasanaeth, 

Ac  na  chytgam/  dan  boen  melldith, 

Fyn'd  i maes  nes  cael  y fendith.1 

23  Bid  m d’ymddygiad  yn  yr  eglwys, 

Yn  Grist’nogaidd  ac  yn  gymmwys, 

Megis  yng  ngŵydd  Duw  ei  hunan, 

A'i  angylion,  fawr  a bychan. 

LXXXI. — CYNGHOB  I YMBAROTTOI  CYN  DYFOD 
I ADDOLI  YN  GYHOEDDUS. 

1 Tynn  dy  ’sgidiau,  golch  dy  ddillad^ 
Ymsancteiddia  cyn  dy  ddwad  a 

I dŷ’r  Arglwydd  i addoli, 

O flaen  gorsedd  Tad  goleuni. 

2 Cyffro’th  yspryd,  c’od  dy  galon, 

Dring  i’r  mynydd  uwch  dae’rolion, 

Gwel  yr  hwn  sydd  anweledig 
Cyn  ynganech  b wrtho  orig.c 

3 Cyn  y delych  o flaen  Duw, 

Meddwl  byth  mai  Brenhin  yw, 

Ac  na  ddered  o flaen  dy  Frenhin^ 

Nes  y delych  ar  dy  ddeu-lin. 

4 Brenhin  nefoedd,  Tad  angylion^ 

Crëwr  daear,  Barnwr  dynion, 

Duw’r  dialau,  Tad  goleuni, 

Wyt  ar  fedr  e ei  addoli. 

h Tra  fyddo  yn.  » Luc  4.  20.  J Luc  10.  16.  k Rliyfygu.  1 Y fendìtli. 
Apostolaidd.  2 Cor.  13.  13.  m Bydded. 

a Dyfod.  b Dywedyd,  llefaru.  c Dros  ycliydig.  d Na  thyred.  e Yn 
bwriadu. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


233 


5 Dere'n  barclius,  dere*n  barod, 

Dere’n  brudd  f o flaen  y Drindod  ; 

Dere’n  sanctaidd,  dere’n  ffyddlon, 

Di  gei'th  arch  g wrth  fodd  dy  galon. 

6 C’od  dy  olwg,  tann  dy  ddwylo, 

Plyg  dy  ddeu-lin,  gostwng  iddo, 

Cur  dy  ddwyfron,  bjdd  edifar, 

Adde'th  bechod,  cais  ei  ffafar.h 

7 Gralw  ar  y Tad  yn  danllyd/ 

Yn  enw’r  Mab,  trwy  nerth  yr  Yspryd ; 
Cais  ei  deyrnas  a'i  gyfiawnder, 

Ti  gai’r  cwbwl  yn  ddi-brinder. 

8 Cais  ogoniant  Duw  yn  bennaf, 

Cais  nefolion  bethau’n  nesaf, 

Cais  ei  ras  yn  dra  awyddus, 

Cais  dy  raid,  os  bydd  ei  ’wyllys. 

9 Cyn  dy  fyn’d  i ddrws  yr  eglwys, 

Edrych  fod  dy  droed  yn  gymrawys  ; k 
Bwrw  heibio  draws-feddyliau, 

A gâd  fydol  fwriad  gartre’. 

10  Abram  ffyddlon,  cyn  addolai, 

Bwymai  ei  asen  yn  yr  hen-dre' ; 1 
Felly  dylai  pob  dyn  rwymo 
Traws-feddyliau  cyn  gweddio. 

11  Moesen  hyfryd  cyn  y deuai 

O flaen  Duw,  fe  dynnai  ei  ’sgidiau ; m 
O tynn  dithau  dy  fydolrwydd 
Cyn  y doech  n o flaen  yr  Arglwydd. 

12  Joseph  yntau  fynnai  ymg’weirio,0 
Cyn  ymddangos  ger  bron  Pharo  ; p 
Felly  ymg’weiria  dithau’n  syw,q 
Cyn  ymddangos  ger  bron  Duw. 

13  Hesther  dduwiol  hithau  ymolchwys, 

Cyn  myn’d  ger  bron  Ahasuerus  ; r 
Ymolch  dithau  o’th  ddrygioni, 

Cyn  rhoech  ger  bron  Duw  dy  weddi. 

f Syml,  difrifol.  s Cais,  gofyniad.  h Favour,  ewyllys  da.  » Yn  y 
j Mat.  6.  33.  k Preg.  5.  1.  1 Tir  perchennogedig  gerllaw  y mynydd. 

22.  5.  m Exod.  3.  5.  n Y deuech.  0 Ymbarottoi.  p Gen.  41.  ;4. 
lân.  r Esther  2.  12. 

u 2 


Tesog. 
Gen. 
q Yn 


234 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


14  Pan  y delech  i dŷ  Dduw, 

Gwel  mor  hoíF,  mor  hawddgar  yw  ; 

A phan  delych,  dere’n  chwarian/ 

Mewn  anrhydedd,  parch,  ac  ofan.1 

15  Cwymp  yn  isel  ar  dy  ddeu-lin/ 

Yn  ei  lŷs  o flaen  dy  Frenhin, 

Ac  na  yngan  air  o’th  enau, 

Nes  ymostwng  ar  dy  liniau. 

16  Ni  rydd  neb  o’r  saint  triumphant/ 

Yn  y nef  i’r  Arglwydd  foliant, 

Nes  y tynnont  eu  coronau/ 

Ac  ymostwng  ar  eu  gliniau. 

17  Pa'm  y cytgamw  llwch  a lludy/ 

Ddod  o’i  flaen  ef  heb  ymgrymmu  ? 

Pan  y delont  i wedd‘io_, 

Ac  i fegian-v  pardwn  z gantho. 

18  Crist,  ein  meistr,  fe  ’mostyngai, 

Ar  ei  wyneb  pan  gweddiai ; a 
Braidd  y gostwng  rhai  o’r  gweision 
Un  o’u  gliniau  pan  gweddion,. 

19  Iago  fwyaf b gynt  addolai 
Grist,  mor  ddyfal  ar  ei  liniau, 

Nes  caledu  yn  y demel 

Groen  pob  glin  fel  carn  y camel. 

20  Moesen/  Aaron,  Josua,  Samuel, 

Dafydd,  Selyf,d  Joas,  Daniel, 

A'r  holl  saint  sy’n  rhoi  goleuni  e 
Ini  ar  liniau  brudd  addoli. 

21  Gwedi  cwympech  ar  dy  ddeu-lin, 

Mewn  mawr  barch  o flaen  dy  Frenhin, 

Ystyr  beth,  trwy  brudd  fyfyrio/ 

Sy'n  dy  fryd  i dd’wedyd  wrtho. 

22  Daniel  rasol  a fyfyriai 

O flaen  brenhin  cyn  llefarai ; 

Tithau  ddylit  brudd  fyfyrio 
O flaen  Duw,  cyn  yngan  wrtho. 

5 Araf.  4 Ofn.  u Triumphant,  buddugoliaethus,  gorfoleddus.  v Daí.  4. 10. 
w Rhyfygu,  x Lludw.  y Beg,  gofyn,  ceisio.  * Pardon,  maddeuant.  a Mat. 
26.  39.  b Iago  y Mwyaf,  neu  yr  Hynaf,  oedd  fab  i Zebedeus,  a brawd  Ioan  yr 
Efangylwr.  c Moses.  d Solomon.  e Cyfarwyddyd,  fPsalmó,  1.  sDan.  4.  19. 


GANWYLL  Y CYMRY, 


235 


23  Ar  ol  ystyr  beth  a cìcTwedech, 

Cur  dy  ddwyfron  cyn  gweddíech,h 
A chydnebydd  d’annheilyngdod, 

A chais  bardwn  am  dy  bechod. 

24  Llef  o’i  fiaen  â chalon  brysur., 

Duw  bydd  rasol  im’  bechadur, 

Sy’n  annheilwng  i edrych  arnad, 

Chwaithach  derbyn  fy  nymuniacl. 

25  Hael  y w Duw  i’r  sawl  a’i  ceisiant, 

Rhwydd  yn  rhoi  i'r  rhai  ofynant ; 

Rhoi  i bawb  heb  ddim  dannodiaeth/ 

Yn  rhwydd  eu  rhaid  yn  daran j helaeth. 

26  Y peth  a geisiech,  cais  trwy  ffydd_,k 
Na  chymmer  ball,  ond  begia’n  brudd  ; 

Nac  ammeu  dderbyn  ’r  hyn  a geisiech, 

Os  ceisi’n  daer,  ti  gei  ofynech. 

27  Nac  ammeu  ewyllys  da  dy  Dad, 

Na  gallu  Duw  sy’n  rhoi  mor  rhad  ; 

Duw  galluog^Tad  ’wyllysgar, 

Helpwr1  rhwydd  yw’n  Harglwydd  hygar. 

LXXXII. — GWEDDI  I’R  HWN  SYDD  YN  MYNED 
I ADDOLI  DUW  YN  GYHOEDDUS. 

1 Duw  trugarog,  Tad  goleuni, 

Rhoddwr  gras  a phob  daioni, 

Er  mwyn  Crist  clyw  weddi  eiriol/ 

Un  o’th  blant  dros  bawb  o’th  bobol. 

2 ’R  ŷm  ni  heddyw  yn  ymgynnull 
I'th  addoli  yn  dy  bebyll ; 

Duw,  rho  allu  in’  a meder, 

I'th  addoli  fel  y dirper.b 

3 A bendithia  di’n  cyfarfod, 

A chyf ’rwydda  ein  myfyrdod, 

A dod  awen  c yn  ein  calon 
I’th  addoli  bawb  yn  ffyddlon. 

h Luc  18.  13.  * Iago  1.  5.  J Yn  dra  helaeth,  k Iago  1.6.  1 Helper , 

eynnorthwywr. 

a Taer.  h Y dylai,  y gweddai.  c Awydd,  cynhyrfiad. 


236 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


4 Gwna  ni’n  addas  ac  yn  weddaidd 
I glodfori  d'enw  sanetaidd  ; 

Gwna  ni'n  barod  a gofalus, 

Bawb  i wrando  d’air  yn  barchus. 

5 Duw,  par’toa  di'n  calonnau, 

Crist,  sancteiddia  di'n  meddyliau, 

Awcha’n  zêl,d  ’chwanega’n  hawydd 
I*th  addoli  mewn  gwir  grefydd. 

6 Cwyn  e y galon,  deífro’r  yspryd, 

’Nynn  f â’th  ras  ein  hawen  oerllyd, 

Settla’r  s meddwl,  dysg  y genau 
I’th  glodfori  am  dy  ddoniau. 

7 Tynn  oddi  wrthym  draws-fwriadau, 

N’âd  i’r  rhai’n  ŵyrdroi’n  meddyliau ; 

Pâr  in’  wrando  d’air  yn  fuddiol, 

A gweddì’o’n  ddefosiynol.h 

8 O cyf ’rwydda  â’th  Lân  Yspryd, 

Ni  i wedd’io  bawb  yn  danllyd, 

Fel  y caífom  gennyt  wrando, 

A rhoi  ini  fom  yn  geisio. 

9 Dod  dy  fysedd  yn  ein  clustiau, 

Pâr  in’  wrando  d’air  yn  olau, 

A rho  feder  i bob  calon 

I ddeallu  hwn  yn  union, 

10  Gwedi  deall  hwn;  a’i  gofio, 

Duw,  rho  gymmorth  i’w  bracteisio,1 
A’i  wir  ddilyn  yn  awyddus, 

Nes  y dycco  ífrwyth  toraethus.j 

1 1 Duw,  bendithia  di’n  pregethwr,k 
Rho  iddo  ddeall,  gras,  a chryfdwr, 

I bregethu  gair  y bywyd, 

Ini’n  bur  o’th  ’Fengyl  hyfryd. 

12  Goleua’i  feddwl  a’i  fyfyrdod, 

’Nynn  ei  galon,  dysg  ei  dafod, 

Nertha  i barthu’r1  gair  yn  fedrus, 

Ini  bawb  yn  ol  d’ewyllys. 

d Zealt  awyddfryd,  gwresogrwydd  yspryd.  e Cyfod.  f Ennytìna.  s Settle , 
sefydlu.  h Deeotionul , crefyddol,  parchus.  ‘ Practise,  arfcryd.  i Hel- 
aeth  cynnrychiol.  k 2 Thes.  3.  I.  1 Dosparthu,  iawn  gyfrannu.  2 Tim.  2. 15. 


GANWYLL  Y CYMRY„ 


237 


13  Nertha  ef  i’n  tynnu  o'r  t’wllwch  m 
I’r  goleuni  a'r  diddanwch, 

0 gorlannau  tywyll  Satan, 

1 wir  deyrnas  Crist  a'i  gorlan. 

14  Gwna’i  athrawiaeth  ini’n  rymmus, 
Gwna  in'  ei  ddilyn  yn  awyddus, 
Gwna  ini  bawb  ei  garu  yntau, 

Lle  mae’n  gwylied  ein  heneidiau.11 

15  Duw,  bendithia  ef  a ninnau, 

Duw,  sancteiddia  di’n  calonnau, 
Daw,  rho  ras  a meder  ini 
Bawb  yn  brysur 0 dy  addoli. 


LXXXIII. — PAROTTOAD  I’R  CYMMUN. 

1 Pob  rhyw  Gristion  ag  a garo 
Ddysgu'r  modd  y mae  ymg’weirio/ 

Myn’d  yn  lâ»  i ford b yr  Arglwydd, 

Dysged  hyn  o wersi’n  ebrwydd. 

2 Cyn  yr  elych  rhwp  c i’r  Cymmun, 

Ystyr  b'le  yr  wyt  yn  'rofyn/ 

A pha  beth  yr  wyt  ti  ar  feder 
Cael  ei  dderbyn  yn  y swpper. 

3 Nid  i ford  rhy w Emprwr e llidiog, 

Ond  i ford  yr  Hollalluog, 

'R  wyt  ti’n  ’rofyn  myn’d  i fwytta 
Bwyd  sydd  gan’-mil  gwell  na  manna. 

4 Gwell  na  manna/  os  fel  Cristion 

Y derbynni  hwn  yn  ífyddlon  ; 

Gwaeth  na  gwenwyn/  os  trwy  anras  h 

Y derbynni  hwn  fel  SuddasJ 

5 Meddwl  dithau  am  ei  dderbyn 
Yn  Grist’nogaidd,  fel  y perthyn,3 
Mewn  sancteiddrwydd,  íîÿdd,  a gobaith, 
Glendid  pur,  a chariad  perífaith. 

m Act.  26.  1S.  n Heb.  13.  17.  ° Dyfal,  diwyd. 

a Ymbarottoi.  b Board , bwrdd.  c Yn  fyrbwyll.  d Bwriadu  my- 
ned.  e Emperor,  ymerawdwr.  f Ioan  6.  49,  50.  « 1 Cor.  11.  29. 

h Annuwioldeb,  anrasíondeb.  * Judas  Iscarìot.  Ioan  13.  26,  27.  J Y 
dylid,  y gweddai. 


238 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


6 Gochel  redeg  yn  ammharod 

I ford  Crist  yn  llawn  o bechod^ 

Rhag  it’  dderbyn  barnedigaeth 
Lle  caiíf  eraill  iechydwriaeth. 

7 Cofia’n  garcus  pa  sancteiddrwydd, 
Pa  ymg’weirio,  pa  barodrwydd, 

Gynt  osododd  Duw  ar  dasc, 

Cyn  cai  Israel  fwytta’r  Pasc.k 

8 Cofia  hefyd  pa  ymolchi, 

Pa  lanhau,  a pha  syberwi/ 

A wnaeth  Crist,  â’i  ddwylo  tyner, 

Ar  ei  saint,  cyn  profi  ei  swpper.m 

9 O ! na  ddere  dithau’n  sarnllyd,n 
Yn  dy  rŵd  a’th  bechod  drewllyd, 

I ford  Crist,  heb  lwyr  ymolchi, 

O'th  holl  feiau  a’th  holl  frynti. 

10  Bwrw  lefain  pob  rhyw  bechod/ 

Llid,  cenfígen,  malais,  meddwdod, 
Rhyfyg,  ff’alsedd/  ífwrdd  o’th  galon, 
Ni  thrig  Crist  y man  lle  byddon’. 

11  Cofia  fel  yr  aeth  hen  Satan 
Gynt  i Suddas,  fradwr  aflan, 

Yn  ol  iddo  fwytta’r  tammaidq 
Yn  ei  bechod  brwnt,  mor  enbaid/ 

12  Gochel  dithau  rhag  digwyddo 
Y fath  beth  yr  eilwaith  etto, 

Os  ti  ddoi  s i ford  yr  Arglwydd 
Yn  d’aflendid,  heb  barodrwydd. 

13  Cofia  iy  Corinthiaid  feirw, 

A nychu’n  hir  o’r  gwres  a’r  gway w/ 
O achos  myn’d  yn  ammharodol, 

Lwyr  eu  pen  u iy  bwrdd  sancteiddiol. 

14  Gochel  dithau  fyn’d  yn  rhwysgusv 
I’r  ford  hon,  heb  ofn  parchus. 


k Exod.  pen.  12.  1 Ymdrwsio.  m Ioan  13.  4,  5.  n Brwnt,  aflan. 

0 1 Cor.  5.  7,  8.  p Falsity,  twyll,  anonestrwydd.  Ioan  13.  27. 

r Enbyd,  peryglus.  8 A ddeui.  * 1 Cor.  11.  30.  u Yn  fyrbwyll. 
Y Rhyfygus, 


GANWYLL  Y CYMRY» 


239 


Heb  ystyried  beth  sydd  arni, 

Rhag  dy  farw  yn  dy  frynti. 

15  Hola  dy  hunan/  a mynn  wybod 
’Wyt  ti’n  edifar  am  dy  bechod, 

Ac  a oes  gennyt  fFydcl  a gobaith, 

Calon  lân,  a chariad  perífaith. 

16  Barna  dy  hun  yn  ddi-weniaith, 

Fel  na  farno  Duw  di’r  eilwaith  ; 

Ac  lle  gwelych  ddim  yn  eisiau, 

Cais  gan  Grist  ei  roi,  neu  faddeu. 

17  Pedwar  peth  sydd  angenrheidìol 
I’r  rhai  fynn  gymmuno’n  dduwiol, 

Ffydd  Grist’nogaidd,  Gwir  ’difeirwch, 

Cariad  perffaith,  Diolchgarwch. 

18  Nid  oes  lle  bod  heb  y lleia' 

O’r  rhai  hyn,  cyn  myn’d  i fwytta ; 

A’r  neb  a êl  i swpper  hebddyn’, 

Ni  chaiff  lest)ddiwrth  y Cymmun. 

I.  FFYDD. 

19  Ffydd  sydd  gynta’n  angenrheidiol, 

I gredu  i Grist  roi’i  hun  yn  hollol 
Ar  y groes,  i farw  drosom,x 

Am  y pechod  oll  a wnaethom. 

20  Ffydd  sy’n  cyrraedd  ífrwyth  y pardwn/ 

A bwrcasodd  z Crist  drwy  bassiwn/ 

Ac  yn  derbyn  ar  y swpper, 

Grist  ei  hun,  a’i  holl  gyfiawnder. 

21  Nid  y w Crist  yn  fwyd  i’r  bola, 

I’w  gnoi  â dant,  a’i  roi  i'r  cylla  : 

Bwyd  y w Crist  i borthi  enaid  b 
Yn  ysprydol,  trwy  ffydd  danbaid.e 

22  Ni  all  neb  fwynhau’n  ysprydol, 

Grist,  a’i  waed,  a’i  gorph  sancteiddiol, 

Ond  yn  unig  trwy  ffydd  rymmus,d 

A ddel  o galon  edifarus. 

w 1 Cor  11.  28,  31.  x Eph.  5.  2.  y Pardon,  maddeuant.  1 Fur - 
chase , prynu.  a Passion , dioddefaint.  b Ioan  6.  35.  c Eglur,  goleu. 
d Eph  3,  7. 


240 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


23  Mae'r  Efengyl  ini’n  dangos, 

Fod  Crist  yn  y nef  yn  aros/ 

Ac  na  ddichon  un  dyn  cnawdol 
Fwytta  Crist/  ond  yn  ysprydol.g 

24  Ffydd,  gan  hynny,  sydd  angenrhaid, 

I gyrhaedd  Crist,  i borthi'r  enaid, 

Ac  i ddyrcha'r  h galon  atto, 

Os  mynn  enaid  borthi  arno. 

25  Bwyd  i'r  enaid,  bwyd  i’r  galon, 

Bwyd  yw  Crist  iT  meddwl  ífyddlon, 

Bwyd  i’w  gym'ryd  trwy  ífydd  fy wiol, 

Bwyd  i'w  fwytta  yn  ysprydol. 

26  Pan  bo’r  corph  yn  cym’ryd  bara  * 

Yn  y Cymmun,  er  ei  goffa, 

Cwyn  dy  galon  y pryd  hynny, 

A thrwy  ffydd  mwynha  Grist  Iesu. 

II.  EDIFEIRWCH 

27  Nesa'  at  ffydd  rhaid  edifeirwch, 

Am  bob  pechod,  trwy  ddyfalwch,k 
A llwyr  fwriad  gv/ella  beunydd, 

Troi  at  Dduw  mewn  buchedd  newydd. 

28  Edifara  o ddyfnder  calon, 

Am  bob  bai,  drwy  ddagrau  heilltion, 

Ac  na  ddere 1 i ford  yr  Arglwydd 
Nes  edifaru,  rhag  cael  tramgwydd. 

29  Golch  dy  faril,m  carth  dy  waddod, 

Na  ddod  win  mewn  casc  n o bechod, 

Bhag  i’r  gwin  mewn  llester  aflan, 

Dorri’r  casc,  a rhedeg  allan. 

30  Ni  thrig  Duw,  na’r  Oen,  na’r  G’lommen, 

Lle  bo  pechod  a chenfigen  ; 

Golch  gan  hynny’n  lân  dy  lester, 

Os  derbynni  Grist  na’i  swpper. 

8 1 Petr  3.  22.  Actau  3.  20,  21.  f Y mae  y Fieer  yma  yn  gwrthwynebu 
athrawiaeth  y Pabyddion  ynghylch  Traws.sylweddiad,  y rhai  a haerant  fod  y 
bara  a’r  gwin  yn  y Cymmun,  ar  ol  eu  cyssegru,  yn  troi  yn  wir  gorph  a gwaed 
Crist.  Gwrthbrofir  y cyfeiliornad  hwn  yn  yr  Wythfed  ar  Hugain  o Erthygl- 
au  Eglwys  Loegr.  s Ioan  6.  63.  h Dyrchafu.  * Luc  22.  19.  j Cyfod. 
k Diwydrwydd.  1 Na  tliyred.  m lìarrel,  llestr  i gadw  gwlybwr.  ® Cask, 
llestr,  barril. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


241 


31  Chwyd  dy  feddwdod,  cladd  dy  frynti, 

Gad  dy  faswedd  brwnt  a'th  wegi, 

Attal  nwyfiant,  ffrwyna  natur, 

Gwella’th  fuchedd,  na  fydd  segur. 

32  Golch  dy  ddwylo  mewn  uniondeb,0 
Golch  dy  feddwl  mewn  duwioldeb  ; 

Golch  mewn  cariad  ben  a chynffon/ 

Os  derbynni  Grist  fth  galon. 

33  Câr  gyfiawnder,  dilyn  sobrwydd, 

Arfer  Jendid  a sancteiddrwydd, 

Gwisg  am  danat  gariad  perffaith, 

N'âd  un  bai  dy  ’nurddo  q eilwaith. 

34  Nid  oes  rhoi’r  cŵn  o’r  pethau  sanctaidd, 

Nar  gwerthfawr  berls  r i’r  moch  angh’ruaidd, 
Na’r  manna  gwyn  mewn  halog s grochan, 

Na  Chymmun  Crist  mewn  cylla  aflan. 

35  Mewn  crocftan  aur  y dodir  manna/ 

A chelain  u Crist  mewn  crys  o’r  meina'/ 

A gwin  o'r  grawn  mewn  baril  g’ruaidd, 

A'r  Cymmun  hwn  mewn  calon  sanctaidd. 

III.  CARIAD. 

36  Y trydydd  peth  sydd  raid  ei  geisio 
Yw  Cariad  perffaith,  cyn  cymmuno/ 

Heb  ddwyn  meddwl  drwg  at  un-dyn, 

Pell  nac  agos,  câr  na  gelyn. 

37  Cariad  ydyw’r  nodau  x tirion 
Sydd  gan  Grist  ar  lifrai'iy  weision, 

Ac  wrth  gariad  yr  adwaenir 
Defaid  Crist z oddiwrth  y geifyr. 

38  Nid  yw  Crist  yn  derbyn  un-dyn 
I’w  fwynhau  ef  yn  y Cymmun, 

Ond  yr  hwn  a fo’n  ddi-ragraitha 

A phob  dyn  mewn  cariad  perffaith. 

0 Cor.  7.  1.  p Yrhollddyn.  <î  Difwyno,  aflanhau.  T Pearls,  gem- 
mau,  meini  gwerthfawr.  Mat.  7.  6.  8 Aflan,  halogedig.  t Heb.  9.  4. 

u Corph  marw.  v Blat.  27.  59.  w “ Cynrecefo,”  (derbyn.)— S.  Hughes. 
x “ Arwms,”  (arwyddion.)— S.  Hughes.  y Livery , gwisgiadau,  dillad. 

* Ioan  13.  35.  Diragrith. 


X 


242 


Y SEREN  FOEEUj  NEÎÍ 


39  Ped  fai  gennyt  fil  o ddoniau, 

A bod  cariad  i ti'n  eisiau,b 

Nid  wyt  deilwng  byth  i ddwad  c 
I ford  Crist,  heb  berffaith  gariad* 

40  Câr,  gan  hynny,  dy  gym^dogion, 
Maddeu’n  rhwydd  i’th  holl  elynion  ; ö 
Ac  os  gwnaethost  gam  âg  un-dyn, 
Cymmod  cyn  bwyttaech  y cymmun.e 

41  Gochel  ddyfod  yn  ddigofus, 

I ford  Crist  mewn  Ilid  a mafis/ 

Rhag  i Satan  fyn'd  i*th  gylla 
Gyda’r  tammaid  wrth  ei  fwytta.s 

42  Dysg  di  gan  y neidyr  dorchog, 
Chwydu  maes  dy  wenwyn  llidiog, 

Cyn  dy  fyn’d  i’r  ford  yn  llawen, 

Rhag  i'th  falais  ladd  ei  pherchen. 

43  Y neidr  fraith,  medd  rhai  a’i  gwelas/ 
A chwyd  ei  gwenwyn  ar  y gamlas/ 
Cyn  yr  yfo  ddw'r  o’r  afon, 

Rhag  i'r  gwenwyn  dorri  ei  chalon. 

44  Bwrw  ditliau  dy  lid  allan, 

A’th  ddrwg-feddwl,  a’th  draws-amcanP 
A’tli  holl  falais,  a’th  genfigen, 

Rhag  fr  rhai’n  andwyoJ  eu  perchen» 

45  Os  bydd  gennyt  y tri  yma, — 

Ffydd,  'Difeirwch,  Cariad,  coda, 

Dere  i'r  cymmun,  mae  it'  resoÄk 
Crist  ei  hun  sy'n  d’alw  atto. 

46  Pan  y gwelych  dorri'r  bara, 

A thywalltu’r  gwin  i’r  cwppa% 

Cofia  fel  y torrai’r  way  wffon 
Gorph  dy  Grist  nes  gwaedu  ei  galon J 

47  Pan  dderbyniech  o law’r  'ffeiriad 
Fara  a gwin,  yn  ol  cyssegriad. 


b 1 Cor.  13.  1—3.  e Dyfod.  d Mat.  5.  44.  « Mat.  5.  24. 

f Malice , dymuniad  drwg.  s loan  13.  27.  h Gwelodd.  » Lle 
dwfrllyd.  J'  Dinystrio,  anafu.  k Groesaw,  derbyniad.  1 Ioan 
19.  34. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


243 


Derbyn  Grist  trwy  íFydd  i’th  galon, 
Portha  d'enaid  arno’n  ífyddlon. 

48  Nid  â dannedd  y mae  bwytta 
Crist,  yn  gnawdol,  a*i  roi’r  bola  ; 

Ond  trwy  ffydd  y mae’n  ysprydol 
Fwytta  Crist,  â’r  galon  fy wiol.m 

49  C’od  dy  galon,  dring  i’r  nefo’dd, 
Edrych  ar  yr  hwn  a*th  brynodd, 

Cofia  faint  a wnaeth  ef  erod,n 
Pan  croeshoeliwyd  am  dy  bechod. 

50  Cred  i Grist  ar  groes  a’i  hoelion, 

Offrwm  drosot  waed  ei  galon, 

A phwrcasu  bywyd  iti, 

’R  wyt  ti’n  bwytta  Crist  o ddifri\° 

51  Os  gofynni  pa  ddaioni 
Ddyry  Crist  o’i  swpper  iti, 

Pan  dderbyniech  hi’n  Grist’nogaidd, 
Mewn  gwir  ffydd  a chariad  perffaidd  ? p 

52  Mae’n  rhoi  iti  bardwn  perffaith 
O’th  holl  bechod  cas  a diffaith, 

Gwedi’r  Brenhin  mawr  ei  selu,q 
A gwaed  gwerthfawr  calon  Iesu. 

53  Mae’n  rhoi  pardwn,  mae’n  rhoi  by wyd/ 
Maehi  rhoi  cysur,  mae'n  rhoi  iechyd/ 
Mae’n  rhoi'i  Yspryd  Glân  a’i  ddoniau, 
Mae’n  rhoi’i  hun  a’i  holl  rinweddau. 

54  Mae’n  dy  wneuthur  di’n  gyfrannog1 
O’i  holl  ddoniau  mawr  galluog, 

A thrwy’i  Yspryd  y maen  trigo 
Yn  dy  galon  byth  tra  bytho. 

65  Y mae’n  porthi  d'enaid  egwan 
A’i  wir  gorph  a’i  waed  ei  hunan, 

Ac  yn  rhoddi  ei  nefol  Yspryd, 

Iti'n  ernes  u o’r  gwir  fy  wyd. 


m Eph.  3.  17.  a Drosot.  0 Yn  wirioneddoî.  ? Perfect , per- 
ffaith.  q Sealt  selio.  r Ioan  6.  51,  * Iechydwrîaeth.  « 1 Cor. 

10.  16.  u Earnestt  gwystl. 


244 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


IV.  DIOLCHGARWCH. 

56  O pa  ddyled  mawr  sydd  arnad, 

I foliannu  Crist  yn  wastad, 

Am  dy  wneuthur  yn  gyfrannog 
O’r  fath  swpper  fawr  gyfoethog  ! 

57  A pha  daliad  sy’n  dy  bŵer/ 

I roi  iddo  am  ei  fwynder, 

Felly'n  porthi  d'enaid  aflan, 

A’i  wir  waed  a’i  gnawd  ei  hunan  ? 

58  Na  fydd  dithau  mor  'nifeilaidd, 

A myn’d  o’r  llan  yn  anweddaidd, 

Nes  rhoi  clod  a moliant  iddo, 

Am  yr  ymborth  a ge*stw  gantho. 

59  Crist  ni  fwyttai  fara  barlys,x 
Chwaithach  bwyd  oedd  well  ei  relis/ 

Heb  roi  moliant  mawr  am  dano, 

IV  Dad  nefol,  heb  anghofio. 

60  Pa  faint  mwy  na  ddylit  tithau 
Fwytta  Crist,  y penna’  o’r  seigiau,z 
Heb  roi  diolch  i’r  Duw  cyfion, 

Am  ei  Fab,  o ddyfnder  calon, 

61  A gwa’wdd  nef,  a dae’r,  a dynion, 

Seraphiniaid,  ac  angylion, 

I’th  gyd-helpu  foli’r  Arglwydd, 

Am  ei  gariad  a’i  gar’digrwydd. 

LXXXIX. — GWEDDI  CYN  DERBYN  Y CYMMUN. 

1 Arglwydd  grasol,  ’r  hwn  a roddaist 
lesu  Grist,  y mwya’  geraist, 

Fod  yn  bridwerth  a dros  ein  beiau, 

Ac  yn  ymborth  i’n  heneidiau; 

2 Dyro  ras  i minnau’n  sanctaidd, 

Ymbar’toi  fel  Cristion  gweddaidd. 


x Barleyt  haidd. 


v Power,  gallu.  w A gefaist. 
* Dysgleidiau, 


* lawn. 


y Relish,  blas. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


245 


Dderbyn  Crist  trwy  fFydd  i’m  calon, 

I borthi  f ’enaid  arno’n  eon.b 

3 Carth  c fy  meddwl  a'm  cydwybod, 

Golch  íi’n  llwyr  oddiwrrth  fy  mhechod, 
Gwna  íì’n  llester  glân  i dderbyn 
Crist  i’m  calon  yn  y Cymmun. 

4 Cryf  ha  fy  ífydd,  amlha  fy  ngobaith, 
Ennyn  ynnof  gariad  perffaith, 
Sancteiddia’r  corph,  cyf ’rwydda'r  enaid 
I dderbyn  Crist,  y bwyd  bendigaid. 

5 C’od  fy  nghalon  cuwchd  a’r  nefo’dd, 

Lle  mae  Crist  yr  hwn  a’m  prynodd ; 

Pâr  i’m  henaid  borthi  arno, 

A thrwy  ffydd  gael  grym  oddi  wrtho. 

6 Pâr  im’  gredu  fod  im’  bardwn  e 
Am  fy  mai,  er  mwyn  ei  bassiwn5f 
A rhan  hefyd  o’i  holl  ddoniau, 

A bwrcasodd  & trwy  loes  angau. 

7 Pâr  im’  gredu  y daw  i drigo, 

I fy  nghalon  byth  tra  bytho, 

Ac  na  ’medy  ei  Sanctaidd  Yspryd, 

Nes  fy  nwyn  i'r  nefoedd  hyfryd. 

8 N’âd  gan  hynny  i mi  'nurddo  h 

Ei  deml  sanctaidd,  lle  mae’n  trigo/ 

Nac  halogi  byth  o’m  llester, 

Ond  ei  gadw’n  lân  bob  amser. 

9 Pâr  im’  hefyd  ei  glodfori, 

Nos  a dydd,,  hyd  eitha’  o’m  gallu, 

A’i  fendithio’n  brudd  j bob  amser, 

Am  yr  ymborth  sy’n  ei  swpper. 


b Hyf,  calonnog.  c Glanha.  * Mor  uchel.  « Pardon,  maddeuant. 
f Passìon,  dioddefaint.  s Purchase,  prynu.  b Difwyno.  » 1 Cor. 
6.  19.  i Yn  ddifrifol. 

X 2 


246 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


EPIGRAMS, 

NEU  WERSAUj  AR  GYNHEDDFAU  RHAI  DYNION  A PHETHAü, 
AG  Y CRYBWYLLIR  AM  DANYNT  YN  YR  YSGRYTHYR 
LAN,  AC  YN  YR  APOCR  YPH  A .a 

ADDA. 

Dysg,  fy  mab,  wrth  gwymp  hen  Adda, 

Wel’d  mor  bridb  yw’r  pechod  lleia’, 

Ac  mor  enbyd  cym'ryd  gronyn 
0*r  peth  a fo  Duw  yn  ei  w’rafun.0 

Cofia  hefyd,  tra  f ’ech  d by w, 

Gadw  holl  orch’mynion  Duw, 

Rhag  dy  blago,e  megis  Adda, 

Os  torri  wnafr  gorchymmyn  lleia’, 

Os  ca’s  Adda  gymmaint  dial, 

Am  ei  waith  yn  bwytta’r  afal, 

Ystyr  faint  y fydd  d'íalau 
Rhai  sy’n  byw  ar  gyfryw  'falau. 

EFA. 

Efa  hen,  a’i  chwymp  a’i  hanífod.,f 
Sy'n  rhoi  iti  rybudd  hynod, 

Na  chytgammech,s  tra  f 'ech  by  w, 

Wrando’r  cythraul  o flaen  Duw. 

Pan  y rhoddo  Duw  it’  ddigon, 

Dysg  gan  Efa  fod  yn  foddlon  ; 

Ac  rhag  iti  golli’r  cwbwl, 

Byth  na  wrthgriíf h fwy  na’i  feddwh 

AFAL. 

Blin  yw’r  afal  a wnai’r  ddincod, 

Ar  bob  dant  o'r  byd  heb  wybod  ; 

Na  fydd  un  o'r  rhai  ddymunai 
Gael  eu  maeth  ar  gyfryw  ’falau. 

a “ Scrifeniadau  dynol  yw’r  Apocrypha,” — S.  Hughes  j eithr,  fel  y dywed 
Hierom,  “ y mae’r  Eglwys  yn  eu  darllen  er  siampl  buchedd,  ac  addysg 
moesau ; etto  nid  yw  yn  eu  gosod  i sicrhau  un  athrawiaeth.”  b Drud. 
c Gwahardd.  d Fyddech.  e Plague,  cospi,  poeni,  taro  a phla.  f An- 
lfawd,  aflwydd.  s Na  ryfygwch.  b “ Ceisio  yn  wrthwyneb.”  — R. 
Tomas. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


247 


Oni  bu’sai  i Grist  ddiodde’ 

Ar  bren  drosom  ddu  loes  angeu, 
Bu’sai'r  byd  i gyd  mewn  attal/ 

Ym  mhwll  uíFern,  am  un  afal. 

HAD  Y WRAIG. 

Er  maint  a fo  drwg  y ddraig,j 
Dod  dy  drust k yn  Had  y Wraig, 
Mae  ef  gwedi  'sigo  ei  siol,1 * * * 
Torri'i  chrib,m  a thynnu’i  chol.n 

Os  brath  sarph  â cholyn  pechod 
B’enaid  bach,  heb  allu’i  orfod, 

Nid  oes  dim  a wna  it’  les, 

Nes  myn'd  at  Grist,  y Sarph  o bres. 

PARADWYS. 

Adda  gollodd  hen  Baradwys, 

Am  yr  afal  gynt  a fwyttwys ; ° 
Gochel  dithau  golli’r  llall,p 
Am  fath  ’falau,  os  ’dwyt  gall. 

CAIN. 

Y dyn  a wnelo  ddrwg,  fel  Cain, 
Medd  Duw’n  amlwg  ac  yn  blain,q 
Nid  ymedy  drwg  â’i  dŷ 
Nes  dêl  dial  oddi  fry. 

Gochel  dy wallt  gwaed  dyn  gwirion,r 
Megis  Cain,  y mwrddrwr8  creulon: 
A dy wallto  waed  yn  siccyr, 

Ei  waed  yntau  a dywelltir.1 

Na  wna  ’lanas  u yn  y dirgel, 

Duw  ddatguddia  fwrddrad  v Abel ; 
Yn  y dirgel  os  gwnai  fawr-ddrwg, 
Duw  a’i  dial  yn  yr  amlwg.w 


1 Mewn  gafael,  mewn  carchar.  J Y diafol.  Dat.  20.  2.  k Ymddiried. 

1 Pen.  m Darostwng  ei  balchder.  a Colyn.  ° A fwyttaodd.  p Y 

nefoedd.  <i  Plain,  eglur.  r Diniwed.  • Murderer , llofrudd.  r Gen, 

9.  ö.  u Galanas,  Uofruddiaeth.  v Murder,  lladdiad,  w Luc  12.2. 


248 


* Gen. 
b Lef.  22, 
{ Annog’, 
j Gen.  5. 


Y SEREN  FOREU,  NEU 
ABEL. 

Bydd  fyw’n  wirion,  megis  Abel, 
Ofna  Dduw,  arfera'i  demel ; 
Oífrwm  iddo  nos  a boreu/ 

Aberth  bruddy  ar  ben  dy  liniau. 

Dyro  i Dduw  dy  holl  offrymmau, 
Dyro  i’r  'íFeiriad  dy  ddegymmau, 
Dyro  i Csesar  dreth  a theyrnged/ 
Dyro  i bob  rhyw  ddyn  ei  ddyled.a 

OFFRWM. 

Pan  offrymmech  ddim  i Dduw, 
Offrwm  iddo’r  goreu  o ryw  ; b 
Ffiaidd  gantho,  ac  nid  hoff, 

Y gwan,  a’r  gwael,  y claf  a’r  cloff.c 

Os  offrymmi  â’th  holl  galon, 

Duw  a dderbyn  dy  anrhegion  ; d 
Oni  offrymmi  o’th  lwyr  fodd, 

Byth  ni  dderbynDuw  dy  rodd.e 

ENOS. 

Pan  bo  pawb  yn  myn’d  yn  ddiog, 

I was’naethu’r  Hollalluog, 

Cyffra f bawb  o'r  byd,  fel  Enos/ 

I addoli  Duw  heb  aros. 

Cais  gan  bawb  was’naethu  Duw, 
(Dyled  pob  gwir  Gristion  yw  ;) 
Gosod  allan  ei  ogoniant, 

Ti  gâi  gantho  ffawd  h a ffyniant.1 

ENOC. 

Rhodia  gyda  Duw,  fel  Enoc^ 

Dilyn  lwybrau’r  Hollalluog, 

Cofia  fod  Duw'n  disgwyl k arnad, 
Ym  mhob  man  â chil  ei  lygad. 

Gwel  pa  ymdal 1 y ga’s  Enoc, 

Am  was’naethu’r  Hollalluog. 

4.  4.  y Dwys,  difrifol.  * Mat.  22.  21. 

. 21,  22.  « Mal.  1.  13,  14.  Rlioddion. 

cynhyrfu.  s Gen.  4.  26.  b Dedwyddwch. 
24,  k Edrych.  1 Gwobrwy,  taledigaeth. 


Rhuf.  13.  7. 
* Gen.  4.  4,  5. 
* Llwyddiant, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


249 


Myn’d  i’r  nef  cyn  gweled  angeu  ; m 
Pwy  gan  hynny  nas  gwas’naethai  ? 

Dysg  gan  Enoc  dair  gwers  rasol, 

Fod  dy  enaid  yn  anfarwol, 

A bod  i’th  gorph  adgyfodiad, 

Ac  i’r  duwiol  nefol  daliad. 

Na  wna  frynti  yn  y cornel, 

Mae  Duw’n  gwel’d  pob  pechod  dirgel ; 
Ac  am  hynny  meddwl  fyw, 

Megis  un  sy  'ngolwg  Duw. 

Gochel  ddilyn  arfer  tyrfa,n 
A fo’n  pechu  am  y cynta’ ; 

Gwell  na  hynny  yw  dilyn  un 
A ofno  Dduw,  a barcho  ddyn. 

CEWRI. 

Ped  fai  iti  gryfdwr  cawr, 

Duw  a fynn  dy  dorri  i lawr, 

A'th  roi'n  fwyd  i borthi’r  chwilod/ 

Os  ymroi  di  ddilyn  pechod. 

Oni  allai  cawr  ddifannu_,p 

Pan  ddaeth  diluw  d’wr  i’w  farnu  ; 

B’wedd  q y dichon  gwan  ddiengyd, 

Pan  y del  y diluw  tanllyd  ? r 

NOAH. 

Er  cynddrwg  a fo’r  byd  o ddautu, 

Er  cymmaint  a fo  o rai’n  pechu, 

Bydd  di  berffaith  yng  ngŵydd  Duw, 
Dilyn  Noah  tra  fyddech  byw. 

Os  byw  wnai  di  megis  No^ 

Yn  wr  perffaith  ar  bob  tro, 

Byddi  gyda  No’n  gadwedig, 

Pan  bo  eraill  yn  golledig. 

Gwell  it’  ddilyn  Noah  ei  hunan, 

Mewn  perffeithrwyddj  ffydd,  ac  ofan, 
Nag  it’  ddilyn  yr  holl  fyd, 

Mewn  drygioni,  a boddi  i gyd. 


ra  Heb.  11.  5.  n Exod.  23.  2.  o 
pa  fodd.  r 2 Petr.  3.  7. 


Pryfed.  p Cilio.  9 Pa  wedd 


250  Y SEREN  FOREUj  NEU 

DILUW. 

Gwel  mor  ddrewllyd  yw  putteindra, 

Gwel  mor  gas  gan  Dduw  ddiffeithdra/ 

Pan  na  was’naethai 1 dyfroedd  lai 
Na  dw’r  diluw  i gospi'r  bai. 

ARCH  NEU  LONG. 

Gwna  dy  long  tra’i  'n  amser  gras, 

Cyn  y delo’r  diluw  cas  ; ü 
Mae’n  ddiweddar  gwneuthur  badv 
Pan  bo’r  diluw’n  boddi’r  wlad. 

Gwell  o lawer,  nid  ychydig, 

Yw  bod  gyda  No’n  gadwedig 
Yn  y llong,  na  chyda  llawer 
Yn  y diluw  du  a’r  dyfnder. 

BWA’R  GWLAW,  NEU’R  ENFYS. 

Pan  y gwelech  fwa’r  Drindod, 

Cofia  farn  Duw,  a’i  gyfammod  ; w 
A bendithia’i  dduwiol  fawredd, 

Am  ei  fwynder  a’i  drugaredd. 

Ystyr  amryw  liwiau’r  enfys, 

Glas  a choch  yw'r  ddwy  farn  gofus, 

Glas  oedd  dw’r  y diluw  cyntaÇ 
Coch  yw  tân  y farn  ddiweddaf.x 

Lle  mae’r  bwa  yn  gyffredin 

A’i  gyrn  i'r  ddae’r,  heb  saeth,  heb  linyn, 

Y mae  dangos  mor  heddychlon 

Yw  hi  yng  Ngrist  rhwng  Duw  a dynion. 

MEDDWDOD  NOAH. 

Gochel  Satan  hen  a'i  rwydau, 

Pan  b’ech  tra  diofal  gartre’ ; 

Efe  a'th  ddilyn  megis  No', 

Nes  rhoi  iti  ffwyly  ryw  dro. 

Oni  allai  Satan  ddala 
Noe,  â*i  rwydau  o butteindra, 

• Drygloni.  * Gwneutliur  y tro.  ® Esay  55.  6.  v Boat , cwch. 

w Gen.  9.  12—17,  * 2 Petr  3.  6,  7,  y Foü,  cwymp.  * Ceisio,  cyn- 


GANWYLL  Y CYMRY. 


251 


Fe  brawf z ddala  No’  heb  wybod, 

Yn  hen  wr,  â rhwyd  o feddwdod.a 

LOT. 

Os  ai  i drigo  i Gomorrah, 

Lle  mae  meddwdod  a phutteindra, 

Cadw  arnat b megis  Lot 

Rhag  dy  halogi  â’r  hŵr  c a’r  pot.d 

Os  gwel’  di’r  dre’  lle  b’ecli6  yn  by  w 
Yn  pechu’n  gas  yn  erbyn  Duw, 

Tynn,  fel  Lot,  i maes  o Sodom, 

Cyn  disgynno  arni’r  storom.f 

Gwell  bod  gyda  Lot  ei  hunan, 

Ar  y mynydd  tan  y geulan/ 

Na  bod  gyda  holl  wyr  Sodom, 

Yn  y dre’  yn  godde’r  storom. 

Pwy  ymgadwai’n  well  na  Lot 
Yng  nghanol  Sodom  rhag  y pot  ? 

Yn  yr  ogof  pwy  a feddwai, 

Ar  y gwin  yn  gynt  nag  yntau  ? 

Os  diengaist  rhag  putteindra, 

Rhwng  y styw-daih  yn  Gomorrah, 
Gochel  wneuthur  pechod  aflan, 

Gartre'  ym  mysg  dy  ffryns 1 dy  hunan. 

Os  diengaist  rhag  y tân, 

O ganol  Sodom  am  fyw’n  lân, 

Gochel  rhag  dy  losgi’r  eilwaith, 

Yn  dy  dŷ  am  fyw  yn  ddiffaithJ 

GWRAIG  LOT. 

Os  gadewaist  Sodom  unwaith, 

Na  ddymchwela  k i Sodom  eilchwaith  ; 1 
Trow’d  gwraig  Lot  yn  bil  m o halen, 
Am  droi'i  hwyneb  tu  ei  chefen. 


* Ceisio,  eynnyg1.  a Gen.  9.  21.  b Gofala  am  danat  dy  hun. 
* Whore,  puttain.  d Pot,  cwppan.  0 Y byddech.  f Storm,  tymhestl. 
s Gen.  19.  30.  h Stews,  putteindai.  > Friends,  cyfeillion.  i Dryg- 
ionus.  k Troi  yn  ol.  1 Drachefn.  m Pile,  carnedd,  eolofn. 


252 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


GOMORRAH. 

Agor  d’olwg,  gwel  mor  ffyrnig 
Y mae  Duw  yn  cospi  rhyfyg, 

Pan  y llosgai  â thân  a brimston  n 
Dref  Gomorrah  a'i  thrigolion. 

LLEF  SODOM. 

Cly w mor  cuwch 0 y gwaedda  pechod, 
Ddydd  a nos  yng  nghlustiau'r  Drindod/ 
Ac  na  ddichon  pechod  dewi, 

Nes  dialo  Duw  ar  frynti. 

GWLAD  SODOM. 

Och  ! mor  ddrewllyd  ac  mor  enbaid,q 
Ydyw  llosgach  r y Sodomiaid ; 

Pan  bo’r  wlad  yn  drewi  etto, 

A’r  mwg  a’r  tarth  lle  bu’nt  yn  trigo.8 

CAM. 

Gochel  haeddu  rheg  1 dy  dad, 

Byth  nis  gorfu  u Cam  na’i  had ; v 
Melldith  Noe  sy’n  glynu’n  ffinion/ 

Byth  yng  nghrwyn  y Moyrysx  duon. 

SEM. 

Megis  Sem,  trwy  ddawn  a rhad/ 

Cuddia  g’wilydd  Noe  dy  dad ; z 
A phan  ddel  mewn  gwth  o oedran, 

Na  watwara  megis  Canaan. 

SELYF  NEU  SALOMON. 

Parcha  Bathseba  dy  fam, 

Anrhydedda  hi  ar  bob  cam, 

Rho’r  llaw  ddehau  iddi’n  ufudd, 

Fel  y rhoddai  Selef  Dafydd.a 


n Brimstone,  brwpistan,  defnydd  llosgadwy.  0 Mor  uchel.  p Gen. 
18.  20,  21.  ^ Enbyd,  ysgeler.  T Aflendid,  godineb.  8 O herwydd  bod 

y gwastadedd,  ar  yr  hwn  y safai  Sodom,  yn  llawn  pyg  a defnyddiau  liylosg,  y 
mae  arogl  anhyfryd  yn  dyrchafu  oddi  wrtho.  1 Melldith.  u Cael  gwared 

0 beth.  v Gen.  9.  25.  w Ffiaidd.  x 31oors,  dynion  duon.  y Gras, 

1 Gen.  9.  23.  a 1 Bren.  2.  19. 


GrANWYLL  Y CYMRY. 


253 


ABRAHAM. 

Cynta’  peth  a wnel  dy  ddwylo, 

Pa  le  bynnag  ’r  elech  iddo, 

Codi  allor  gydag  Abr’am,5 
I addoli  Duw’n  ddigytcam.0 

Cred  bob  gair  o enau  Duw/ 

Gwir,  a phur,  a pherffaith  y w, 

Nef  a daear  a ddiflanna, 

Cyn  el  iot e o’i  air  heb  gwpla.f 

Lle  archo  Duw  it'  fyned,  dos, 

Y peth  orch’mynno  gwna  yn  glos/ 

Bydd  mor  ufudd  ag  oedd  Abra'm, 

Gwnar  peth  archo  yn  ddigytcam. 

Offrwm  d’Isaac,  os  Duw  arch,h 
Enwaeda’r  galon  iddo  o barch  ; 

Gado  ddelwau  aur  dy  dad/ 

Os  Duw  a’i  mynn  tynn  ftwrdd  o’r  wlad. 

ISAAC. 

Dysg  gan  Isaac  fod  yn  ufudd, 

Mwyn,  a llednais,j  dof,  a llonydd  ; 

Felly  byddi'n  siwr  k i fy w, 

Mewn  ffafar1  dyn,  mewn  ofan  Duw. 

Gwely’th  briod  na  haloga, 

Ond  bydd  foddlon  i’th  Rebecca, 

Fel  y byddai  Isaac  sanctaidd  ; 

O flaen  Duw  mae  hyn  yn  weddaidd. 

JACOB. 

Os  bydd  geiriau  Jacob  gennyd, 

Gochel  ddwylo  Esau  waedlyd  ; m 
Cas  gan  Dduw,  a pheth  digwnt,n 
Yw’r  geiriau  braf  ° a’r  gwaith  fo  brwnt. 

Pan  bwriadech  geisio  gwraig, 

Bydd  i Jacob  yn  ’sgolhaig ; p 
Dilyn  gynghor  mam  a thad, 

Os  mynni  lwyddiant  ar  dy  had. 

b Gen.  13. 18.  c Yn  ddigellwair.  a Gen.  15.  6.  c Iota , (Groeg,)  y Uyth- 
yren  leiaf.  f Cwblhau,  cyflawnu.  s Close , dyfal.  b Gen.  22.  2.  » Jos.  24. 

2,  3.  J Addfwyn.  k Sure,  sier.  i Favour , oymmeradwyaeth.  » Gen.*  27.* 
22.  n Digyfrif,  distadi.  © Brave , gwycli.  p Gen.  28.  1,  2. 

Y 


254  Y SEREN  FOREUj  NEU 

ESAU. 

?:  Na  fydd  lwth  i lanw’th  fola, 

^ Esau  ga’s  q y c’wilydd  mwya% 

Am  roi  i Jacob  ei  holl  afael/ 

Am  y phiolaid  fawr  o gruel.5 

Ffei  ar  afrad,  ífei  ar  feddwdod, 

Na  werth  nef  am  fwyd  a diod  ; 
Esau  gollodd  Ganaan  decca’, 

Am  werthul  fraint  i lanw  ei  fola/ 

JOSEPH. 

Os  cais  meistres,  yn  y cornel, 
Gennyd  orwedd  gyda  hin  ddirgel, 
Cilia  gyda  Joseph  allan/ 

Na  ladd  d’enaid  er  ei  chusan. 

Dos  i garchar,  goddef  gur, 
Gorwedd  mewn  cadwynau  dur^ 
Cyn  y gwnelech,  megis  filain/ 
Aelod  Crist  yn  aelod  puttain.w 

Na  châr  buttain  tra  f 'ech  * byw* 
Na  haloga  demel  Duw 
Ni  wnai  Joseph  beth  mor  ffinion, 
Pe  y pydrai  yn  y cyffion. 

Margain  z front  fel  margain  Esaw/ 
Margain  a bair  cnoi  ac  wylaw, 
Ydyw  gwerthu’r  nefoedd  berffaith 
Am  gyfeillach  puttain  noswaith.b 

Joseph,  am  na  fynnai  orwedd, 
Gyda'i  feistres  rnewn  anwiredd, 

A ga's c myn’d  yn  brins  d arbennig 
Ar  yr  Aipht,  am  attal  rhyfyg. 

Gwell  bod  gyda  Joseph  ddiwa’r, 
Am  onestrwydd  yn  y carchar, 

Na  bod  gyda  Herod  Frenhin, 

Ac  Herodias  e ar  ei  ddau-lin. 


<1  A gafodd.  r Hawl,  nieddiant.  8 Gruel,  cawl.  * Gen.  25.  32 — 34. 
u Gen.  39.  7,  8,  12.  v Yillain , dyn  drygionus,  anrasol.  w 1 Cor.  6.  15. 
1 Fyddech.  y 1 Cor.  3.  17.  * Bargain,  cyttundeb.  a Esau.  Gen.  25. 

34.  * h Diar  6.  25,  32.  c A gafodd.  d Prince,  tywysog.  0 Mat. 
14.  3,  4. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


255 


REUBEN. 

Os  dringhadi  i wely’th  dad, 

Gyda  Reuben  hyna’  o’r  gwa'd/ 

Juda  gaifF  yr  holl  ’tifeddiaeth/ 

Ni  chai  dithau  ond  yr  hiraeth. 

SIMEON. 

Simeon,  gochel  werthu’th  frawd, 

Nid  drwg  y gwyddost  beth  yw’r  ífawd,11 
Fe  fydd  Joseph,  gwedi'i  werthu, 

Yn  troi  Simeon  i’r  carchardy.1 

MOSES. 

Dysg  gan  Foesen  fod  yn  fwyn,j 
Araf,  llednais,k  da  dy  gŵyn, 

Hawddgar,  íFyddlon,  pur,  di-dwyll, 

Cefnog,  diddig,  da  dy  bwyll. 

PHARAO. 

Gwel  pa  fìlwyr  sydd  gan  Dduw, 

Yn  plygu’r  brenhin  cryfa’n  fy w ; 1 
Llau,  a llyfFaint,  ceiliog  rhedyn, 

Yn  gyrru  Pharao  i geisio  canlyn.m 
CANAAN. 

Os  ceisi  fyn’d  o’r  Aipht  i Ganaan, 

Lle  mae’r  mel  a’r  llaeth  yn  droppian,11 
Rhaid  it’  fyned  drwy’r  Môr  Coch, 

Er  maint  ei  rym,  er  cuwch  ei  roch. 

MANNA. 

Gochel  'laru  ° ar  y manna, 

Claf  iawn  wyt  oni  elli  fwytta ; 

Ac  os  ceisi  bwmps  p a phannas,q 
O flaen  manna/  mae  ’ti  anras.5 

SOFL-IEIR. 

Cyn  gadawo  Duw  ddim  eisiau, 

Ar  y sawl  a gatwo  ei  ddeddfau, 

Pair  i’r  nefoedd  wlawio  manna, 

A chwails 1 iddynt  idd  eu  bwy tta. 

f Gen.  49.  3,  4.  § Gen.  49.  8,  h Fate,  digwyddiad.  * Gen.  42.  24. 

j Nura.  12.  3.  k Llariaidd.  * Exod.  pen.  8.  m Arch,  deisyfiad. 
n Drop , diferu.  ° Diflasu.  p Pompions,  math  o ffrwytliau.  q Par- 

snips,  llysiau  Gwyddelig,  moron  gwynion.  *■  Num.  11. 4—6.  8 Drygioni, 

anraslondeb.  t Quails , sofl-ieir. 


256 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


CORAH. 

Na  wrth'neba  byth  o’r  ’ffeiriacl, 

Angel  uDuw  yw  wrth  ei  alwad, 

Ehag  i’r  ddaear  ddu  dy  lyngcu, 

Os  fel  Corah  y gwrth’nebi/ 

OFFEIRIAD. 

Gochel  fedlo  w maes  o’th  alwad, 

Bethau  berthyn  at  offeiriad ; 

Ni  fynn  Duw  ond  'ffeiriad  gweddaidd 
Drin  yr  arch  a’r  pethau  sanctaidd.3' 

Y SABBATH. 

Gwel  mor  gaeth  y mynn  Duw  iti 
Gad^r  Sabbath  heb  ei  dorri, 

Pan  y parai  bwyo  ’mennydd, 

Dyn  ddydd  Sul  am  gasglu  briwydd.y 

TreuliaT  Sabbath  byth  yn  sanctaidd* 

Dere  z i demel  Dduw  yn  weddaidd_, 

Ac  nac  arfer  tra  f ’ech  byw, 

Waith  y cythraul  ar  ddydd  Duw, 

YR  HAUL. 

Gwelwn  allu  Duw  bob  un, 

Yn  stoppiTa  haul  wrth  weddi  dyn, 

Ac  attal  hon  ddiwrnod  cyfan, 

Uwch  ben  ei  lu,  heb  fyn’d  o’r  un-man.b 

Cofiwn  byth  mai  c’wilydd  yw, 

Os  stoppaT c haul  pan  archo  Duw, 

Fod  plant  dynion,  crach  d fudreddi, 

Pan  archo  Öuw,  heb  fedru  ymstopph 

JOSHUA. 

Os  ceisir  gennyd  addoli  delwau^ 

Megis  Joshua  atteb  dithau^ 

Nid  addolaf  tra  fwyf  byw, 

Mi  a’m  tylwyth,  ond  fy  Nuw.e 

« Cennad.  v Num.  pen.  1G.  w Meddle , ymyrraeth.  * 2 Sam,  tí. 

6,  7«  y Num.  15.  32—36.  1 Tyred.  a Stop , attal.  b Jos.  10.  13. 

c Stop , aros.  d Gwael,  distadl.  e Jos.  24.  15. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


257 


ZIMRI. 

Zimri,  Zimvì,  gwel  y cleddeu, 

S'uwch  dy  ben  gan  Dduw’r  dialau, 

A'r  íFon-wayw  sydd  gan  Phine’s, 

I*th  drywanu  di  a’th  langces/ 

BALAAM. 

Balaam,  Balaam,  agor  lygad, 

Gwel  yr  angel  sy’n  dy  warchad  ; g 
Tro  yn  d'wrthol,  gochel  fribri^ 

Gwrando'r  assen  yn  d'arg'oeddi. 

SAMPSON. 

Na  châr  buttain  mwy  na  chythraul, 

Na  ro  iddi  byth  o'th  gwnsel/ 

Hi  dyrr  gwddwg,  hi  dynn  galon 
Gwr,  pet  fai  mor  gryf  a Sampson.j 

GIBEAH. 

Byth  na  chynnal  bobol  ddrwg, 

Ond  bydd  attynt  byth  ar  d’wg, 

Gibeah  losgwyd,  a'i  holl  bobol, 

Am  ymddiífyn  gwyr  anneddfol.k 

BENJAMIN. 

Benjamin,  attolwg  clyw, 

Pa'm  y tynni  ddial  Duw, 

Ar  dy  dŷ  a'th  ben  dy  hunan_, 

Am  ymddiífyn  plant  i Satan  ? 

ELI. 

Cymmer  rybudd  oddiwrth  Eli, 

I ddysgu’th  blant  a'u  dyfal  gospi ; 

Lle  na  chospo'r  tad  â’r  wialen, 

Duw  â'r  cleddyf  dyrr  eu  cefen.1 
SAMUEL. 

Dysg  gan  Samuel,  tre’ch  m yn  blentyn, 

Brudd  was’naethu  Duw  a’i  ganlyn, 

A c arferu  hyd  dy  ddiwedd, 

Fyw  yn  gyfiawn,  yn  ddi-gamwedd. 

^ Nuuií  25.  7,  8,  14.  s Nuni.  22.  22—34,  ^ JBTibcyy , lIwgr*H’obrvrv 

gwobr  anwiiedd.  * Counsel,  cyfrinach.  J Barn.  16.  4—21.  k Barn.* 
pen.  2ö.  1 1 Sarn.  3.  13.  a 4.  11.  m Tra  fyddech.  a Difrifol. 

Y 2 


258 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


Dysg  gan  Samuel,  farnwr  gwych, 

Na  chymmerech  fuwch  nac  ych/ 

Ond  rhoi  barn  ym  mhob  rhyw  fatter/ 

I bob  dyn  yn  ol  cyfiawnder. 

JOEL  MAB  SAMUEL. 

Beth  ennillodd  Joel  aflan 
Wrth  gam-farnu  ac  wrth  fribian?  ** 

Colli'i  swydd  a’i  etifeddiaeth, 

Ennill  c'wilydd  a dannodiaeth. 

UZZAH. 

Uzzah,  gochel  gwrdd  â'r  arc/ 

Gâd  i’r  'ffeiriad  hynny  o garc  ;s 
Trin  dy  swydd  dy  hun  a'th  alwad, 

Nid  yw’r  arch  yn  perthyn  attad.1 

JOB. 

Bydd  ddioddefgar  megis  Job,u 
Tre'ch  yn  glaf,  na  lef  ôb,  ôb,v 
Yn  dy  golled  gochel  gablu, 

Duw  sy’n  rhoi,  a Duw  sy’n  tynnu.w 

Pe  dygai  Duw  sydd  yn  dy  helw, 

Pe'th  d’rawai’n  glaf  nes  bait  ti’n  farw, 

Dywed,  pet  fai  Duw’n  fy  mlingo, 

Etto  mi  ymddiriedaf  ynddo.x 

DAFYDD. 

Ganol  nos,  fel  brenhin  Dafydd,y 
C’od  i lawr,  penlinia’n  ufudd, 

A molianna  Dduw’r  pryd  hynny, 

Pan  bo  eraill  yn  hwrn  z gysgu. 

Hoff  o beth,  a hyfryd  y w, 

Ganol  nos  glodfori  Duw, 

A rhoi  diolch  iddo’r  borau/ 

Am  ei  ras  a’i  amal  ddoniau.5 

Bydd  mor  ’difar  am  dy  bechod 
Ag  oedd  Dafydd,  brophwyd  hynod,c 

0 1 Sam.  12.  2,  3.  p Matter,  achos.  <i  Derbyn  gwobrwyon,  (bribes.) 
r Ark , arch.  8 Care,  gofal.  4 2 Sam.  6.  6,  7.  u Job,  pen.  12.  v Wbwb. 
w Job  1.  21.  x Job  13.  15.  y Psalm  119.  62.  * Yn  chwyrnu  wrth 

gysgu.  8 Psalm  92.  1,  2.  b Rhoddion,  cymmwynasau.  c Psalm  51. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


259 


Ac  na  orphwys  wylo’n  irad/ 

Nes  cael  íFafar  e Duw  a’i  gariad. 

Wyla  nes  bo’th  wely’n  foddfa/ 

Bwytta  ddeigrau  gyda’th  fara/ 

Gwisg  di  sach/  a thro  mewn  llethrod,1 
Nes  cael  pardwn j arn  dy  bechod. 

ABSALON. 

Er  melyned  a fo'th  gudyn/ 

Gochel,  f’enaid,  chwareu’r  coegyn,1 
Ac  nac  arfer  locsau  m hirion, 

Rhag  dy  faglu  fel  Absalon.11 

Os  aifif  Dafydd  i felina,° 

Ganol  nos  at  wraig  Uri‘a,p 
Fe  ddaw  un  ganol-ddydd  goleu, 

I felina  i’w  felin  yntau. 

AMNON  A THAMAR. 

Gwel  mor  fyrr  yw  pleser  q oflyd,r 
A wnai  i Amnon  golli  ei  fy  wyd ; 

Gwel  mor  chwerw  yn  y diwedd, 

Yw  blas  pechod  ac  anwiredd.8 

Na  ddod  a’enaid  byth  mewn  peryg’, 

I gyflawnu  chwant  a rhyfyg  ; 

Fe  fydd  chwerw  ac  edifar, 

Yn  y diwedd  dreisio  Tamar. 

HEZEKIAH. 

Dod  dy  dŷ  mewn  trefn  addas, 

Fel  y dodai  Hezekias  : 1 
A bydd  barod  byth  yn  gwyliad 
Angeu,  cyn  y delo  attad. 

AHAB  A NABOTH. 

Gochel  chwennych  gwinllan  Naboth, 

Trais  a lef  am  ddial  beuno’th ; u 
Gwinllan  Naboth  os  trachwanti, 

Teyrnas  Israel  a flforffetti.v 

d Galarus,  tosturus.  c Ewyllys  da.  f Psalm  6.  6.  s Psalm.  102.  9. 
h Sacliliain,  lliain  bras  a wisgid  i arwyddo  galar  ac  ymostyngiad.  » Llwch* 
briwsion  mawn.  i Pardon,  maddeuant.  k2  Sam.  14.  25,  26.  » Yml 

ddwyn  yn  falch.  m Lochs,  cudynau.  n 2 Sam.  18.  9.  0 Edr.  Job  31. 

10.  p U r'ias  yr  Hetliiad.  2 Sam.  10.  12.  q Pleasure,  mwyniant,  hyfl 
rydwch.  r Llygredig.  8 2 Sam.  13.  14,  28,  29.  t Esay  38. 1.  « Bob 

nos,  yn  barhaus.  ▼ Forfeit , colli. 


260 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


Ahab,  Ahab,  dela’nw  union, 

Na  dclwg  winllan  Naboth  wirion,x 
Ac  os  dygi  trwy  udoniaeth/ 

Duw  ddifetha  dy  hiliogaeth.z 

DANIEL. 

Er  maint  a fo’th  boen  a'th  drafael/ 

Cwymp  i addoli  Duw  fel  Daniel, 

Dair-gwaith  yn  y dydd  o leiaf/ 

Dyna'r  unig  waitli  sydd  reitaf. 

Cau  dy  ’stafell,  plyg  dy  liniau, 

Cod  d’olygon,  agor  d’enau, 

Ac  addola  Dcluw  yn  brudd/ 

Felly  dair-gwaith  ar  bob  dydd. 

Er  dy  daflu  i fysg  llewod, 

Na  'sgeulusa  ’ddoli'r  Drindod  ; 

Y bwystíìlod  gwaetha’u  natur, 

Fedrant  arbed  gwir  addolwyr/ 

SADRACH. 

Nac  ymgrymma  byth  i ddelw, 

Pe  gorfyddai  arnat  farw, 

A myn’d  gyda  Sadrach  hyfryd, 

Ar  dy  ben  i'r  ífwrnais e danllyd. 

Duw  yn  unig  sydd  i'w  ’ddoli/ 

Nid  yw’r  ddelw  ddim  ond  gwegi/ 

Coed  a cherrig,  aur  ac  arian, 

Bwbach  na  all  helpu  ei  hunan.h 
BELSAZZAR. 

Pan  bo'r  cwppan  wrth  dy  fin/ 

Yn  cablu  Duw,  yn  yfed  gwin, 

Gochel  angau  dig  dy  daro, 

Fel  Belsazzar  wrth  garowso.j 

Pan  b’ech  yn  carowso*n  dal, 

Gwel  y llaw  sydd  ar  y wal,k 
Yn  ’sgrifenu  o flaen  d’wyneb,1 
Dy  farn  aethlyd  m a'th  lothineb.n 

w Deal,  ymddwyn.  * Diniwed.  y Anudoniaeth,  llw  celwyddog. 
* 1 Bren.  21. 19.  a Travail,  traíferth.  b Dan.  6,  10.  c Yn  ddifrifol. 
d Dan.  6.  22.  6 Furnace,  ffwrn  o dân  poeth.  Dan  3.  20.  f Mat.  4.  10. 

e Gwagedd,  oferedd.  h Psalm  115.4 — 8.  > Genau.  J Carouse,  yfed  yn 

anghymmedrol.  Dan.  5.  30.  k Wall,  mur,  pared.  1 Dan.  5.  5.  m Dych- 
rynllyd.  n Glythineb,  anghymmedroldeb. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


261 


TOBIAS. 

Bydd  drugarog,  fel  Tob’ias/ 

Wrth  bob  tlawd  a fo  o'th  gwmpas, 

Ac  na  fwytta  bryd  yn  iachus, 

Nes  rhoi  rhan  i’r  tlawd  anghenus. 

Helpa’r  gwan,  a chladd  y marw, 

Swccra'r  p noeth,  cyf  ’rwydda’r  weddw^ 

Bydd  yn  rhysgwyddq  i'r  ymddifaid, 

Na  fydd  anfwyn  wrth  ddieithriaid. 

RAPHAEL. 

Pan  y b’ech  ar  feder  gwreicca/ 

Cais  gan  Dduw  dy  helpwr  s hela  1 
Raphael  sanctaidd  i'th  gyf ’rwyddo,u 
Cyn  ymlygrech  wrth  ymfaitsio/ 

TOBI  IEUANGC  A SARA  EI  WRAIG, 

Cyn  gorweddech  gyda  Sara, 

Law  yn  llaw  â hi  gweddì'a/ 

Ar  i'r  Arglwydd  roi  it'  lwyddiant, 

Help,  a chymmorth,  fFawd/  a ífyniant/ 

Dysg  gan  Dobi  ieuangc  berchi, 

Dy  dad  a'th  fam,  a’u  hael  gymíForddi ; z 
Pan  bont  marw,  cladd  hwy’n  weddaidd/ 

Hyn  sydd  rasol  a Christ'nogaidd. 

YR  EFENGYL. 

Bydd  fyw'n  gyfiawn  ac  yn  gynnil/ 

Fel  pet  faet  heb  un  efengyl ; 

A bydd  farw'n  gystal  d'obaith 
A phet  faet  heb  wefd  y gyfraith. 

YE  AIL  RAN. 

ARGLWYDD. 

Beth  dâl  bod  yn  arglwydd  heddy^ 

Ac  yn  waelaf  was  y fory  ? 

Gwell  bod  yn  was  i’r  Arglwydd  nefol, 

Nag  yn  bennaf  arglwydd  bydol. 

° Tobit  1.  16, 17.  p Succour,  ymgeleddu.  p Cyimorthwywr.  r Ym- 
ofyn  am  wraig.  B Helper,  cynnorthwywr.  1 Anfon.  u Tobit  6.  lö. 
v Match,  priodi.  w Tobit  8.  4.  * Dedwyddwch.  J Llwyddiant.  • Com- 

fort,  diddanu,  cysuro.  a Tobit  14.  10—12.  b Manwl,  gofalus. 

• Nid  yw  y Pennillion  canlynol  yn  yr  argraphiadau  henaf ; oblegld  yn  ar- 
graphiad  Rhys  Tomas  y cyhoeddwyd  hwynt  gyntaf,  o bapurau  yr  Awdwr. 


262 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


Beth  dâl  awr  o bleser  pechod, 

Ac  wedi'n  byth  ddioddef  poendod  ? b 
A pheth  raid  son  am  ofid  bydol, 

A chael  dros  fyth  lawenydd  nefol  ? c 
ENAID. 

Meddwl  beunydd  am  dy  enaid, 

Nid  oes  dim  sydd  mor  angenrhaid  ; 
Gwell  it'  golli’r  byd  a’i  bethau, 

Nag  i'th  enaid  fyn’d  i'r  poenau. 

WELE. 

Wele,  ddyn,  dy  ddydd  yn  darfod, 
Wele’r  tywyll  nos  yn  dyfod, 

Wele’r  gwaith  sydd  heb  ei  wneuthur, 
Wele'th  fod  dfn  hir  yn  segur. 

DOETHINEB. 

Doethineb  gorau  yn  y byd 
Yw  cym’ryd  cynghor  da  mewn  pryd  ; 
Ni  thâl  ceisio  help  d y doctor/ 

A'r  gwr  yn  myned  ar  ei  elor. 

FFURFAFEN. 

Y mae  rhod  fawr  y ffurfafen, 

Yn  dirwyn  einioes  dyn  nes  gorphen ; 
Nid  yw  pellen  bywyd  un-dyn, 

Ond  berr,  a brau/  yn  darfod  chwippyn.g 

Mae’n  hoes,  medd  rhai,  fel  un  diwrnod, 
Ond  nid  felly  y mae  hi’n  darfod ; 

Can’s  pwy  a all  ddywedyd  allan, 

Nid  wyf  yn  awr  ond  hanner  f ’oedran  ? 

Y mae’r  i’engctid  megis  boreu, 

Fytho’n  addo  yn  deg  weithiau, 

A chyn  diwedd  y diwrnod, 

Yn  myn’d  yn  storomh  dost  ddi-gysgod. 

MORGRUGYN. 

Deffro,  cyfod  di,  ddiogyn, 

Dos,  a dysg  gan  y morgrugyn, 

h Mat.  16.  26.  c 2 Cor.  4.  17.  d Help,  cynnorthwy. 
meddyg.  f Iago  4. 14.  e Yn  fuan.  h Storm , tymliestl. 


e Doctor, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


263 


Mae  e’n  casglu  y cynhauaf, 

Fwyd  a lluniaeth  erbyn  gauaf.1 

Gwn  y rhedij  am  dy  fywyd, 

Yn  ddoeth,  yn  ddewr,,  yn  hir,  yn  ddiwyd; 
O rhed  felly  am  dy  enaid, 

Y mae’n  llawer  mwy  anghenrhaid. 

Hir  y gwelir  mis  mewn  twymyn, 

Hwy  y w carchar  lawer  blwyddyn  ; 

Ond  beth  yw  hyn  at  gosp  annuwiol 
Yn  y pwll  a'r  tân  trag’wyddol?  j 

Marwolaeth  sydd  i bawb  yn  ddilys, 

Mae’r  pryd_,  a'r  modd,  a'r  lle*n  anhyspys  ; 
Ac  am  hynny,  ddyn,  bydd  barod, 

Ym  mhob  lle,  bob  pryd  yn  gwarchod.k 

Gwae  ddewiso’r  byd  a’i  sorod, 

A phob  rhyw  bleserau  pechod, 

Ac  wrthodo  Dduw  a’i  deyrnas, 

A'i  gogoniant  mawr  a*i  hurddas.1 

CALLESTR. 

Mae  cyfoeth  mawr  ym  meddiant  llawer, 
Heb  roi  iddynt  les  na  phleser,m 
Fel  dwyn  carreg  dân  mewn  codau, 

Heb  roi  iddynt  wres  na  golau. 

BARA. 

Mae  cais  mawr  am  fara  bydol, 

Heb  fawr  gais  am  fara  nefol ; 

Ond  meddwl  hyn,  a chofia’n  ddibaid, 

Mai  rheitaf  dim  y w bara’r  enaid.n 

DELW-ADDOLIAETH. 

Delw-addoliaeth  sydd  beth  ífrom-ffol, 

A phutteindra  brwnt  ysprydol ; 

Caru  un  peth  yn  rhy  heíaeth, 

Sydd  yn  wir  yn  ddelw-addoliaeth.° 


* Diar.  6.  6—8.  J Preg.  11.  8. 
gogoniant.  m Pleasure , liyfrydwch, 


k Gwylio,  disgwyl.  i Anrhydedd, 
n Ioan  6.  27.  « Col.  3.  5. 


264 


Y SEREN  EOREtJ,  NEU 


ZACHEUS. 

Zacheus  a aeth  i wePd  Crist  Iesu, 

Er  nad  ydoedd  yn  ei  garu  ; 

Ond  fe  ddaeth  yn  ol  yn  llawen/ 

A Christ  a heddwch  yn  ei  berchen.q 

TYNGU. 

Tyngu  sydd  yn  arfer  greulon, 

Wedi  dyfod  ym  mysg  dynion  ; 

Nid  oes  parch  na  lles  oddi  wrtho, 

Ac  er  hyn  nis  rhoddir  heibio. 

CYBYDD-DOD. 

Cybydd-dod  sydd  yn  wangc  ysprydol, 

Dropsi  r enaid,  syched  marwol ; 

Nid  oes  dim  all  helpu’r  clefyd, 

Nes  dêl  Crist  â dw’r  y bywyd. 

GWENYNEN. 

Bydd  yn  debyg  i'r  wenynen, 

Sydd  yn  casglu  ar  bob  damwain  ; 

Ond  na  ddwg  y mêl  mewn  genau, 

A cholyn  gwenwyn  wrth  dy  sodlau. 

TAFOD. 

Cadw’th  dafod  yn  dy  enau, 

Ti  ymgedwi  rhag  mawr  ddrygau ; 

Er  nad  y w ond  bychan  aelod/ 

Fe  wna  dda  neu  ddrwg  yn  wastod.1 
RHYFYG. 

Na  ryfyga  am  drugaredd, 

A dilyn  pleser  ac  oferedd ; 

Mae'n  rhaid  ymladd,  a gorchfygu, 

Cyn  cael  nefoedd  i’w  meddiannu.u 

NOS. 

Meddwl,  ddyn,  am  dy  wasanaeth, 

Cyn  y delo  nos  marwolaeth  ;v 
Pa  fodd  y gall  yr  hurwr  ddisgwyl 
Cael  ei  hur  w heb  wneuthur  gorchwyl  ? 

p Luc  19.  6.  q Yn  ei  feddiant.  r Dropsy , dyfrglwyf.  • iago  3.  5. 
t Yn  wastadol.  u 1 Tim.  6.  12.  2 Tim.  4.  7,  8.  v Ioan  9,  4.  w fjirep 
cyflog. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


265 


GWYLIADWRIAETH. 

Gwylia  ar  dy  eiriau'n  wastod, 

Dy  waith,  dy  serch,  a*th  holl  fyfyrdod ; 
Gwylia  rhag  dy  holl  elynion, 

Ac  am  foddio  Brenhin  Seion. 

NEFOEDD. 

Yn  y nefoedd  mae  llawenydd, 

A dedwyddwch  yn  dragy wydd ; 

Crist  yw’r  wledd  sydd  ynddi’n  wastod, 

A’i  gogoniant  mawr  di-ddarfod. 

UFFERN. 

Uffern  sydd  yn  lle  anhyfryd, 

Lle  nad  oes  ond  poen  ac  adfyd, 

Pob  anobaith  ac  och’neidio  ; x 
Ni  chym’rwn  fyd  er  myned  yno. 

RHYBUDD. 

Cymmer  rybudd,  ddyn,  mewn  amser/ 

Onis  gwnai,  gwae  di  ar  fyrder  : 

Ac  os  cym’ri  rybudd  prudd/ 

Heddyw,  heddyw  ydyw'r  dydd.a 

DWYLO. 

Gvrel  dy  ddwylo,  edrych  arnynt, 

Diolch  i dy  Dduw  am  danynt, 

Ac  ymro,  tra  paro  d’oes, 

I weithio  gwaith  yr  hwn  a’u  rhoes. 
LLIFEIRIANT. 

Mae  pleserau,  a phob  trachwant, 

Yn  dwyn  dyn  fel  rhyw  lifeiriant ; 

Gan  hynny  gochel  ynfyd  bleser, 

Rhag  it’  foddi  yn  y dyfnder. 

LLYGAD, 

Meddwl,  ddyn,  am  hyn  yn  wastad, 

I beth  rhoddodd  Duw  dy  lygad, 

Ond  i wel’d  ei  wyrthiau  mawrion, 

A’th  ffordd,  a’th  les,  a’th  holl  beryglon. 

1 Mat.  22.  13.  j 1 Coi.  10.  11. 12.  * Pwysig,  difrifol.  » 2 Cor.  6.  2« 

Z 


266 


Y SEREN  FOREU,  NEU 
YSPAID. 

Nid  y\v  bywyd  dyn  ddim  mwy 
Näg  yspaid  rnunud  fach  neu  ddwy  ; h 
Am  hyn,  cais  yn  glaf,  yn  iach, 

Wir  ddefnyddioTr  yspaid  fach. 

RHAGLUNÍ  A ETH. 

Y mae  Duw  a’i  ddoeth  ragluniaeth 
Yn  rheoli  pob  cenhedlaeth  ; 

Am  hynny  dylem  ymfoddloni 
Tr  hyn  fyddo  Duwn  ei  beri.c 

IAR. 

Mae  Duw'n  adeinio  d ei  holl  weisio% 

Fel  yr  adeinia  iar  ei  chywion  ;c 
Ond  rhaid  dyfod  tan  ei  aden, 

A gochelyd  troi  drachefen/ 

HYNOD. 

Hynod  ydyw  gwaith  yr  Arglwydd/ 

Hynod  yw  ei  drugarowgrwydd,11 
Hynod  yw  cyndynrwydd  dynion, 

Hynod  iawn  yw’r  annuwolion. 

PAHAM? 

Pa'm  nad  ystyriai  dyn  mewn  oedran/ 

Pa'm  nas  gwel  ei  les  ei  hunan, 

Pa’m  na  charai  dyn  ddaioni, 

Pa’m  na  thro’i  oddiwrth  ei  frynti  ? 

RHYFEDDOD. 

Bod  Duwn  cyd-ddwyn  â dyn  mewn  pecliod, 
Cyhyd,  cyhyd,  sy  fawr  ryfeddod  ; 

Bod  dyn  yn  dewis  drwg  mor  anghall, 

I’m  tyb,  sydd  fawr  ryfeddod  arall, 

GWENWYN. 

Gwenwyn  neidr  a ddwg  ein  bywyd, 

Gwenwyn  asp  j sydd  yn  fwy  aethìyd  ; 

Ond  nid  yw’r  ddau  ond  bwyd  a diod, 

At  y gwenwyn  sydd  mewn  pechod. 

b Psalm  39  5.  c Trefnu,  gorchymmyn.  d Cysgodi  â’i  adenydd.  * Luc 
13.  34.  f Troi  yn  ol,  gwrthgilio.  s Dat.  15.  3.  h Psalm  17.  7-  * Deut.  32. 

29.  i Asp , math  o sarph,  gwenwyn  yr  hon,  medd  rhai,  a ladd  yn  anocliel- 
adwy  cyn  pen  tair  awr. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


267 


SYCHED 

Gorau  syched  yn  yr  holl-fyd 
Yw  syched  mawr  ara  ddw’r  y bywyd  ; k 
Yr  hwn  a yfo  hwnnw  unwaith, 

Ni  sycheda  byth  yr  eilwaith.1 

NEWYN. 

Newyn  corph  sydd  beth  tra  chreulon, 

Gwae  fr  rhai  lle  caffo’i  ddanfon ; 

Ond  gwyn  eu  byd  y rhai  newynllyd 
Am  ddw’r  o'r  graig,m  a bara'r  bywyd. 

GWYNT. 

Tebyg  n rhai  nad  oes  un  enaid, 

Am  nad  ydynt  yn  ei  weled ; 

Nid  ŷnt  yn  gwel’d  mo’r  gwynt  yn  chwythu, 

Ac  etto  hwy  a allant  gredu. 

CYSGOD. 

Nid  yw  dyn  ond  megis  cysgod, 

Yn  myn’d  ymaith  ac  yn  darfod,0 
Nis  gellir  attal  dim  o hono, 

Na  gwel’d  ei  ol  pan  el  ef  heibio. 

YMPRYD. 

Ympryd  corph  sydd  angenrheidiol, 

I ddarostwng  gwyniau  cnawdol ; 

Ond  gorau  ympryd  gan  Dduw  uchod, 

Ydyw  hngadw  rhag  pob  pechod. 

GAUAF. 

Y mae’r  henaint  megis  gauaf, 

Yn  oer,  yn  drist,  ac  yn  dywyllaf/ 

Nid  y w hwn  yn  amser  gweithio  ; 

Casgíwn  ŷd  tra’r  haul  yn  twymno. 

HAUL. 

Yr  haul  y sydd  yn  rhoi  goleuni,q 
Yr  haul,  yr  haul,  sydd  yn  gwresogi, 

Yr  haul  y sydd  yn  troi  o’n  cwmpas, 

I was’naethu  dynion  atgas. 

k Mat.  5.  6.  1 Ioan  4.  13,  14.  m 1 Cor.  10.  4.  n Tebyga,  meddylia. 

Job  8.  9.  a 14.  2 . p Preg.  pen.  12 . «i  Preg.  11.  7. 


268 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


HYDREF. 

Amser  casglu  ydyw’r  hydref, 

Pob  rhy w ífrwythydd  tuag  adref ; r 
'R  hwn  ni  hauo’i  had  mewn  amser^ 

Ni  bydd  casgliad  hwn  ond  prinder.8 

HAF. 

Canol  oedran  dyn  sydd  haf, 

Yn  deg,  yn  hyfryd,  ac  yn  braf ; 1 
Ond  dyma’r  amser  mwya’i  chwynn/ 

A’r  lleia’  gwylia  dyn  at  hyn. 

GWANWYN. 

Gwanwyn  ydyw'r  amser  gweithio, 

Hau,  a llyfnu,  a llafurio  ; 

A chwennycho  fedi  gwynfyd, 

Haued  dir  yng  ngwanwyn  bywyd/ 

LLETJAD. 

Y mae’r  lleuad  yn  cyfrannu 
Yr  liyn  maen  gaífael  o oleuni ; 

Ninnau  ddylem,  fel  y lleuad, 

Wir  gyfrannu’n  doniau’n  wastad.w 

AUR. 

Aur  yw’r  trymmaf  peth  mewn  byd, 

Aur  sy’n  tynnu’n  serch  i gyd, 

Aur  sy’n  lladd,  ac  aur  sy’n  cadw, 

Aur  sy’n  ddiífrwyth  iawn  i’r  marw. 

ARIAN. 

Gwraidd  pob  drwg  yw  ariangarwch/ 

A íFrwyth  pob  drwg  yw  poen  a thristwch; 
Meddwl,  ddyn,  am  hyn  yn  ddyfal, 

Ac  na  ro  serch  ar  fyd  anwadal.y 
RHY  HWYR. 

Rhy  hwyr  ’mofyn  olew’n  wasdod/ 

Pan  bo’r  farchnad  wedi  darfod  ; 

Rhy  hwyr  ceisio  gwisg  priodas, 

Pan  fo'r  cwmni’n  a myn’d  i’r  deyrnas.b 

r Diar.  10.  5.  • Diar.  20.  4.  1 Brave , hoyw,  gwych.  “ 2 Tim.  3. 

2—5.  * Gal.  6.  8.  w 1 Petr  4.  10.  * 1 Tim.  6.  10.  J 1 Tim.  fi.  17. 

* Bob  amser,  yn  wastadol.  a Compuny,  cymdeithion,  b Mat.  25. 10. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


269 


GOLEUNI. 

Rhyfedd,  rhyfedd  yw’r  goleuni, 

Rhyfedd  beth,  fe  dâl  ei  hoffi ; c 
Ond  rhyfeddach,  dyn  mewn  dryswch  ! 
Etto’n  caru  y ty  wyllwch  I d 

SER. 

Edrych  ar  holl  ser  y nefoedd* 

Meddwl  am  yr  hwn  a’u  creodd/ 

Gwel  eu  maint,  cyflymdra’n  myned/ 

Yn  fwy  na’r  byd/  yn  gynt  na  bwled/ 

HENAINT. 

Henaint  sydd  yn  gyfaill  lleban/ 

Henaint  ni  ddreth  'rioed  ei  hunan, 
Henaint  sydd  lawn  o bob  trallodion^ 
Henaint  nid  yw  ond  gwr  echryslon. 

HWYAD. 

Ni  wlych  y gwlaw  yn  llwyr  mo’r  hwyad, 
Ni  fawdd  mewn  llynn,  hi  feidr  nofiad  ; 
Bydd  yn  hyn  yn  debyg  iddi, 

Ym  mhob  croesau  a gofidi/ 

GWEDDI, 

Gweddi  ffyddlon  ydyw’r  gennad, 

A elli  anfon  at  dy  Geidwad ; 

Gweddi  a ddaw  â rhodd  oddi  wrtho ; 
Anfon  weddi’n  fynych  atto.1 

FFORTEN.m 

Fe  fydd  llawer  dyn  yn  gymmen 
Yn  ymofyn  am  ei  fibrten ; 

Yr  hwn  ymroddo  i dduwiolder, 

Ei  fforten  fydd  yn  dda  bob  amser.71 


e Preg.  11,7.  d Ioan  3, 19.  e Psalm  8.  3.  f Y mae  y planedau,  neu’r 
ser  gwibiog,  yn  troi  oddi  amgylch  yr  haul  gyda  buandra  anamgyffredadu^, 
a’r  ser  sefydlog  yn  ymddangos  i ni  felyn  myned  yn  gyflym,  o herwydd  cyflym- 
dra  tro  y ddaear.  s Y mae  amryw  o’r  planedau  iaweroedd  o weithiau  yn  fwy 
na’r  ddaear,  a bernir  fod  yr  holl  ser  sefydlog  o leiaf  cymmaint  a’n  haul  ni,  yr 
hwn  sydd  filiwn  o weithiau  yn  fwy  na’r  byd.  h Bullet,  pelen  a saethir  o 
ddryll.  > Marwaidd,  ìlesg.  i Preg.  pen.  12.  k Heb.  12.  3.  * 1 Thes.  5.  17. 

” Fortune , damwain  bywyd.  n 1 Tim.  4.  8. 

z 2 


270 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


LLEW. 

Dylai  Cristion  fod  yn  lew, 

Ac  yn  ddi-ofn  megis  llew, 

Nid  yn  greulon  ac  yn  ffyrnig, 

Ond  yn  isel  gostyngedig. 

OEN. 

Dylai  Cristion  fod  yn  oen, 

Yn  ddioddefgar  dan  bob  poen, 

Yn  ddefnyddiol  yn  ei  fywyd, 

Ac  yn  llariaidd,  mwyn  a hyfryd.0 

EDIFEIRWCH. 

Adnabod  drwg  y w edifeirwch, 

Ac  o’i  blegid  dwyn  mawr  dristwch* 

Ac  o’r  galon  ei  ffieiddio, 

Ac  ymroi  i droi  oddi  wrtho.p 

TAN. 

Mae'r  tân  a’i  bwys  q i*  fynu’n  gyson, 

Felly  dylai  fod  Crist’nogion ; 

Hefyd  mae’n  rhoi  gwres  a goleu, 

Felly  dylai  ein  esiamplau/ 

CROES. 

Crist  sy’n  erchi  ini'n  awr 

Ddwyn  ein  croes/  yn  fach,  yn  fawr ; 

Ond  ni  erchodd  yn  ei  oes, 

I fawr  na  bychan  wneuthur  croes. 

OERNI. 

Oer  yw’r  iâ,  tra  fyddo'n  aros, 

Ac  oer  iawn  yw’r  eira  un-nos ; 1 
Ond  er  cymmaint  y w ein  hoerni, 

Oeraf  dim  yw  cnawdol  weddi.u 
CASINEB. 

Casineb  sydd  ym  mhob  rhyw  ddynion, 

Ond  etto  nid  i'r  un  gwrthddrychion  ; 

Cas  gan  dduwiol  bob  oferedd/ 

Ond  cas  gan  ddryg-ddyn  yw  pob  rhinwedd.* 

t 

o 1 Petr  3.  4.  p Act,  3.  19.  * Gogwydd,  tueddiad.  r Mat.  5.  16. 

* Marc  8.  34.  1 Na  erys  ond  dros  uq  noswaitli.  u llhuf.  8.  S.  v Diar. 

13.5.  «Rhuf.  1.30. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


271 


DYLED. 

Dyled  pob  dyn  a'r  a aned, 

Yw  ymroi  i dala  ei  ddyled ; 

Gan  hynny  rhown  i Dduw  anrhydedd, 

Ac  i ddynion  bob  ymgeledd,x 

DIOGT. 

Y mae  ’chydig  o ddiogi 

Yn  gwneuthur  llawer  iawn  o dlodi;  y 
Ond  trwy  ddiogi  llawer  un 
Collir  nef,  a Christ  ei  hun. 

IEUENGCTID. 

Nid  yw  ie’ngctid  ond  peth  íFol, 

Yn  rhedeg  gyrfa  yn  ei  hol ; z 
Yr  hyn  a wnelo’n  awr  yn  brysur/ 

Mae’n  rhaid  eilwaith  ei  ail  wneuthur. 

NYCHDOD. 

Y mae  llawer  math  o nychdod, 

Ond  'does  un  at  fyw  mewn  pechod, 

Nychu’r  enaid,  bod  heb  Dduw., 

Bod  yn  farw  ac  yn  fyw  ! 

CWESTIWN. 

Y cwestiwn  pennaf  i bob  un, 

Yw  gofyn  beunydd  iddo'i  hun, 

Pa  fath  y fydd  ei  gyflwr  etto,b 
A gaiff  fyn'd  at  Dduw  i dario  ? c 

DARLLEN. 

Darllen  waith  y greadigaeth/ 

A gair  Duw,  a’i  ddoeth  ragluniaeth  ; 

Darllen  beunydd  dy  gydwybod, 

Ac  ymro  i roi  ufudd-dod. 

ESIAMPL. 

Siampl  y sydd  yn  well  na  chynghor, 

Er  maint  fo  dysg  a dawn  y doctor ; e 
Haws  yw  myiTd  ar  ol  trafaelwr/ 

Na  dysgu'r  flordd  wrth  glywed  can’-wr. 

* Rhuf.  pen.  13.  y Diar.  28.  19.  x Yn  rhedeg  oddiwrth  y pen  hwnnw 
o’r  yrfa  lle  y mae  ennill  y gamp.  a Yn  ddiwyd.  b 2 Cor.  13.  5.  0 Tarry , 

aros.  d Psalm  19.  1,  2.  e Doctor , athraw,  dysgawdwr.  f T raveller> 

teithiwr. 


272 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


SYNWYR. 

Synwyr  mawr  yw  ennill  dinas, 

Synwyr  mwy  gorchfygu  teyrnas; 

Ond  y synwyr  mwyaf  allan, 

Yw  ennìll  rhan  o'r  nefoedd  wiwlan. 

CWYMP  A DYRCHAFIAD. 

Cyn  bod  cwymp,  rhaid  y w bod  uchder, 
Cwymp  sydd  byth  yn  dilyn  balchder  ; g 
Ac  felly'n  ddiau  mae  gostyngiad, 

Byth  yn  myn’d  o flaen  dyrchafiad. 

POEN. 

O ! mor  flin  y w poen  diwrnod, 

Er  na  bydd  ond  mewn  un  aelod, 

Beth  wrth  hyn  yw  poen  trag'wyddol, 
Ym  mhob  aelod  yn  wastadol? 

LLAWENYDD. 

O ! mor  hyfryd  gennym  beunydd, 

Yw  cael  gronyn  o lawenydd ; 

Gan  hynny  ’mrown  i fyw’n  grefyddol, 
Er  mwyn  llawenydd  yn  drag’wyddol.1 

UNDEB. 

Nerth  i bob  peth  ydy  w undeb, 
Gwendid  pob  peth  yw’r  gwrthwyneb ; 
Edef  wan,  ynghyd,  nis  torrir,j 
Gwir  gymdeithion  nis  gorchfygir. 

Y mae  amryw  droedigaeth, 

Un  at  ddrwg,  oddiwrth  Grist’nogaeth, 
Ac  un  at  dda,  oddiwrth  ddrygioni, 

Y dyn  a*r  un  a dâl  ei  enwi. 

ENLLIBIO. 

Yr  enllibiwr  brwnt,  digasog, 

Sydd  yn  bwytta  ei  gymmydog, 

Ac  fel  cler  1 yn  chwilio  ei  glwyfau, 

Ac  yn  caru’r  rhai’n  yn  orau. 


* Diar.  16. 18.  * Diar.  18, 12. 

11.  9.  1 Cyliou. 


i Mat.  25.  23. 


j Preg.  4.  12.  * Diar. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


273 


CARIAD. 

Fe  geir  aar  ond  myn’d  i’r  India, 

Fe  geir  mawredd  ond  rhyfela ; 

Fe  geir  dysg  ym  mysg  y doethion,m 
Ond  ym  mha  le  ceir  cariad  ífyddlon  ? 

ADFYD. 

Adfyd  rhai  yw  bod  yn  dlodion, 

Adfyd  eraill  yw  clefydion; 

Ond  yr  adfyd  mwyaf  rhyfedd 
Yw  bod  heb  obaith  am  drugaredd. 

CANU. 

Anhawdd  canu  ar  y crog-bren, 

Ac  ar  wynt  ar  ben  yr  hwylbren ; 

Ond  y Cristion  a all  ganu, 

Pan  y byddo  yn  terfynu.11 

ANGHRIST. 

Nid  yw  anghrist  ddim  ond  un 
Sy’n  gwrth’nebu  Crist  ei  hun  ; 

Ac  os  felly,  mae’n  ddiwad 
Lawer  anghrist  yn  ein  gwlad.0 

Mae  rhai  yn  fawrion  yn  eu  bryd 
Am  ddyrchafiad  yn  y byd  ; 

Ond  os  caf  fi  ddyrchafiad  Duw, 

Ni  cheisiaf  ragor  yn  fy  myw. 

UFUDD-DOD. 

Mi  ryfeddais  weled  dynion 
Yn  fwy  parod  ym  mhob  moddion, 

I roi  ufudd-dod  i ryw  ddeifes/ 

Nag  i’w  Duw,  a’u  Harglwydd  cynhes. 

GWAG-OBAITH. 

’Does  fawrr  yn  myn’d  i golledigaeth, 
Trwy  gyhoeddus  anghrediniaeth ; 

Mil  sy’n  myn’d  i uífern  ddiffaith, 

Trwy  goeg-hyder  a gwag-obaith. 


» Diar.  13.  20.  * Diar.  14.  32.  ® 1 Ioan  2.  18,  22. 

(Lladin,)  gwr  goludog. 


p Divest 


274 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


CREFYDD. 

Yr  uniawn  íFordd  a*r  ffyddlawn  grefydd, 
Yw  gwas’naethu’r  Arglwydd  beunydd  ; 
Myn’d  i'r  llan  q a dilyn  ffalster, 

Nid  yw’r  grefydd  hon  ond  ofer/ 

CHWANT. 

Y chwant  y sydd  mewn  dyn  annuwiol* 
Ydyw  pechu  yn  wastadol ; 

Ond  y duwiol  sy’n  chwennychu 
I fod  yn  dda,  ac  etto’n  pechu.3 

FFYNNON. 

Er  bod  dw’r  yn  rhad  mewn  afon, 

Rhaid  in'  fyn’d  i’w  geisio'n  gyson : 

Crist  y w ff'ynnon  dw'r  y by wyd/ 

Etto  rhaid  ei  geisio’n  ddiwyd. 

FFYDD. 

Ffydd  sy’n  dangos  tir  y bywyd, 

Ffydd  sydd  yn  gorchfygu’r  holl-fyd ; 

Ffydd  sy'n  gwneuthur  dyn  yn  bur-lan. 
Ffydd  yw’r  un-peth  rheitaf  allan.u 

DIOLCHGARWCH. 

Ni  rown  ddiolch  mawr  i ddynion, 

Yn  dra  mynych  am  eu  rhoddion ; 

I’r  Duw  sy’n  rhoi  pob  rhyw  ddedwyddwch, 
Bychan  iawn  yw’a  diolchgarwch. 

ANGHREDINIAETH. 

Diffyg  pwyll  a dwys  ystyriaeth, 

Yw  bod  cymmaint  anghrediniaeth  ; 
Anghrediniaeth  dynion  beunydd, 

Yw  eu  bod  hwy  mor  ddi-grefydd.T 
TRAIS. 

Nid  oes  ond  trais  yn  llanw’r  holl-fyd, 

Pawb  sy’n  gwbl  am  y golud ; 

Ni  chaiff  un-gwr  yn  ei  helw. 

Ddim  ag  allo  arali  gadw. 


s Eglwys,  lle  addoliad.  r 2 Tim.  2.  19. 
10.  u Heb.  11.  6.  r Heb.  3.  19. 


» Rhuf.  7.  21, 


* Ioan 


GANWYLL  Y CYMRY. 


275 


YNAD. 

Bydd  yn  ynad  ac  yn  farnwr 
Ar  dy  galon  ddrwg  a’th  gyflwr  ; w 
Ond  na  fydd  farnwr  ar  gym’dogion, 

Can's  ni  wyddost  mou  hachosion. 

BEDD. 

Yn  y bedd  y mae  y meirwon, 

Yn  cyd-orwedd  heb  ymryson, 

Brenhin  mawr  wrth  ochor  beger/ 

Yn  fwyna*  gwr  heb  drais  na  balchder.2 

ADGYFODIAD. 

Pan  y del  yr  adgyfodiad, 

Fe  gaiff  yr  holl  rai  duwiol  difrad, 

Gyrph  a gwisgad  newydd  hyfryd/ 

I gy farfod  â’u  Hanwylyd. 

BARN. 

Pan  y del  dydd  barn  yr  holl-fyd, 

Rhaid  myn’d  ger  bron,  ac  atteb  hefyd, 

A derbyn  barn  gan  Grist  ar  gyhoedd, 

Yn  ol  natur  ein  gweithredoedd.b 

ANGYLION. 

A fynno  fyn’d  i fynydd  Seion/ 

Lle  mae  Crist  a'i  holl  angylion, 

Mae’n  rhaid  iddo,  yn  ei  fywyd, 

Ddysgu  gwaith  angylion  hefyd. 

CYTHR  EüLI  AID. 

Os  ni  fynni  fyn'd  i’r  poendod, 

At  gythreuliaid  i’r  pwll  isod, 

Mae’n  rhaid  iti  wir  ochelyd 
Ffordd  y cythraul  yn  dy  fywyd. 

DAWN. 

Rhoes  yr  Arglwydd  ddoniau  mawrion, 

Yn  rhwydd,  yn  rhad,  i feibion  dynion/ 

Y dynion  sydd  yn  gwrthryfela, 

Yn  erbyn  Duw  â’r  doniau  yma. 

w Gal.  6.  4.  x Mat.  7-  1.  y Btçgar,  cardottyn.  * Job.  3.  13—19» 
» Phil.  3.  21.  b 2 Cor.  5.  10.  • Páalm  15.  1,  &c.  * Act.  17.  25. 


276 


Y SEREN  FOREU,  NEU 

GWIRIONEDD. 

Y gwir  gan  rai  ni  chaiíF  ei  wrando, 

Câs  gan  rai  y mann  lle  bytho ; 
önd  er  hynny  caiff  gwirionedd, 

Iawn  dderbyniad  yn  y diwedd. 

DYSGEIDIAETH. 

Y mae  llawer  rhyw  ddysgeidiaeth, 

Dysg  mewn  da,  a drwg  yn  helaeth  ; 

Y mae  dysg  yn  help  i’r  holl-fyd/ 

Ac  yn  gwneuthur  niwed  hefyd. 

OFN. 

Y mae  rhai  yn  ofni  dynion, 

Yn  fwy  nag  ofni’r  Arglwydd  cyfion  ; 

A dyma  ofon  brwnt  anniben, 

Ofnfr  ffon  yn  fwy  na’i  pherchen.f 

HYDER. 

Gallwn  roddi  hyder  ormod 
Ar  waed  Crist,  os  carwn  bechod ; s 
Ond  byth  ni  roddwn  hyder  ddigon, 

Os  ymrown  i rodio'n  ffyddlon. 

SABBATH. 

Gwaith  y Sabbath  yw  sancteiddrwydd,h 
Ac  nid  dilyn  pob  halogrwydd, 

Ac  nid  eistedd  yn  y cornel, 

Heb  ddim  ond  cadw  Sabbath  ’nifail. 

YMROAD. 

Ymroad  pob  annuwiol  fryd, 

Sy  am  fyw  yma  yn  y byd, 

Ac  nid  ymröad  gwir  i fyw 
Yma’n  sanctaidd  wrth  fodd  Duw. 

DONIAÜ. 

Doniau  Duw  sydd  fel  y gwlaw, 

Yn  disgyn  beunydd  yma  a thraw, 

A ninnau'n  pechu  ym  mhob  rhith, 

Ysywaeth,’  beunydd  rif  y gwlith. 

6 Diar.  4.  13.  ^Ma t.  10.  28.  s Heb.  10.  26,  27.  **  Exod.  20.  8. 

* Fel  y mae  gwaethaf. 


'ẄANWYLL  Y CYMRY. 


277 


BODDI. 

Rhai  sy’n  boddi  yn  eu  hawdd-fyd,j 
A rhai  eraill  yn  eu  hadfyd  ; 

Rhai  mewn  bustl,  rhai  mewn  mêl, 

Ni  wn  i beth  yw’r  gwank  pan  ddei. 

MOR. 

Yn  y mor  mae  pysgod  mawrion, 

Yn  traflyngcu’r  bychain  gweinion  ; 

Yr  un  modd  mae  dynion  diriaid 1 
Yn  gorthrymmu  y rhai  gweiniaid.ra 
BYD, 

Nid  yw’r  byd  ond  twyll  yn  gyfan, 

Ac  hudoliaeth  mawr,  nid  bychan  ; 

Ffol  yw’r  dyn  ro’i  hyder  arno, 

Heb  wybod  c’yd  caiíf  aros  ynddo. 

BEDYDD. 

Llawer  un  sy’n  derbyn  bedydd, 

(Fel  y d’wedant  gred  a bedydd,) 

Wedi  hyn  yn  byw’n  annuwiol, 

Megis  pagan  anghrist’nogol. 

SACRAMENT. 

Yn  y sacrament  bob  amser, 

Y mae  Crist  yn  stofi  n swpper, 

Gwin  a llaeth  i’r  holl  ffyddloniaid, 

I ddiwallu  corph  ac  enaid. 

GWRES. 

O mor  wresog  ydyw  dynion, 

Ynghylch  pleserau'r  byd  a’i  foddion  ; 0 
Ond  pan  elont  hwy  i’r  demel, 

Fe  dry’r  gwres  yn  rhey/  ac  oerfel. 

TYFU. 

Y mae'r  dda’r,  a'r  coed,  a’r  cerrig, 

A phob  peth  yn  tyfu  'chydig  ; 

Ond  nyni  sy’n  arddel  crefydd, 

Nid  oes  neb  all  wefd  ein  cynnydd. 

i 1 Tim.  6 9.  t Gwalianiaeth.  1 Drygionus,  creulon.  ni  Fsalm  10. 
9.  n Bestow,  cyfrannu.  0 Meddiannau. 

2 A 


27S 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


GWR. 

Dylai  gwr  fod  yn  ddioddefgar/ 

Yn  cyd-ddwyn  â 'stwr  a chlebar  ; 

A thros  gyrph  yn  gwir  ofalu* 

Ac  eneidiau  pawb  o’i  deulu. 

GWRAIG. 

Gwraig  a ddylai  roi  ufudd-dod, 

Ac  anrhydedd  mawr  iV  phriod,q 
A darparu  at  ei  heiddaw, 

Ac  yn  wastod  fod  yn  ddistaw/ 

PLANT. 

Plant  y sydd  fel  saethau  llymion/ 

Os  da,  hwy  saethant  ein  gelynion ; 

Ond  os  drwg,  heb  dd'wedyd  rhagor, 

Saethau  fyddant  yn  ein  hochor, 

CALON. 

Cymmer  ofal  am  dy  galon,1 
Chwilia  allan  ei  dichellion, 

Trefna’r  hyn  a fo’n  anghymmen, 

Ti  gei  wefd  yn  hawdd  dy  íforten.u 
DWFR, 

Byth  ni  ellir  cynnal  bywyd, 

Heb  y dyfroedd  anwyl  hyfryd ; 

Byth  ni  ellir  byw'n  ysprydol, 

Heb  ras  Duw,  a’r  dyfroedd  bywiol. 

BLODAU. 

Nid  gwell  pren  er  maint  ei  flodau, 

Heb  fod  arno  beraidd  ífrwythau ; 

Nid  gwell  Cristion  er  ei  broffes/ 

Os  â ar  ol  y byd  a’i  ormes. 

FFRWYTH. 

Beth  dâl  pren  heb  risg’  am  dano  ? 

Beth  dâl  corph  heb  enaid  ynddo  ? 

Beth  dâl  llygad  na  bo’n  gweled  ? 

Beth  (ìâl  proffes  wych  heb  weithred. 

p Eph.  5.  25.  q Col.  3.  18.  r 1 Tim.  2.  11,  12.  8 Psalm  127.  3,  4. 

t Diar.  4.  23.  u Fortune,  digwyddiadau  bywyd.  v Ioan  4.  14.  w Pro- 
fession,  yr  hyn  a gymmero  dyn  arno  fod. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


279 


CARREG. 

Drwg  yw’r  garreg  yn  y bledren, 

Owaeth  o lawer  yn  yr  aren, 

Ond  gwaethaf  olí,  medd  pawb  o’r  doethion, 
Ydyw’r  garreg  yn  y galon.x 

BARCUT. 

Fel  y mae  y barcut  creulon, 

Yn  'sglyfaethu'r  cywion  gweinion, 

Felly  mae  ein  gelyn  marwol 
Yn  ein  disgwyi  yn  wastadol.y 

CORPH. 

Bwyda’r  llo,  newynu’r  plentyn, 

Lladd  y di-ddrwg  yn  ei  rwymyn, 

Y mae'r  hwn  y sydd  yn  ddiriaid 
Yn  porthi’r  corph,  yn  nychu’r  enaid,, 

BYWYD. 

Bywyd  du  yw’r  bywyd  yma, 

Bywyd  gwael,  na  wel  mo’i  wala ; 

Bywyd  gwyn  yw’r  bywyd  arall, 

Bywyd  dâl  ei  geisio’n  ddiwall. 

GYRFA. 

Y mae  bywyd  y byd  yma 

Yn  hyn  o beth  heb  fod  fel  gyrfa, — • 

Hyspys  fydd  ei  hyd,  a'i  hirder,55 
Ond  pwy  a ŵyr  mo  hyd  ei  amser  ? 

CORON. 

Rhedir  ym  mhell,  yn  hir,  o gwmpas, 

I geisio  ennill  coron  teyrnas ; 

Pa'm  nas  rhedir  yn  ddiffuant,* 

Er  mwyn  coron  y gogoniant  ? 

ESGUS. 

Ni  ehymmer  Iesu  Grist  yn  esgus, 

Nar  wraig,  na’r  tir,  na’r  ychen  trefnus,b 
Os  na  byddwn  ni  yn  ddiwyd, 

Pw  was'naethu  yn  ein  bywyd. 


K E*ec.  36.  26.  7 Psaìm  7.  2.  * Parhad.  8 Díesgus,  diragritfe. 

Luc  14. 18-20. 


280 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


MOMENT. 

Blwyddyn  faith  yn  nhir  y by wyd5 
Sydd  i'w  gwel’d  fel  raoment  hyfryd  ; 

Ond  yn  uffern,  gyda’r  gelyn, 

Y mae  moment  fach  fel  blwyddyn, 

TYWOJD. 

Y mae  mwy  na  rhif  y ty  wod 
Yn  y byd  o bob  rhy  w bechod  ; c 
Rhyfedd  iawn  gan  hynny’n  ddi-ffa  1/ 

Fod  yr  Arglwydd  yn  ei  gynnal ! 

DRYGIONI. 

Os  dilyni  ddrwg  e yn  blentyn^ 

Odid  nas  dilynfn  hen-ddyn  ; 

Ac  o fyw  a marw  felly, 

Blin  a thost  y fydd  dy  letty . 

GWENNOL. 

Y mae’r  wennol  fach  heb  amrnau^ 

Yn  adnabod  ei  thymhorau  ; f 

0 gan  hynny  maen  rhyfeddod 
Nad  yw  dynion  yn  ei  ’naboch 

DRYW. 

Nid  yw’r  dryw  ond  ’deryn  bychan, 

Etto  meddwl  am  ei  hunan  ; 

Pa’m  mae  llawer  o wyr  hynod 
Yn  byw’n  llawer  gwaeth  na'r  drywod? 

CWRW. 

Pennaf  peth  o’r  byd  y w cwrw, 

Gwell  na  dim  yw  gan  y meddw ! 

Fe  rydd  enaid,  corph,  a chyfan^ 

Am  gael  cwrw  yn  ei  safan. 

CHWYS. 

Chwysa  llawer  dyn  yn  hagar,s 

1 geisio  ennill  darn  o’r  ddaear  ; 

Ond  nid  oes  ond  rhai  ar  gyhoedd, 

A chwysant  fawr  yng  ngwaith  y nefoedd. 

c Diar.  27.  3.  Jer.  23.  10. 

7.  e Yn  fawr. 


d Failỳ  methu.  e Diar.  6.  16.  fJer.  8. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


281 


DOIAJRo 

Y mae  rhai  mewn  mawr  anghysur* 

Am  eu  bod  yn  teimlo’u  dolur ; 

Y mae  eraill  etto’n  glafach, 

Ac  heb  goelio’u  bod  yn  afiach  ! 

CYSGU. 

Drwg  y w cysgu  ar  y tywod, 

Lle  mae’r  môr  yn  arfer  dyfod ; 

Gwaeth  y w cysgu  mewn  anhwyldeb, 

Ar  fin  ceulan  trag’wyddoldeb. 

MEDDYG. 

Pan  y byddo’r  corph  mewn  ysig, 
Ymofynnwn  am  y meddyg  ; 

Ond  ni  phrisiwn  am  yr  enaid, 

Yn  wir,  er  cymmaint  fo'r  anghenrhaid. 

CYW. 

Mi  ryfeddais  lawer  pryd, 

A rhyfeddu’r  wyf  o hyd, 

Y gofala  rhai  am  gy  w^ 

Fwy  o lawer  nag  am  Dduw. 

BIBL. 

Y mae  llawer  yn  y byd 

O lyfrau  da,  pe  baent  ynghyd ; 

Ond  gwell  na’r  rhai’n,  o bob  rhy  w iaith, 
Yw’r  Bibl  Sanctaidd  lawer  gwaith. 

LLYFR. 

Gellir  caeb  mewn  llyfr  bychan, 

Drysor  mawr,  am  ’chydig  arian^ 

A doethineb  y doctoriaid,h 
Dâl  i ddyn  eu  gwel'd  a'u  cly  wed. 

Os  gofynni,  anwyl  Gristion, 

Pwy  wnaeth  hyn  o wersau  byrrion, 
Gwas  i Grist  sy’n  ceisio’th  wthio/ 

Tua'r  nef  â'i  draed  a’i  ddwylo. 


h Doctors,  dysgawdwyr.  » “ D’hwppo.*,— S.  Hugheg.  Rhoddir  y Pen- 
nill  hwn,  yn  ei  argraphiad  ef,  ar  ddiwedd  y rhan  gyntaf. 

2 a 2 


282  Y SEREN  FOREU,  NEU 

XC. — AM  GAERSALEM  NEWYDD.* 

Y RHAN  GYNTAF. 

1 O fy  mrodyr  a’m  cyfeillion, 

Sydd  mewn  gofid  a thrafFerthion, 

Yn  ymboeni  yng  ngwlad  trwbwl,b 
Dan  flinderau  corph  a meddwl. 

2 Gadewch  ini  iawn  ystyried 

Deth  a wnawn,  a phle  cawn  fynecì, 

I gael  diangc  o’n  trallodion, 

A chael  byd  wrth  fodd  ein  calon. 

3 Rhai  sy’n  myned  i ryfela, 

Rhai  i Dwrci,  rhai  i’r  India, 

I gael  digon  o ddedwyddwch, 

Etto  byth  heb  gael  ond  tristwch. 

4 Mi  a gly  wais  am  le  dedwydd, 

Dinas  wych  Caersalem  Newydd, 

Lle  mae  gwa’wdde  i bawb  a ddelo, 

A derbyniad  mawr  a greso.d 

5 Mi  ddangosaf  i chwi’n  eglur, 

Deth  o hanes  hon  o’r  'Sgrythyr, 

I edrych  a fynn  Duw,  o’i  wiw-ras, 

I chwi  bawb  chwennychu’r  ddinas. 

6 Mae  Sant  Ioan  yn  ei  Ddatguddiad/ 

Yn  mynegu  ini’n  ddifrad, 

Iddo  wel'd  ei  hun  a’i  lygaid 
Ddinas  harddwych  Oen  bendigaid. 

7 Mae  hi  mor  hardd,  mor  wych,  mor  uchel, 
Ag  na  ddichon  dyn  nac  angel, 

Ddatgan  degwm  f ei  rhialtwch/ 

Na’i  gogoniant,  na’i  dedwyddwch. 


a Nid  yw  y Gân  lion  yn  argraphiad  Stephen  Huglies  ; ond  yn  argrapliiad 
T.  Durston  rhoddir  hi  i mewn  dan  yr  enw  “ Y Bummed  Ran  o Waith  Ficar 
Llanymddyfri,’’  er  ei  bod  yn  ferrach  nag  y mae  yma,  ac  yn  gwalianiaethu 
Uawer,  yn  enwedig  yn  y dechreu ; ac  y mae  R.  Tomas  yn  tystio  na  cliafodd 
ei  hargraphu  yn  gwbl  nac  yn  gywir  erioed  cyn  ei  amser  ef.  Yn  y Gân  hon 
y mae  y Ficar  yn  gosod  allan  ogoniant  a gwynfydedigrwydd  y nef,  yn  bennaf 
oddiwrth  y darluniad  a rydd  Ioan  o’r  Jerusalem  Newydd,  yn  Datguddiad, 
pen.  21.  a 22.  b Trouble,  trallod.  c Gwahoddiad.  d Groesaw. 

0 Dat.  21.  2.  f Y ddegfed  ran.  e Royalty , mawredd. 


GANWYLL  Y CYMRY, 


283 


8 Y mae  hi’n  sefyll  yn  y nefoedd, 

Yn  bedair-ongl  ei  hamgylchoedd, 

Yn  rhyfedd  iawn,  yn  fawr,  a chyfion, 

Yn  ddeuddeng  mil  o ’stadau  h meithion. 

9 Cant  a deugain,  pedwar  rhagor, 

Yw  hyd  a lled  ei  phedwar  ochor, 

A go-gymmaint  yw  ei  huchder, 

Dyma  ddinas  yr  uchelder. 

10  Y mae’r  ddinas  harddwych,  hoyw, 

Yn  ddisglair  iawn,  fel  gwydr  gloy  w, 

Perlau  a gemmau  1 yw  ei  gwelydd,j 
Ac  aur  yn  pafio  k yr  heolydd. 

11  Nid  yw’r  nefoedd  uwch  ein  pennau, 

Lle  mae’r  ser  a’r  holl  blanedau  ; 1 
Er  hawddgared  yw’n  disgleirio, 

Ond  fel  llawr  y ddinas  honno. 

12  Y mae’n  ddinas  ogoneddus, 

Y mae’n  ddinas  ddedwydd  happus, 

Y mae’n  ddinas  sanctaidd  nefol, 

Y mae’n  ddinas  hoff,  drag’wyddol. 

13  Y mae  ynthi  fìl,  miliynau 

O ’stafelloedd  a thrigfannau,"1 

A*r  rhai'n  dros  byth  heb  rentn  na  thaliad  ; 

Rhedwn  yno  wrth  yr  alwad. 

14  Nid  oes  achos  ynthfn  wastad 
Wrth  oleuni  haul  na  lleuad, 

Na  thân  pur,  na  chanwyll  fwyn-ber, 

Mae’n  llawn  goleu  Haul  cyfiawnder.0 

15  Y mae  ynddi  bob  rhy  w ddoniau, 

Pob  cysuron  a phleserau, 

Ac  yn  rhad  y cwbl  beunydd, 

Dyma'r  ddi-dwrdd  p ddinas  ddedwydd. 

16  Y ddinas  hon  a wnaeth  Jehofa, 

A'i  fys  ei  hun  yn  llys  o’r  uwcha', 

I’w  addoli  gan  angylion, 

A’i  glodfori  gan  Grist’nogion. 

h Mesur,  ynghylch  wythfed  ran  milldir.  « Gems,  meini  gwerthfawr. 
j Walls,  muriau.  k Pave,  palmentu,  1 Plane's,  ser  gwibiog.  a droant 
oddi  amgylch  i’r  haul.  m Ioan  14.  2.  n Rent , ardreth.  0 Mal.  4.  2. 

p Di-derfysg. 


284 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


17  Gwelydd  hon  i gyd  o gwmpas 
Sydd  wedi  eu  gweithio  oll  â Thopaz, 
Beryl,  Jaspis,  Amethystus, 

Saphir  hardd,  a gloyw  Sardius/ 

18  Deuddeg  porth  o berls s sydd  arni, 

I ollwng  pobl  Dduw  dd’od  iddi, 

A deuddeg  angel  sy’n  ei  gwylio, 

Rhag  i ddim  aflan  ddyfod  yno. 

19  Mae  ei  heolydd  wedi’u  pafio 
Ag  aur  melyn,  yn  disgleirio 
Fel  y gwydr  harddwych  rhial/ 

Yn  ty  wynnu  fel  y crystial.u 

20  Afon  loyw  fel  yr  arian, 

Yn  tarddu  o orsedd  Duw  ei  hunan, 

Sy’n  dyfrhau  pob  heol  ynddi, 

Dwfwr  gwell  nag  Acwafeiti/ 

21  Pren  y bywyd  sy  'mhob  heol,w 
Yn  tyfu  o ddautu'r  afon  fywiol, 

Yn  dwyn  deuddeg  rhyw  o ífrwythau, 

I ddiwallu’r  holl  eneidiau. 

♦ 

22  Ni  ddaw  newyn,  ni  ddaw  clefyd, 

Pr  rhai  fwyttao  bren  y bywyd  ; 

Ni  ddaw  syched  na  thrallodion, 

Fyth  i neb  a yfo  o’r  afon. 

23  Nid  oes  neb  yn  trigo  ynddi, 

Ond  angylion  y goleuni, 

A’r  rhai  duwiol  etholedig, 

A wir  brynodd  Crist  yn  unig. 

24  Nid  oes  ynddi  bris  am  drysawr, 

Aur,  a pherls,  a meini  gwerthfawr ; 
Aur  sy’n  pafio’r  holl  heolydd, 
Gwerthfawr  feinfn  x bildio’ry  gwelydd. 

25  Yng  nghanol  y dref  reial z yma, 

Y mae  gorsedd  y Gorucha’, 


q O amgylch.  r Meini  gwertlifawr  o wahanol  liwiau  a phris.  8 Pearls , 
cerrig  drudfawr.  * Ardderchog.  u Crystal,  grisial,  maen  gwyu  tryloyw. 
v Aqua  vitce,  (Lladin,)  dwfr  bywyd.  Geilw  y meddygon  fath  o ddwfr  adfyw- 
iol  wrth  yr  enw  hwn.  w Dat.  22.  2.  x ** Pretious  stones .” — T.  Durston. 
y Build,  adeiladu.  * Royal , brenhinoJ. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


285 


Wedi'i  gosod  ar  ysgwyddau 
Hardd  aogylion,  eglur  thronau. 

26  Canopi a fel  bwa’r  Drindod, 
Hardd-wych,  eglur,  o liw*r  emrod,b 
Sydd  uwch  ben  yr  orsedd  hyfryd, 
Lle  mae’r  Tad,  a'r  Mab,  a’r  Yspryd. 

27  Saith  o lampau  gwynion  goleu, 

Yn  arwyddo  ysprydol  ddoniau, 
Sydd  yn^llosgi’n  eglur  rhyfedd, 

Bob  rhyw  awr  o flaen  ei  orsedd.c 

28  Y mae  ynthi  luoedd  mawrion,, 

0 seraphiaid  ac  angylion, 

Ac  eneidiau  sanctaidd  filoedd, 

Yn  teyrnasu  yn  oes  oesoedd. 

29  Gwaith  y pennaf  ynthi  beunydd, 
Yw  gwefcl  rhyfeddodau  newydd^ 
Gan  fwynhau  pob  peth  eu  gwala^ 

A chyd-ganu  Halelujah.d 

30  Nid  oes  yno  ddim  ymdynnu/ 

Am  le  dedwydd  i drigfannu ; 

Y mae  pawl)  yn  caru'n  ffyddlon,, 
Heb  fod  rhyngddynt  ond  un  galon, 

31  Nid  oes  ynthi  gŵyn  na  chanlyn/ 

Na  fileindra/  nac  un  gelyn, 

Na  dim  ofnau  na  pheryglon  : 
Dedwydd  yw  preswylwyr  Seion. 

32  Nid  y w ryfedd  fod  rhai  dynion, 

Yn  y byd  yn  bererinion/ 

Ac  yn  ceisio  iddi  fyned ; 

Ond  mae’n  rhyfedd  fod  cyn  lleied  ! 

33  O ! Caersalem  anwyl  hynod, 

Gwyn  ei  fyd  pe  bawn  ni  ynnod, 

Ac  pe  gallwn  innau’n  wastad_, 

1 droi  pawb  i ddyfod  attad. 


11  Canopy , llen  fawreddog  uwchben  gorsedd.  b Emerald,  maen  0 liw 
gwyrdd  ; yr  un  a smaragdus.  c Dat.  4.  5.  d Gair  Hebraeg,  yn  arwyddo 
“Molwch  yr  Arglwydd.”  e Cynhennu,  anghyttuno.  f Ymgyfreithio. 
s Yillainy,  creulonder.  b Peregrini , (Lladin,)  teithwyr  o un  wlad  i’r 


286 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


YR  AIL  RAN. — AM  DRIGOLION  Y DDINAS. 

1 Duw  ei  hun  yw’r  pen  trigiannydd, 

A’i  Fab  Iesu  yn  dragywydd, 

Yr  Yspryd  pur  yn  llawn  o rinwedd, 

’N  un  yn  eistedd  ar  yr  orsedd. 

2 O ddautu’r  orsedd  mae  cerubiaid 
Chwech  adeiniog,  yn  llawn  llygaid/ 

Ddydd  a nos  yn  rhoddi  mawrglod 
Yn  ddi-orphwys  i’r  hael  Drindod. 

3 Nid  oes  un-dyn  ynddi’n  trigo, 

Na  bo'i  wyneb  yn  disgleirio, 

Fel  yr  haulwen  yn  yr  awyr, 

Ar  ddiwrnod  hafaidd  eglur. 

4 Gyda’r  rhai’n  y mae  seraphiaid, 

Grymmus,  grasol,  tanllyd,  tanbaid, 

Yn  cyd-ganu  Sanct,  Sanct,  gan-waith,b 
I Dduw’r  lluoedd  yn  dra  pherífaith. 

5 Yn  nesa’  at  hynny  mae  henuriaid, 

Gwynion,  reial,  mewn  côr  auraid, 

A’u  coronau  yn  eu  dwylo_,c 

Yn  ymostwng  i fendithio.d 

6 Mae  pob  un  a’i  goron  auraid, 

Yn  canu  mawl  i’r  Oen  bendigaid ; 

Mae  pob  un  â’i  thuser  gantho, 

Yn  arogl-darthu  diolch  iddo. 

7 Maent  hwy  bob  rhai  yn  eu  graddau, 

*N  canu’r  i'r  Arglwydd  salmau  a hymnau, 

Ac  yn  rlioddi  i'r  Oen  ganmoliaeth, 

Am  ei  nerthol  iachawdwriaeth. 

8 Yr  angylion  sydd  yn  gynta' 

Yn  canu  i'r  Arglwydd  Halelujah, 

A’r  saint  hwythau  yn  eu  hatteb, 

O’u  cadeiriau  mewn  cyd-undeb. 

a Dat.  4.  8.  b Esay  6.  3.  c Dat.  4.  10.  d Ar  ol  hwn,  yn  argraphiad 
T.  Durston,  ychwanegir  y pennill  canlynol, — 

“ Mae  pob  un  â’i  goron  weddus 
Ar  ei  ben,  fel  brenhin  grymmus  j 
Mae  pob  un  â’i  wisg  wen  gantho. 

Fel  offeiriad  yn  bendithio.’’ 


GANWYLL  Y CYMRY. 


287 


9  Nid  oes  yno  sant  nac  angel, 

Na  bo’n  canu  salmau’n  uchel, 

Nid  oes  yno  un  yn  segur, 

Na  bo’n  canu  mawl  yn  ddifyr. 

10  Y r un  ganiad  y sydd  ganthyn’, 

Trwy  gyttundeb  gyda’r  delyn ; 

Yr  un  tafod  a’r  un  genau, 

Yn  clodfori  Duw  yn  ddiau. 

11  Maent  hwy’n  canu  Halelujah, 

Yn  drahyfrydi’r  Gorucha’, 

Ac  yn  rhoddi  clod  a gallu, 

I’r  Oen  sanctaidd  am  eu  prynu. 

12  Maent  hwy’n  canmol  mawr  drugaredd 
Duw,  sy’n  eistedd  ar  yr  orsedd, 

Ac  yn  moli’r  Oen  bendigaid, 

Am  eu  prynu  o’u  caethiwed.e 

13  Mae  mor  hyfryd  ac  mor  weddaidd, 
Ganthynt  foli’r  Drindod  sanctaidd, 

Ag  na  allant  fyth  ddiífygio, 

Ond  rlioi  clod  a moliant  iddo. 

14  Maent  yn  gweled  bawb  yn  gynghan,f 
Wyneb  grasol  Duw  ei  hunan  ; 

Yn  ei  wyneb  mae’n  dragywydd 
Ddigonolrwydd  o lawenydd.g 

15  Ynghylch  yr  henuriaid  gwynion, 

Mae  mil  miloedd  o angylion 

O bob  graddau  yn  addoli 
Duw,  o’u  calon,  heb  rifedi. 

16  Y mae  wyneb  Duw  cyn  decced, 

Gan  ei  saint  sydd  yn  ei  weled, 

Ag  na  allant  chwennych  mwyach 
Edrych  fyth  ar  ddim  amgenach. 

17  Maent  hwy’n  sefyll  yn  ddiogel, 

O flaen  Duw  tu  fewn  i’r  demel; 

Ni  all  Satan,  nac  un  gelyn, 

Wneuthur  mwyach  niwed  iddyn’. 


c Dat.  5.  9. 


fYn  gysson.  e Psalm  16.  11. 


288 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


18  Nid  oes  emprwr  h dan  y nefoedd, 

Yn  cadw  llys  fel  Duw  y lluoedd, 

Lle  mae’r  gwaetha’  sy’n  ei  ddilyn 
Yn  bennadur  ac  yn  frenhin.1 

19  Maent  hwy  i gyd  yn  foneddigion, 

O'r  gwaed  roial,J  un  â’r  goron ; 

Maent  hwy  i gyd  yn  blant  fr  Brenhin, 

Ac  fel  prinsis  k yn  ei  ddilyn. 

20  Maent  hwy’n  frodyr  i’r  Messias, 

Cyd-’tifeddion  o’r  un  deyrnas,1 
Maent  hwy’n  ífelos  m i’r  angylion, 

Maent  hwy  i gyd  yn  dywysogion. 

21  Nid  oes  un  o’r  rhafn  yn  cysgu 
Ddydd  na  nos,  ond  golchi  canu ; n 
Nid  oes  un  ag  all  ddiffygio, 

Mae  mor  ddifyr  iddynt  yno. 

22  Mae  pob  un  â’i  goron  harddwych, 

Ar  ei  ben,  fel  brenhin  dewrwych, 

Mewn  gogoniant  yn  teyrnasu, 

Gyda’u  Prynwr  mawr  Crist  íesu.° 

23  Mae  pob  un  â’i  balmwydd  gantho/ 

Fel  congcwerwyr  q yn  treiwmpho  r 
Ar  y byd,  a’r  cnawd,  a’r  cythraul, 

Wedi  ffwylo’r3  rhai'n  mewn  rhyfel. 

24  Ni  bu  Selyf 1 a’i  hyfrydwch, 

Ni  bu  Rôs  u a’i  holl  rialtwch, 

Mor  drwsiadus  yn  eu  gwisgoedd 
Ag  yw’r  gwaetha'  sy'n  y nefoedd. 

25  Maent  hwy’n  deccach  yn  eu  hwyneb, 

Nag  oedd  Absalom  deg  ddihareb/ 

^ Emperor,  ymerawdwr.  ‘ Dat.  1.  6.  j Royal,  brenhinol.  k Princes, 
tywysogion.  * Rhuf.  8.  17.  m Fellows,  cymdeithion,  cydraddolion. 
n Canu  yn  egniol  ac  yn  ddidor.  0 Ar  ol  y pennill  hwn,  rhoddir  yr  un  can- 
îynol  yn  argraphiad  T.  Durston,— 

**  Mae  pob  un  â'i  wisg  wen  gannaid 
Yn  ei  gylcli,  mewn  gorsedd  euraid, 

Megis  ’èeiriad  yn  aberthu, 

Yn  rhoi  elod  a mawl  i’r  Iesu.” 

p Dat.  7.  9.  <î  Conquerors , gorchfygwyr.  r Trìumph , gorfoleddu  am 

fuddugoliaeth.  8 Foil,  gorchfygu,  gyrru  ar  ífo.  1 Saiomon.  n Rose , 
rhosyn. — Gall  fod  yma  gyfeiriad  at  Rosamond,  neu  Rosa  Munda,  gordderch 
Harri  II.,  brenhin  Lloegr,  yr  hon  a ystyrid  y fenyw  lanaf  yn  ei  gwlad  a’i 
lioes,  ac  a fu  byw  dros  amser  mewu  rhwysg  mawr.  v 2 Sam.  14.  25. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


289 


Yn  disgleirio’n  ogoneddus, 

Ar  lun  corph  ein  Prynwr  grymmus.w 

26  Maent  liwy’n  gryfach  nag  oedd  Samson, 

Maent  hwy’n  lanach  na  neb  dynion, 

Mae  pob  un  yn  hardd  fei  angel, 

Ac  ar  draed  yn  gynt  na  Has’el.x 

27  Maent  hwy’n  byw  mewn  mawr  ddedwyddwch, 
Gwir  lawenydd  a rhialtwch, 

Hwnnw  yn  parhau’n  dragywydd, 

Heb  na  phoen,  na  thrangc/  na  chystudd. 

28  Eu  gwaith  hwy  i gyd,  o fach  i fwya’, 

Yw  canu  i’r  Arglwydd  Halelujah, 

A rhoi  moliant,  clod,  a gallu, 

I’r  Oen  a laddwyd  wrth  ein  prynu. 

29  Bwyd  pob  rhai  yw  manna  hyfryd, 

O hoff  ffrwythau  pren  y bywyd  ; - 

O’r  hwn  ffrwyth  pan  fwyttaer  unwaith, 

Ni  newynir  byth  yr  eilwaith. 

30  Eu  diod  oll  y w dw’r  y bywyd, 

O afon  Duw,  y ffynnon  hyfryd, 

Yr  hon  sy’n  tarddu’n  grychias  z allan, 

0 tan  orsedd  Duw  ei  hunan. 

31  Eu  difyrrwch  ydyw  rhodio, 

Gyda’r  Oen  b'le  bynna’r  elo,a 

1 lann  ffynnon  dw’r  y by  wyd, 

Gan  glodfori  ei  enw  hyfryd. 

32  Gwedi’n,  pan  y delont  adre’, 

Mae  gwledd  rial  ar  y byrddau, 

Wedi  ei  gosod  i roesawi 

Yr  Oen  o'i  rodiad  b a’i  gwmpeini.c 

33  Ni  bu  wledd  Ahasuerws,'1 
A’i  rialtwch  mawr  a barws,e 
Ddim  cyífelyb  i’r  wledd  yma, — 

Swpper  Mab  y Brenhin  mwya\f 


w Phil.  3.  21.  * Aliasel.  2 Sam.  2.  18.  7 Terfyn,  diwedd.  * Yn 

gryf,  fel  pe  byddai  yn  ferwedig.  » Dat.  14.  4.  »>  “O’i  brogras,”  (o’i 

daith,) — T.  Durston  c Company , cymdeithion.  <i  Ahasferus.  Esther 

1.  3.  8 A barhaodd,  neu  a barodd.  f Dat.  19.  9.  • 

2 B 


290 


Y SEREN  POItEUj  NEU 


34  Ni  chlywodcl  clust,  ni  welodd  llygad/ 

Ni  ddych’mygwyd  o’r  dechreuad, 

Faint  o foethau  sy’n  y swpper, 

Wedi  eu  trwsio  h ar  eu  meder. 

35  Nid  oes  ynddi  neb  yn  bwytta 
Unrhyw  ymborth  waeth  na  manna, 

Nac  yn  yfed  ynddi  hefyd, 

Ddiod  waeth  na  tlw’r  y bywyd. 

36  Duw  ei  hun  sy’n  costi’r  swpper,1 
Mab  y Brenhin  ydyw'r  sewer^ 

Awdurdodau  yw’r  controlwyr,k 
Arch-angylion  yw’r  gwas'naethwyr.1 

37  Y cerubiaid  sydd  yn  canu, 

Ar  y delyn  i ddifyrru, 

A’r  seraphiaid  gyda  hwythau, 

Yn  canu  ar  dafod  ac  ar  dannau. 

38  Y caniadau  yw  Hosanna,m 
Sanct,  Sanct,  Sanct,  ac  Halelujah, 

Diolch,  gallu,  mawl,  a mawr-glod, 

Y fo  fyth  i’r  sanctaidd  Drindod. 

39  Mae  pob  un  yn  cael  ei  ddigon, 

O bob  peth  wrth  fodd  ei  galon, 

Mae  pob  synwyr  yn  ymborthi 
Ar  y peth  sy’n  perthyn  iddi. 

40  Y mae’r  llygad  yn  gwel’d  digon 
O rialtwch  rhwng  angylion, 

Y maer  clustiau’n  clywecl  hwythau 
Eu  gwir  wala  o ber  leisiau. 

41  Y mae’r  genau’n  cael  ei  borthi 
Bob  dydd  â manna  ac  Acwafeiti ; n 

Y mae’r  tafod  yn  cael  canu, 

Ddydd  a nos  i'r  Prynwr  Iesu. 

42  Y mae’r  cyrph  yn  hedeg  hwythau, 

Mor  ddirwystr  a’r  eneidiau ; 

Y mae’r  pen,  a’r  traed,  a’r  cwbwl, 

Cyn  ebrwydded  ° ag  yw’r  meddwl. 

& 1 Cor.  2.  9.  h Parotloi.  > Yn  ei  pharottoi  ar  ei  draul  ei  hun.  J Sewcr , 
arolygwr  gwledd.  k Comptrollers,  trefnwyr.  1 Rhai  yn  gweini,  waìters. 
ra  Gair  Hebraeg,  yn  arwyddo  “ Pâr  yn  awr  lwyddiant.”  n Aqua  vitce, 
dwfr  y bywyd.  ° Cyn  gyflymed. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


291 


43  Nid  oes  aelod  mewn  un  Cristion, 

Fu’n  gwas’naethu  Duw  yn  ffyddlon, 
Na  fynn  Duw  ei  ogoneddu 

Ym  mharadwys  am  ei  was’naethu. 

44  Mae’r  hoil  gorph,  pan  ddelo  yno, 

Fel  yr  haulwen  yn  disgleirio  : 

Os  disgleiria’r  corph  mor  gannaid, 

Pa  wedd  yr  hardd  ddisgleiria’r  enaid  ! 


Y DRYDEDD  RAN, — YN  DANGOS  PA  RAI  NAS  CANT 
DDYFOD  IDDI. 

1 Nid  â iddi  ddim  sydd  aflan/ 

Gwas  i'r  byd,  y cnawd,  na  Satan ; 

Nid  â i mewn  i lys  yr  Arglwydd, 

Ond  'tifeddion  gwir  sancteiddrwydd. 

2 Nid  â i mewn  un  anwybodus, 

Nac  un  ofer,  gwag-siaradus, 

Nac  un  rhyw  bleserwr  aflan, 

Nac  un  cybydd  brwnt  ei  anian. 

3 Nid  â i mewn  un  chwerw  llidiog, 

Na’r  gwr  balch,  na’r  ofnus  diog  ; 

Nac  un  rhyw  ragrithiwr  aflan, 

Y mae’n  rhaid  i'r  rhai’n  fod  allan. 

4 0 ! gwae  finnau  weled  dynion, 

Yn  byw'n  ddrwg,  yn  annuwiolion, 

Ac  yn  tybied,  trwy  ynfydrwydd, 

Y cânt  fyn’d  i lys  yr  Arglwydd. 

5 O ! rhyfeddol  yw’r  ffolineb, 

Y tywyllwch,  a’r  dallineb, 

Tebyg  b caiff  bwystfilod  aflan 
Fyn'd  i dref  Caersalem  bur-lan. 

6 Rhyfedd  iawn  y tebyg  undyn, 

Y caiff  ffromffol,  y caiff  mochyn, 

Fyn’d  i dref  ein  Prynwr  pur-lan, 

Lle  mae  Duw  yn  byw  ei  hunan. 


a Dat.  21.  27.  b Tfbied,  meddwl. 


292 


Y SEREN  FOEEU,  NEÜ 


Y BEDWAREDD  RAN, — YN  DANGOS  PA  RAI  A GANT 

FYNED  IDDI. 

1 Crist  a aeth  i'r  ddinas  nefol, 

I  gymhwyso  lle  i'w  bobol ; a 
Sef  i'r  rhai  sy'n  credu  yntho., 

Ac  sy’n  ífyddlon  ufudd  iddo. 

2 Y rhai  sydd  yn  galaru  beunydd, 

Am  bechodau  mawr  y gwledydd, 

Yr  un  modd  a’u  Harglwydd  tirion, 

Gan  geisio  gwella  eu  harferion. 

3 Y rhai  sy’n  llefain  ar  Dduw'n  wastod,b 
Am  ei  help  a'i  gymmorth  parod, 

Ac  yn  diolch  iddo  hefyd, 

Am  ei  ddoniau/  awr  ac  ennyd. 

4 Y rhai  sydd  yn  llafurio’n  ddiwyd, 

Er  mwyn  cael  rhan  yn  nhir  y bywyd^ 

Ac  yn  dibrisio  pob  rhy  w w’radwydd, 

Er  mwyn  dilyn  gwir  sancteiddrwydd. 

5 Y rhai  sy'n  gadael  eu  pleserau, 

Er  mwyn  cyfeillach  wiw  y seintiau, 

Y rhai  y sydd  yn  gwerthu’r  ddaear, 

Er  mwyn  cael  rhan  o’r  nefoedd  hawddgar. 

6 Y rhai  y sydd  a’u  hymarweddiad, 

Yn  y nefoedd  bur  yn  wastad/ 

Ac  yn  hiraethu  am  fod  ynthi, 

Dyna'r  rhai  a gânt  fyn’d  iddi. 

Y BUMMED  RAN. — ANNOGAETH  I BAWB  DDYFOD 

IDDI. 

1 Pwy  nà  cheisiai  fyn’d  oddi  yma, 

I'r  fath  le  sydd  byth  yn  para  ? 

A rhoi  ífarwel a i’r  byd  daearol, 

Er  mwyn  hawl  o’r  deyrnas  nefol. 

2 Pwy  ddewisai  gwmni  b dynion, 

Drwg^  anhywaith,  ac  anífyddlon. 


• loan  14.  2.  b Yn  wastadol.  c Rhoddion.  d Phil.  3.  20. 
Farçwel , cauu  yn  iach.  b Company,  cyfeillach. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


293 


O  flaen  myn’d  i’r  nefoedd  oleu, 

At  angylion  mwyn  a seintiau  ? 

3 Pwy  ddewisai  fyrr  lawenydd, 

A phleserau  gweigion  dderfydd, 

O flaen  pob  llawenydd  nefol, 

Sydd  yn  para  yn  drag’wyddol  ?c 

4 Pwy  ddewisai  fyw  fel  mochyn, 

Yn  anifail  brwnt  ysgymmun, 

Heb  obaith  byth  gael  myn’d  i orphwTys, 

Ar  ol  marw,.i  Baradwys  ? 

5 A all  un-dyn  fod  yn  credu, 

Y pethau  hyn  wyf  yn  eu  traethu, 

Ac  etto  byth  heb  fod  am  danyn'  ? 

Nid  wy’n  credu  gall  fod  un-dyn. 

6 Ymrowrch  mewn  pryd  i ado’r  ddaear, 

Ymrowch  i droedio’r  e llwybr  hawddgar, 
Ymrowch  i ddilyn  gwir  sancteiddrwydd,1 
Ymrowch  i fyn’d  i lys  Arglwydd. 

7 Duw  fendithio  hyn  o gynghor, 

Duw  ddatguddio  i chwi  ragor, 

Duw’ch  cyf ’rwyddo  â’i  Lân  Yspryd, 

I  fyn’d  drwy’r  byd  i dir  y bywyd. 

LLYTHYR  YR  AWDWR  AT  RYW  EGLWYSWR, 
A DDEISYFODD  ARNO  DROI  AR  GAN 
GATECHISM  EGLWYS  LOEGR. 

1 Dy  zel a at  Dduw  a’i  Eglwys, 

Fy  mrawd,  mi  wn  a barwys,5 

It?  geisio  troi  holl  byngciau’r  ífydd, 

Ar  gân,  mor  brudd,  mor  gy mjínwys. 

2 Ti  weli  fod  yn  hawsach 

Gan  Gymry,  (heb  eu  hammarch,) 

Ddysgu  caniad  ofer  serth,c 
Na’r  peth  sydd  werthfawroccach. 


c 2 Cor.  4 18.  d Teithio,  cerdded.  e Heb.  12.  14, 
a Zealy  serch,  gwresogrwydd  yspryd.  t>  A bdrodd.  e Masweddol 
anfoesol. 


2 b 2 


294 


Y SEREN  FOREII,  NEÜ 


3 Gan  hynny  ceisiaist  genny', 

Droi’r  pyngciau  hyn  i’w  canu, 

Fel  y gallo’n  defaid  mân  d 

Yn  rhwydd  ar  gân  eu  dysgu. 

4 Wrth  wel’d  dy  dduwiol  fwriad, 

Ni  phellais  o’th  ddymuniad, 

Ond  mi  dro’is  dy  byngciau’n  fyrr, 

Yn  blaen/  yn  eglur  ganiad. 

5 Ni  cheisiais  ddim  cywrein-waith, 

Ond  mesur  esmwyth,  perífaith, 

Hawdd  i’w  ddysgu  ar  fyrr  dro, 

Gan  bawb  a’i  clywo  dair-gwaith. 

6 O derbyn  yn  roesawgar, 

A geisiaist  mor  'wyllysgar* 

Er  nad  ydyw’r  gwaith  ond  gwael, 

Mae’n  chwennych  cael  dy  ífafar/ 

7 Os  caifF  ein  Duw  ogoniant, 

Na’n  defaid  s dippyn  llesiant,, 

’R  ŷm  ni’n  dau  yn  cael  ein  gwynn, 

O’r  gorchwyl  hyn  trwy  lwyddiant. 

8 Duw  roddo  dy  ddymuniad, 

Duw  fyddo  Ceidwad  arnad  ; 

Gan  fod  fy  íFrwsth  a'm  gwaith  yn  fawr, 

Mi  gym’ra  ’nawr  fy  nghennad. 

CATECHISM  EGLWYS  LOEGR.a 

HOLIAD. 

Fy  mhlentyn  hygar,  hoyw, 

Er  Crist,  beth  yw  dy  enw  ? 

Myneg’  b im*  o galon  brudd,c 
Dy  gred  a’th  fi’ydd  yn  groyw. 

ATTEB. 

Fy  enw  yw  Cynedda, 

A gollwyd  gynt  yn  Adda, 

d Tlant  y plwyíi.  e Plain,  amlwg,  riiorchest.  f Favour , boddlon- 
rwydd,  cymmeradwy;ietli.  s Cynnulleidfaoedd  dan  eu  gofal.  h Brys. 

* Rhydd  Stephen  Hughes  esponiadau  anarferol  o helaeth  ar  rai  rhannau  o’r 
Catechism  j ond  pan  ystyrir  tywyllwch  yr  oes  yr  oedd  efe  yn  byw  ynddi,  a 
manteision  Uiosog  yr  oes  hon,  hyderir  nad  yw  yn  angenrheidiol  bod  mor 
faith  yn  awr  ; am  hynny  ni  roddir  yma  ond  pigion  byrrion  o honynt.  h My- 
nega.  c Ystyriol. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


295 


Etto  gadwyd,  trwy  ras  Duw,d 
Yng  Nghrist,  ’r  hwn  yw’r  Messia. 

h.  Pwy  roes  dy  enw  iti, 

Lle'r  oeddit  wedi’th  golli, 

Gyda’r  byd,  trwy  Adda  ga’th, 

A’th  droes  i*r  fath  drueni? 

a.  Fy  nhadau  a’m  maramau  bedydd, 
Trwy  lân  ac  union  grefydd, 

Pan  fedyddiwyd  fi  â dw’r, 

Wrth  arch  fy  Mhrynwr  ufudd. 

h . Pa  les  sy’n  dyfod  iti, 

O’th  fedydd,  gwedi'th  olchi 
Yn  y dw'r,  gan  ’ffeiriad  Duw, 

Gan  gymmaint  yw'th  drueni  ? 

A.  'R  wy'n  aelod  pur  i’m  Prynwr/ 

'R  wyn  blentyn  ihn  Creawdwr, 

'R  wy’n  ’tifedd  mawr  o deyrnas  ne’, 
’R  wy’  ’Nghrist  yn  oreu  ’nghyflwr. 

h.  Pa  beth  yw’r  llw  a’r  ammod 
A wnaeth  dy  feichiau  drosod, 

Pan  dderbyniaist  hyn  o fraint, 

Ym  mhlith  y saint  trwy  gymmod  ? 

A.  Addawsant  dri  pheth  drosof, 

Nas  gad’af  byth  yn  anghof, 

Ond  mi'u  cadwaf  hwynt  i gyd, 

Trwy  Dduw,  tra  bywyd  ynnof. 

h.  Beth  ydyw’r  tri  pheth  hynny 
Addawsant  eu  cyflawnu, 

Pan  yr  oeddit  mor  ddi-rym  ? 
Mynega  im’  os  medri. 

a.  1.  Yn  gynta’,  bod  im’  wrthod 

Y diawl,  afi  dwyll,  a’i  gymmod/ 

A'r  byd  anwir,  mawr  ei  wawd, 

A chwantaifr  cnawd  a’i  bechod. 


d Y ííyddloniaid  edifeiriol,  ufudd,  a gedwir  trwy  Grist,  nid  gweithredwyr 
anwiredd.  Ioan  3.  16.  Act.  3.  19.  Heb.  5.  9.  Mat.  7.  23.  e O leiaf  mewn 
proffes  ac  ymddangosiad  j ond  os  felly’n  wirioneddol,  yna  “ yn  blentyn  i 
Dduw,  ac  yn  etifedd  teyrnas  nefoedd.’’  Bedyddiwyd  Simon  y swyr.wr ; er 
hynny  dywedir  nad  oedd  ei  galon  yn  union  ger  bron  Duw,  a’i  fod  mewn 
bustl  chwerwder  a rhwymedigaeth  anwiredd.  Act.  S.  21,23.  1 Cyfeillach. 


296 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


2,  Yn  nesaf,  bod  im’  gredu 

Holl  byngciau  fFydd  Crist  Iesu, 

Y rhai'n  y gredo  bob  yr  un 
All  pob  rhyw  ddyn  eu  dysgu. 

3.  Yn  drydydd,  cadw’n  garcus/ 
Orcli'mynion  Duw  a’i  'wyllys, 

A byw’n  eu  hol  yn  dda  fy  moes,h 
Holì  ddyddiau  f ’oes  yn  weddus. 

h.  Beth  ydwyt  ti  yn  dybied, 

A rwymwyd  di  cyn  gaethed, 

Ag  y rhaid  it’  gredu  hyn, 

A’u  cwmpla'n  j dynn  trwy  weithred  ? 

a.  Yn  wir  ’rwy'n  rhwym  i gredu, 

Ac  hefyd  i gyflawni 
Hyn  i gyd,  a hynny  wnaf, 

Trwy  nerth  Duw  Naf,  heb  ffaelu. 

Ac  yr  wyf  yn  ddiolchgar 
I’m  Duw,  am  gymmaint  flafar,1 
A’m  galwodd  i i’r  cyfryw  ’stad  k 
Yng  Nghrist,  fy  Ngheidwad  hygar. 

Ac  mi  ’tolygaf  arno, 

Roi  gras  im’  byth  i drigo 
Yn  y cyfryw  ’stad  tr’wy’ 1 byw, 

Nes  tynno  Duw  fi  atto. 

H.  Adrodd  imi  yn  brysur, 

Holl  fannau’th  ffydd  yn  eglur, 

A mynega  im’  ar  led, 

Beth  yw  dy  gred  a’th  hydyr.in 

A.  'Rwyn  credu  yn  Nuw  galluog, 

Tad  Iesu  Grist  trugarog,n 
Creawdwr  nef,  a dae’r,  a dw’r, 

A'u  pen  Rheolwr  enwog. 

Yr  wyf  fi’n  credu  hefyd 

Yng  Nghrist,  fy  Mhrynwr  hyfryd,° 


g Careful,  gofalus.  h Ymarweddiad.  i Cwblhau,  cyflawnu.  J Fa- 
vour,  tiriondeb,  caredigrwydd.  k State , cyflwr.  1 Tra  fyddwyf.  » Hyder. 

"Rhuf.  15.  6.  0 Ioan  14.  I. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


297 


A wnaed  yn  ddyn  p o’r  wyryf  Fair, 
Trwy  rad  ei  ddiwair  q Yspryd, 

Yr  hwn  a wir  ddioddefwys 
Dros  ddyn,  dan  Bon’s  Pilatwys/ 

Ac  a hoeliwyd  ar  y groes, 

Nes  marw  o*r  loes  a’i  lladdwys. 

Gwedi  marw  ar  groesbren, 

Fe  gladdwyd  yn  y ddae’ren; 

Fe  ddisgynodd,  er  ein  mwyn, 

I uífern  s dwymn  aflawen. 

A’r  trydydd  dydd  fe  gododd  1 

0 farw,  lle  gorweddodd, 

Gwedi  gorfod  angau  glas,u 
A’r  gelyn  v cas  a'n  twyllodd. 

Ac  yno  fe  dderchafwys, 

I'r  drydedd  nef  yn  gymmwys, 

Lle'r  eiste’n  awr  ar  law  dde'r  Tad,w 
Yn  Geidwad  idd  ei  eglwys. 

O’r  nef  fe  ddaw  yn  hoyw,x 

1 farnu’r  byw  a’r  meirw/ 

Mewn  gallu  a gogoniant  mawr/ 

Pan  ddel  yr  awr  i’n  galw, 

'Rwy’n  credu’n  ífyddlon  hefyd 
I’r  Glân  a’r  Sanctaidd  Yspryd/ 

Sy’n  deilliaw  oddiwrth  y Tad  b a’r  Mab, 
Gwir  Roddwr  rhad  a bywyd. 

’Rwy’n  credu  yn  suwredig/ 

Fod  Eglwys  lân  Gatholig,d 

0 bob  nasiwn/  oes,  a thir, 

Gan  Grist  yn  wir  gadwedig/ 

’Rwy’n  credu  fod  yn  gynghan, 

1 bawb  o’r  saint  eu  cyfran 

Yn  Iesu  Grist,  ein  Prynwr  drud, 

A’i  ddoniau  i gyd  yn  gyfan. 


p loan  1.  14.  9 Glân.  r Pontius  Pilatus,  llywydd  Rhufeinig  Judea,  yn 

amser  yi  hwn  y croeshoeliwyd  Crist.  "Acl.2.  31.  4 1 Cor.  15.  3,  4.  u 1 Cor, 

15.  55,  57.  T Y diafol.  Heb.  2.  14.  w Marc  lfî.  19.  1 Phil.  3.  20,  y Aet.  10. 
42.  * Mat.  24.  30.  a 1 Ioan  5.  7.  b Ioan  15.  26  c Assuredly,  sicr,  diysgog, 
* Catholic , cyflfredinol,  • Nation,  cenedl,  Act.  10.  35.  f Eph.  5.  25 — 27, 


298 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


’Rwy’n  credu  bod  maddeuant 
I bawb  a wir  ’difarant/ 

Er  mwyn  Mab  Duw,  a dalodd  iawnh 
Tra  chyflawn  am  eu  nwyfiant. 

’Rwy’n  credu  adgyfodiad  1 
I’m  cnawd,  pan  ddel  yr  Ynad^ 

A'i  udgorn  mawr  k i'n  codi  o’r  lluwch, 

I gyfrif/  cuwch  a'r  lleuad. 

Ac  yr  wy’n  credu’n  hollol, 

Fod  by  wyd  mawr  trag’wyddol 
I holl  blant  Duw,  a’r  saint  ynghyd,"1 
Ar  ol  y byd  presennol.n 

H.  Pa  bethau’n  bennaf  ddysgaist, 

O'th  Gredo,  ’r  hon  adroddaist  ? 

Cais  grynhoi  yn  fyrr  ynghyd 
Ffrwyth  hyn  i gyd  a draethaist. 

a.  ’Rwy’n  dysgu  credu’n  gyntaf*, 

Yn  Nuw,  ’r  gwir  Dad  goruchaf, 

*R  hwn  a’m  creodd,  a’r  holl  fyd, 

Mewn  dull  a phryd  o’r  glanaf.° 

Yn  ail,  yr  wyf  yn  credu 
Yn  Nuwr  Mab.,  Arglwydd  Iesu, 

A’m  prynodd  i,  a phob  rhyw  ddyn, 

A’i  waed  ei  hun  i’n  helpu.p 

Yn  drydydd,  credaf  hefyd, 

I Dduw’r  Sancteidd-lân  Yspryd, 

A’m  sancteiddiodd^  a phob  rhy  w 
Etholodd  Duw  i fywyd.r 

H.  Ti  addewaist  trwy  feichëon/ 

Lwyr  gadw’r  holl  orch’mynion  ; 

Pa  sawl  un  o*r  rhai’n  y sydd 
I’w  cadw’n  brudd  o’r  galon  ? 

a.  Mae  deg  gorchymmyn  croyw, 

A roes  Duw  im’  eu  cadw ; 

Nid  oes  torri  un  o’r  rhai’n, 

Rhag  myn’d  yn  gelain  farw. 

e Lnc  24.  47.  Act.  3,  19.  a 5.  31.  h Eph.  1.  7.  * loan  »5.  28,  29.  J Barn- 

wr.  h 1 Tlies.  4.  16.  1 Rhuf.  14.  10,  12.  ® Mat.  25.34,  46.  » 1 Cor.  15.  19. 

° Gen.  1.  27.  p Help , cynnorthwyo.  1 Cor.  6,  11.  r Eph.  1.  4. 
* Mejchiau, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


299 


h.  Pa  rai  er  Crist  yw’r  rhei’ny  ? 

Moes  glywed,  prawf  eu  henwi  ; 

Cais  fyw  yn  sanctaidd  yn  eu  hol, 

A gwna  hwy'n  rheol  iti. 

A.  Y rhai  ar  fynydd  Sina, 

A draethodd  Duw  gorucha' 

A'i  enau’i  hun,  o’r  tân  a’r  mwg/ 

Yng  ngolwg  ei  gymmanfa. 

A’r  rhai  trwy  ddwylaw  Moesen, 

A roes  Duw  ar  ddwy  dablen,u 
Gwedi’u  printio  v â'i  fys  ei  hun, 

Yn  hawdd  i ddyn  eu  darllen. 

Y rhai  sydd  ddigon  eglur, 

I'w  tynnu  maes  o*r  'Sgrythyr, 

O’r  ugeinfed  bennod  dlws 
O Exodws  gymmesur. 

H.  Beth  yw’r  Gorchymmyn  cynta', 

A’r  ail,w  a’r  lled  mynega  ? 

Prawf  eu  traetliu  cymmain'  un,x 
Yn  oed  y yr  un  diwetha'. 

a.  1.  Myfí,  yr  Hollalluog, 

Yw  d’Arglwydd  Dduw  trugarog ; 

Na  fynn  un  Duw  onid  myfi, 

Sydd  Un  a Thri  galluog. 

2,  Na  wna  un  ddelw  iti, 

Gerfiedig,  i'w  haddoli, 

Na  llun  dim  oT  nef  na’r  ddae’r, 

Na’r  dw’r,  na’r  aer/  i’m  siommi.a 

Na  ostwmg  i’r  fath  wagedd, 

Na  ’ddola’r  fath  oferedd, 

Pridd,  a choed,  a cherrig  yn',b 
Gwaith  dwylo  dyn  a’i  fysedd. 

Can’s  myfi’r  Arglwydd  grymmus, 

A’th  Ior,  wyf  Dduw  eiddigus/ 

Sy’n  ymwefd  â phechod  cant 
O dadau,  ar  blant  camweddus. 

* Exod.  19.  18.  « Tnblet , llech.  Deut.  9.  10.  * Frint, 

w **  A’r  llaill  ?” — S.  Hughes.  * Hob  un.  y Hyd  yn  nod. 
awyr.  * Digio.  b Ydynt. 


argraphu. 
* Air , 


300 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


Ac  yn  rhoi  cospedigaeth, 

Hyd  dair  oes  a chenhedlaeth, 

O'r  rhai  y sydd  yn  fy  nghashau, 

Trwy  garu  gau-addoliaeth. 

Gan  ddangos  trugareddau 
I’r  sawl  a gatwo  'neddfau, 

Ac  idd  eu  plant,  a’u  had,  a’u  hil, 

Hyd  fìl  o genhedlaethau. 

3.  Nac  enwa  Dduw  un  amser, 

Heb  ofon,  parch,  a phryder,c 
Can’s  nid  gwirion  d y w dy  lw, 

Os  cym’ri  ei  enw’n  ofer. 

4.  Cofia  gadw  yn  sanctaidd, 

Y Sabbath  wenn  yn  weddaidd, 

A threulio’r  Sul  tra  f ’ech  e di  byw, 

Yn  ’ddoli  Duw’n  Grist’nogaidd. 

Fe  roes  Duw  chwech  diwrnod 
It’  weithio  d’orchwyl  priod  ; f 

Y seithfed  dydd  rhaid  cwympo’n  faith 
I weithio  gwaith  y Drindod. 

Ar  y diwrnod  hwnnw 

Na  wna  ddim  gwaith  serch  marw,s 

Na'th  fab,  na'th  ferch,  na’th  was,  na’th  farch, 

A’r  dieithr  arch  h ei  gadw. 

Canys  mewn  chwech  o ddyddiau, 

Y gwnaeth  Duw’r  byd  a’i  bethau, 

A'r  nef,  a*r  ddae’r,  a’r  môr  a’u  llu, 

A'r  cwbwl  sy’n  eu  diblau/ 

A’r  seithfed  dydd  gorphwysodd, 

Gan  hynny  fe  fendithiodd 
Yr  Arglwydd  Dduw  y seithfed  dydd, 

Ac  ef  a’i  prudd  sancteiddiodd. 

5.  Rho  barch  a gwir  ufudd-dod 
I'th  dad  a’th  fam  yn  wastod,j 


• Ystyriaeth.  d Diniwed,  « Fyddech.  f Dy  waith  dy  hun.  s Er 
gorfod  marw.  h Gorchymmyn.  1 *'  Yn  y cwrre  eithaf  o lionyut  hwy." — 
S.  Hughes.  i Yn  wastadol. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


301 


Fel  yr  estyno  Duw  yn  hir 
Dy  oes  ar  dir  dy  drallod. 

6.  Gochel  ladd  un  Cristion, 

Na  thywallt  gwaed  y gwirion: 
Gwaed  a lef  yn  dost  ei  lais  ; k 
Duw  ddial  trais  llofruddion. 

7.  Na  wna  odineb  afîan, 

Gwna’n  fawr  o'th  wraig  dy  hunan  : 
Yf  dy  ddw’r  o'th  wins  1 dy  hun, 

Na  chwrdd  âg  un  oddiallan. 

8.  Na  ledratta  fymryn,m 
Tr’ech  n by  w,  o olud  un-dyn ; 

Na  thwylla  neb,  nac  arfer  drais, 

Er  goddef  clais  a newyn. 

9.  Na  fydd  di  dyst  celwyddog, 

Yn  erbyn  dy  gymmydog; 

Dywed  wir  am  bob  rhyw  ddyn 
Na  sclawndra0  un  di-euog. 

10.  Na  chwennych  dŷ  cymmydog, 

Na’i  wraig,  na'i  was  calonnog, 

Na'i  forwyn  wen,  na'i  farch,  na’i  ŷch, 
Na  dim  na  by’chp  perchennog. 

0 Arglwydd  Dduw,  bydd  dirion  q 
Wrth  bawb  o’th  blant  a'th  weision, 
Gostwng  di’n  calonnau'n  faith 

1 gadw’th  gyfraith  gyfion. 

O Arglwydd  grasol,  maddeu 
Ein  pechod  a’n  troseddau, 

A 'sgrifenna’r  gyfraith  hon 
Ar  lechau'n  llon  galonnau. 

H.  Beth  wyt  ti’n  ddysgu’n  benna’ 

O’r  gyfraith  hon  ? mynega, 

A rho  im’,  yn  gryno  ’nghyd, 

Ei  ffrwyth  i gyd  yn  gwtta.r 


k Gen.  4.  10.  1 Pydew,  íFymion.  Diar.  5.  15,  18.  m Y gronyn  lleiaf, 

B Tra  fyddech.  ° Slander,  enllibo,  cam-gyhuddo.  p Na  byddych.  q Nid 

yw  hyn  yn  y Catechism  ; ond,  yng  Ngwasanaeth  yr  Eglwys,  cyfarwyddir  y 
bobl  i adrodd  sylwedd  y pennill  hwn  ar  ddiwedd  pob  un  o’r  naw  gorchym- 
myn  cyntaf,  a’r  nesaf  ar  ddiwedd  y degfed.  «■  Yn  fyr. 

2  c 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


a,  'Rwy’n  dysgu  dau  beth  enwog, 

Fy  nau  ryw  ddyled  serchog ; 

Un  tuag  at  fy  Arglwydd  Dduw, 

Llall  at  bob  rhyw  gymmydog. 

h.  Yn  gyntaf  moes  im’  glywed, 

Yn  gyfîawn,  beth  yw’th  ddyled 
At  yr  Hollalluog  í)duw, 

Sy’th  rwymo  i fy  w mor  gystled  ? * 

a.  Fy  nyled  at  Dduw  cyfion 
Yw  credu  ynddo’n  ffyddlon/ 

A'i  ofni'n  fawr,  trwy  barch  a ffydd/ 

A'i  garu’n  brudd  o’m  calon.v 

Yna  ei  wir  addoli/ 

Fel  mae  ei  Air  yn  erchi/ 

A’i  fendithio  bob  yr  awr/ 

Am  dan  ei  fawr  ddaioni : 

A llwyr  ymddiried  ynddo, 

A galw’n  gywir  arno, 

Parchu’i  Air  a’i  enw’n  brudd; 

A bod  yn  ufudd  iddo. 

Ac  felly  ei  anrhydeddu 

Yn  gywir,  a'i  was’naethu,  * 

Ddydd  a nos,  tra  ynnof  chwyth, 

A’r  eithaf  byth  o’m  gallu. 

h.  Beth  yw  dy  ddyled  enwog 
Tuag  at  bob  rhyw  gymmydog  ? 

Moes  ei  glywed  i mi’n  glir/  * 

O galon  bur  yn  rhywiog. 

a.  Fy  nyled  at  gymmydog, 

I’w  garu  yn  dra  serchog, 

Fel  y carwyf  fi  fy  hun/ 

Pet  fai  fy  ngelyn  llidiog.b 

A gwneuthur  i bob  Cristion, 

Fel  y dymunai  'nghalon 


• Cystal,  mor  dda.  t Heb.  11.  6.  u Heb.  12.  28.  - Mat.  22.  37. 

w Mat.  4.  10.  * Gorehymmyn.  Dent.  12.  32.  r Psalm  145.  2.  * Clear, 

eglur,  amlwg.  a Blat.  22.  30.  b Mat.  5.  44. 


«GANWYLL  Y CYMRY. 


303 


iddynt  hwythau  wneuthur  im’, 

Heb  ddangos  llym  c fesuron. 

A charu  fy  rhieni, 

A’u  cymmortli  hwy,  a’u  parchu/ 

A gwneuthur,  heb  ddim  nâg e na  son, 
Bob  peth  a fon’  yn  erchi.f 

Ac  ufuddhau  i’r  brenhin/ 

A’i  swyddwyr  sy’n  f ’amddifFyn, 

A’i  anrhydeddu  drwy  fawr  barch, 

A gweithiol  arch  yn  ddiflin. 

A gostwng  i'm  dysgawdwyr, 

A . V 1-  1 lì 


Wrth  ’wyllys  Duw  a’r  ’Sgrythyr. 

A pherchi  mawr  a bychan, 

O’m  gwell,  o bob  rhyw  oedran/ 

Ac  ymostwng  iddynt  hwy, 

Heb  wneuthur  mwy  o dwrddanJ 

Ac  na  wnelwyf  niwed 
I neb5  ar  air  na  gweithred,k 
Na  dwyn  cas  at  un-rhyw  ddyn,1 
Na  chlwyfo  un  a’r  aned. 

A chadw  ’nghorph  yn  dempraidd,m 
Yn  sobor,  ac  yn  sanctaidd/ 

Rhag  pob  rhyfyg,  fel  rhag  plag,° 

Yn  ddiwaîr  p ac  yn  weddaidd. 

A chadw  'nwylo’n  benna’ 

Rhag  whiwo  q a lledratta/ 

Ac  rhag  gwneuthur  twyll  na  cham/ 

Ond  gweithio  am  fy  mara. 

A chadw  ’nhafod  beunydd, 

Rhag  cabledd,  twyll,  a chelwydd/ 

Ac  rhag  d’wedyd  drwg  am  neb/ 

Fel  ethnic  v heb  ei  feclydd. 

1 Tost,  caled.  d 1 Tim.  5.  4.  0 Gommeddiad,  gwrthwynebiad.  f Pob 

peth  cyfreitlilon  a fyddont  yn  orchymmyn.  s 1 Petr  2.  13,  14.  Act.  4 19, 
1 Tlies.  5.  12,  13.  i 1 Tim.  6.  1.  Lef.  19.  32.  J Twrf,  cyífro.  * Mat. 
5.  22.  1 Lef.  19.  17.  m Temperate , cymmedrol.  n 1 Thes.  4.  3 — 5.  °Plaguet 
haint,  pla.  p Mat.  5.  28.  «i  Chwiwio,  ehwiw-ledratta,  lledratta  mân  betheu- 
ach.  r Eph.  4.  28.  8 1 Thes.  4.  tî.  * Eph.  4,  25.  u Psalm  50.  19.  vEthnic , 
£enedl-ddyn,—un  heb  broffes  GristionogoL 


304 


Y SEREN  FOREU^  NEU 


A chadw  'nghalon  anghall, 

Rhag  cliwennych  golud  arall/ 
Ond  trafaelu  x wrth  fodd  Duw, 

I geisio  by w yn  ddiwall. 

ADDYSG. 

Gwybydd  hyn  yn  eglur, 

Nad  wyt  ti’n  abal  y gwneuthur 
Hyn  i gyd  o’th  rym  dy  hun/ 

Lle’r  wyt  ti’n  ílin  bechadur.3 

Ni  elli  gadw'r  gyfraith, 

Na  rhodio  ynddi'n  berffaith, 

Na  gwas’naethu  Duw’n  ddifrad* 
Heb  gael  ei  rad  yn  helaeth. 

Gan  hynny  rhaid  it’  ddysgu, 
Trwy  weddi  attolygu, 

Ar  Dduw  mawi%  o h^m  i ma’s; 
Roi'i  nefol  ras  i’th  helpu.a 

h.  Moes  glywed  im%  gan  hynny^ 

A fedri  di  fynegu 

Gweddi’r  Arglwydd  yn  ddi  baid  ? 

On’te  mae’n  rhaid  ei  dysgu. 

a . Ein  Tad  o’r  drydedd  nefoedd,b 
Ein  Tad  trwy  Grist  a’n  prynodd, 
Sancteiddier  byth  dy  enw  mawr, 
Gan  bawb,  bob  awr;  o’th  luoedd. 

Deued  dy  deyrnas  rasol 
I'n  plith,  dy  blant,  dy  bobol, 

A rheola  ni  bob  pryd 
A’th  Air,  a’th  Yspryd  nefol. 

Dy  ’wyllys  di  wnelc  dynion, 

Ar  dir/  ym  mysg  dae’rolion, 

Fel  yn  y nef  y gwneir,  heb  nâg, 
Gan  thronau  e ac  angylion. 


w 2 Thes.  3.  8, 10.  x Travel,  teithio,  ymfucheddu.  y Able , galluog'. 
Rhuf.  7.  18.  * Ioan  15.  5.  a Help,  cynnorthwyo.  b Mat.  G.  9.  c A 

wnelo.  d Y ddaear.  ® Thrones , gorseddfeÌDgciau  j angylion  o radd 
uchel,  y mae  yn  debygawl. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


305 


Bod  heddyw  ini  fwytta 
Bob  rhaihi  beunyddiol  fara, 

A phob  peth  sydd  raid  i ni 
'Th  was'naethu  di'r  Gorucha\ 

A maddeu  i ni’n  pechodau, 

Fel  y maddeuom  ninnau 

I'r  sawl  a wnaethont,  lawer  gwaith, 

I’n  herbyn  faith  droseddau. 

Nac  arwain  ni  yn  ddirgel, 

I brofedigaeth  uchel, 

Ond  gwared  ni  rhag  pob  drwg  ffawd/ 
O’r  byd,  a'r  cnawd,  a'r  cythraul. 

Can’s  tydi  biau’r  deyrnas, 

A’r  nerth,  a’r  gallu  o gwmpas/ 

A'r  gogoniant  oll  i gyd, 

Hyd  ddiben  byd  yn  addas.  Amen. 

h.  Beth  wyt  ti  yn  ei  geisio, 

Gan  d’Arglwydd  wrth  weddìo, 

Yn  y weddi  fechan  hon, 

Gan  droi  d’olygon  atto  ? 

A.  Yn  gyntaf,  ’rwyf  fì’n  erchi 
Ar  f 'Arglwydd,  Tad  goleuni, 

Roi  i ni  ras,  tra  fom  ar  dir, 

Bob  rhai,  i’w  wir  addoli. 

Gwedfn  ’rwyf  fì’n  eiriol ’ 

Am  bob  peth  angenrheidiol 
Fr  eneidiau  a’r  cyrph  ynghyd, 

Tro  nfnj  y byd  presennol. 

A maddeu’n  holl  ddrygioni, 

Ein  beiau  oll  a’n  gwegi, 

A thrugarhau  wrth  bawb  ar  lled, 

A wnelont  niwed  ini. 

A'n  cadw  yn  ddihangol 
Rhag  pob  rhyw  bechod  marwol,k 
A phob  peryg’,  o phob  plâg 
Corphorol  ac  ysprydol. 


f Fate , damwain.  e O amgylch.  h Diwedd.  » Deisyf,  erfyn.  i Tra 
fyddom  ni  yn.  k “ Mae  pob  pecliod  yn  farwol.’,— S,  Hughes, 

2 c 2 


306 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


A hyn,  yr  wy’n  obeithio, 

A wna  fy  Nuw  heb  beidio, 

Er  mwyn  ei  Fab,  fy  Mhrynwr  gwyn,1 
Fel  ’rwyf  yn  erfyn  gantho. 

H.  Attebaist  hyn  yn  gymmwys; 

Mynega  im',  cyn  gorphwys, 

Pa  sawl  sacrament  di-drist 
Ordeinioddm  Crist  i’w  eglwys  ? 

a.  F’  ordeiniodd  ddau’n  ei  fywyd, 

Tra  rheidiol  at  ein  iechyd ; n 
Y cynta'  o’r  ddau  yw  bedydd  pêr, 

Yr  ail  yw’r  swpper  hyfrydo 

h.  Os  ’dwyt  ti  yn  deallu, 

Dymunwn  it*  hyspysu, 

Beth  yw’r  sacrament  yn  bur  ? 
Mynega’n  glir  os  medri. 

A.  Mae’n  arwydd  plain°  gweledig, 

O ddirgel  ras  arbennig/ 

Trwy'r  hwn  y rhoddir  Crist  ei  hun, 
A’i  ddoniau  i ddyn  cadwedig. 

h.  Pa  nifer  sydd  o rannau, 

Ym  mhawb  o’r  sacramentau  ? 

Mynega  im’  ar  g’oedd  y plwy', 

A dangos  hwy  yn  oleu, 

A.  Mae  dwy  q ran  amlwg,  meddynt, 

Ym  mhob  yr  un  o honynt, 

Yn  arwydd  amlwg  o'r  tu  fa's, 

O’r  dirgel  ras  sydd  ynddynt. 

h.  Beth  ydyw’r  nôd  gweledig, 

A’r  arwydd  digon  tebyg, 

Sy’n  y bedydd  o’r  tu  fa's, 

Yn  selu’rr  gras  arbennig? 


1 Gogoneddus.  m Ordnin , trefnu,  gosod.  n Iechydwriaeth.  ® Plain , 
amlwg.  p Rliagorol.  ) Cor.  10.  16.  Cyfeiliorna  y Pabyddion  gyda 
golwg  ai  hyn  ; oblegid  dywedant  fod  y bara  a’r  gwin,  yn  Sacrament  Swp- 
per  yr  Argíwydd,  trwy  gyssegriad  yr  Oífeiriad,  yn  troi  yn  wir  gorph  a 
gwaed  Crist  Pe  felly,  ni  byddai  y bara  a’r  gwin  yn  arwyddo  dim,  ond 
yn  sylwedd  eu  hunain ; yr  hyn  a fyddai  yn  diuystrio  natur  a diben  Sacra- 
ment,  1 Seal , selio,  cadarnhau. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


307 


a.  Y dw’r  yn  y bedydd-fan, 

Lle  trochir  y dyn  bychan, 

Yn  enw’r  Tad,  a’r  Mab,  dri  phryd/ 
A’r  Sanctaidd  Yspryd  pur-lân. 

H.  Beth  ydy w*r  gras  ysprydol, 

Nas  cenfydd  llygad  cnawdol, 

Y mae’r  dw’r  yn  arwyddoccau, 

Sy’n  golchi  brychau’r  bobl  ? 

a.  Gwaed  Crist,  Mab  Duw  ei  hunan, 
Sy’n  golchfr  enaid  aflan, 

Oddiwrth  bob  rhyw  bechod  cas, 
Lle  ’roedd  e’n  was  i Satan. 

Ac  hefyd  yn  ei  wneuthur 
Yn  Gristion,  o bechadur, 

Ac  yn  blentyn  Duw  trwy  ras, 

0 elyn  cas  wrth  natur/ 

h.  Beth  ydys  yn  ei  geisio, 

Gan  rai  ddel  i’w  bedyddio? 

Beth  sydd  raid  ? mynega’n  rhydd, 
I’r  rhai  gais  fudd  oddi  wrtho. 

A.  ’Difeirwch  a ífydd  fywiol, 

Sydd  ddau  beth  angenrheidiol, 

1 bob  dyn  a ddel  yn  brudd  u 
I geisio  bedydd  grasol. 

'Difeirwch,  i ymwrthod 
A phob  rhy w fatli  o bechod  ; 
Ffydd,  i gredu  tra  fo  byw 
Addewid  Duw  a’i  ammod. 

H.  Paham  y rhwydd  fedyddir 
Plant  bychain,  pan  eu  genir, 

Pan  na  allant  yn  ddifeth 
Gyflawni’r  peth  a geisir  ? 

A.  Y maent  hwy,  trwy’u  meichëon/ 
Yn  cwplaw  eu  promeision,x 
Nes  y delont  hwy  mewn  maint, 

I dalu’r  faint  addawson’. 

• Dair  gwaith.  4 Col.  1.  21.  Gal.  3.  26.  u Difrifol. 
w Cwblhau,  cyflawnu.  * Promises,  addewidion. 


v Meichiau. 


308 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


H.  Mynega  pa’m  ordeiniwyd 
Y swpper,  pan  dechreuwyd ; 

Pa'm  yr  y’s  yn  arfer  hon, 

Trwy  ddefod  lon  ni  lysiwyd  ? y 

a.  Er  mwyn  trag’wyddol  goffa 
Am  angau  Crist  a’i  laddfa, 

A'r  holl  leshad  a ddaw  i ddyn 
Oddiwrth  ei  wŷn  z a’i  boenfa. 

h.  Beth  ydyw’r  rhan  a weler 
Tu  allan  yn  y swpper, 

A'r  nôd  a’r  arwydd  o’r  tu  fa's, 

Sy’n  selu’r  gras  addawer  ? 

A.  Y bara  a’r  gv/in  o'r  cymmun, 

Orch'mynodd  Crist  eu  derbyn/ 

Er  cofio’i  gorph  a’i  waed  ei  hun, 

Sy’n  cadw  dyn  rhag  newyn.b 

H.  Beth  ydyw’r  rhan  nis  gwelwn, 

Ah-  gras  sydd  o’r  communiwn/ 

’Rhwn  ar’ddoccair  wrth  fara  a gwin  ? 

Mynega  in’  er  dolwyn.d 

a.  Corph  Crist,  a’i  waed  sancteiddiol, 

Offrymmodd  dros  ei  bobol,e 
I brynu  dyn/  i dalu  Duw, 

A'n  porthi  i fyw’n  drag’wyddol.5 

H.  Pa  les  a gaiff  Crist’nogion, 

A gym’ro,  o ’wyllys  calon, 

Y sacrament  sancteiddiol  hyn, 

O’r  swpper,  pyn  h derbynion’  ? 

A.  Cael  porthi  eu  heneidiau, 

Ar  Grist  ei  hun,  a’i  ddoniau, 

A chadarnhau  eu  hegwan  ffydd, 

A maddeu’n  brudd  eu  beiau.1 

Fel  y bydd  bara  ffrwythlon, 

A gwin  yn  porthi’r  galon, 

Felly  Crist  â’i  waed,  wrth  raid, 

Sy’n  porthfr  enaid  ffyddlon. 

y Gwrthodwyd.  z Dioddefaint.  a 1 Cor.  11.  24,  25.  b Newyn  ys- 
prydol.  c Communion , cymmun.  d Attolwg.  ® Eph.  5.  2.  f Eph. 
1.  7.  e Ioan  6.  50.  b Pan.  i Mat.  26.  26—28. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


309 


H.  Pa  beth  sydd  raid,  o brysur,j 
I bob  rhyw  Gristion  wneuthur, 

A ddel  i swpper  Crist  yn  llon, 

Os  cais  yn  hon  gael  cysur  ? 

A.  Rhaid  iddo  holi’n  fanol,k 
A fo  ef  wir  ’difeiriol 
Am  ei  bechod  o bob  rhyw, 

Yn  erbyn  Duw  a'r  bobol: 

A holi'n  nesa’  at  hynny, 

A fo  e'n  llwyr  fwriadu 
Gwella'i  fuchedd  wrth  fodd  Duw, 

A chwedfn  byw  heb  bechod. 

Ac  hefyd  mynnu  gwybod, 

Oes  gantho  ffydd  dan  ammod,1 
Am  drugaredd  Duw  trwy  Grist, 

I faddeu’i  athrist  bechod. 

A chredu  i'r  Arglwydd  Iesu, 

A'i  werthfawr  waed  ei  brynu, 

Pan  na  allai  neb  ond  Crist 
Trwy  angau  trist  ei  helpu. 

Rhaid  hefyd  holi  eilchwaith, 

A fydd  mewn  cariad  perffaith, 

A phob  dyn,  gan  faddeu'n  brudd, 

I bawb  bob  dydd  eu  dryg-waith.m 

XCI. — PETHAU  I’W  HYSTYRIED  AC  I’W  HAR- 
FERU  PAN  DDEL  Y NOS. 

1 Gwel  fel  mae  dy  oes  yn  darfod, 

Mae'n  llai  beunydd  o ddiwrnod ; 

’R  wyt  ti'n  nes  eleni  fth  ddiwedd, 

O un  flwyddyn  nag  y llynedd. 

.2  Gochel  fyn’d  un  nos  i gysgu 
Yn  dy  bechod,  nes  'difaru, 

A chymmodi  â’r  Duw  cyfion, 

Cyn  y cauech  dy  olygon. 

j Ynddyfal,  yn  ystyriol.  k 1 Cor.  11.  28.  » 2 Cor.  13.  5,  m Mat.  5. 

23,  24.  Luc  17.  3. 


310 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


3 N’âd  un  nos  i’r  haul  fachludo 
Ar  dy  lid,  yn  ol  it’  ddigio  ; a 
Gwell  it’  gysgu  gydag  arthes, 

Nag  â malais  yn  dy  fynwes. 

4 Llawer  dyn  sy’n  myn’d  i’w  wely, 

Heb  ddihuno  mwy  ond  hynny, 

Nes  y galwo’r  udgorn  aethlyd,b 
Hwynt  i’r  farn  i ddwyn  eu  penyd.c 

5 Yn  ol  dy  boen  a’th  waith  y dydd, 

Pan  ddelo’r  nos,  ymro  yn  brudd/ 

I roi  i Dduw  brydnhawnol  aberth, 

O galon  bur,  â geiriau  prydferth. 

6 Diwedda’r  dydd  fel  y dechreuaist, 

Cau  dy  ddrysau  fel  agoraist, 

Gâd  i weddi  brudd  yn  ddiau 
Gloi  bob  hwyr,  a datgloi'r  borau. 

7 Duw  fynn  offrwm  bêr  brydnhawnol, 

Fel  yr  aberth  bêr  foreuol ; e 

Mawl  y nos  fel  mawl  y borau, 

N’âd  un  pryd  dy  fawl  yn  eisiau. 

8 Galw  ’nghyd  dy  blant  a’th  bobol/ 

Dy  wed  osber  g yn  dra  siriol, 

Gwna  dy  dŷ  yn  demel  fechan, 

Chwareu’r  ’ffeiriad  h doeth  dy  hunan. 

9 Prudd  wedd'ia  ar  dy  liniau, 

Darllen  bennod  o’r  ’Sgrythyrau, 

Dysg  dy  blant  rnewn  pyngciau  crefydd/ 
Duw’th  fendithia  yn  dragywydd. 

10  Cofia’r  nos  dy  waith  y dydd,j 

Os  gwnaethost  gam,  gwna  iawn  yn  brudd/ 

Os  digiaist  Dduw,  cais  bardwn 1 gantho,m 
Os  cefaist  ras,  rho  foliant  iddo.n 

11  Na  ddos  i gysgu  yn  dy  bechod, 

Rhag  myn’d  oJth  gwsg  ger  bron  y Drindod ; 

a Eph.  4.  26.  b Dychrynllyd.  c I gael  eu  poeni.  d Yn  ystyriol. 
e Nura.  28.  4.  f Gen.  18.  19.  Jos,  24.  15.  Eph.  6.  4.  s yesper,  (Liadin,) 
hwyr — gwasanaeth  prydnhawnol.  h Cyflawna  swydd  oíFeiriad.  * Deut. 

6.  6,  7.  J Yn  argraphiad  S.  Hughes,  rhoddir  y perraill  hwn  ar  ddiwedd  y 
“ Cynghor  i Wr  Ieuangc,”  ac  yn  y fan  hon  hefyd,  lleyr  ymddengys  yn  dra 
phriodol.  k Luc  19,  8.  1 Pardon , maddeuant.  m Hos.  14.  2.  n Psalm 

42.  8. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


311 


Ac  na  chaued  ° dy  ddau  amrant 
Nes  ymbilio  am  faddeuant. 

12  Y dyn  feiddio  p fyn’d  i gysgu, 

Yn  ei  bechod,  cyn  ’difaru, 

Mae  e’n  meiddio  mwy  o lawer, 

Na  phe  cysgai  gyda  gwiber.q 

13  Rhag  dy  fyn’d  i’r  faingc  i'th  farnu, 

Ganol  nos  tra  f 'ech  r yn  cysgu, 

Gochel  fyn’d  fel  dyn  di-wybod5 
Byth  i’th  wely  yn  ammharod.8 

14  Pan  edrychech  ar  dy  wely, 

Cofia’r  bedd,  lle’r  âi  i’th  gladdu ; 

A chyn  rhoi  dy  gorph  i orwedd, 

Dyfal  feddwl  am  dy  ddiwedd.1 

15  Pan  y tynnech  dy  holl  ddillad, 

Ond  dy  grys  oddi  am  danad, 

Cofia  fel  y gorfydd  gado 
Yma’r  cwbwl/  ond  yr  amdo/ 

16  Pan  y cano  ceiliog  Peder/ 

Nes  dihunech  o'th  esmwythder; 

Meddwl,  f ’enaid,  fel  y deífry 
Udgorn  Crist  x di  gwedi’th  gladdu, 

XCII. — HYMN  I’W  CHANU  I DDUW  CYN  MYNED 
I GYSGU. 

1 F’anwyl  Dad,  a’m  carcusa  Geidwad, 

’R  hwn  wyt  nos  a dydd  i’m  gwyliad,b 
Bendigedig  a fo  d'enw, 

Nos  a dydd,  am  dan  fy  nghadw. 

2 Ti'm  castellaist  i’r  dydd  heddy', 

A’th  angylion  gwych  o ddautu/ 

Ac  orch’mynaist  iddynt  f * atteg/ 

Rhag  im’  daro  ’nhroed  wrth  garreg/ 


° “ Slwmbred.”— S.  Hughes.  p “ Fentro.”— S.  Hughes.  q Viper, 
sarph,  r Fyddech.  8 Mat.  24.  44.  1 Psalm  90.  12.  n 1 Tim.  6.  7. 

T Amwisg,  gwisg  corph  marw.  w Ioan  18.  27.  X1  Cor.  15.  52.  Ioan 
5.  28. 

a Careful , gofalus.  b Psalm  121.  4.  ® Psalm  34.  7.  d Cynnal,  dal 

i fynu.  e Psalm  91.  11,  12. 


312 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


3 Tithau’m  cedwaist  yn  ddihangol, 

Rhag  holl  rwydau’r  sarph  uffernol, 

'R  hwn  sydd  nos  a dydd,  heb  gysgu, 

Yn  ceisio  ’nifa  a’m  bachellu,f 

4 Porthaist  finnau  heddyw’n  ddiwith/ 

A mel  o’r  graig,  a brasder  gwenith, 

Ac  ti  roddaist  im’  i’w  yfed 

Phiol  lawn^  i dorrfm  syched. 

5 Ti  a’m  cedwaist  rhag  pob  tramgwydd, 
C’v/ilydd,  colled,  anffawd,  aflwydd^ 

Nychdod  niwed ; ac  am  hynny, 

’Rwyf  o’m  calon  fth  glodfori. 

6 Cym’raist  gymmaint  carch  am  danaf 
Y dydd  heddyw,  Dad  goruchaf, 

A phet  f 'asit  heb  un  plentyn 
Ond  myfi  i wylio  drostyn’. 

7 Bendigedig  yn  dragywydd 

A fo  ’Ngheidwad  a’m  dyrchafydd, 

’R  hwn  sy’n  darpar  cymmaint  droswyf, 

Ddydd  a nos,  p’le  bynna’r  elwyf.  Amen. 

XCIII.— DIOLCH  AM  DAN  A CHYNHESRWYDD.* 

1 Pen  darparwr  b pob  angenrhaid/ 

Gwir  ymg’leddwr  corph  ac  enaid, 

’Rwy  n bendithio  d’enw  hyfryd, 

Am  roi  tân  i dorri  f ’anwyd. 

2 Duw,  mor  rasol  yr  ordeiniaist, 

Dân  rhag  anwyd,  tŷ  rhag  tempest,d 
Bwyd  rhag  newyn,  dw’r  rhagsyched, 

I ymg’leddu  dyn  pengaled. 

3 Oni  buasai  iti  grëu 

Tân  i’n  twymno e a’n  cynhesu, 

Pa  wedd  y gall’sai  dyn  ymdaro, 

Heb  y tân,  pe  b’asem  hebddo  ? 

f Maglu.  e Yn  ddhvyd,  yn  ddicliwifh.  h Care,  gofal. 

& Dywedir  i’r  Awdwr  gyfansoddi  y Gân  hon  ar  ol  dyfod  i’w  letty  ar  ddi- 
wrnod  garw.  b “ Profiwr,”  (purveyor,  parottowr.)— S.  Hughes.  c Psalm 
145.  15.  d Tempest,  dryccin,  tymhestl.  • “ Gweinif,”  (gwasanaethu.) — 
S.  Hughes. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


313 


4 Er  bod  tân  yn  beth  anhebgor, 
Etto  'sywaeth  nid  oes  nemmor, 
Ym  mhlith  miloedd,  a ro’nt  iti, 
Am  eu  tân,  oh*  godemersi/ 

5 Arglwydd,  agor  ein  golygon 

I  gydnabod  maint  dy  roddion, 

A'n  geneuau  i’th  glodfori, 

Am  ein  tŷ,  a’n  tân,  a'n  gwely. 

6 Y mae’n  gwell  yn  gorwedd  allan, 
Yn  yr  oerfel  tost  yn  griddfan  ; 
Duw,  cynhesa’r  rhai'n  â’th  ffafar/ 
A gwna  ninnau  yn  ddiolchgar. 


JXCIV. — GWEDDI  WRTH  FYNED  I’R  GWELY. 

1 Ceidwad  Israel,  a’i  Achubwr, 

Castell  cryf  pob  gwan  di-swccwr,a 
Er  mwyn  d’anwyl  Fab,  Crist  Iesu, 

Gwrando  ’ngwaedd  wrth  fyn'd  i ’ngwely. 

2 Arglwydd  mawr,  'rwyf  ar  fy  ngliniau, 

Wrth  fy  ngwely  yn  cyfadde', 

Nad  wyf  deilwng  edrych  arnad, 

Chwaithacli  dyfod  yn  nes  attad. 

3 Etto  er  hyn  yr  wyn  hyderu 

Y caf,  er  mwyn  dy  Fab  Crist  Iesu, 

Nid  yn  unig  gennyt  wrando, 

Ond  rhoi  imi'r  peth  wy ’n  geisio. 

4 A bod  imi  byth  yn  gryfdwr, 

Ac  yn  Geidwad,  ac  yn  swccwr, 

Rhag  pob  niwed  a ddigwyddo, 

Yn  enwedig  imi  heno. 

5 Arglwydd,  'rwyf  fì’n  myn'd  i orwedd, 

Heb  wybodaeth  am  fy  niwedd ; 

O’s  ni  ŵyr  c un  dyn  pan  cysgo, 

Pa  un  a wna  ai  codi  ai  peidio. 


f God  of  mercy , Duw’r  drugaredd ; cydnabyddiaeth  ddiolchgar  o Dad  y 
trugareddau.  s Faiwur,  caredigrwydd. 

a Succour,  cymmorth,  ymgeledd.  b 1 Ioan  5.  14,  15,  Ioan  1G.  23. 
* O achos  ni  wyr. 


314 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


6 Achos  da  i ddyn  gan  hynny, 

Cyn  yr  elo’r  nos  i gysgu, 

Lwyr  ymg'weirio0  íyn’d  at  Dduw* 
Rhag  na  chotto  mwy  yn  fÿw. 

7 O herwydd  hyn  ’rwyf  fi  yn  dwad,e 
Attad  ti„  fy  Nuw  a’m  Ceidwad, 

Ar  fy  neulin  heno  i 'mhwedd/ 

Am  dy  gymmorth  a’th  drugaredd. 

8 Bydd  di  gastell,  bydd  di  Geidwad, 
Bydd  di  graig  a lloches  ddifrad, 
fm  castelíu  yn  ddi-bryder/ 

Heno  rhag  pob  anesmwythder. 

9 Y mae’r  llew  sydd  byth  heb  gysgu/ 
Ddydd  a nos  â chwant  i’m  llyngcu, 
Ac  ni  wela’i  lun  'l  i’w  rwystro, 

Oni  chedwi  di  fi  rhagddo. 

10  Derbyn  fi  gan  hynny  i’th  fynwes, 
Dod  fi  rhwng  dy  ddwy-fron  gynnes^ 
Fel  y gallwy’n  esmwyth  orwedd 
Heno  ’mreichiau  dy  drugaredd. 

11  Arglwydd,  tanna  droswyf  d’adain, 
Cadw  fi  rhag  bradau’r  filain,k 

Fel  y gallwyf  yn  ddi-bryder, 

Gysgu  dani  mewn  esmwythder. 

12  Gosod  wersyll 1 o’th  angylion, 

I’m  castellu  rhag  pob  ofon,m 
Pâr  i’r  rhai’n  fy  llwyr  ddiwallu, 

Yn  dy  gofln  tra  fyddwy’n  cysgu. 

13  Bydd  dy  hun  â'th  rasol  lygad, 
Goruwch  y rhai’n  yn  fy  ngwyliad/ 
NTâd  i neb  rhyw  ddrwg  fy  nrygu, 

Na  thramwyo  lle  bwy'n  cysgu. 

14  Rho  lonyddwch  ac  esmwythder 
Imi  heno,  a phob  amser  ; 


d Ymbaroítoi.  e Dyfod.  fYmbil,  deisyf,  erfyu,  e Yn  ddi-ofn. 
h 1 Petr.  ó.  8.  ‘ Ffordd,  modd.  J Páalm  17.  8.  k Villain,  dyhjryn, — 

y diafol.  1 Llu,  mintai.  m Psalm  34.  7.  n Mynwes.  ° Gwylio. 
Psalm  34.  15. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


315 


Rho  i’m  henaid  wir  ddiddanwch, 

Rho  i*m  corph  ei  hûn  p a'i  heddwch. 

15  T&c  rhag  imi  fyn’d  i'm  liarnu 

Ger  dy  fron,  pan  byddwy’n  cysgu, 

N’âd  im’  fyned  yn  ddiwybod, 

Byth  i’m  gwely  yn  ammharod. 

16  N'âd  im’  roddi  cwsg  i’m  llygaid, 

Nes  ymbilio  â thi’n  danbaid,q 
Am  gael  pardwnr  am  y cwbwl, 

A’r  a wnaethum  maes  o’th  feddwl. 

17  Pâr  im’  addef  fy  holl  gamwedd, 

A’m  holl  wendid,  a’m  hanwiredd, 

Fel  y gallwyf,  gwedi’u  hadde’, 

Gael  maddeuant  gennyd  tithau.* 

1S  Pâr  im’  wylo  a galaru/ 

Am  fy  ngwaith  mor  rhwydd  yn  pechu, 

A ’mofidio’n  dost,  gan  gynddrwg 
Y fu  ’muchedd  yn  dy  olwg. 

19  Pâr  im*  fyned  mor  ’difeiriol, 

Heno  i’m  gwely,  ac  mor  nefol, 

A phe  gwypwn  na  chawn  noswaith 
Mwy  i edifaru’r  eilchwaith. 

20  Pâr  im’  gr'io’n  u daer  am  bardwn, 

Er  mwyn  Crist  a’i  waedlyd  bassiwn/ 

Am  a wnes  erioed  o feiau, 

Fel  na  byddo  un  heb  faddeu. 

21  Golch  fi  oddiwrth  fy  meiau’n  llwyr-ddwys/ 
Yng  ngwaed  Crist,  yr  Oen  a’m  prynwys  ; 
Cladd  fy  mhechod  yn  ei  weli,x 

N'âd  ef  eilchwaith  adgyfodi. 

22  N’âd  fod  un  o’m  ffíaidd  frynti, 

Yn  dy  lyfyr  heb  ei  groesi, 

Rhag  i hwnnw  fy  ngw’radwyddo, 

Ger  dy  fron  pan  ddelwy’i  ympirio.^ 


p Cwsg.  î Yn  daer,  ynwresog.  r Pnrdon,  maddeuant.  8 “ Gydag 
addef  pechod,  cyn  cael  trugaredd,  rhaid  credu  yu  Iesu  Grist,  ac  ymadael  â 
phechod.  Act.  13.  38.  Diar.  28.  13.” — S.  Hughes.  1 Iago  4.  9.  u Cry , 

Jlefaiu.  v Passìon,  dioddefaiut.  w Psalm  51.  2.  * Archoll,  clwyf. 

y Appear,  ymddangos. 


310 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


23  Pâr  im’  fod  â’r  wisg  briodas/ 

Ddydd  a nos,  bob  awr  o’m  cwmpas, 

Ac  olew  i’m  lamp/  a hwnnw’n  llosgr, 

Yn  disgwyl  Crist  i’m  galw  i gyfri’. 

24  Diogela  ’nghalon  egwan, 

Fod  yn  sicr  imi  gyfran, 

Or  dedwyddwch  a bwrcasoddb 
Crist  i’w  frodyr,  yn  y nefoedd. 

25  Weithian,  Arglwydd,  mi  orweddaf* 

Ac  mewn  heddwch  myfi  gysgaf, 

Can’s  tydi,  O Dduw’r  diddanwch, 

A’m  cyflei  mewn  diogelwch.c 

XCV.— MYFYRDOD  PAN  DDIHUNER  0 GYSGU 
GANOL  NOS.a 

1 Mor  hyfryd  ac  mor  weddus, 

Yw  canu  i Dduw  yn  rymmus, 

Ganol  nos,  pan  fo  pob  dyn, 

Yn  cysgu’i  hûn  yn  felus. 

2 Mor  dda,  mor  ddwys,  mor  ddeheu,b 
Yw  moli  ei  enw’r c boreu, 

A myfyrio  yn  ddi-ddal,d 
Am  dan  ei  amal  ddoniau.® 

3 A deífro’r  corph  cysgadur, 

A chalon  barod  brysur/ 

I glodfori  enw  Duw, 

Peth  hyfryd  y w ei  wneuthur. 

4 A chwnnu  g ’lawr  o’r  gwely, 

Fel  Dafydd,  i’w  foliannu, 

Ar  ein  dau-lin,h  ganol  nos,1 
Yn  ddi-flin  dros  ein  helpu. 

5 A chofio  ei  drugaredd, 

Ei  gymmorth  a’i  ymgeledd, 

I blant  dynion  bob  rhyw  bryd, 

O ddechreu’r  byd  i’w  ddiwedd. 

* Mat.  22.  12,  13.  a Mat.  25.  4.  b Purchase,  prynu.  c Psalm  4.  8. 
a “ Genol  nos.” — Ysgrif  T.  W.  Dengys  hyn  henaint  yr  ysgrif,  ohlegid 
“ ganol,”  yn  ol  y dull  presennol  o ysgrifenu,  sydd  yn  yr  argraphiad  henaf. 
b4Addas.  c“Yw  galw  arno.” — Ysgrif  T.  W.  d Yn  ddi-orphwys. 
« Psalm  92.  1,2.  f Diwyd,  hywiog.  e Codi.  b “ Glinie.” — Ysgrif  T. 
W.  ‘ Psalm  119.  6?. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


317 


6 A rhoi  ar  bwysj  y gwely, 

Pan  fyddo'r  byd  k yn  chwyrnu, 

Glod  a moliant  prudd  di-nam, 

I’r  hael  Dduw  am  ein  helpu. 

7 Clod,  a gallu,  diolch,  moliant,1 
Gwir  anrhydedd  a gogoniant, 

A fo  nos  a dydd  i'r  Drindod, 

Sydd  bob  amser  yn  ein  gwarchod.™ 

XCVI. — PSALM  XXIII. 

1 Fy  Mugail  y w'r  Goruchaf, 

Pa  fodd  gan  hynny  methaf  ? b 
Tr’wy'n  a ymddiried  ynddo  fe, 

Ni  edy  eisiau  arnaf. 

2 Y mae  ef  i'm  castellu/ 

A’i  ras,  a’i  rym  o ddeutu, 

Fel  na  ddichon  gwr  na  gwraig, 

Na  diawl  na  draig  fy  nrygu. 

3 Y mae  ef  i’m  porfela/ 

Mewn  dolydd  o’r  areila’,e 
Lle  mae  dyfroedd  tawel  iawn, 

A thir  yn  llawn  o borfa. 

4 Pan  elwyf  dros  ei  lwybrau, 

Fe’m  cyrch  i eilchwaith  adre’ ; 

Ac  er  mwyn  ei  enw  ei  hun, 

Fe’m  try  i'r  un  sydd  oreu. 

5 Ac  os  digwydda  weithiau, 

Im’  rodio  yng  nghysgod  angeu, 

Nid  rhaid  imi  ofni  un, 

Can’s  Duw  ei  hun  a’m  cadwai. 

6 Y mae  ef  yn  bresennol, 

I’m  hachub  yn  wastadol, 

A’i  wialen  wen,  a*i  fach/  a’i  ífon, 

A'm  gwna  yn  llon  rhagorol.g 

j “Wrth  glyn.” — Ysgrif  T.  W.  * “ Byddo’r  rest”  (y  lleill.) — Ysgrif 
T.  W.  1 Nid  yw  y pennillhwn  yn  Ysgrif  Mr.  Taliesin  Williams,  ac  y mae 
wedi  ei  osod  i mewn  o’r  blaen  yn  y “ Ddiolch  foreuoi  pan  ddihuner  gyntaf.’ 
“ Cadw,  ymddiífyn. 

‘ “ Ffaelaf,” — S.  Hughes.  b Tra  fyddwyf  yn.  <=  AraddifFyn.  d Ar- 

wain  i bori.  « Hyfrydaf.  f Ffon  grebachog  bugail,  s “ Llon  anian- 
ol—llawen  iawn,”— S.  Hughes. 

2 d 2 


318 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


7 Er  cymíFordd  h im*  a chysur, 

0 anfodd  fy  ngwrth’nebwyr, 

Rhodd  im’  ford  1 gyfoethog  iawn, 

A seigiau  llawn  o siwgyr.j 

8 Enneiniodd  f'Arglwydd  hefyd 
Fy  mhen  âg  olew  hyfryd  ; 

Ac  fe  wnaeth  fy  mwtri’n  k llawn 
A'i  radlawn  ddawn  a'i  olud. 

9 Ei  fwynder  a’i  drugaredd, 

A’m  dilyn  hyd  y diwedd: 

Yn  ei  deml,  tra  ynnof  chwyth,1 

Y bydd  fy  nythm  a’m  hannedd. 

10  I*r  Tad,  i’r  Mab,  i’r  Yspryd, 

Y Drindod,  Undod  hyfryd, 

Y bo  clod  a moliant  mawr, 

Eob  dydd,  bob  awr,  bob  ennyd. 

XCVII — Y MODD  Y DYLAI  DYN  GRASOL  DDEFF- 
RO  EI  GORPH  A’I  ENAID  GANOL  NOS  I 
GLODFORI  DUW.& 

1 Dihun,  dihun  o gysgu, 

Fy  enaid  bach,  prawf b ganu 
Clod  a mawl,  â chalon  brudd/ 

I'r  Arglwydd  sydd  i’th  helpu.d 

2 Dihun,  dihun,  mae  achos 
It’  wyliad  fel  yr  ëos/ 

1 glodfori  d’Arglwydd  mawr, 

Heb  gysgu  awr  o’r  hir-nos. 

3 Dihun,  dihun,  a chofia 
Drugaredd  y GoruchaY 

A’r  modd  y’th  helpodd  Prynwr  cred  g 
Er  pan  y’th  aned  gynta’. 

h Comfort,  diddanwch.  » Bonrd , bwrdd.  i Sugar , melusfwyd  adna- 

byddus.  k Butten , lle  i gadw  ymenyn  a llaelh.  1 Anadl.  m Trigfa. 

a Y corff  wrth  yr  enaid,”  yw  yr  enw  a osodir  o flaen  y Gân  hon  yn  Ysgrif 
T.  Williams.  b Cynnyg,  ymdrechu.  c Ystyriol.  d Help,  cynnor- 
thwyo.  e Yn  nyfnder  y nos  y clywir  yr  aderyn  hwn  yn  perseinio,  pan  fyddo 
pob  adar  eraill  yn  ddistaw.  f Yn  Ysgrif  T.  W. — 

“ Dihun  gan  hynny  a chofia 
Weithredoedd  y Gorucha’.,> 
e Y gwledydd  lle  y proffesir  Cristionogaeth. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


319 


4 Efe  y w d’unig  helpwr, 

Dy  nawdd,  dy  nerth,  dy  swccwr,h 
Dy  Grist,  dy  graig,  dy  gadarn  Iôr, 

A’th  dynnodd  * o’r  cyfyngdwr. 

5 Fe’th  greawdd  cyn  berffeithied, 

Fe’th  dynnodd  j o’th  gaethiwed,k 
Fe’th  adgenhedlodd  o’th  ddrwg  rân, 

A’i  Yspryd  Glân  bendiged. 

6 Fe’th  alwodd  o blith  deillion, 

I gredu’r  ’Fengyl  dirion, 

Fe’th  gyfìawnha’dd  yn  rhad  trwy  ffydd 
Yng  Nghrist,  d’Achubydd  ffyddlon. 

7 Dihun  gan  hynny,  a chofìa1 
Drugaredd  y Gorucha’, 

A’r  modd  y’th  helpodd  Prynwr  cred, 

Er  pan  y’th  aned  gynta’. 

8 Yn  foethus  iawn  fe’th  borthodd, 

Yn  drefnus  fe’th  ddilladodd, 

Fe’th  ddyrchafodd  i fawr  fraint, 

Rhag  cwrp  m a haint  fe’th  gadwodd. 

9 Fe  roes  it’  enw  hyfryd," 

Anrhydedd  a syberwyd,0 
Heddwch,  llwyddiant,  gras,  a dawn, 

A llawer  iawn  o olud.p 

10  Fe  wnaeth  it’  fyw  mewn  cariad, 
Hawddgarwch  a chymmeriad, 

Gyda  phob  glân  sortq  o ddyn, 

Heb  gas  gan  un  o’r  tair-gwlad.r 

11  Dihun  gan  hynny,  a chofia 
Drugaredd  y Gorucha’, 

A’r  modd  y’th  helpodd  Prynwr  cred, 

Er  pan  y’th  aned  gy nta’. 

h Succour,  cymmorth,  ymgeledd.  1 “ Dy  dynnydd.”—Ysgrif  T.  W. 
j Fe’th  brynoedd.” — Ysgrif  T.  W.  k Ioan  8.  36.  1 Ni  ail-adroddir  y 

pennill  hwn  mor  aml  yn  Ysgrif  T.  W.  m Curb , rhwystr,  aûwyddiant. 
Yn  Ysgrif  T.  W.  y mae  y llinellau  fel  hyn, — 

“ Fe’th  gyfythogawdd  â mawr  fraint, 

Rhag  ckyr  [curj  a haint  fe’th  gadwodd.” 

* Esay56.  5.  0 Parch,  dyrchafiad.  p i Cor.  3.  21—23.  i Sort,  math. 

r Cymru,  Lloegr,  a’r  Alban  ; neu  Loegr,  yr  Alban,  a’r  Iwerddon. 


320 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


12  Ni  phallodd  erioed  etto 
O’r  peth  y fait  ti’n  geisio, 

Er  na  haeddit,  feger s taer, 

Mo’r  briwsion  ar  ei  ddwylo.1 

13  Nid  oes  un  dyn  a’r  aned, 

Sydd  arno  fwy  o ddyled 
I glodfori’r  Un  Duw  Tri, 

Nag  sy  arnat  ti  o’r  parthed.u 

14  Dihun  gan  hynny,  a chofia 
Gar’digrwydd  y Gorucha’,7 

A’r  modd  y’th  helpodd  Prynwr  cred, 

Er  pan  y’th  aned  gynta’. 

15  A thra  fo  it’  ben  a thafod, 

Mynega  byth  ei  fawr-glod, 

A’i  ddaioni  yn  ddi-ddal/ 

Tra  chwyth  ac  ana’l  ynnod.x 

16  I’r  Tad,  i’r  Mab,  i’r  Yspryd, 

I’r  Drindod,  Undod  hyfryd, 

Y bo  clod  a moliant  mawr, 

Bob  dydd,  bob  awr,  bob  ennyd/ 

XCYIII. — DIOLCH  AM  ETHOLEDIGAETH,  AC  AM 
AMRYW  DDONIAU  YSPRYDOL.1 

1 O Arglwydd  Dduw  goruchaf, 

Pa  ddull,  pa  fodd  y gallaf, 

Roi  it’  ddiolch  llawn  ar  lled, 

Fel  mae  y dyled  arnaf  ? 

2 Cyn  gwneuthur  nef  a daear, 

O’th  ras  yng  Nghrist,  a’th  ífafar^ 

Ti’m  detholaist  fod  yn  un 

O’th  blant  dy  hun  yn  gynnar. 

3 Ti'm  creaist  i o’r  priddyn, 

Oedd  frwnt  a gwael  ei  eilun/ 

* Beggar,  cardottyn.  1 Gen.  32.  10.  u O’r  achos,  oblegid  hyn.  ▼ “ Holl 
ddoniau’r  Tad  gorucha’.”— Ysgrif.  T.  W.  w Yn  ddiorpliwys.  * Psalm 

146.  2.  íY  rhaniad  Ueiaf  o amser. 

» Sylwa  Stephen  Huglies,  “ Nad  yw’r  doniau  a grybwyllir  am  danynt  yu  y 
Gân  hon  yn  perthyn  i üawb,  canys  er  bod  llawer  gwedi  eu  galw,  etto  ychydig 
a ddewiswyd.  b Favour,  hynawsedd,  caredigrwydd.  c Llun,  agwedd. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


321 


Ar  dy  lun  a’th  wedd  dy  hun, 

Yn  lana’  dyn  o’r  werin.d 

4 Ti’m  tynnaist  yn  dra  lluniaidd, 

0 groth  fy  mam  yn  berífaidd,e 
Lle  gallasid  fy  nhroi’i  ma’s, 

Yn  grippil f cas  angh’ruaidd.g 

5 Ti’m  gwnaethost  innau’n  Gristion, 
Ym  mhlith  dy  bobol  ffyddlon, 

Lle  gallasid,  heb  ddim  dysg, 

Fy  rhoi  ym  mysg  Iuddewon. 

6 A chwedi  i Adda  'ngwerthu 

1 Satan  gynt,  wrth  bechu, 

Ti  a’m  prynaist  o’i  law'n  rhad,h 
A gwerthfawr  wa’d  yr  lesu. 

7 Ni  speriaist1  roddi  i farw 
Dy  unig  Fab,  im  cadw, 

Ac  i hongian  j ar  y groes, 

Dan  lawer  loes  oedd  chwerw. 

8 Ti’m  hadgenhedlaist  gwedi’n,k 
I fod  yn  anwyl  blentyn, 

It’  trwy  fabwys  prudd  a gras, 

Pan  oeddwn  was  a gelyn. 

9 Ti  aethost  yn  Dad  imi, 

A minnau’n  blentyn  iti,1 

Ti’m  liail  wnaethost  m ar  dy  wedd, 
Yn  'tifedd  fr  goleuni. 

10  Ti’m  gelwaist  innau  hefyd, 

A’th  Air  n a’th  nefol  Yspryd, 

0 blith  miloedd  o rai  cas, 

1 gaffael  gras  a iechyd. 

11  O blith  y bobol  feddwon, 

A’r  mud,  ar  dwl,°  a'r  deillion, 

Ti  a’m  gelwaist  â’th  Air  dwys, 

I fonwes  d’eglwys  dirion. 


d O’r  lliaws.  e Perfecty  cyflawn  o aelodau.  f Crìpple,  un  cloff  neu 
anafus.  s Annymunoi  yr  ol wg  arno.  h Vn  rhydd.  1 Spare  arbed. 
Rhuf.  8.  32.  J Hang , crogi.  k Titus  3.  3 — 7.  1 Ioan  1.  12  ® Eph. 

2.  10,  n lago  1. 18.  o Dull,  ffol,  r 


322  Y SEHEN  FOREU,  NEU 

12  A gwaed  dy  Fab  ti’m  golchaist, 

A’th  Yspryd  ti’m  sancteiddiaist, 
Rhan  o’th  natur  rho’ist  i mi/ 

A’m  pechod  ti’  dirymmaist. 

13  Ac  er  fy  mod  yn  sarnllyd,q 
A’m  gweithred  yn  frycheulyd, 

Ti’m  cyíìawnh’aist  o’th  ras,  yn  rhad, 
Trwy  ffydd  yng  ngwa’d  d’Anwylyd/ 

14  A rho’ist  im’  gadarn  obaith, 

Er  imi  farw  unwaith, 

O ran  y cnawd,  pan  ddel  y cri,s 

Y caf  gyfodi’r  eilwaith  : * 

15  A derbyn  yn  ddiffuant,u 

Gan  f Arglwydd  wir  ogoniant/ 

Er  mwyn  Crist,  a nefol  fraint, 

Ym  mhlith  y saint  triwmphant.w 

16  Lle  caf  íì  wir  lawenydd 

A hedawch  yn  dragvwydd,x 
Parch,  anrhydedd,  tra  ’no’i^  chwyth, 
A gwynfyd  byth  na  dderfydd. 

17  Am  hyn  o ddoniau  'sprydol, 

Fy  Nhad  a’m  Harglwydd  nefol, 
’Rwy’n  rhwymedig,  ar  fy  llw, 
Glodfori  d’enw  grasol  ; 

18  A thr’o  z dim  deall  genny’, 

Yn  ddyfal  dy  addoli, 

A’th  foliannu  bob  yr  awr, 

Am  dan  dy  fawr  ddaioni. 

19  I’r  hael  Dad,  'r  hwn  a’m  creodd, 

I’r  Iesu,  ’r  hwn  a’m  prynodd, 

Y byddo  clod  a mawl  bob  cam, 

A'r  Yspryd  a'm  sancteiddiodd. 


p 2 Petr  1 . 4.  q Brwnt,  aflan.  r Ehuf.  3.  24—26.  8 Cry,  gwaead, 

bloedd.  4 1 Thes.  4.  13—17.  u Yn  ddidwyll.  v Col.  3.  4.  " Tri- 

umphant , rhai  yn  gorfoleddu  o herwydd  enr.ill  buddugoliaeth.  x Psalra 
16.  11.  y Tia  ynnof  fi.  * A thra  fyddo. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


323 


XCIX. — GWEDDI  MEWN  CYFYNGDERAU/ 

1 Dihun,  dihun,  paham  y cysgaist? 

Erioed  hyd  hyn  fy  Nuw  ni  hepiaist ; 

Nid  Baal  b wyt ; O ! danfon  swccwr/ 

Tynn  dy  was  o dost  gyfyngdwr. 

2 Sych  fy  neigrau,  torr  fy  magal, 

Gwared  f'enaid,  11aesad  ’ngofal, 

Gwel  fy  nghystudd,  clyw  fy  nghwynfan, 

Barn  fy  hawl,e  rhyddha  íi  weithian. 

3 Fy  nghraig  i wyt,  O n’âd  íì  syrthio* 

Fy  nhwr  cadarn,  n’âd  f ’anrheithio/ 

Fy  Nuw,  fy  Nêr,  O ! dere  i’m  helpu, 

Fy  nefoFDad^  n’âd  fy  ngorthrymmu. 

4 Galluog  wyt^  ti  alli  helpu, 

Unig  ddoeth,  y modd  ti  fedri ; 

Drugarog  Dad,  O ! dere  â swccwr, 

Hawdd  y w’th  gael  mewn  tost  gyfyngdwr.s 

5 Gw’radwydda  fwriad  fy  ngelynion, 

Attal  h faìchder  fy  nghaseion  ; 

Gwasgar  gynghor  tyrfa  waedlyd, 

Er  mwyn  Crist  rhyddha  íì  o’m  pennyd. 

YR  AIL  RAN. 

1 Duw,  fy  nghraig,  a’m  twr,  a’m  nodded/ 

Duw,  fy  iechyd  a’m  hymddiried, 

Gostwng  glusC  a gwrando  ’ngweddi 
Mewn  cyfyngder  a gofidi. 

2 Duw,  rho’ist  gennad  i’m  gelynion 
Fy  ngorthrymmu  heb  achosion, 

A’m  difethu’n  llwyr  gan  mwya’, 

Os  tydi  ar  frys  ni’m  helpa. 

3 Ti  ro’ist  gennad  i estroniaid 
Lwyr  amcanu  difa  f ’enaid, 

A’r  sawl  nad  wy’n  ’nabod  etto 
Lwyr  amcanu  fy  anrheithio. 

1 Yn  argraphiad  S.  Haghes,  gelwir  y Gân  hon,  “ Gweddi  mewn  Cyfyngder 
rhag  Gorthrymder ac  yn  argraphiad  T.  Durston,  “ Gweddi’n  erbyn  Gor- 
thrymder  Gwrthwynebwyr.”  b Enw  eilun-dduw,  a addolid  gynt  gan 
Israel.  1 Bren.  18.  21,  26,  2 7.  0 Succour,  cymmorth.  d Lleihau. 

e Achos,  cwyn.  f Dinystrio,  difetha.  e Psalm  46.  1.  h **  Tola.” — 

S.  Hughes.  1 Ymddiffynfa. 


224 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


4 Khai  na  wn  o b’le  eu  henyn,j 

Rhai  na  wnaetho  k i ddim  i’w  herbyn, 
Rhai  na  chanfu  erioed  fy  llygaid, 

Sydd  yn  ceisio  'speilio  f 'enaid. 

5 Arglwydd,  maent  hwy  gwedfm  maglu, 
Ac  yn  barod  i'm  difethu, 

Oni  dde’i  di  ym  mhryd  1 â swccwr, 

I'm  gwaredu  o'm  cyfyngdwr. 

6 DefFro  o gysgu,  f 'unig  Geidwad, 

Mae  fy  llong  mewn  trallod  irad  ; m 
O cerydda'r  gwynt  a’r  tonnau, 

Rhag  inf  soddi  yn  eu  rhwydau. 

7 N’âd  i’m  llong  a’m  taccaln  dorri, 

Bydd  di  borth  0 ac  angor  imi ; 

Llaesa'r  storom  p sy’n  fy  mlino, 

Moes  dy  law,  a n’âd  fi  suddo.q 

8 Erchaist  imi  ddyfod  attad, 

Yn  fy  nhrallod,  anwyl  Geidwad ; r 
Attad  ti,  fy  Nuw,  ’rwy’n  trottan/ 
Danfon  im’  ymwared  weithian. 

9 Ti  addewaist  wrando’m  gweddi, 

Yn  fy  nhrallod,  ond  im’  waeddi ; 
Gwaeddi  arnat  yr  wy’n  wastod  ; 1 
Arglwydd,  weithian  tynn  fi  o’m  trallod. 

10  Ti  wrandawaist  weddi  Jonas 
Gynt,  o fol  y morfìl  atgas, 

Ti  a’i  hachubaist  o’i  flinderau  ; u 
Gwrando  ’ngwaedd,  ac  achub  finnau. 

11  Ti  waredaist  Dafydd  frenhin 
Oddiwrth  Saul,  oedd  yn  ei  ddilyn  ; v 
Gwared  finnau  o’m  trallodion, 

Ac  o ddwylo  fy  ngelynion. 

12  Ti  waredaist  hen  Elias,w 

O law  waedlyd  gwreigyn  x ddi-ras  ; 


i “ Y lienyn.” — S.  Hughes,  O ha  le  yr  hanasant,  neu  y cawsant  eu  dech- 
reuad.  “ Rhai  na  wn  i ddim  oddiwrthyn,” — T.  Diarston.  k Na  wnaeth- 
um.  1 Mewn  pryd,  mewn  amser  cyfaddas.  m Gofidus.  n T ackle, 
rhafFau  llong.  ° Cymmorth.  p Storm,  dryccin,  tymhestl.  'i  **  Singco.” 
S.  Hughes.  r Psalm  50.  15.  8 Trot,  rhedeg  ar  frys.  * Yn  barhaus, 

» Jonah  2.  10.  v pSalm  18.  w 1 tíren.  19,  * Gwraig. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


325 


Gwared  íìnnau  yn  fy  nolur, 

O law  waedlyd  fy  ngwrth'nebwyr. 

13  Ti  dosturiaist  yn  dra  diddig, 

Gynt,  wrth  dad  y plentyn  lloerig/ 

O tosturia  wrthyf  finnau, 

Sy'n  dy  ganlyn  z megis  yntau. 

14  Ti  ro'ist  help  i’r  wraig  o Ganaan/ 

Y fu’n  daerllyd  yn  ei  fegian ; b 

O rho  help  c a nerth  i minnau, 

Sydd  â'm  cais  mor  daer  a hithau. 

15  Er  nad  oes  yng  ngallu  un-dyn 
’Rwymo’r  ddraig  sy’n  codi  i’m  herbyn, 
Etto,  Arglwydd  mawr,  ti  elli 
Rwymo  hon,  a'i  llwyr  ddirymmu. 

16  Cymmer  yn  dy  law  wayw-íFon/ 

Cyfod_,  ymladd  â'm  gelynion, 

Torr  hwy  ymaith  yn  eu  gwegi/ 

N'âd  hwy  wneuthur  trallod  imi. 

17  Gyrr  dy  angel  i wasgaru 

'R  sawl  sy’n  chwennych  fy  ngorthrymmu, 
Gyrr  dy  saethau,  a difetha 
’R  sawl  sy  â'u  bwriad  ar  fy  nifa. 

18  Duw,  di  elli,  ’r  modd  y mynnech, 

Fy'm  rhyddhau  i maes  o ortrech ; f 
Er  dy  fawredd,  dere  â chomffordd/ 

A gwir  rydd-did  im'  yn  rhy  w-ffordd. 

19  N’âd  i’m  gelyn  gael  fy  llyngcu, 

Na’m  gw’radwyddo,  na’m  gorthrymmu, 
N’âd  i’r  byd  ychwaith  gael  d’wedyd 
Iddo  gaffael  arna'i  ei  wynfyd. 

20  Dangos  imi  eglur  arwydd 

O’th  ddaioni  a’th  g’redigrwydd, 

Fel  y gwelo’r  byd  o bobtu, 

Mai  tydi  sydd  yn  fy  ngharu. 


y Gwallgofup.  Mat.  17.  15.  * Yn  erfyn  arnat.  a Mat.  15.  22—28. 

b Beg , ceisio.  c Help,  cynnorthwy.  d Psalm  35.  2,  3.  e Gwagedd, 
oferedd.  f Gorthrech,  gorthrymder.  s Comfort , cysur,  diddanwch. 

2 E 


32  6 


Y SEREN  FOREÜ,  NEU 


21  Nid  wyn  ceisio  help  gwyr  mawrion> 

Na  phennaethiaid,  na  th’wysogion, 

Ond  yn  unig  cymmorth  difrad 
Gennyt  ti,  íÿ  Nuw  a’m  Ceidwad. 

22  N’âd  i minnau  gael  fy  nhwyllo, 

Lle  'rwy’n  hollol  i ti'n  trusto;h 
Tyred  weithian  âg  ymwared  ; 

Ynot  ti  mae  f ’holl  ymddiried. 

23  Mae  fy  llygaid,  o’r  dechreuad, 

Ddydd  a nos  yn  disgwyl  arnad  ; 

Tyred  weithian  i’m  diddanu  ; 

Arglwydd,  n’âd  i’m  llygaid  ballu.* 

24  Tyred,  Arglwydd,  tyred,  brysia, 

Gwared  f ’enaid  o gyfyngdra, 

Fel  y gallwyf  dy  foíiannu, 

Trwy  lawenydd,  am  fy  helpu. 

C. — DIOLCH  AM  YMWARED  O DDWYLO  GE- 
LYNION. 

1 Angylion  Duw;  a meibion  dynion, 

Nef  a daear  a’u  trigolion, 

Molwch  Dduw  ar  eitha’ch  gallu, 

Ddydd  a nos  am  fy  ngwaredu. 

2 Mewn  ing/  a thrallod,  a chyfyngdwr, 

Y gweddì’ais  ar  fy  Mhrynwr, 

Ac  o'r  nef,  o blith  angylion, 

Clybu  lef  fy  nghŵyn  hiraethlon.b 

3 Y sarph  osododd  fagal  embaid/ 

A rhwyd  i geisio  difa  f'enaid  ; 

Y rhwyd  a’r  fagal  Duw  a’u  torrodd, 

F'enaid  innau  fe’i  gwaredodd. 

4 Helodd  d angel  i’m  dad-ddTysu, 

Rhoes  ei  Yspryd  i’m  diddanu, 

Tannodd  droswy'i  adein  hyfryd, 

Ac  fe’m  tynnodd  o’m  holl  ofìd. 


h Trust,  ymddiried.  * Diflfygio. 

* Caledfyd.  b Psalra  118.  5.  c Enbyd,  peryglus.  d Anfonodd. 


OANWYLL  Y CYMRY. 


327 


5 Y Tad  a glybu  ’ngwaedd  iradus,e 

Y Mab  eiriolodd  droswy’n  rymmus, 

A’r  Glân  Yspryd  a’m  cyfnerthodd/ 
Felly’r  Drindod  a'm  gwaredodd. 

6 0 molianned  pob  creadur 

Enw’r  Arglwydd  mawr  yn  brysur/ 
Am  ei  gymmorth  a'i  dosturi 
Yn  fy  ngwared  o'm  goíìdi. 

7 Teirw  Basan  a*m  cylchynodd, 

Nadredd  tanllyd  a*m  herlidiodd, 
Bleiddiaid  blin,  ac  unicorniaid, 
Amcanasant  ddifa  f 'enaid. 

8 Duw  a barodd  i’r  rhai’n  darfu,1 
Duw  a’m  cadwodd  rhag  fy  llyngcu, 
Duw  a dorrodd  gyrn  a dannedd 

Y bwystfilod  hyn  o’r  diwedd. 

9 O molianned  pob  creadur 
F’Arglwydd  mawr  â chalon  brysur, 
Am  ei  nawdd j yn  achub  f ’enaid, 

O’  rhwng  cyrn  yr  unicorniaid. 

10  Gwyr  di-grefydd,  gwragedd  gwaedlyd, 
A gynllwynodd  am  fy  mywyd, 

Ac  amcan’sant  fy  andwyo,k 
Difa  f 'enaid,  a’m  anrheithio. 

11  Duw  ddatguddiodd  eu  dichellion, 

Duw  ddiddymmodd  eu  hancanion, 
Duw  a dd’rysodd  eu  bwriadau, 

Duw  waredodd  f ’enaid  innau. 

12  O molianned  pob  creadur 
Dduw  fy  nghraig  â chalon  brysur, 

Am  ddwyn  f ’enaid  o drallodion, 

A gw’radwyddo  fy  ngelynion. 

13  Clod,  a gallu,  diolch,  moliant, 

Gwir  anrhydedd,  a gogoniant, 

A fo  nos  a dydd  i’r  Drindod, 

Am  fy  nhynnu  maes  o drallod. 


J Wylofus.  f A’m  cynnorthwyodd.  e Yn  ddyfal.  h Psalm  22.  12. 
Ffoi,  cüio.  J'  Cymmorth.  k Distrywio. 


328  Y SEREN  FOHEU,  NEU 


CI. — ARALL,  AM  YMWARED.0 

1 Creaduriaid  Duw,  a’i  holl  weithredoedcl, 
Preswylwyr  dae’r,  trigolion  nefoedd, 
Angylion  Duw,  hiliogaeth  Adda, 

Cenwch  foliant  i*r  Gorucha’. 

2 Cenwch  fawl,  a rhowch  anrhydedd, 

I’m  Duw  grasol  am  ei  fawredd; 

Cenwch  iddo  glod  yn  wastod,b 
Am  fy  nhynnu  maes  o1 * 3m  trallod. 

3 Mewn  ing  y gelwais  ar  yr  Arglwydd, 
Curais,  ac  fe'm  clybu'n  ebrwydd, 

Ceisiais,  ac  fe  roddeis  imi 

Help,  i'm  gwared  o'm  gofidi. 

4 Y sarph  a’m  temptiodd  i fel  Adda, 
Twyllodd  fi  ac  yntau  i fwytta, 

Twyllodd  ni  i'r  fath  drallodau, 

Ond  Crist,  ein  gwared  neb  ni  allai. 

5 Pan  y gwaeddais  yn  fy  nhrallod, 

Am  faddeuant  am  fy  mhechod, 
Maddeuodd  im',  rhoes  gymmorth  imi, 

Ac  ymwared  o’m  gofidi. 

6 O blith  y saint  a'i  holl  angylion, 

Clybu’m  cŵyn  a'm  cân  hiraethlon, 

O'r  nef  fe  helodd  c angel  hyfryd, 

I’m  gwaredu  maes  o'm  gofid. 

7 Dyn  nis  gall,  a da  nis  dichon 
Wared  neb  o’r  fath  drallodion, 

Ond  Iesu  Grist  yw'r  unig  helpwr/ 

Pn  tynnu  yn  rhydd  o’r  fath  gyfyngdwr. 

8 O clodforwch  bawb  yr  Iesu, 

Y fu  mor  rasol  a’m  gwaredu  ; 

Molwch  ef  â lleisiau  cy  wrain, 

Nes  bo’r  nef  o’i  fawl  yn  clatsain.e 


1 Nid  oes  ond  ychydig  wahaniaeth  ystyr  rliwng  y Gân  hon  a’r  un  flaen- 

orol,  ac  nid  ydyw  yn  yr  heri  argraphiadau.  b Yn  wastadol.  c Anfonodd, 

gyrrodd.  A Helper,  cynnorthwywr.  e Adseinio. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


329 


9  Bleiddiaid  rheibusf  a’m  cylchynodd, 
Teirw  creulon  a'm  herlidiodd ; 

Gwyr  digasog,  gwragedd  gwaedlyd, 

A sychedodd  am  fy  mywyd. 

10  Fy  ngelynion  oedd  yn  ceisio, 

Ym  mhob  dull  fy  llwyr  w’radwyddo, 
Ac  amcan'sant,  trwy  ddichellion, 

Ladd  a difa  f ’enaid  gwirion. 

11  Duw  ddatguddiodd  eu  meddyliau, 

Duw  ddiddymodd  eu  bwriadau, 

Duw  w’radwyddodd  fy  ngelynion, 
Tynnodd  finnau  o’m  trallodion. 

12  O molianned  pawb  yr  Iesu, 

Fy  Nhad  grasol,  am  fy  helpu, 

'B  hwn  orchfygodd  fy  ngelynion, 

Ac  a’m  tynnodd  o’m  trallodion. 

13  Clod  bob  dydd,  bob  awr,  bob  ennyd, 

Y fo  i’r  Tad,  i’r  Mab,  i'r  Yspryd, 

A gogoniant  byth  ìr  Drindod, 

Am  fy  nhynnu  maes  o’m  trallod. 

CII. — ARALL  BYRRACH. 

1 Megis  Daniel  rhwng  y llewod, 

Megis  Jonas  rhwng  morfilod, 

Y gwedd’iais  ar  yr  Arglwydd, 

Ac  o’r  nef  fe’m  clybu’n  ebrwydd. 

2 Cauodd  safnau’r  llewod  rheibus, 
Ffrwynodd  ên  y whâl a afradus, 
Torrodd  awch  y sarph  a’m  llyngcai, 
Tynnodd  f 'enaid  o’u  crafangau. 

3 Nefoedd,  daear,  dw’r,  ac  awyr, 

Tân,  a gwynt,  a phob  creadur, 

Molwch  f 'Arglwydd  mawr  yn  wastod,b 
Am  fy  nhynnu  maes  o’m  trallod. 


f Ysglyfaethus. 

* Whale,  morfil,  mor.bysgodyu  mawr.  b Psalm  148, 

2 e 2 


330 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


CIIL—  PSALM  GW YNFANNU S.a 

1 Duw,  achub  f ’enaid  gwirion, 

O’r  llif  a’r  dyfroedd  mawrion, 

Sydd  o’m  hamgylch  bob  yr  awr, 

I’m  rhoi  mewn  dirfawr  ofon. 

2 Mi  soddais  mewn  gofidi, 

Nid  oes  sefyllfa  imi ; 

Y ífrwd  a lifodd  dros  fy  mhen, 

Yr  wyf  ar  haychenb  boddi. 

3 Mi  griais  c nes  im’  flino, 

Fy  ngheg  sydd  gryg  gan  grio ; 

Hir  ddisgwyliais  am  dy  ras, 

Nes  imi  lâs  ddiífygio. 

4 Amlach  yw  ngelynion 

Na'm  gwallt,  neu'r  grod  o’r  afon  ; 
A’r  rhai  s’heb  achos  i'm  cashau, 

Ynt  ífel,e  a chlau,f  a chryfion 

5 Cedyrn  yw  ’ngwrth’nebwyr, 

Sy’n  ceisio’m  lìadd  heb  ystyr  ; g 
Telais  iddynt  fwy  na’u  rhan, 

A minnau’n  wan  difesur. 

6 Ti  adwaenost  fy  ífolineb, 

A’m  gwendid,  a’m  gwiriondeb, 

A’m  holl  feiau  sydd  mor  blaen,h 
Bob  awr  o flaen  dy  wyneb. 

7 Duw  n’âd  g’wilyddio  o’m  plegid, 

Y rhai  ddisgwyliant  wrthyd, 

Na  gw’radwyddo  un  o’th  blant, 

A’th  geisiant  yn  eu  gofid. 

8 Mi  ddygais  lawer  gw’radwydd, 

Do,  er  dy  fwyn  di,  Arglwydd, 

A gwrthwyneb  lawer  pryd, 

Gan  blant  y byd  trwy  aflwydd. 


a Y mae  y Gân  hon  yn  gynghaneddiad  o’r  rhan  gyntaf 
b Ym  mron,  yn  agos.  e Cry,  llefain,  wylo.  d Tywod. 
1 Cyflym.  s Heb  achos.  h Plain , amlwg. 


Psahn  69. 
* Cyfrwys. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


331 


9  Mi  aethum  yn  ddieithrol, 

Oddiwrth  fy  mrodyr  cnawdol, 

Ac  fel  estron,  ar  bob  cam, 

Gan  blant  fy  mam  naturiol. 

10  Can’s  zel  dy  dŷ  a’m  hysodd/ 

A gwawd  y rhai’th  w'radwyddodd, 

A syrthiodd  arnaf,  er  dy  fwyn ; 

Duw;  clyw  fy  nghŵyn  o’r  nefoedd. 

11  Mi  wylais  ddeigrau  heilltion, 

Mi  ’mpridiais  ddyddiau  hirion, 

Gan  gystuddìo  f ’enaid  prudd, 

O ddydd  i ddydd  yn  gyson.j 

12  Mi  wisgais  sachk  a llydw, 

Fel  un  a fai  ’mron  marw, 

A chalon  drist,  ac  wyneb  tlawd, 

Nes  myn'd  yn  wawd  i’r  meddw. 

13  Ond  mi  wedd’ía  arnad, 

Mewn  pryd,  o Dduw  fy  Ngheidwad, 

Tâd  trugaredd,  gwrando  íì, 

A dwg  fy  ngweddi  attad. 

14  Duw,  tynn  fi  o’r  pydew  tomlyd, 

A n’âd  fi  i gwympo  oddiwrthyd ; 

Gwared  fi  oddiwrth  fy  nghas, 

A dwg  fi  mas  o’m  gofid. 

15  Duw  n’âd  i’r  llif  fy  moddi_, 

Na’r  pydew  mawr  fy  llyngcu ; 

N’âd  i'r  ífos  fy  llimpro’n 1 fy  w, 

Duw  grasol  clyw  fy  ngweddi. 

16  Duw  gwrando  ’nghwyn  iradus, 

Dy  fwynder  sydd  gysurus, 

Tro  ar  fyrder  at  dy  was, 

Dy  help  a’th  ras  sydd  felus. 

17  Na  thro  dy  wyneb  grasol, 

Oddiwrth  dy  was  cystuddiol ; 

wyf  mewn  trallod,  dere  ar  frys, 

A thynn  fi  o'r  llys  annuwiol.m 

‘ Bwytta,  difa.  5 “ Yn  greulon.” — S.  Hughes.  k Lliain  garw  at  wneuthur 
sachau,  a wisgid  gynt  fel  arwydd  galar  neu  ymostyngiad.  Bren.  21,  27. 
Jonah.  3.  5,  6.  1 Llyngcu.  m “ Anweddol.”— S.  Hughes. 


332 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


18  Nesha  at  f ’f  enaid  gwirion, 

A thynn  íì  o’m  trallodion  ; 

Gwared  fi  oddiwrth  fy  mraw, 

A thynn  fi  o law  'ngelynion. 

19  Ti  wyddost  beth  ywf’  ofan, 

A’m  c'wilydd  maith  am  gogan, 

Y mae  'ngwrth'nebwyr  ger  dy  fron, 

Tro  eu  hamcanion  aflan. 

20  Mae  'nghalon  ym  mron  torri, 

Gan  gymmaint  y w 'ngofidi : 

Ac  ni  feddaf  neb  o rym, 

A ddengys  im’  dosturi. 

21  Duw,  deren  ar  frys  i'm  nerthu, 

I'm  cymmorth  a’m  diddanu ; 

Tynn  fi  o'm  trallod  er  mwyn  Crist, 

Gwna  i 'nghalon  drist  grechwenu.0 

22  O dere,  Farnwr  cyfion, 

A barna  di  f ' achosion  ; 

Gwêl  y camwedd  wyf  yn  gael, 

Ar  ddwylo  gwael  elynion. 

23  Mab  Duw,  bydd  di  Ddadleuwr, 

I ddadleu  dros  d’  was’naethwr ; 

N’âd  i’r  gelyn  ddwyn  fy  rhan, 

Lle  'rwyf  fi’n  wan  di-swccwr. 

24  A thithau,  Tad  diddanwch, 

Cymífordda  p fi’n  fy  nhristwch, 

Cwynq  fy  nghalon  drist  heb  ffael, 

A phâr  im’  gael  llonyddwch. 

25  Dwg  gymmorth  im’  drachefen, 

O’th  iachawdwriaeth  lawen ; 

A'th  hael  Yspryd  cynnal  fi  ; r 
N’âd  drallod  dorri  ’nghefen.* 

26  Pâr  imi  glywed  beunydd, 

Orfoledd  a llawenydd  ; 

Fel  y chwarddo  ’nghalon  wan, 

A ddrylliwyd  gan  dy  gerydd/ 

* Tyred.  ° Chwerthin,  llawenhau.  p Comfort,  diddanu,  cysuro. 
' Cyfod.  * Psalm  51.  12.  » Llethu,  gorchfygu.  1 Psalm  5i.  8. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


333 


CIV. — PSALM  0 DDIOLCHGARWCH  AM  YM- 
WARED  0 GYSTUDD." 

1 O’r  dwst5b  o’r  dom,  o*r  dyrfa, 

OY  lluwch,  o'r  llaid,  o’r  llacca, 

Ti'm  derchefaist  Un  Duw  Tri, 

Gan  hynny  mi'th  folianna\ 

2 Ti  nadaist0  i’m  gelynion 
Gael  arnaf  wynd  eu  calon, 

Pan  yr  oeddwn  glaf  a gwan, 

Yn  gorwedd  dan  drallodion. 

3 Mi  lefais  arnat,  Arglwydd, 

Rhag  myn'd  i'r  bedd  trwy  w’radwydd ; 

Ti  wrandewaist  ar  fy  llef, 

Rho’ist  help  o'r  nef  yn  ebrwydd. 

4 Gwaredaist  f ’enaid  hyfryd, 

Rhag  myn’d  i uflfern  danllyd  ; 

A’m  corph  egwan,  trist  ei  wedd, 

Rhag  myn'd  i'r  bedd  lludylyd. 

5 Gan  hynny,  meibion  dynion, 

A'r  saint,  a’r  holl  angylion, 

Cenwch  foliant  Un  Duw  Tri, 

Am  wneud  â mi  mor  dirion. 

6 Ni  phery  ei  lid  ond  ennyd, 

Ei  hedd  sydd  well  na  bywyd  : 

Dy  fâr  e a erys  dros  brydnawn, 

A’r  boreu  cawn  lawenfyd. 

7 Tra  fum  i yn  llwyddiannus, 

Mi  dd'wedais  yn  rhyfygus, 

Nam  symmudid  tra  fawn  by w, 

Ond  y cawn  fyw’n  fin-felus.f 

8 O Arglwydd,  o’th  ddaioni, 

Ti  fuost  gryfder  imi ; 

Nes  it’  ddigio  wrth  dy  was, 

Am  troi  i gass  anigri’. 

3 Cynghaneddiad  yw  y Gán  hon  o’r  ddegfed  Psalm  ar  hugain.  b Dnst, 
pridd,  llwch.  c Ti  rwystraist.  * Gwynfyd,  hyfrydwch.  e Llid,  digofaint. 
f Yn  foethus.  s Case,  cyäwr. 


334 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


9  Pan  y tro’ist  ti  dy  wyneb, 

0 achos  f ’ annuwioldeb, 

Ynoy  syrthiais  bob  yr  awr, 

1 drallod  mawr  diareb.h 

10  Ac  yno  y llefais  arnad, 

Yn  daer,  yn  dost,  yn  irad/ 

Am  dosturio  wrthwy’  'mhryd^ 

A spariok  'my  wyd  anllad. 

11  Pa  les,  O Arglwydd  hyfryd, 

Y gai  oddiwrth  fy  my wyd  ? 

Pan  ddisgynnwy’n  dost  fy  ngwedd, 
Pr  pwll  a'r  bedd  lludylyd. 

12  A fydd  i’r  llwch  glodfori 
Dy  enw  di  o ddifri’  ? 

A fynegaf  dy  wir,1  Naf,m 
Pan  byddaf  gwedi  trengi  ? 

13  Clyw,  Arglwydd,  moesn  drugaredd, 
A rho  gynnorthwy  rhyfedd, 

I mi  druan  dost  fy  nghas, 

Yn  ol  dy  ras  bendigaidd. 

14  Ti  ro’ist,  O Dduw,  yn  hygar, 
Lawenydd  yn  lle  galar  ; 

A diosgaist  fy  sach-wisg,0 

Pan  own  ym mysg  rhai'n  trydar.p 

15  O Arglwydd  fy  Nuw  grasol, 

Mi’th  folaf  yn  drag’wyddol, 

O herwydd  ti’m  gwaredaisti, 

I’th  foli  di  yn  holloi. 

CY. — AM  DDIWEDD  Y BYD. 

1 Pawb  sy'n  chwennych  dysgu’r  pryd 

Y daw  Crist  i farnu’r  byd  ; 
Rheitach  y w i bob  rhai  ddysgu 
Ymbar'toi  cyn  myn’d  i'w  barnu. 


k Mawr  anghyffredin.  1 Yn  wylofus.  i Mewn  pryd.  k Spare,  arbed. 
1 Gwirionedd.  m Arglwydd.  n Dyro.  ° Gwisg  o sach-liain.  p Cwynfau 
yu  alarus. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


335 


2 Ffol  o beth  i feibion  dynion 
Geisio  gwybod  mwy  nag  angylion, 

A deallu,  wrth  draws  amcan, 

Ddirgel  fwriad  Duw  ei  hunan. 

3 Nid  oes  dyn,  na  diawl,  nac  angel, 

All  deallu  dim  o’i  gwnsel/ 

Nar  holl  fyd  yn  abalb  dacloc 
Un  gyfrinach  a fo  ganddo. 

4 Ofer  ywi  neb  chwennychu 
Nabod  dim  a fo  Duw’n  gelu, 

A mynegi,  wrth  draws  amcan, 

Beth  nas  gwyddai  Crist  ei  hunan.e 

5 Dysg  gan  Grist  y peth  hyspysodd, 

Na  chais  wybod  dim  a gelodd, 

I ni  perthyn  a ddadguddiodd/ 

I Dduw’r  cwbwl  nas  mynegodd, 

6 Na  chais  wybod  tra  f'ech  byw, 

Ddim  o ddirgel  bethau  Duw  ; 

Ac  os  ceisi,  mae  'n  ddiogel 
Boen  a ch’wilydd  am  dy  drafel.g 

7 Y mae’r  mor  yn  boddi  llawer, 

Sydd  yn  chwennych  gwefd  ei  ddyfnder ; 
A'r  haul  wen  yn  dallu  llygaid 
Pawb  a edrych  arno'n  ddi-raid. 

8 Dydd  y farn  sydd  siwrh  o ddyfod, 

Y pryd  nid  oes  ond  Duwn  ei  wybod  : 
Ffol  yw’r  dyn  a geisio  dd’rogan  * 

Y dydd  nas  gŵyr  ond  Duw  ei  hunan. 

8 D’weded  pawb  eu  dewis  chweddel,j 
Nid  oes  dyn,  na  diawl,  nac  angel, 

Wyry  dydd,  nar  awr,  na’r  flwyddyn, 

Y daw  Crist  i farnu  arnyn’. 

10  Gwiliwch  bawb  a byddwch  barod, 

A disgwyliwch  nes  ei  ddyfod. 


a Counsel,  cyrghor,  cyfrinach.  b Able.  galluog.  c Datgloi.  d Cuddio 
Fel  yr  oedd  yn  ddyn.  Marc  13.  32.  f Deut.  29.  29.  s Truvai1,  tratferth. 
iSure,  sicr,  » Rhagfyuegu.  i Chwedl,  ymadrodd. 


336 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


Ar  y dydd  a’r  awr  nas  gwybpoch 

Y daw  Crist  yn  ddirgel  attoch.k 

11  Iago  a Pheder  gynt  ofynnodd, 

I Grist  cyn  ei  dderchafu  i'r  nefo’dd, 
Athro,  dangos,  cyn  dy  ddyrcha,1 
I ni’r  pry  d a'r  dydd  diwedda’. 

12  Crist  attebai  ei  ddisgyblion, 

Nid  perthynas  i blant  dynion, 

Wybod  cwnsel  y Goruchaf, 

Am  y dydd  a’r  awr  ddiweddaf.m 

13  Mae  Duw’n  cadw  hynny’n  ddirgel, 

Iddo  ei  hunan  yn  dra  diogel ; 

Gwiliwch  bawb  a byddwch  barod, 

Nes  y del  ni  chaiíf  neb  wybod. 

14  Nid  yw’r  doethaf  o blant  dynion, 

Nar  anwylaf  o’r  angylion, 

Yn  deallu  hyn  o amser, 

Goch’lwch  gredu  chwedlau  ofer. 

]5  Elias  gynt,  medd  rhai,n  a dd’wedai, . 

Y parhai’r  byd  chwech  mil  o flwyddau, 
Yn  ol  hynny  fe  ddiweddid, 

Drwy  dân  poeth,  nes  adnewyddid. 

16  Dwy  fil  heb  un  gyfraith  gy  wrain,° 

Dwy  fil  dan  gyfreithiau  Moesen, 

Dwy  fil  dan  Efengyl  Iesu, 

Os  cai  bara  cy'd  a hynny. 

1 7 Tair  oes  meddant  sydd  i’r  byd, 

Un  heb  gyfraith  oll  i gyd/ 

Yllall  tan  drwm-lwyth  gyfraith  Moesen, 

Y drydedd  tan'r  efengyl  lawen. 

18  Y ddwy  oes  gyntaf  aethant  heibio, 

A’r  drydedd  oes  sy'n  para  etto  ; 

Hyd  pa  bryd  y pery  weithian 
Ni’s  gŵyr  neb  ond  Duw  ei  hunan. 


k Mat.  24.  44.  a 25,  13.  » Derchafu.  m Mat.  24.  3,  26.  Act.  1.  /. 

” Haerid  hyn  gan  rai  o’r  esponwyr  Iuddpwig  yn  eu  hysgrifeniadau.  0 “ Hay- 
chen,’*  (agos,  oddieithr  ychydig.) — S.  Hughes.  p Heb  gyfraith  ysgrifenedig. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


337 


19  Mil  a chwechant  aethant  heibio, 

CTr  oes  hon,  ac  ugain  cryno  ; q • 

Fe  all  pawb  wrth  hynny  wybod 
Nad  oes  fawr  o hon  heb  ddarfod. 

20  Pawb  o’r  doethion  a gyttuna, 

Mae  byrra’  yw’r  oes  ddiwedda', 

O’s  r er  mwyn  y detholedig, 

Hi  fydd  byrrach  nid  o ’chydig.s 

21  loan  alwafr  oes  hon  yma, 

Yn  ei  ddyddiau’r  oes  ddiwedda’  ; c 
Os  diwedda'r  amser  hynny, 

Y mae  hi  ’r  awrhon  ar  derfynu. 

22  Diwedd  pob  petli  sydd  yn  nessyd/ 

Pan  oedd  Peder  yn  y pulpid  ; v 
Nid  oes  lun  w nad  ydy  w'r  diwedd, 

’Nawr  wrth  hynny'n  agos  rhyfedd. 

23  Yn  amser  Paul  yr  oedd  gan  mwyaf, 

Yr  oes,  a’r  dydd,  a’r  awr  ddiwethaf, 

’Rwan  x yn  ein  hamser  ninnau, 

Mae’r  díwethaf  o’r  munudau. 

24  Y byd  sydd  gwedi  myrfd  yn  gleirchyn/ 

Ac  yn  grippil2  medd  Sant  Awstin  : a 
Mae  e’n  cerdded  ar  ífynn  baglau, 

Nid  oes  nemawr  iddo  o ddyddiau. 

25  Gwiliwn  bawb  a byddwn  barod, 

Mae'r  dydd  mawr  yn  agos  dyfod, 

Mae  medd  Crist  ym  mron  y drysau/ 

Trwsiwn  bob  rhai  ein  lusernau.c 

26  Sicr  yw  y daw  ar  fyrder, 

Ansertennold  ydyw’r  amser ; 

Pa  cyn  gynted  ni’s  gŵyr  un-dyn, 

Byddwn  bob  awr  ar  ein  'rofyn.6 

« Yn  argraphiad  T.  Durston,  y mae  y ddwy  linel).  fel  hyn 
“ Mil  a saith  gant  aethant  heibio, 

A phump  ar  hugain  o’r  oes  mor  gryno.” 

Gan  fod  y flwyddyn  a nodir  yma  dros  bedwar  uguin  mlynedd  wedi  marwol- 
aeth  y Ficer,  gellir  casglu  mai  yn  1725  y cyhoeddodd  T,  Durston  yr  argraph- 
iad  dan  sylw.  r O achos,  o herwydd,  8 Mat.  24.  22.  * 1 Ioan  2.  18. 

u Neshau,  agoshau.  1 Fetr  4.  7.  v Pulpit,  areithfa,  lle  i bregethu.  w Nid 
oesmodd.  x Yr  awrhon.  y Methedig  gan  lienaint.  * Crìppte,  un  cloff  neu 
analluog,  a St.  Augustin,  yr  hwn  oedd  Esgob  Hippo,  yn  Afl'rica,  tua  diwedd 
y pedwerydd  canrif.  b Mat.  24.  33.  Lucernoe,  (Lladin,)  llygyrn,  lampau, 
d Uncertain,  ansicr.  c Yn  ymbarottoi  i gychwyn  i’n  taith. 

2 F 


338 


Y SEREN  FOHEU,  NEU 


27  Nid  oes  dyn5  medd  Crist  ei  hunan* 
Wyr  y dydd  a’r  awr  yn  gynghan, 

Nac  un  angel  detholedig, 

Na  neb  ond  y Tâd  yn  unig.f 

28  Ofer  yw,  gan  hynny,  i ddynion, 

Geisio  manegg  yr  amseron, 

Y mae’r  Tâd  yn  cadw'n  gynghan, 

Yn  dra  dirgel  iddo  ei  hunan. 

29  Etto  Napierh  enwaiT  flwyddyn, 

Y gwna  Duw  ar  bob  beth  derfyn, 

Ac  y bydd  y flwyddyn  hynny, 

Cyn  mil  saith  cant  o oed  y Iesu. 

30  D’weded  pawb  eu  dewis  chweddeî, 

Nid  oes  dyn,  na  diawl,  nac  angel, 

Wyr  yr  awr,  na'r  dydd,  na’r  flwyddyn, 

Y gwna  Duw  ar  bob  peth  derfyn. 

31  Byddwn  barod  bawb  gan  hynny, 
Edifarwn  heno,  heddy’ : 

Ar  y dydd  a’r  awr  na's  gwypom, 

Y daw  Crist  yn  ddirgel  attom. 


32  Fel  na  ’nabu  serchog  Rachel, 

O'i  thymp  j nes  myn’d  ar  ei  thrafel,j 
Felly  ni  chaiff  dynion  'nabod 
Dydd  yr  Arglwydd  nes  ei  ddyfod. 


33  Pan  daeth  amser  Rachel  wisgi, 
Ar  ei  phlentyn  bach  esgori, 

Fe  orfu  esgori  ar  y bachgen, 

Ar  y ffordd  dan  fôn  y dderwen.k 


34  Felly  gorfydd  ar  y ddaear, 

Sy’n  beichiogi  er  yn  gynnar, 
Gwympo  i esgori  ar  y meirw, 
Pan  ddel  udgorn  Crist  i'w  galw. 


35  Fel  y daeth  y tân  a’r  brwmston,1 
Yn  ddisymmwth  am  ben  Sodom, 


f Marc  13.  32.  s Mynegi,  hysbysu,  h John  Napier,  gwr  o’r  Alban, 
a ysgrifenodd  Esponiad  ar  Lyfr  y Dutguddiad  ; gwaith  yr  hwn,  fel  y mae  amser 
wedi  dangos,  sydd  yn  dra  llawn  o gyfrifiadau  cyfeiliornus.  > Amser  esgor. 
J Travail,  gwewyr  esgor.  k Gen.  35.  16.  1 “ Brumstom.,, — !$,  Hughes. 

Brìmstone , defnydd  tra  hylosg,  brwmstan. 


GANWTLL  Y CYMRY. 


339 


Felly  daw  y dydd  diwedda*,1" 

Pan  bo’r  byd  yn  cysgu’n  ’smala.® 

36  Ni  ŵyr  neb  o’r  awr  na’r  amser, 

Byddwn  bob  awr  ar  ein  pryder/ 

A’n  lusernau  yn  ein  dwylo, 

Gyda’r  merched  call  yn  gwylio. p 

37  Mae’r  arwyddion  gwedi  cerdded, 

Y fynegodd  Crist  cyn  blaened^ 

Ond  bod’chydig  o’r  Iuddewon, 

Etto  heb  gredu'r  'fengyl  dirion. 

38  Fe  ferthyrwyd^r  Apostolion, 

A mil  miloedd  o’r  Crist’nogion, 

Ym  mhlaid  y ífydd  a'r  Efengyl,r 
Fe  ŵyr  holl-greds  hyn  yn  rhugyl.1 

39  Fe  ddistrywiwyd  Caerusalem,11 
Nid  oes  maen  ar  faen  lle  gwelem ; 
Hithau’r  demel  fawr  a losgwyd/ 

A’r  Iuddewon  a wasgarwyd. 

40  F'  aeth  ’r  Efengyl  hygar  hyfryd, 

Ar  farch  gwynn  ar  draws  yr  holl-fyd ; w 
Nid  oes  cornel  x dan  y nefo’dd 
Na  bifr  ’Fengyl  ynddo’n  ry w-fodd/ 

41  Nifer  mawr  o Gristiau  ffeilston/ 
Ynghred  ac  anghred  a godason^ 

A thrwy  hocced  a tad  y celwydd, 
Troisont  lawer  i gam-grefydd. 

42  Rhjffel  blin,  rhwng  Twrc  a Christion/ 
A fu'n  fynych  iawn  ni  gly  wson  ; 

Son  mawr  sydd  am  ryfel  etto/ 

Rhoed  Duw  hedd  i’r  sawl  a’i  caro. 


« Luc  17.  28,  30.  D Diofal.  0 Gofal,  gwyliaáwriaeth.  p Mat,  2b.  4. 
9 Plain,  amlwg,  eglur.  r Mat.  24.  9.  Act.  11.  2.  8 Yr  holl  wledydd 

Cristionogol.  1 Yn  gyhoeddus,  yn  gyffredinol.  u Jerusalem.  Luc  19. 
43.  44.  v Mat.  24.  2.  w Mat.  24.  14.  * Corner,  congl.  J Pregeth- 

wyd  yr  efengyl  mewn  rhannau  o’r  prif  wledydd  adnabyddus,  yn  oes  yr  Apos- 
tuìion.  * False,  gau,  celwyddog.  Mat.  24  24.  a Twyll,  dichell.  b Bu 
rhyfeloedd  gwaedíyd  iawn,  am  hir  amser,  rhwng  y Tyrciaid  a’r  Cristionogion, 
ynghylch  meddiannu  Caersalem  j y rhai  elwid  yn  Rhyfeloedd  sanctaidd,  neu 
Eyfeloedd  y Groes.  c Mat.  24.  6,  7. 


340 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


43  Newyn  mawr,  a thost  ddruclaniaeth,, 

A fu’n  llawer  gwlad  ysowaeth; 

Haint,  a phla,  a chwarren  waedlyd., 

A fu’n  hwyr  d ar  hyd  yr  holl-fyd. 

44  Daear-gryn  a fu  o’r  mwya’, 

Nes  syrthio  temel  fawr  Diana, 

A bwrw  lawr  y trefydd  mawrion/ 
Tyrau  a chestyll  yn  sebwrthon/ 

45  'R  haul  ecclipsodd  g o’r  ty  wyllaf, 

Nes  myn’d  y dydcl  yn  nos  gan  mwyaf* 
A'r  môr  mawr  aeth  dros  y bryniau,h 
Boddodd  miloedd  o eneidiau. 

46  Y mae  Anghrist  yntau  ’n  rliochain, 

Ys  llawer  dydd  yn  Eglwys  Rhufain  ; 
Ac  yn  mwrddro’r  saint  heb  orphwys, 
Eisiau'i  alw'n  ben  i’r  eglwys. 

47  Cariad  perífaith  yntau  oerodd,k 
Ni  char  mab  o’r  tad  a'i  magodd, 
Gwaudd1  a chwegr  m sy'n  ymsowtan,n 
Cas  gan  frawd  ei  frawd  ei  hunan.° 

48  Ffydd,  ysowaeth,  sy’n  myn’d  lai-lai/ 
Cred  q o gryn-fyd  aeth  yn  garrai/ 
Asia,  Affric,  Graecia  s ffyddlon, 

Sydd  yrwan  heb  Grist'nogion. 

49  Nid  oes  un  o’r  holl  arwyddion, 

Ond  ymchweliad1  yr  Iuddewon, 

Na  b’ont  eisoes  gwedi  dyfod  ; 

Gwiliwn  bawb  a byddwn  barod. 

50  Y mae’r  Barnwr  mawr  yn  cychwyn, 
Mae  er  ys  dyddiau  ar  ei  'rofyn ; 

Fe  ddaw  weithian  yn  dra  hoyw, 

I roi  barn  ar  fy  w a meirw.u 


d Yn  ddiweddar, — yn  1604,  y bu  pla  yn  Llundain,  o’r  hwn  y mae  yn  debyg- 
ol,  pan  y bu  feirw  tua  30,000.  Bu  pla  mawr  hefyd  yn  1611,  pan  drengodd 
tua  dau  can’  mil  o drigolion  Caercystenyn.  e Luc  2i.  11.  f Yn  yfílon, 
yn  ganddryll.  s Eclipse,  tywyllu.  h Luc  21.  25.  ‘ Y Pab.  J Mur- 

der,  llofruddio.  kMat.  24.  12.  1 Merch-yng-nghyfraith.  Mam-yng- 

nghyfraith.  n Ymdaeru,  cynhennu.  ° Marc  13.  12.  p Luc  18.  8.  Y rhan 
Gristionogol  o’r  byd.  r Llain,  darn  cul  o dir.  • Groeg.  1 Dychweliad, 
adferiad.  u Act.  10.  42.  1 Thes.  4.  16,  17. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


341 


51  Mae  ef  gwedi  hogi  ei  gleddeu, 

A golymmu  ei  holi  saethau ; 

Mae  ei  fwa  yn  ei  annel, 

Ac  yn  barod  myn’d  i ryfel.v 

52  Mae’i  fraich  rymmus  gwedi'i  hestyn, 
Mae’i  angylion  ar  eu  ’rofyn  ; 

Fe  ddaw  fel  y diluw  tanllyd, 

I  roi  barn  ar  bawb  o’r  holl-fyd.w 

53  O meddyliwn  ninnau  am  wyliad, 

Ac  am  ddisgwyl  ei  ddyfodiad, 

A bod  bawb  a’n  cyfrif’n  barod, 

Ac  yn  daclus  x cyn  ei  ddyfod. 

CYI. — COFIW CH  ANGAU. 

1 Byrr  yw’n  hoes  ac  ansertennol/ 

Heddy w'n  fy  w,  y foru’n  farwol ; 
Gynneu'n  gawr,  y foru’n  gelain, 

Dyma  gyflwr  dyn  a'i  ddamwain. 

2 Ni  bydd  yma,  am  ben  ennyd,b 
Un  o honnom  heb  ei  symmud  ; 

O meddyliwn  am  ein  siwrnai,c 
Heno  ysgatfydd  d rhaid  ei  dechreu. 

3 Fel  y rhed  yr  haul  i*r  hwyr, 

Fel  y treulia’r  ganwyll  gŵyr, 

Fel  y syrthia'r  rhosyn  gwynn, 

Fel  y diffydd  tarth  ar  lynn  ; 

4 Felly  treulia,  felly  rhed 
Felly  derfydd  pobol  cred, 

Felly  diífydd  bywyd  dyn, 

Felly  syrthiwn  bob  yr  un. 

5 Fel  llong  dan  hwyl,  fel  post e dan  sawd, 
Fel  saeth  at  nod,  fel  gwalch  at  ffawd/ 
Fel  mwg  ar  wynt,  fell  llif  ar  ddw'r, 

Y brysia  ymaith  einioes  gwr. 


T Psalm  /.  12.  J3.  w Mat.  24.  37,  38.  * Parod,  trwsiadus. 

» Uncertain,  ansicr.  b Ym  mhen  ychydig  amser,  Journey,  taith. 

* Fe  allai.  « Post,  rhedegwr,  cludydd  Uythyrau.  f Fel  ciryll,  neu  hebog 
at  ysglyfaeth.  s 1 Petr  1.  24.  b lago  4. 14. 

2 f 2 


342 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


6 Fel  saeth  y rhed,  fel  post  y gyn% 

Fel  cŵyr  y tawdd,  fel  iâ  y tyrr, 

Fel  dail  y syrth,  fel  gwellt  y gwywa/ 

Fel  tarth  y trig,h  fel  lamp  y treulia. 

7 Ni  ddiflannwn  fel  y cysgod, 

Ni  lwyr  doddwn  fel  y man-od/ 

Ni  ddiharffwnj  fel  glaswelltyn, 

Ni  ddiífoddwn  fel  yr  ewyn. 

8 Ni  cheir  gweled  mwy  o’n  hol, 

Nag  ol  neidir  ar  y ddol, 

Neu  ol  llong  aeth  dros  y tonnau, 

Neu  ol  saeth  raewn  awyr  deneu. 

9 O ! gan  hynny,  heddyw,  heno, 

Moeswch  i ni  bawb  ymg’weirio,* 

Fyn’d  ar  ífrwst,,  a thynnu  oddi  yma, 

Lle  na  chawn  o’r  hir  arosfa. 

10  Mewn  tai  o glai  yr  y'm  yn  trigo,1 
Tymhestl  gron  m a bair  eu  syrthio ; 

Gwiliwn  rhag  i’r  angau’n  saethu, 

A briwio’r  wal  n tra  Fom  yn  cysgu. 

11  Fel  y t’rewir  pysg  â thryfer, 

, Fel  y saethir  phesant 0 tyner, 

Fel  y torrir  blodau’r  ardd, 

Fel  y lleddir  gweunydd  p hardd  ; 

12  Felly  t’rewir  dyn  heb  wybod, 

Felly  saethir  yn  ddi-arfod,q 
Felly  torrir  gwychder  dyn, 

Felly’n  lleddir  bob  yr  un. 

13  Fel  dwr  diluw  ar  y cyn-fyd, 

Fel  tân  gwyllt  ar  Sodom  aethlyd, 

Fel  y fellten,  fel  y ddraig ; r 

Fel  y gwewyr  blin  ar  wraig  ; 

14  Felly’n  chwyrn,  ac  felly’n  danllyd, 

Felly'n  immwngc,8  felly’n  aethlyd, 

Felly'n  flin,  ac  felly’n  draws 

Y daw'r  angeu  ar  ein  traws.* 

s 1 Petr  1.  24.  h Iago  4.  14.  * Eira  mân.  •»  Ni  a gollẁn  ein  harcld- 

wch.  k Ymbarottoi.  1 Job  4.  19.  m Fechan.  n Wall,  mur.  0 Pheasant t 
ceiliog  y coed,  p G weirgloddiau.  i Heb  amser  i gilio.  r Tân  awyrol. 
* Disymmwth.  1 Ar  ein  gwarthaf. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


343 


15  Brau  y w’n  cnawd,  a bach  yw’n  cryfdwr, 
Gwan  yw'n  grym,  a gwael  yw’n  cyflwr, 
Tippyn  bach  o groes  neu  gerydd, 

All  ein  troi  a'n  torr  i fynydd.u 

16  Gwrach  v all  ladd  y cawr  â chogail/ 
Blewyn  bach  all  dagu  bugail, 

Draen  ar  draws  all  ladd  yr  hwsmon,x 
Duw,  mor  ddiserth  y y w plant  dynion. 

17  Y gwan,  y gwael,  y dwl,  y dall, 

A ladd  y cryf,  a gwymp  y call ; 

Y drel z di-barch,  â maen  nid  mawr, 

A friwia’n  caer,  a ddifa'n  cawr. 

18  Beth  yw  dyri  wrth  hyn  ond  tarth, 

A mwg,  a niwl,  a gwellt,  a gwarth  ; 

A gwydyr  crin,  a rhew,  a rhosyn, 

A 'sten  o bridd,  a gwynt,  ac  ewyn  ? 

19  Y dewr,  y doeth,  y gwych,  y gwalchaidd, 

Y cryf,  y call,  y capten  a chuaidd, 

Ein  pen,  a’n  pont,  a’n  grym,  a’n  gras, 

Y gafodd  gwymp  gan  angau  glas.b 

20  Fel  y cwymp  holl  ddail  yr  allt, 

Fel  y cneifia  gwellai’n  gwallt, 

Fel  y gwywa  lili’r  mas, 

Fel  y tyrr  y gwydyr  glas; 

21  Felly  gwywa,  felly  tyrr, 

Felly  craccia c ’n  by  wyd  byrr, 

Felly  croppir  d einioes  dyn, 

Felly  cwympwn  bob  yr  un 

22  Fel  tŷ  bugail  ein  symmudir, 

Fel  ’sten  briddlid  ein  can-ddryllir, 

Fel  dilledyn  y darfyddwn, 

Fel  y llwydrew  y diflannwn. 


u I fynu.  v Hen  wraig.  w Ffon  i ddal  carth  neu  lin  i’w  nyddu.  * Hus • 
bandman,  llafurwr.  y Dirym.  1 “ Bwr.” — S.  Hughes.  Dyn  gwladaidd, 
diddysg.  a Captaìn , blaenor  milwyr.  b ‘ Cas.”— S.  Hughes.  Dywed  Rhys 
Tomas,  mae  “ y Iachawdwr  mawr  Iesu  Grist,”  a olygir  yn  y pennill  hwn, 
ond  tebyccach  yw  mai  y Brenhin  Iago  I.  neu  ryw  wr  mawr  a berchid  gan  y 
Ficer,  a feddylid  ymaganddo.  c CracJc,  hoilti,  torri.  Crop , torri  ymaith. 


344 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


23  Ni  chawn  aros  mwy  na'n  tadau, 

Awn  i’r  ffordd  yr  aethant  hwythau ; 

Rhaid  i’n  fyn'd  i wneuthur  cyfri’, 

A rhoi  lle  i eraill  g*odi. 

24  Nid  oes  lle  in’  aros  yma, 

Ond  dros  ennyd  i hafotta : e 
Gwedfn  gorfydd  ar  bawb  symmud, 

A myn’d  i’r  ííordd  yr  aeth  yr  holl-fyd. 

25  Y mae’r  angau  glas  â'i  fwa, 

Yn  ein  herlid  ym  mhob  tyrfa; 

Nid  oes  un-dyn  all  ddihangyd 
Rhag  ei  follt  a’i  saeth  wenwynllyd. 

26  Mae  e'n  ddirgel  yn  marchogaeth, 

Ar  farch  glas  ym  mhob  cenhedlaeth  ; 

Nid  oes  dyn  all  ddiangc  rhagddo, 

Aed  i’r  wlad  a’r  man  y mynno. 

27  Er  bod  Hasael f 'n  gynt  na’r  ewig, 

Er  bod  Saul  fel  eryr  ífrolig,8 

Er  bod  Jehu’n  gy nt  nag  yntau, 

Ni  ddihangodd  un  rhag  angau. 

28  Er  gwroled  gwr  oedd  Sampson, 

F'  orfu  ildo  h i’r  angau  digllon ; 

Felly  gorfydd  arnom  ninnau, 

Pet  fai  ’i  gryfder  yn  ein  breichiau.  * 

29  Alexander  a gongcwerodd/ 

Yr  holl  fyd,  y ífordd  y cerddodd ; 

Angau  gwedi'r  congcwest j 'sgeler, 

A gongcwerodd  Alexander. 

30  Lladdodd  angau  bob  congcwerwr, 

Lladdodd  Galen  k y physigwr, 

Lladdodd  Luc j y meddyg  gorau ; 

Pwy  all  ddiangc  mwy  rhag  angau  ? 

31  Fel  y sathra  meirch  rhyfelwyr 
Tan  eu  traed  bob  math  o fìlwyr, 

Felly  damsing  m angau  diriaid, 

Y brenhinoedd  fel  begeriaid.n 

• Trigo  raewn  lluest  dros  yr  haf,  f Asahel.  2 Sam.  2.  18.  * Frolicsome, 

llawen,  íioyw.  h Yield,  ymostwng,  ‘ Conquer , gorchfygu.  J Conquest, 

goruchaíiaeth.  k Physygwr  enwog  o Peigamus,  yr  hwn  a fu  byw  saitn  ugain 
mlynedd.  1 Luc  yr  Efangylwr,  yr  hwn  a elwir  gan  Paul  “ y physigwr  an- 
wyl.”  m Damsang,  sathru.  n Beggars , cardottwyr. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


345 


32  Lladdodd  angau  Abel  wirion, 
Lladdodd  angau  sanctaidd  Aaron  ; 
Lladdodd  Cain  a Cham  ysgymmun, 
Nid  ywr  angau’n  arbed  un-dyn 

33  Pharao’r  Brenhirr,  Eli’r ’ffeiriad, 
Esau’r  prophwyd,  Joel  yr  ynad,° 
Noah’r  patriarch/  â’r  hen  deidiau, 

A ddifethwyd  gan  yr  angau. 

34  Fel  n'  arbedai  Herod  greulon 
Ladd  y bychain  fwy  na'r  mawTrion ; 
Felly  gwn  nad  arbed  angau 

Hen  nac  ieuangc,  mwy  nag  yntau. 

35  Pe  rhoid  iddo  aur  yn  bynnau,q 
Mil  o wledydd  a’i  coronau, 

Ni  cliaid  ganddo  arbed  bywyd 
Dyn3  dros  awr,  pe  rhoid  yr  holl-fyd. 

36  Ni  chaiff  neb  ganlyniaeth  r gantho, 
Er  ymbilian8  ac  er  ceisio, 

Mwy  nag  y cai  Pilat  ddigllon 
Ei  ganlyniaeth  gan  IuddewonJ 

37  Ni  rydd  angau,  pan  y delo, 

Awr  o amser  u i ni  ymg’weirio, 

Nac  un  rhybudd  o’i  ddyfodiad, 

Mwy  na’r  ci  cyn  lladd  y ddafad. 

38  Ond  fel  lleidir  fe  ddaw’r  angau5 
Yn  ddisymmwth  am  ein  pennau, 
Tr’o  ni’n  v cysgu  yn  ddi-ofon, 

Fel  Philistiaid  am  ben  Sampson. 

39  Os  bydd  diffyg  dim  i'r  siwrnai, 

Olew  i’r  lamp,  a gwisg  i’r  cefnau, 

Ni  chair  gan  yr  angau  melyn 
Aros  ini  fyn’d  i’w  ’mofyn. 


0 Joel,  mab  Samuel  y Prophwyd,  a barnwr  yr  Israel.  p Cyff  cenedl. 
<i  Beichiau,  llwylhi.  r Ei  gais,  ei  ddymuniad.  8 Deisyf,  erfyn,  “ ym- 
hwedd,”  sydd  yn  llyfr  S.  Hughes.  *■  Ioan  19,  12.  u “ Rhespyt.”-S.  Hughes. 
Respite,  oediad  cyn  gosod  dedfryd  marwolaeth  mewn  grym. — Pan  fyddo  gair 
anghynnefin  ynyr  hen  argraphiadau,  gwelir  yn  aml  y gair  a roddir  ynddynt 
hwy  fel  esponiad  ar  ymyl  y ddalen  wedi  ei  osod  i mewn  gan  R.  Tomas,  yng 
nghorph  y gwaith,  er  fod  hynny  rai  troion  yn  anffurfio  y brydyddiaeth  ; ar  y 
cyfryw  achosion  adferir  yr  hen  air  yn  yr  argrapliiad  hwn,  gan  ei  bod  yn  de- 
byccach  mai  hwnnw  a ddefuyddiwyd  gan  y Ficer  ei  hun.  v Tra  fyddom  ni. 


346 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


40  Ond  fel  Brenhin  Babel  ddiras, 

Yn  troi  Sadrach  chwipw  i’r  ffwrnas/ 

Fe  dry’r  angau  bawb  y granffo/ 

Fr  ffwrn  briddlyd z fel  ei  caffo. 

41  Fel  y daw  y lleidir  llidiog/ 

Ganol  nos  am  ben  goludog ; 

Fellydaw  yr  angau  i'n  cyrchu, 

Yn  ddi-ymgais  tr’o  ni  yn  cysgu. 

42  Fel  y tery  gwr  â thryfer, 

Bysg  tr’o  ’n  gorphwys  yn  ddi-bryder  ; 

Felly  tery  angau  ddyrnod, 

Ar  blant  dynion  mor  ammharod. 

43  Fel  na  wyr  y g’lommen  dyner, 

Y pryd,  na’r  man  y tery’r  ffowler ; b 
Felly’n  hollol  ni  wyr  un-dyn 

Y pryd,  na'r  modd  y bydd  ei  derfyn. 

44  Mewn  un  ffordd  yr  3^’rn  yn  d’wad  c 
Fr  byd  hwn,  dan  wylo’n  irad ; 

A thrwy  fìl  o ffyrdd,  heb  farco/ 

'Bym  yn  myn’d  i maes  o hono. 

45  Nid  oes  un  man  yn  ddi-bryder, 

Na  ddaw’r  angau  glas  a'i  dryfer, 

I roi  ini  ddirgel  ddyrnod  ; 

Ym  mhob  man,  och  ! byddwn  barod. 

46  Wrth  droi’r  defaid  mewn  lle  dirgel, 

Y daeth  angau  am  draws  Abel ; e 
Gochel  dithau  gael  ei  ddyrnod, 

Wrth  droi  o ddeutu  dy  ’nifeilod. 

47  Ar  y ge’nffordd,  wrth  siwrneia/ 

Y bu  farw  Rachel  fwyna' ; g 
Wrth  siwrneia,  gochel  dithau, 

Rhag  cyfarfod  â'r  glas  angau. 

48  Pan  oedd  holl  blant  Job  yn  gwledda, 

Y daeth  angau  ar  eu  gwartha' ; h 
Nîd  oes  gwarant  * gennyd  tithau, 

Yn  dy  wíedd  rhag  dyrnod  angau. 

w Yn  ebrwydd.  x Furnace,  ffwrn  danllyd  boetli.  y A gyrhaeddo. 
E l’r  bedd.  * “ Difiog,”  (gwyllt,  creulon.”) — S.  Hughes.  b Fowler, 
adarwr,  saethwr  adar.  0 Dyíod.  Mark,  dal  sylw.  * Gen.  4.  8. 
f Journey,  ymdeithio.  s Gen.  39.  19,  h Job.  1.  19.  * Sicrwydd 


GANWYLL  Y CYMRY. 


347 


49  Holophernes  a fu  farw, 

Yn  ei  gwsgpan  oedd  ef  meddw  : 3 
Gochel  dithau  yn  dy  feddwdod, 
Rhag  i angau  roi  it*  ddyrnod. 

50  Belsassar,  er  maint  oedd  gantho, 

A fu  farw  wrth  garowso  : k 
Wrth  garowso  gochel  dithau^ 

Od  wyt  gall  rhag  dyrnod  angau. 

51  Fe  roes  angau  anfad  ddyrnod, 

Ar  y faingc  i'r  brenhin  Herod  ; ! 

Ar  y faingc  y dylai  barnwyr 
Gofio  angau  mawr  ei  hydyr.m 

52  Saethodd  angau  saeth  wenwynllyd, 
Trw  gorph  Ahab  yn  ei  gerbyd  : n 
Yn  dy  gerbyd  gochel  dithau,0 
Rhag  dy  daro  â bollt  angau. 

53  Fe  ddaeth  angau  megis  mwrddrwr/ 
Am  draws  Eglon  yn  éi  barlwr  ; q 
Gochel  dithau  rhag  y biccell, 

Tr’ech  yn  gorphwys  yn  dy  ’stafell. 

54  Pan  oedd  Difes  s yn  ei  sidan, 

(A’i  phâr  foethus)  oll  yn  hedfan, 

Fe  ddaeth  angau  ac  a’i  lladdodd ; 
Gochel  dithau  balch  ei  wisgo’dd. 

55  Gwedi  i’r  cerlyn  1 adail 11  llawer, 

A chrynhoi  dros  hirfod  amser  ; 

Fe  ddaeth  angau  ac  a'i  lladdodd 
Cyn  cael  profi  o’r  pethau  gasglodd/ 

56  Gochel  dithau’r  cob  w a'r  cerlyn, 
Sy’n  crynhoi  dros  lawer  blwyddyn, 
Rhag  i'r  angau  dy  gyrhaeddyd, 

Cyn  cael  profi  dim  cfth  olud. 

57  Ee  ddaeth  angau  i drywanu 
Dau  fab  Aaron  wrth  aberthu  : x 
Wrth  yr  Allor  dylai'r  'ífeiriad, 

Ofni  angau  a’i  ddyfodiad. 


k Carouse , gloddesta,  yfedyn  helaeth.  Dan.  5.  30.  1 Act.  12.  23,  « Grym, 

gwrolder.  n 1 Bren.  22.  34.  ° “ Yn  dy  Goach  ymgadw  ditllau.,,— -S.  Hughes. 

p Murderer , llofrudd,  lleiddiad.  i Parlour,  ystafell  i ymddiddan.  Barn.  3 21. 
r Trafyddecli.  8 Ygwr  goludog.  LuclG  22.  ‘Cybydd.  u Adeiladu.  v Luc  12. 
20.  w“  Gwrgwladaidd  cyfoethog. S.  Hughes,  x Lef.  10.  1,  2. 


348 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


58  Pan  oedd  Sennach’rib  y y Brenhin, 

Yn  y demel  ar  ei  ddeu-lin, 

Fe  ddaeth  angau  ac  a’i  lladdwys ; 

Ofnwch  angau  yn  yr  Eglwys. 

59  Fe  roes  angau  frath  i Zimri, 

Wrth  gyd-orwedd  gyd  â Chosbi : 2 
Gochel  dithau  wrth  butteinia, 

Rhag  i'r  angau  glas  dy  ddala. 

50  ’Nyn a dy  lamp,  a gwisg  dy  drwsiad, 

Cyn  del  angau’n  agos  attat : 

Gwna  dy  gyfrif  oll  yn  barod, 

Cyn  dy  alw  o flaen  y Drindod. 

51  Bydd  di  barod,  heddyw,  heno, 

Ag  oyl  b ì'th  lamp,  a'th  wisg  yn  gryno,c 
I fyn’d  o flaen  dy  Farnwr  prudd, 

Y foru  obosibl  ydyw’r  dydd. 

52  Ni  ŵyr  Peder,  ni  ŵyr  Pawl, 

Ni  ŵyr  angau,  ni  ŵyr  diawl, 

Ni  ŵyr  planed/  ni  ŵyr  dyn, 

Na  neb  o'n  hawr  ond  Duw  ei  hun, 

53  ’Rhyd  dydd,  ’rhyd  nos,  yn  glaf,  yn  iach, 
Ar  fôr  a thir,  yn  fawr  yn  fach, 

Mewn  tref  a gwlad,  bawb  byddwch  barod, 
Ni  wyddis  b'le  y cawn  ni’r  ddyrnod. 

54  Gweithiwch  bawb  tr’o  ’r  dydd  yn  para, 
Cyn  cotto’r  haul  crynhowcli  y Manna  : e 
Derbyniwch  ras  tr’o  Duw’n  ei  gynnyg, 
Par’towch  eich  rhaid  cyn  delo’r  diífyg. 

55  Cyn  colli’r  gòl, f cyn  delo’r  nos, 

Cyn  torri’r  pren,  cyn  cwympo  i’r  ífos  : 

Cyn  cau  y porth,  cyn  myn’d  i’r  garn,g 
Cyn  canu’r  corn,  cyn  rhoddi’r  farn. 


7 Brenhin  Assyria.  Esay  37.  38.  * Num.  25.  8.  * Ennyna.  b Oil,  olew. 

e **  Yn  gyfrdo.” — S.  Hughes.  Sylwyd  ar  y pennill  hwn  o’r  blaen  yn  y gwaith. 
d Cymnjer  rhai  arnynt  ragfynegu  amser  marwolaeth  oddiwrth  y planedau ; 
ond  gwaherddir  y gelfyddyd  hon  yn  yr  Ysgrythyr.  Deut.  18. 10,  14.  e Exod. 
16. 21.  f Goal,  pen  draw  i’r  yrfa,  lle  yr  ennillir  y gamp.  s J'r  bedd  : cyfodid 
carnau  ar  feddau  yn  yr  hen  amser. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


349 


56  Rhetl  am  dy  chwyth,h  gwna  waith  dy  Dduw, 
Dwg  íFrwyth  yn  rhîn 1 o’r  goreu’i  ryw, 

Dos  chwipJ  i'r  wledd  a’th  wisg  yn  gryno, 

Cais  dy  gyfraid  cyn  ymado. 

CVII. — AR  Y FLWYDDYN  1629,  PAN  OEDD  Y 
LLAFUR  NEU’R  YD  YN  AFIACHUS  0 HERWYDD 
LLAWER  0 WLAW. 

1 Duw  Frenhin  trugarog,  Duw  Dad  hollalluog, 

Duw  porthwr  newynog,  na  newyna  ni, 

Sy’n  canlyn a dy  ífafar  b â chalon  edifar, 

Ar  ol  dy  hir  watwar  a’th  siommi. 

2 Er  mwyn  dy  drugaredd  anfeidrol  a'th  fawredd, 

Er  mwyn  dy  wir  ’Tifedd,  O dofa  dy  lid ; 

Gwrando  dfn  gweddi,  gan  faddeu'n  drwg-nwydi,c 
A chymmorth  ein  tlodi  a’n  hadfyd, 

3 Ni  a bech'som  yn  d'erbyn  yn  daran  esgymmun,d 
Nes  tynnu  hir  newyn  a niwed  i’n  plith  ; e 

Ac  amry  w ddialau  sy'n  gryddfu  f 'n  calonnau, 

Heb  allael  hir  odde’  dy  felldith. 

4 Ni  a dor'som  dy  gyfraith,  oedd  gyfion  a pherífaith, 
Do,  lawer  can-waith  cyn  codi  o’r  man  ; 

Fel  rhai  a f *ai  'n  tybiaid  na  b'ai  gennyt  lygaid, 

I ganfod  fileiniaid f mor  aflan. 

5 Dy  enw  a gablasom,  dy  Air  a gasasom, 

Dy  Efengyl  droedasom  yn  ddibris  tan  dra’d; 

Dy  Sabbath  halogwyd,  dy  demel  adawyd, 

Dy  grefydd  a lygrwyd  yn  irad.s 

6 Ni  a dor’som  dy  ddeddfau,  fel  pobol  a dybiai 
Na  ddeuai  dialau  am  ddilyn  íFordd  ddrwg ; 

Neu  rai  a f'ai  ’n  credu  na  b'ai  gennyt  allu, 

I’n  cospi  am  bechu  yn  gynddrwg. 

7 Pan  helaist  genhadon  i ddangos  ein  beion,h 
A’n  troi  i’r  ffordd  union  yn  dirion,  yn  da'r  : 

Ni  a gau’som  ein  clustiau  rhag  clywed  eu  geiriau, 
Fel  neidr  a fyddai  yn  fyddar.1 


h Einioes,  bywyd.  » Yn  rhinweddol.  j Ar  frys. 

3 Deisyf,  ceisio.  b Favour , trugaredd,  ewyllys  da.  Nwydau  neu 

gynneddfau  drwg.  d Yn  dra  ysgeler.  e Poeni,  gofidio.  f Villuins, 
dynion  drygionus.  s Yn  erchyli,  yn  dost.  h Beiau.  1 Psalm  58.  4. 

2 G 


350 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


8 Gyrraist  dy  weision  i’n  gwa’wdd  ni,  rai  deillion, 
I'th  swpper  yn  dirion,  i dario j ’n  dy  lŷs : 

Ni  a bairsom  a dwad,  k ni  drosom  i’r  farchnad, 

A'n  íferem,1  yn  anllad  anhappus.m 

9 Ni  fynnwn  o’r  manna,  ni  thrig  yn  ein  cylla, 

Ni  charwn  ni  o'r  bara  a bery  dros  byth ; 

Ond  garlleg  ac  wyniwn,  a phannas  a phompiwn,” 
Fel  twrchod 0 a garwnnfn  aruth’.p 

10  Ni  fynnwn  ni  o’r  ’fengyl,  sy’n  cnoiq  ni  mor  rhugyl, 
Ni  a drown  ein  gwegil  at  hon  lawer  gwaith, 

Ni  chaiíf  hi’n  ceryddu,  na’n  dangos,  nan  dysgu, 
Mae’n  draws  yn  gwrth’ynebu  ein  drwg-waith. 

11  Nis  gadwn  i’r  'Sgrythyr  reoli'n  drwg  natur, 

Na'th  gyfraith  gymmesur  gymhwyso  mo’r  traws  ; r 
Ond  by  w wrth  ein  íFansi/  a'n  trachwant,  a’n  gwegi, 
Heb  fynnu  rheoli  ein  drwg-naws. 

12  Gan  hynny  waith  troedo 1 dy  gyfraith  a'i  gado, 

Ni  aethom  ar  ddidro,  nid  didrangc,u  gwae  ni, 

Fel  defaid  a redai  o’r  llafur  i'r  íFaldau/ 

Ar  ol  llanw  eu  boliau,  i boeni. 

13  Mae’n  gloddesta’n  traha,fel  mawrddrwg  Gommorah, 
Yn  lleíain  am  wasgfa,  i wasgu  ar  ein  cest;  w 

Ni  thaw  byth  o’n  penau,  nes  delo  dialau; 

I wasgu  ar  ein  cryliau  x â dirwest. 

14  Mae  pob  gradd  o ddynion,  yn  fychain,  yn  fawrion, 
Yn  pechu  yn  greulon  yn  erbyn  dy  Grist, 

Fel  pobol  wrth  raíFau,  a dynnai  ddialau, 

O’r  nef  am  eu  pennau,  yn  athrist. 

15  Mae’r  'íFeiriaid  yn  gadu  dy  bobol  i bechu, 

Heb  geisio  eu  nadu  2 * i ufîern  ar  naid; 

A’r  un  ag  a geisio  â’r  ’fengyl  eu  rhwystro, 

Fe  gaiíF  ei  anfrio  a yn  ddiriaid. 


i Tarryt  trigo,  aros.  k Dyfod.  1 Farmt  tyddyn.  ra  Mat.  22.  5.  Luc 

14.  18 — 20.  n Enwau  llysiau.  Num.  11.  5,6.  0 Moch.  p Aruthr, 

rhyfeddol.  «i  Argyhoeddi.  r Gwrthwynebus,  cyfeiliornus,  • Fancyt 
meddwl,  mympwy,  4 Sathru.  u “ Ar  ddidro  yn  ddidrangc.”—S.  Hughes. 

T Folds,  corlanau  i gadw  defaid  crwydredig.  w Chest,  cylla.  * Boliau, 
y Ympryd,  priuder  yinborth.  * Attal,  rhwystro.  a Difrio,  ammharchu. 


GANWYLL  Y CYMRY.  351 

16  Mae’n  parchus  reolwyr,(och ! Dduw)  yn  rhy  segur, 
Yn  goddef  troseddwyr,  i drist  soddi'r  wlad, 

Heb  gospi  â’r  cledde’  na’r  bobol  na’r  beiau, 

Sy’n  damsing  b dy  ddeddfau  mor  irad. 

17  Mae’r  bobol  gyífredin,  fel  Israel  heb  frenhin, 

Na  'ífeiriad  i'w  meithrin,  na  phrophwyd  ’roimaeth, 
Yn  by  w yn  anhywaith,  fel  pobol  heb  gyfraith, 

Heb  grefydd,  heb  obaitli,  ysowaeth. 

18  Mae’n  rheibus  swyddogion  yn  ’speilio  rhai  gwirion, 
Yn  ewnach  c na'r  lladron  (llwyr  edrych  ar  hyn) 

A'r  carlaid  d yn  bwytta  y tlodion  fel  bara, 

Neu'r  morfil  a lyngca'r  'sgadenyn. 

19  Mae’r  gweision  cyflogau  a*r  hurwyr  e yn  chwarau, 
Mae’r  gweithwyr  yn  eiste’,  heb  ostwng  eu  pen, 

Yn  tordaen/  yn  blino,  heb  fynnu  mo’r  gweithio, 
Nes  delych  i’w  pricco  s âg  angen. 

20  Mae’r  tanner  h a’r  twccwr/  a’r  bacer j a*r  bwtsiwr,k 
Gweydd,  gôf,  a thaeliwr,1  a thiler,m  a chrydd, 

A’r  hwsmyn,n  a’r  creíFtwyr,  a’r  difFrwyth  uchelwyr, 
Yn  myn’d  yn  dafarnwyr  digrefydd. 

21  Mae*r  gwragedd  yn  gado  eu  nyddiad  a’u  cribo, 

Eu  gwauad,  a'i  gwnio,  i dwymo  dw’r, 

Gwerthasant  eu  rhodau,  a’u  cyífion,  a’u  cribau, 

I brynu  eostrelau  tafarnwr. 

22  Mae’r  mwrddrwr,  a’r  gwibiad,0  a'r  bawdy  cnafp 
A’r  lleidr,  y gwilliad,  a’r  offeiriad  fFol,  [anllad, 
A Shini  a Shangco,  a lisens  i wttro,q 

Bur/  cwrw,  tobacco,  heb  reol. 

23  Pe  ceisiai  y cythraul,  neu’i  fam  godi  capel, 

Wrth  ochr  dy  demel,  er  dimmai’n  y dydd, 

I gadw  tafarn-dy  cyhoeddus  yng  Nghymru, 

Fe  gai  ei  genhadu  yn  ufudd. 


b Damsang,  sathru,  c Eofnach,  mwy  hyf.  d Carls,  cybyddion.  « Rhai 
yn  gweithio  ar  hur  (hiraj  f Gorwedd.  s Prick,  pigo.  h Tanner,  cy. 
tfeithydd  neu  driniwr  crwyn,  barcer.  1 TucJeer,  brethynwr,  pannwr.  J Baker , 
pobydd  bara.  k Butcher , cigydd,  1 Tailor,  dilledydd.  m Tiler,  towr  â ilech- 
au.  n Husbandmen,  llafurwyr,  tyddynwyr.  ® Crwydryn.  p Bawdy  knave , 
írythyll-ddyn  diras,  q License  to  utter,  cennad  i werthu.  r j %eer,  diod  gadarn! 


352 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


24  Duw  tyred  o’th  arfer,  â chynghor  ar  fyrder, 

Torr  lawer  o’r  nifer,  sy'n  ’nafu’r  byd, 

Cyn  bwytt'ont  eu  gilydd,  cyn  'nafont  y gwledydd, 
Cyn  llygront  dy  lân-grefydd  hyfryd. 

25  Mae’r  gweision  mor  ddainti5  na  fynnant  hwy  gorphi1 
Ond  gwyn  fara’u  meistri,  neu  fustro  u a wnant, 

A’r  merched  ar  gyflog,  ond  odid  yn  feichiog, 

Am  fod  yn  rhy  wresog  meddant. 

26  Mae  pob  rhyw  o alwad  yn  ddibris  am  danad, 

Yn  ceisio  eu  codiad  a’u  cadw  eu  hun ; 

Heb  geisio  d’  ogoniant  di,  Arglwydd  ein  llwyddiant, 
Na’th  fawr-glod,  na’th  foliant,  na'i  hnofyn. 

27  O achos,  gan  hynny,  fod  pawb  yn  troseddu, 

A phob  rhai  yn  pechu,  a’u  buchedd  ar  draws, 

Ti  geisiaist  trwy  fwyndra,  ac  ennyd  o wasgfa, 

Tn  cyfro  i wella  ein  drwg-naws. 

28  Yn  fwyn  ac  yn  serchog,  fel  Arglwydd  trugarog, 

A fai  yn  dra  chwannog  i’n  hennill  trwy  deg, 

Ti  geisiaist  yn  dirion,  trwy  amryw  fendithion, 

Ein  tynnu  i’r  ífordd  union,  yn  loy w-deg. 

29  Pan  ífaelodd  v dy  fwynder  i wella'n  drwg  arfer, 
Bygythaist  dy  gryfder,  a llwmder  i’n  lladd  : 
Hogaist  dy  gleddeu,  golymmaist  dy  saethau, 
Par'ttoist  dy  arfau  i ymladd. 

30  Ond  wedi  it’  ymgVeirio,w  rhoistrybudd  cyn  clwyfo, 
Bygythaist  cyn  taro,  a’n  torri  i’r  llawr  : 

Cynnygaist  in’  ífafar,  o byddem  edifar, 

A nianau'n  dy  watwar  yn  ddirfawr. 

31  Pan  welaist,  Dduw  cyfion,  na  thycciai  bygythion, 
Ti  yrraist  yn  llymmion  dy  saethau  i'n  lladd, 

A’n  curo,  ahi  corddi,  â Ilawer  o 'fidi,x 
Na  allem  na’u  dofi  na’u  gwrthladd.y 

32  Gelwaist  dy  weision,  mwstraist  2 d’angylion, 

A’th  dri  meirch  mawrion,  coch,  glas,  a du  : 

A gyrraist  hwy’n  ddiriaid,  a’rholl  greaduriaid, 

Pn  plago  a fileiniaid,  a’n  gryddfu. 


8 Dainty,  moethus.  1 Cymmeryd  i’w  cyrph.  u Muster , terfysgu,  cadw 
ystwr.  v Fail,  methu.  w Ymbarottoi.  * O ofidiau  J Gwrthwynebu. 
* Muster,  galw  i ryfel.  a Plague , poenydio. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


353 


33  Rhoist  ddu-rew  digasog,  haf  poethlyd  anífodiog, 
Gwynt  stormus  'sgethrog,  yn  scathrub  'r  ŷd, 
Llifeiriaint  i’n  soddi,  a’r  moroedd  i'n  boddi, 

A chan’  rhyw  ofidi  i'n  herlid. 

34  Twymynnau  cynddeiriog,  drudaniaeth  digasog, 
Marwolaeth  llym  oriogc  mewn  llawer  man, 

A helaist  i'n  cyffro,  i brysurd  repento/ 

A'n  cathrainf  ìth  geisio  yn  gyfan. 

35  Pan  gwelaist  na  allai  hyn  oll  o ddialau, 

Ein  dattroi  o’n  beiau,  i wella  ein  byd, 

Ti  helaist  drachefen  hir  newyn  a chwarren/ 

A rhyfel  aflawen  i’n  herlid. 

36  Y chwarren  a laddodd  ddiarhebrwyddb  o filo’dd, 
Mewn  amry  w o leo’dd,  a gormod  lid, 

Nes  llanw’r  monwentydd,  a thlodi'r'  holl  drefydd, 
Lle  gyrraist  dy  gerydd  i*w  hymlid. 

37  A’r  rhyfel  anffodiog  a ddaeth  yn  ddigasog, 

A'r  cleddyf  yn  llidiog,  i#n  tlodi  a’n  lladd  ; 

Nes  difa’n  rhyfelwyr,  a’n  trysor  a’n  llafur, 

A’n  helaj  'n  ddi-gysur  i ymladd. 

38  Soddaist  ein  llongau,  diddymaist  ein  plotau,k 
Troist  fin  ein  cleddeu,  teflaist  ni’r  clawdd ; 

Dallaist  ein  doethion,  dychrynaist  ein  dewrion, 
Gwerthaist  ni  i’r  casi’on1  a’n  ceisiawdd. 

39  Y chwarren  a’r  cleddy’  y wnaeth  i ni  grynu, 

A dechreu  ’difaru,  dau  foreu  neu  dri, 

A chanlynm  a chr’io11  am  dynnu'r  plag°  heibio, 

Nes  iti  lwyr  wrando  ein  gweddi. 

40  Pan  tynnaist  y chwarren  a’r  rhyfel  aflawen, 

Ni  droesom  drachefen,  dri  chufydd  i’n  hol ; 

Fel  cwn  at  eu  chwydfa,  i'th  ddigio,  a’th  hela 
I’n  dofi  a’n  difa'n  anffafriol.p 

41  Gan  hynny  di  helaist  y ’stormau  a thempest,q 
Yng  nghanol  ein  gloddest,  i’n  cospi  â gwdaw, 

Nes  'nafu’n  cynhaua’,  a defnydd  ein  bara., 

A chospi’n  hir  drahar  â chur-wlaw. 

b Ysgythru,  torri,  dryllio.  c Bob  awr.  d Cyflym,  buan.  e Repent,  edi- 
farhau.  f Cymliell.  s Y pla  mawr,  am  yr  liwn  y sonia  mewn  man  arail. 
h Nifer  dra  liiosog,  > Gwneuthur  yn  díawd  o ddynion,  j Gyrru.  k Plots , 
amcanion,  eynlluniau.  1 Geiynion,  rhai  a’n  cashant.  m Erfyn,  gweddio. 
n Cry,  llefain.  ° Plague,  pla.  p Unfavourable,  anfoddlon,  llidiog. 

4 Tempest,  tymhestl.  r Balchder,  annuwioldeb. 

2 g 2 


354 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


42  Ty  walltaist  dy  felldith,  mor  drwm  ac  mor  dryfrith, 
Ar  farlis5  a gwenith,  a phob  ymborth  gŵr, 

Fel  y gwrtlfneba  'nifeiliaid  ei  fwytta ; 

Ni  phraw'r  cŵn  o fara’r  llafarwr, 

43  Mae’r  march  yn  ffieiddio,  a’r  mochyn  yn  gado 

Y llafur  sy'n  llwydo,  a'r  egin  yn  llawn, 

Gan  gynddrwg  yw  relis1  y pilcornu  a’r  barlis, 

A gaed  o’r  annilysv  fisgawn.w 

44  O Arglwydd,  ni  haedd’som  dy  felldith  yn  gyfion, 
Ar  lafur  o’r  fisgon,  a’r  fasged  a ’stor/ 

A newyn  a nychdod,  am  hir  anufudd-dod, 

O ddiffyg  it'  ragod^  ein  goror. 

45  Ein  dirmyg  a*n  traha  ar  ddiod  a bara, 

A bair  i ni  fwytta,  oni  attal  Duw, 

Y ffacbys  a’r  callod,2  ac  ymborth  ’nifeilod, 

A’r  crwsta  ym  ni’n  wrthod  heddyw. 

46  Ni  fuom  yn  poeri  y blawd  oedd  a rhuddi,b 
A'r  bara  a’r  pinni,c  ni  bwriem  o'n  pen  : 

A’r  begersd  mor  foethus  yn  terue  ar  farlis, 

Ni  phrofent  ond  cannf  ys  haeachen.8 

47  Ni  fuom  yn  bwytta  gormoddion  o fara, 

Fel  pobol  Gommorah’n  camarfer  eu  byd, 

Heb  ddiolch  am  dano,  na  swpper  na  chinio, 

Nes  ini  dy  ddigio  yn  danllyd. 

48  Ni  fuom  yn  yfed,  nes  myned  cyn  dynned, 

Na  allem  ni  gerdded,  na  myned  o'r  man, 

Nes  arllwys  ein  ceudod,  lle'r  yf  som  y ddiod, 

Yn  waeth  na’r  ’nifeilod  aflan. 

49  Bu  deiau’n  tafarnau  yn  llawnach  y Suliau, 

O addolwyr  y boliau,  yn  addoli  diawl, 

Nag  oedd  ein  heglwysydd,  o ddynion  o grefydd, 
I'th  ’ddoli  di’n  ufûdd,  Duw  nefawl. 

50  Tair  gwaith  o leia’,  y llanwn  ni’r  bola, 

Bob  dydd  pan  b’o  byrra,  gan  bori  ein  bwyd, 

Prin  mewn  chwe’  diauh  y cofiwn  ni  dithau, 

Am  lanw  ein  cryliau  â bras-fwyd. 

* Bnrley,  haidd.  1 Relìsh,  blas,  » Peeled  corn,  yd  wedi  dechreu  ei  falu, 
sil-yd.  v Llaith,  pwdr.  w Carn  o ysgubau.  * Store , gweddill  heb  ei  ddef- 
nyddio.  y Ymddiííyn.  1 Cibau,  codau  pys.  a Crofen,  byra  sych.  b Wedi 
twymno,  neu  grasu  yn  ormodol.  “ Rhydi,”  (a  rhwd  arno.) — S.  Huglies. 
c Wedi  lleitlio.  d Beggars,  cardottwyr,  e Gommedd  cymmeryd.  f Blawd 
gwenith.  s Braidd,  yn  agos.  h Dyddiau. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


355 


51  Ni  flinwn  yn  ebrwydd  yn  d'  eglwys,  O Arglwydd, 
Er  maint  y w ein  haflwydd,  a’n  hoflyd  dra  í1 

Ni  flinwn  ni’n  aros,  mewn  tafarn  dros  wythnos, 

Er  oered  o*r  hir-nos  aua\ 

52  Fe  yf  un  cyn  cinio,  o firj  a thobacco, 

Faint  a ddigono  ddeugein-nyn  ar  bryd  ; 

Fe'i  chwyda  drachefen,  gan  dynned  ei  botten, 

Heb  feddwl  am  angen  a gofid. 

53  Mae’n  meddwdod  yn  cfío,  am  newyn  i'n  pigo, 
Mae'n  gloddest  yn  ceisio  dwyn  prinder  i’n  cell, 
Mae’n  afrad  ysowaeth,  yn  gofyn  drudaniaeth, 

A hir-bryd  trwy  hiraeth  i’n  cawell. 

54  Yn  gyfiawn,  gan  hynny,  O Arglwydd,  ti  elli, 

A newyn  ein  gryddfu  am  wrthod  gras, 

A thorri,  a difa  cynhaliaeth  ein  bara, 

A pheri  in'  fwytta  ein  carcas.k 

55  Ond,  Arglwydd  trugarog,  er  mwyn  dy  Eneiniog, 
Na  ddanfon  yn  llidiog  hir  newyn  i'n  lladd ; 

Na  nychdod  i’n  gryddfu,  na  phlag  i’n  difethu, 

Na  rhyfel,  na  chleddy’  i’n  gwrthladd. 

56  Ond  maddeu  yn  rasol  ein  trawsedd  angyriol1 
Na  wna  ni  yn  siompol111  i bobol  y byd. 

Ond  arbed  ni’n  dirion  agwella'n  harferion, 

A newid  ein  ffinion"  fywyd. 

57  Nac  edrych,  Dad  cyfion,  ar  drosedd  dy  weision, 
Nan  beiau  mawrion,  i’n  lladd  gan  eu  maint; 

Ond  edrych  yn  hyfryd,  ar  angau  dy  Anwylyd, 

I ddofi  dy  danllyd  ddigofaint. 

58  Er  mwyn  ei  rinweddau,  a’i  fy  wyd  a’i  angau, 

A’i  ’fudd-dod,  a’i  wyrthiau,  a’i  werthfawr  wa’d, 
Maddeu  i ni  baswys,0  tro  ni  i’r  ffordd  gymmwys, 

A chadw  ni  yn  d’  eglwys  yn  wastad. 

59  Golch  ein  pechodau,  yng  ngwaed  dy  wel*iau,p 
Croeshoelia  ein  beiau  yn  grugiau  ar  dy  groes, 
Rhwyga’n  ’bligasiwn,q  a dyro  i ni  bardwn/ 

Er  mwyn  dy  cìdrud  bassiwns  a’th  hir-loes. 


» Balchder  ffiaidd.  j Beer,  cwrw,  k Carcase , burgyn,  corph  raarw,  **Ein 
cnawd.” — S.  Hughes.  1 Erchyll,  rhyfedd.  m Example , siampl,  rhybudd. 

n Ffiaidd,  atgas.  « A basiodd,  a aethheibio.  p Clwyfau.  i Obligation , 
rhwymedigaeth  am  ddyled.  r Pardon , maddeuant.  • Passion , dioddefaint. 


356 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


60  Na  alw  ni  i gyfri’,  am  dan  ein  drygioni, 

Na  ddere  i'n  cospi,  am  ein  gwegi  a’n  gwaith  ; 

Ond  arbed  dy  weision_,  er  mwyn  dy  Fab  gwirion, 
A'th  wnaeth  yn  dra  boddlon  unwaith. 

61  A danfon  dy  Yspryd,  i wella’n  drwg  fywyd, 

A’n  helpu  i ddychwelyd,  â chalon  iach : 

I’th  gywir  was’naethu,  a’th  ofni  a'th  garu, 

A'n  rhwystro  i bechu  dim  mwyach. 

62  Duw,  attal  dy  wialen,  dad-ddigia  drachefen, 

Tro  d'  wyneb  yn  llawen,  nâ'd  newyn  i'n  lladd, 
Maddeu’n  troseddau,  gwir  wella’n  drwg  nwydau, 
Sancteiddia’r  calonnau  sy'n  d’  wrthladd/ 

63  Duw,  gwella  di’r  tywydd,  bendithia  di’r  maesydd, 
Tro'n  tristwch  yn  wenydd,u  na  newyna  ni ; 

Rho  râdv  ar  y fisgawn,  gwna’r  farchnad  yn  gyflawn, 
Diwalla  ni  â’th  radlawn  ddaioni. 

64  Rho  ymborth  i’r  Cristion,  rho  ogorw  i’r  eidion, 
Rho’r  ’fengyl  i’r  gwirion  a garo’r  gair  ; 

Rho  heddwch  i’r  deyrnas,  ac  iechyd  ac  urddas, 

I'n  pen-llywydd  Charlasx  ddiwair. 

65  Mil  chwe’-chant  ac  ugain,  a naw  mlynedd  cy wrain, 
Medd  holl  ddoethion  Bry  dain,  oedd  oedran  ein  Bra  wd, 
A’n  prynwr,  a’nCeidwad,  pan  gwympodd  y gawad/ 
Y lanwodd  y farchnad  â chwyd-flawd.2 

CYIII. — YNGHYLCH  CYNHAUAF  GWLYB.a 

1 Rheolwr  y nefoedd,  a’r  ddaear,  a’r  moroedd, 

A’rty wydd^a’rgwyntoedd^a’r  glynnoedd,  a’r  gwlaw, 
Cly w gwynfan  tosturiol,  ac  achwyn  dy  bobol, 

Gan  dywydd  dryg-hinol  a hir-wlaw. 

2 Mae’r  gwynt,  y mae’r  tonnau,mae’rgwlaw  a’rdialau, 
A’r  ser  yn  eu  graddau,b  a’r  nefoedd  yn  grych, 

Yn  ymladd  i’n  herbyn,  droseddwyr  escymmun, 

I’n  plago  â newyn  yn  fynych. 

t Gwrthwynebu.  « Llawenydd.  0 Bendith.  w Gogawr,  ymbortli 
anifeilaidd.  x Charles  y cyntaf  brenhin  Lloegr.  y Cafod,  gwlybaniaeth. 
* Blawd  gwrthwynebus  i’r  cylla,  “ A chwd-flawd.”  yn  yr  hen  argraphiadau. 

a Oddiwrth  argraphiad  S.  Hughes,  gellir  casglu  mai  at  yr  un  cynhauaf  y 
cyfeiria  y Ficer  yn  y Gán  hon  a’r  un  flaenorol ; oblegid  geilw  hi,  “ Cân  arall 
yngylch  y cyrihauaf  gwlyb  j”  ac  y mae  ynddi  rai  pennillion  yr  un  peth  ag  yn  y 
llall.  b Barn.  5.  20.  c plague,  poeni,  cospi. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


357 


3 Mae’r  haul  oedd  i'n  porthi,  â gwres  a goleuni, 

Yn  awr  gwedi  sorri/  yn  edrych  yn  sur, 

Gan  ballu  rhoi  twymder,  a gwres  wrth  ei  arfer, 

Nes  pydru’r  naill  hanner  o’n  llafur.e 

4 Mae’r  lleuad  yn  mwrno/  fel  gwraig  a fai’n  wylo_, 
Bob  nos  mae’n  ymguddio  mewn  cwmmwl  o'r  gŵydd, 
I ollwng  ei  deigrau,  gan  amled  o’ng  beiau, 

Nes  soddi’r  llafuriau  âg  aflwydd. 

5 Mae’r  tonnau  cynddeiriog,  a*r  wybren  gafodog, 

A'r  cym’lau  gwlyborog,  yn  gwlawio  bob  awr, 
Afonydd  o ddrwg-fyd,  gan  gynddrwg  o'n  bywyd, 
I'n  plago  âg  adfyd  yn  ddirfawr. 

6 Mae’r  ormesh  yn  sathru  y llafur  sy’n  tyfu, 

Mae’r  gwynt  yn  cawdelu1  a dalo  o frig, 

Nes  iddo  ddihidlo^  a mallu^  egino, 

Gan  wlaw  yn  ei  guro  yn  gyrnig.1 

7 Mae'r  llafur  s’eb  fedi,  yn  barod  i golli, 

Heb  dy wydd  i'w  dorri,  na’i  daro  ynghyd, 

Mewn  cyflwr  anhygar,  Duw  moes  in'  dy  ífafar,™ 
I’w  gwnnu"  o’r  ddaear  sopaslyd.0 

8 Mae’rmaint  sy’n  ei  helem,  fel  gwellt  yn  y dommen, 
Yn  ddigon  anghymmen,  yng  nghwmmanp  y dâs, 
Yn  twymo,  yn  mygu,  yn  llwydo,  yn  mallu, 

A chwedi  llwyr  bydru  o gwmpas. 

9 Mae’r  maint  sy’n  y 'sgubor,  gogyfer  a goror,q 
Yn  twymo  heb  gynghor,  yn  mygu  heb  gel ; 

Yn  barod  i ’nynnu/  Mab  Duw  dere  ìn  helpu, 

A nâ’d  di  lwyr  fethu  ein  trafael.3 

10  A’r  maint  sydd  ar  feder  eiri  cinio  a’n  swpper, 

Sydd  gynddrwg  ei  biner/  a’i  dymmer  mor  dost ; 
Ac  oni  chawn  gennyd,  Duw  grasol,  gyf’rwyddyd, 
Fe’n  plagir  ni  âg  adfyd  hir-dost. 


d Digio.  ® Yd.  f Mourn,  galar u.  &Ywein.  k Gorthrymder. 

‘ Cymmysgu.  J Syrthio  i’r  llawr.  k Pydru.  1 “ Yn  ífyrnig,”  yn  yr 
hen  argraphiadau.  m Favour,  tiriondeb,  caredigrwydd.  * Cyfodi. 

0 Gwlybiawn,  p Bôn,  godre,  gwaelod.  i Bwyd  anifeiliaid.  r I fyned 
ar  dân.  ‘ Travail , llafur,  traiferth.  * Ansawdd,  cyäwr. 


358 


Y SEREN  POREU,  NEU 


11  Agor  dy  lygad,  O Arglwydd  ein  Ceidwad, 

A chenfyd  mor  irad,u  it*  weled  mor  hyll, 

Holl  ymborth  Crist’nogion,  yn  pydru  mor  ffinion/ 
O eisiau  cael  hinonw  i’w  gy nnull. 

12  Duw  grasol  tosturia,  difwynodd  ein  bara, 

(Hir  nychdod  a faga  dan  fogail  dy  blant ;) 

O ddiffyg  it  'i  rwystro,,  a’i  ddyfal  fendithio, 

A rhoddi  rhad  arno  a llwyddiant. 

13  Duw;  beth  a feddyliwn,  am  had-ŷd  y gwanw’n, 

0 ba  le  y ceisiwn,  os  cawn  ni  fyw  cy'd  ? 

Mae  pawb  yn  achwyngar,  ddifwyno  eu  hollheiniar/ 
Duw,  dangos  dy  ffiafar  am  had-ŷd. 

14  Duw  grasol  tosturia,  wrtîl  ddefaid  dy  borfa, 

Na  thorr  ffon^  ein  bara,  i beri  i ni  boen  ; 

Maddeu'n  troseddau,  gwella’n  drwg  nwydau, 
Cysura’n  calonnau  di-hoen.z 

15  Gorchymmyn  i'r  haul-wen  ymddangos  drachefen, 
Gwna’r  lleuad  a’r  seren  yn  siriol  i'th  saint, 

Rho  hinon  a chysur,  i'r  poenfawr  lafurwyr, 

A dofa  dy  brysur  ddigofaint. 

16  Rhwylla’r*  wybrennau,  gwasgara’r  cymylau, 
Cerydda’r  cawadau,  cub  ydwyd  a rhwydd ; 
Gostega’r  dost  ormes,  rho  degwch  a chras-des, 

I*r  llafur  anghynnes,  Arglwydd. 

17  Ond  yma,  Duw’r  gallu,  ’rwy’n  brudd  yn  cyffesu/ 
Mae’n  pechod  yn  tynnu'r  fath  ddial  ar  ein  traws, 
A’th  stormydd  anrasol,  a’r  tywydd  dryghinol, 

I’n  cospi  dy  bobol  rhy-draws. 

18  Ti  lenwaist  ein  boliau,  mor  gyflawn  â’th  ddoniau, 
Na  chodem  o'n  heiste'  i ostwng  ein  glin, 

1 roddi  it’  foliant,  na  chlod  am  ein  porthiant, 

Nes  tynnu  aflwyddiant  i'n  dilyn, 

19  Yr  eidion  ar  asen  a edwyn  eu  perchen,d 
Ah'  ci  fydd  llawen,  wrth  ei  borthie  a llaeth  ; 

Ond  pobol  ddi-wybod  ni  fynnant  gydnabod, 

Nac  adde’  mo’r  Drindod  eu  Tad-maeth. 

u Tosturus.  v Brwnt,  fíìaidd.  w Tywydd  teg.  x Yd,  cynnyrch  y maes. 
y Esay,  3.  1.  * Di-lawenydd.  » Agor,  rhwygo.  b Cariadus,  c Confess, 

addef.  d Esay  1.  3.  • “ Ei  portho,”  (yr  hwn  a’i  portbo.) — S.  ílugbes. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


359 


20  Tair  gwaith  o leia*  y gwas’naethwn  ni’r  bola, 

Bob  dydd  pan  bo  byrra’,  gan  bori  ein  bwyd  ; 

Ond  prin  mewn  saith  dyddiau  y cofiwn  ni  dithau, 
Sy’n  llanw  ein  boliau  â bras-fwyd. 

21  Yr  wyt  yn  ein  porthi  âg  amryw  ddaioni, 

Fel  un  a fai’n  pesgif  pascwchg  yn  rhin ; 

Ni  chodwn  ein  pennau  i weFd,  mwy  nag  yntau, 

0 ble  mae'r  fath  ddoniau  yn  disgyn. 

22  Gan  hynny  ti  yrraist  y storom  a thempest,h 

1 gospi  ein  gloddest  â dryg-hin  a gwlaw  ; 

I beri  i ni  ’nabod,  a gweled  mai’r  Drindod 
Sy’n  porthi  ni’n  wastod‘  a’i  ddwylaw. 

23  Er  maint  o’r  dialau  a roist  am  ein  pennau, 

I gospi  ein  beiau,  gan  gynddrwg  y’m  yn  byw ; 

Ni  buom  er  y conquest,j  yn  byw  mor  anonest, 

A chymmaint  ein  gloddestk  ag  heddyw. 

24  A’r  storom  yn  chwythu,  a’r  gwlaw  yn  ein  gryddfu/ 
A’r  llafur  yn  pydru  heb  adrodd  ond  gwir, 

Yn  nheiau'r  tafarnau,  yn  chwydu  ar  Suliau, 

A’th  gablu  ’rym  ninnau,  rai  anwir. 

25  Pan  ddylem  wedd’io,  a phrysur  repento,"1 
Mewn  llwch,  ac  ymgreinio11  am  bardwn0  a gras, 
A’th  gywir  was’naethu,  ’roe’mp  ninnau’n  dy  gablu, 
A’th  rwygo  a’th  regu  yn  ddiras. 

26  Pa  fwynaf  y ceisid  ein  troi  a’n  dychwelyd, 

I wella  ein  by wyd,  a ’madael  â’n  bai ; 

Waeth-waeth  y pechem,  fy  w-fyw  y’th  ddigiem, 
Saith  bellach  y ciliem  ninnau. 

27  Pa  fwya’  o ddialau  a roid  am  ein  pennau, 

Bid  newyn,  bid  cleddeu,  bid  clefyd,  bid  gwlaw ; 
Fwy-fwy,  fel  Pharao,  yr  ym  yn  dy  gyífro, 

I’n  poeni  a’n  plagio  â hir-wlaw. 


f Pasco,  (Lladin,)  porthi,  bwyda.  e Pasg-hwch,  hwch  basgedig,  mochyn 
tew.  h Tempest,  tymhestl.  ‘ Yn  wastadol,  yn  barhaus.  j Conguest, 
goresgyniad—  er  yr  amser  y goresgynwyd  Lloegr  gan  William,  Dug  Norman- 
dy,  yn  y flwyddyn  1066.  k Gwastraff,  anghymmedroldeb.  ‘ Poeni,  gofidio. 
m Repent,  edifarhau.  n Ymdreiglo  ar  y llawr.  0 Pardon,  maddeuant, 
p Yr  oeddem. 


360 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


28  Nid  rhyfedd,  gan  hynny,  dy  fod  yn  ein  maeddu, 
Gan  ddwblu  a threblnq  ein  maethgen  â thrwst ; 
Ond  mwy  o ryfeddod,  na  roit  i ni  ddyrnod, 

A'n  taflu  i’r  pwll  isod  yn  ddi-drwst.r 

29  Duw,  maddeu’n  ’styfnigrwydd,  Duw,  dofa’th  lid- 

iawgrwyddd, 

Tynn  ymaith  ein  gw’radwydd,  a'n  haflwydd  hir ; 
Rho  ras  i ni  fedru  fel  Ninif,s  ddifaru, 

A’th  ddyfal  was'naethu  yn  gywir. 

30  lDuw;  gwella  di’r  tywydd,  benditha  di’r  maesydd, 
Tro’n  tristwch  yn  wen^/dd,  na  newyna  ni ; 

Rho  râd  ar  y fisgawn,  gwnar  farchnad  yn  gyflawm, 
Diwalla  ni  â'th  radlawn  ddaoini. 

31  Duw  attal  dy  wialen,  dad-ddigia  drachefen, 

Tro  d’wyneb  yn  llawen,  n’âd  newyn  i'n  lladd  ; 
Maddeu’n  troseddau,  gwir  wella’n  drwg  nwydau, 
Sancteiddia’r  calonnau  sy’n  d’wrthladd.11 

CIX.— BYRR  YW  OES  DYN. 

1 Fel  gwennola  Job  mae’n  hoes  yn  llithro, 

Fel  rhosyn  Dafyddb  mae  hi’n  gwywo, 

Fel  gyrfa  Paulc  y mae’n  diweddu, 

Fel  bwmbwld  Iago  mae’n  diífoddi.e 

2 Fel  canwyll  gŵyr  maen  hoes  yn  treulio, 

Fel  llong  dan  hwyl  mae’n  myned  heibio, 

Fel  postf  dan  sawdg  mae’n  pedwar-carnu,h 
Fel  cysgod  cwmmwl  mae’n  diflannu. 

3 Gwan  yw’n  tai/1  a chryf  yw’n  gelyn, 

Byrr  yw’n  terem^  siwr  yw’n  terfyn, 
Ansertennol1  yw  ’i  ddyfodiad  ; 

Byddwn  barod  yn  ei  wyliad.m 


q Double  and  treble , ychwanegu  ddwy  a thair  gwaith.  1 Heb  rybudd. 
8 Ninefeh.  Jonah  3.  5.  1 Ni  ail-adroddir  y ddau  bennill  canlynol  yn 

argraphiad  T.  Durston,  ond  rhoddir  hwynt  yn  eiddo  Stephen  Hughes. 
u Gwrthwynebu. 

a Gwennol  gwehydd.  Job  7.  6.  b Psalm  90.  5,  6.  a 103. 15.  c 2 Tim. 
4.  7.  d Bubble , cloch  ddwfr.  e Iago  4.  14.  f Post , rhedegwr,  cennad 
brysiog.  s Arei  neges.  h Carlammu.  * Job  4.  19.  J 'lerm , amser 
pennodedig.  k Sure}  sicr.  1 Uncertnin,  ansicr.  m Gwilio,  disgwyl. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


361 


CX. — RHYBUDD  I GYMRU  I EDIFARHAU,  YNG- 
HYLCH  YR  AMSER  YR  OEDD  Y CHWARREN 
FAWR  YN  LLUNDAIN.a 

1 Cymru,  Cymru,  mwrna,b  mwrna, 

Gad  dy  bechod,  gwella,  gwella, 

Rhag  i'th  bechod  dynnu  dial, 

A digofaint  Duw  ith  ardal. 

2 Mae  dy  bechod  gwedi  dringad 
Cuwch  a'r  nef,  yn  crìVnc  irad,d 
Am  ddialau  ar  dy  goppa, 

Megis  Sodom  a Gommorah. 

3 Mae  e*n  gwaeddi  nos  a borau, 

Fel  gwaed  Abel,e  am  ddialau, 

Nid  oes  dim  a stoppaf  ei  safan, 

Ond  plags  Duw,  neu  wella'n  fuan. 

4 Mae  e’  gwedi  'nurddo’r11  ddaear, 

Fel  pechodau’r  cewri  cynnar 
Ac  yn  gofyn  dy  ddysgubo 
Oddi  arni,  neu  repentoJ 

5 Nid  oes  cornel  mwy  na  Ninif', 

Na  bo'n  llawn  o feiau  aneirif ; 

Na  chrach  bentref,  na  bo  pechod, 

Yn  swrdanuk  clustiau'r  Drindod. 

6 Nid  oes  unrhyw  radd  na  galwad, 

Na  bo  gwedi  ymlygru’n  irad, 

Ac  yn  tynnu,  fel  wrth  reífyn, 

Blag  a dial  ar  dy  gobyn.1 

7 Mae’r  pennaethiaid  bob  yr  un, 

Yn  ceisio’u  mawl  a’u  lles  eu  hun  ; 

Ac  heb  ymgais  am  wir  grefydd, 

Moliant  Duw,  na  lles  y gwledydd. 


* Tebygol  mai  y pla  mawr,  yn  y flwyddyn  1625,  a feddylir,  o’r  hwn  y treng- 
odd  dros  bumtheg  mil  ar  lnigain  o drigolion  Llundain  ; dychrynfeydd  yr  hwn 
a ddarlunir  gan  y Ficer  mewn  modd  tra  cliyffrous,  yn  y Gân  hon  a’r  un  gan- 
lynol.  b Mourn , galaru,  ymofidio  ; gwisgo  arwyddion  galar#.  0 Cry>  llefain, 
gwaeddi.  d Yn  ddychrynllyd,  8 Gen.  4.  10.  f Stop , cau,  attal.  s Plague , 
haint,  pla.  h Halogi.  » Gen.  pen.  6.  i Repent,  edifarhau,  k Syfrdanu. 
1 Ar  dy  goppa,  ar  dy  ben 

2 H 


362 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


8 Mae  dy  ’íFeiriaid  hwjmtau’n"1  cysgu, 

Ac  yn  gado'r  bobol  bechu  ; 

Ac  i fyw  y modd  y mynnon>, 

Heb  na  cherydd  na  chynghorion. 

9 Mae  dy  farnwyr,  a'th  wyr  mawrion, 

Yn  cyd-ddwyn  â mwrddwyr,  meddwon; 
Ac  yn  goddef  treiswyr  diriaid, 

’Speilio’r  gweddwon  a*r  ymddifaid. 

10  Mae’r  swyddogion  hwyntau’n  godde% 
Cablu  Duw,  a meddwi'r  Suliau, 
Troedio'rn  ’fengyl,  casau’r  cymmnn; 

Heb  na  chosp  na  cherydd  arnyn'. 

11  Mae'r  shirifaid,0  a’u  debidion/ 

Yn  anrheithio’r  bobl  wirion  ; 

Ac  wrth  rym  eu  braint  a'u  swyddau, 

Yn  eu  ’speilio  liw  dydd  goleu. 

12  Mae’r  cyfoethog  hwyntau’n  llyngcu 
Faint  sy'n  helw’r  tlawd  yng  Nghymru, 
Ac  wTrth  rentu’nq  dost,  ac  occra/ 

Yn  eu  gyrru  liwy'i  gardotta. 

13  Mae’r  cyífredin  o bob  rhyw, 

Yn  gwmeud’n  ífalst,s  yn  digio  Duw  : 

Yn  ddall,  yn  ddwl,  heb  fynnu  eu  dysgu, 
Yn  myn'd  i’r  pwll,  heb  oddeu  nadu.1 

14  Mae  pob  gradd  yn  pechu’n  rhugyl, 

Ac  heb  wneuthur  pris  o’r  Tengyl, 

Nac  o gyfraith  Duw  gorucha’. 

Yn  addoli'r  byd  a’r  bola. 

15  Mae  pob  gradd,  â rhaffau  pechod, 

Yn  dirdynnu11  dial  hynod, 

Am  eu  pennau  heb  dosturi, 

Oni  thront  oddiwrth  eu  brynti. 

16  Mae'r  fath  feddwdod,  maeh*  fath  dyngu, 
Mae’r  fath  gamwedd  ynot  Cymru, 

Ar  fath  wan-gred,  a gau-dduwiaeth, 

Na  bu  ’nghredv  o*i  sutw  ysywaeth. 


m Hwythau.  D Sathru,  dirmygu.  ° Sherìffs,  siryddion,  prif  swyddogion  y 
fírenhin  mewn  siroedd.  p Deputies,  dirprwywyr,  rhai  yn  gweinyddu  dros  y 
siryddion.  q Rent'g osod  ar  ardreth  r Cyfodi  llog  anghyfreithlon.  * False , 
twyllodrus.  * Attal,  rhwystro.  u Tynno  yn  egniol.  v Y gwledydd  lle  y 
proifesir  Cristionogaeth.  w Ei  fath. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


363 


17  Mae*r  Duw  cyfion  yntau’n  canfod 
Drwg  ymcìdygiad  pawb  a’u  pechod, 

Ac  yn  rhwym  wrth  swydd  a natur, 

’Ddial  ar  y fath  droseddwyr. 

18  Er  ys  dyddiau  mae’n  ymhwedd,x 
A’tli  holl  blant  am  wella’u  buchedd : 

Eisiau  gwella,  mae’n  bwriadu, 

Weithian  ddial  camwedd  Cymru. 

19  Duw  a’th  ddododd  yn  y taflau/ 

Duw  a’th  gafodd  lai  na  phwysau  : 

Duw  a fynn  roi  maethgen2  iti, 

Oni  throi  oddiwrth  dy  frynti. 

20  Eisiau  i Gymru  gym’ryd  rhybudd, 

Oddiwrth  Loeger  a'i  holl  gystudd, 

Mae  gwialen  gwedi’i  gwlychu, 

Yn  y sicca  ar  feder  Cymru. 

21  Y mae  plâg,  yn  ol  dy  bechod, 

Gwedfi  lunio  gan  y Drindod ; 

Ac  yn  barod  'ddyfod  attat, 

O wraith  cynddrwg  yw'th  ymddygiad. 

22  Y mae’n  crogi  uwch  dy  gobyn, 

Ddydd  a nos,  fel  wrth  edefyn, 

Ac  yn  barod  iawn  i syrthio, 

Oni  throi  di  a repento. 

23  Yr  wyt  tithau  yn  pentyrru 
Plâg  ar  blâg,  heb  edifaru, 

Ac  yn  cam-arferu’n  rhyfedd 
Ffafarb  Duw,  a'i  hir  amynedd. 

24  ’Rwyttibeunyddyn  myn'd  waeth-waeth, 

Ac  yn  pechu  fwy-fwy  ’sowaeth;c 
'Rwyt  ti'n  tybied  fod  Duw’n  cysgu, 

Tra’n  dy  gathraind  i ddifaru  ! 

25  ’Rwyt  ti’n  hwrnue  yn  dy  bechod, 

Heb  ystyried,  na  chydnabod, 

Fod  Duw’n  hogfn  llym  ei  gleddeu, 

Tr’echf  di’n  hepian  ar  dy  feiau. 

* Ymbil,  «rfyn  yn  daer.  1 Cloriannau.  * Cerydd,  cosp.  *■  Trwyth, 
ileisw  sur, — y mae  y flangell  wedi  ei  darparu.  b Favour , tiriondeb,  liynaws- 
edd.  c Ysywaeth,  fel  y mae  gwaethaf.  d Yn  galw  arnat.  * Chwyrnu, 
áîysgu  yn  drwra.  f Tra  fyddech. 


364 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


26  Hir  yr  erys  Duw  heb  daro, 

Llwyr  y dial  pan  y delo : 

Am  yr  echwyn  a’r  hir  scori,g 
Och  ! fe  dal  ar  un-waith  iti. 

27  Dle  bo  Duw  yn  hir  yn  oedi, 

Heb  roi  dial  am  ddrygioni ; 

Trymma'i  gyd  y fydd  ei  ddyrnod, 

Pan  y del  i ddial  pechod, 

28  Gochel  dithau  ddial  Duw, 

Fe  ddaw  ar  frys,  er  llaesedh  yw, 

A’i  droed  o wlan,  ayi  ddwrn  o blwm, 

I'th  daro  yn  ymwngc'  ac  yn  drwm. 

29  Gad  dy  bechod,  dal  dy  law, 

Dial  Duw  fel  bolltj  a ddaw  ; 

Rhoi  it'  rybudd  prudd  sydd  raid  ; 

Oni  chym'ri  rybudd  paid. 

30  Edifara'n  brudd  gan  hynny, 

Cyn  del  plâg  i’th  ardal,  Cymru, 

Cyn  y tynno  Duw  ei  gleddeu, 

Cais  ei  ffafar  ar  dy  liniau. 

31  Os  digofaint  Duw  a ’nynna, 

Pwy  o'r  holl  fyd  a'i  diffodda  ? 

Os  y chwarren  wyllt  a ddenfyn, 

Pwy  a’i  tynn  i maes  o’th  derfyn  ? 

32  Os  yr  Arglwydd  dig  a ddechreu 
Ladd  dy  blant,  â’i  follt  a'i  gleddeu ; 

Pwy  all  gadw  rhag  ei  ddyrnod, 

Un  o'th  blant,  heb  law  y Drindod  ?' 

33  Gwel  pa  laddfa  wnaeth  e’n  Llundain, 

Er  maint  oedd  eu  cri  a’u  llefain : 

Eisiau  gwneuthur  hyn  mewn  amser, 

Fe  ddifethodd  fwy  na’u  hanner.k 

34  Cwyn1  gan  hynny,  gochel  oedi, 

Llwyr  ymwrthod  â’th  holl  fryntí ; 

Llef  am  ras  cyn  del  dy  faethgen, 

Foru  ysgatfydd  y daw’r  chwarren. 

s Score,  cadw  cyfrif,  ihedeg  i ddyled,  h Er  mor  araf.  * Yn  ddisymmwth. 
ì Bolt,  saeth.  k Bu  plu  mawr  arall  yn  Llundain  yn  y flwyddyn  1604,  o ba 
un  y bu  farw  dros  ddeng  mil  ar  hugain  o’r  trigolion.  Digwyddodd  hwnnw 
hefyd  yn  oes  y Ficer  j a dichon  ei  fod  yn  cyfeirio  at  y ddau  yn  y pennill  hwn. 
1 Cyfod, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


365 

35  Mae  dy  blâg  mewn  cydau  lliain, 

Etto’n  sioppaum  marchants"  Llundain  ; 

Fe  ddaw’r  plag  oddi  yno  i Gymru, 

Os  ar  fyrder  ni  ddifaru. 

36  Os  i Gymru  daw  y cornwyd, 

Och  ! mor  ammharodol  ydwyd, 

'Fyn'd  i'r  barr  i wneuthur  cyfri’* 

Heb  na  gwisg  na  dim  goleuni.0 

37  Os  i Gymru  y daw’r  clefyd, 

Ofer  ceisio  un  cyf’rwyddyd  : 

Nid  yw’r  byd  yn  abalp  stoppiq 
Haint,  pan  helor  Dúw  i’n  cospL 

38  Ofer  ceisio  Sads  a Ryw/ 

I wrth’nebu  clefyd  Duw  ; 

Oni  throi  oddiwrth  dy  bechod, 

Ni  thal  medswn1  un  o’r  chwilod. 

39  Ofer  cadw  pyrth  dy  drefydd, 

Pe  ddaw’r  plag  dros  ben  y gweíydd/ 

Ni  all  peicsv  na  dwbwl  cannon/ 

Attal  plag,  os  Duw  a’i  danfom 

40  Ofer  rhedeg  hwnt  ac  yma, 

I geisio  cilio  rhag  dy  ddifa  ; 

Dos  lle  mynnech,  fe  fynn  dyrnod 
Duw,  a’i  farn  orddiwes  pechod. 

41  Goreu  cynhgor  rhag  y plag, 

I ddyn  gadw  ei  hun  yn  wag  ; 

Nid  rhag  bwyd,  ac  nid  rhag  diod, 

Ond  rhag  pob  rhyw  fath  o bechod.x 

42  Os  daw  plag  i gospi  Cymru, 

Fe  ddaw  newyn  i’th  gastellu/ 

Tristwch,  cerydd,  câs,z  ac  ofan  ; 

Ni  ddaeth  plag  erioed  ei  hunan. 

43  Fe  fydd  drygfyd  yn  dy  drefydd, 

Fe  fydd  ochain  rhwng  dy  welycld ; 

Fe  fydd  cwynfan  ym  mhob  heol, 

Fe  fydd  braw  ar  pawb  o’th  bobol. 

mShops,  gwertlidai.  n Merchants , masnacnyddion.  • Heb  y wisgbriodas, 
na  goleu  yn  y lamp.  p Able , galiuog.  i Attal,  rhwystro,  r Pan  an- 
fono.  8 Saae,  Rue , enwau  ilysiau.  1 Medìcìne%  meddyginiaeth.  « Walls , 
muriau.  v Fi/ces,  picellau,  gwaywífyn.  * JJoub/e  c mnon,  gwn  neu  ddryli 
mawr.  * Amos  9.  1—3.  / Gwarchau,  amgylchynu.  * Casineb. 

2 h 2 


366 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


44  Cariad  brawdol  a ddiífodda, 

Pob  car’digrwydd  a ddiflanna ; 

A naturiaeth  a charennydd 

A lwyr  gollant  eu  cydnebydd.a 

45  Ni  ddaw’r  fam  i drin  y ferch, 

Na’r  wraig  ei  gwi%  er  maint  ei  serch, 
Na’rchwaer  ei  brawd,na’r  tad  ei  blentyn; 
Cas,  a thrist,  a thrwm  yw’r  cowyn.b 

46  Y mab  a ladd  ei  dad  â’i  ana’l, 

A’r  fam  ei  phlant,  er  maint  ei  gofal ; 

A’r  wraig  ei  gwr  wrth  roi  uchenaid, 

A’r  brawd  ei  chwaer  a’i  holl  gyfnesiaid.c 

47  Y marw  ladd  y by  w a’i  claddo, 

A’r  gwan  y gwych,  a ddel  i'w  drinio, 

A’r  claf  y iach  a fo’n  ei  faethu, 

Mor  gas,  mor  flin  y w’r  plag  wrth  hynny. 

48  Dyn  â’r  plag  sy’n  lladd  â’i  ddillad, 

Fel  y Basiliscd  a’i  lygad, 

Ac  â’i  ana’l  sy’n  gwenwyno, 

Fel  y Coccatruse  y granffo.f 

49  Y plag  a bair  i bob  cymmydog 
Gasau'r  llall  fel  ci  cynddeiriog; 

A chyfathrach,  ffryns,g  a chene’l, 

Gashau  câr  fel  blaidd  neu  gy  thraul. 

50  Hyn  a bair  garcharu’r  cleifion, 

Yn  eu  tai  fel  traitwyrsh  ffeilstion, 

A’i  dehoryd1  i fyn’d  allan, 

I gael  bwyd  drosj  aur  nac  arian. 

51  Yr  aur  a ladd  y rhai’i  derbyniant, 

Y stwff  k a ddifa’r  maint  a’i  medlant  ;l 
Pan  ddel  plag,  er  mairit  o’r  diffyg, 

Ni  thal  arian  fwy  na  cherrig. 


* Cyduabyddiaeth.  b Y pla.  c Perthynasau  agosaf.  d BasilisJc,  (oddî- 
wrthy  gair  Groeg  Basilevs,  brenhin,)  brenhin  y nadroedd,  math  o sarph,  am 
yr  hon  y dywedai  yr  hynafiaid  ei  hod  yn  lladd  â’i  golwg.  Rhoddir  yr  enw  yn 
bresennol  i bryfyn  Americanaidd,  tebyg  yn  ei  ddull  i fudr-chwilen.  * Cock- 
atrice,  enw  Saesonig  y Basilisk.  Gelwid  ef  felly  gan  y Seison,  oddiar  y dyb  ei 
fod  yn  cael  ei  ddeor  o wy  ceiliog.  f A gyrhaeddo.  s Friends , cyíeillion. 
b Traitors,  hradwyr.  * Rhwystro.  J Ain.  k Stuff,  dodrefn.  1 Meddte , 
trafod,  cyffwrdd  â pheth. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


367 


52  Hyn  a bair  i’th  bobl,  Cymru, 

Pan  ddel  chwarren,  hir  newynu  ; 

Pan  na  chaíFer  bwyd  dros  arian, 

Na  dim  cymmorth,  er  ei  fegian.m 

53  Dy  blag  a ddaw  yn  ymwngc  hefyd, 
Fel  y diluw  ar  y cynfyd  ;n 

Neu'r  tân  gwyllt  a ddaeth  ar  Sodom/ 
Yn  ddi-rybudd  fel  y storom.p 

54  Pan  b’ech  brysur  yn  ymdwymo, 
Neu’n  y tafarn  yn  carowso,q 
Neifn  cynhennu  yn  y farchnad, 

Y daw'r  plag  ymwngc  arnad. 

55  Os  mewn  tafarn,  neu  y stewdy/ 

Os  mewn  marchnad  neu  ddadleu-dy, 
Os  mewn  maes  y’th  dery’r  cowyn, 
Dyna'r  man  y bydd  dy  derfyn. 

56  Yno  cei  di,  megis  ’nifail, 

Farw’n  ymwngc  trwy  fawr  drafael ; 
Heb  un  dyn  i weinif s iti, 

Na’th  areilio/  na’th  gomfforddi.u 

57  Ni  ddaw  meddyg,  ni  ddaw  'ffeiriad, 
Ni  ddaw  ffryns  yn  agos  attad  ; 

Nac  un  carwr  o’th  holl  gene’J, 

Mwy  nag  at  ryw  anfadv  rebel.w 

58  Ni  chei  neb  a ddiel  i'th  drinio, 

Nac  i’th  ystyn,x  na'th  amwisgo, 

Nac  i’th  arwyl/  nac  Fth  gladdu, 

Ond  â chladdiad  buwch  o’r  beudy. 

59  O ! pa  angau,  O ! pa  benyd, 

O ! pa  blag  a diwedd  aethlyd/ 

O ! pa  felldith  a throm  fforten/ 

Ydyw  marwn  llynb  o’r  chwarren  ! 

60  Hyn  i gyd  a welodd  Lloeger, 

Yn  nhref  Llundain  yn  hwyr  amser;c 
Hyn  a weli  dithau,  Cymru, 

Os  â’th  becliod  ni  ’madawi. 


m erfyn.  n Mat.  24.  39.  * Luc  17.  29.  p Storm , tymhestl. 

* Carouse,  cyd-yfed,  gloddesta.  r Stew,  puttein-dy.  *>  Gwasanaethu. 
1 Gofalu  ám  danat.  u Comfort,  cysuro,  diddanu.  ▼ Drygionus.  w Rebel 
gwrthryfelwr.  * Estyn,  troi  heibio.  y Gwylio  dy  gorph  marw,  « Arswydus’ 
dychrynllyd.  * Fortune,  rhan,  damwain.  Fel  hyn.  c Yn  ddiweddar  * 


368 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


61  O ! gan  hynny,  Cymru,  ystyr, 

Mor  anhygar,  mor  ddi-gysur, 

Mor  ddi-gariad,  mor  aflawen, 

Ydyw  marw’n  llyn  o’r  chwarren. 

62  Dyma’r  angau  wyt  ti’n  haeddu, 

Am  dy  bechod,  Cymru,  Cymru  ; 
Dymar  angau  s'  ar  dy  feder, 

Oni  throi  at  Dduw  ar  fyrder. 

63  Mae  Duw’n  disgwyl,  er  ys  dyddiau, 
Am  it  droi  a gado’th  feiau  ; 

Eisiau  troi,  mae  Duw  yn  barod, 

A phlag  i ddial  dy  holl  bechod. 

64  O gan  hynny,  Cymru,  mwrna, 

Gad  dy  bechod,  edifara  : 

Dysg  gan  Ninif ' geisio  heddwch/ 

Cyn  del  dial  a diífaithwch.e 

65  Cyn  y tynno  Duw  ei  gleddeu, 

Cais  ei  heddwch  ar  dy  liniau  : 

Rhy  ddiweddar  it’  ymbilian/ 

Gwedi  tynno  ei  gleddyf  allan. 

66  Cwymp  i lawr  wrth  draed  dy  Brynwr; 
Fel  Magdalen  wyla’r  hallt-ddw’r  ; 
Sych  â'th  wallt  ei  ddwy  droed  rasol  ;f 
Fe  ddiddana’r  edifeiriol. 

6 7 Cyfod  allor  megis  Dafydd,h 
Offrwm  iddo  yspryd  cystudd  : 

Deisyf  arno  stoppi’rj  angél, 

Sydcl  ar  feder  lladd  dy  gene'l. 

68  Mwrn  mewn  sachk  fel  pobl  Ninif 
Tro  oddiwrth  dy  feiau  aneirif ; 

Duw  newidia’th  farn  a'th  ferdid,1 
Os  tydi  newidi’th  fywyd. 

69  Tramwy  i’r  demel  nos  a dydd, 

Megis  Aaron  mwrna’n  brudd ; 

Llef  am  ras  ar  Grist  dy  Geidwad? 

Cyn  y delo’r  cowyn  arnad. 


á Jonah  3.  6.  e Anghyfannedd-dra.  f Deisyf,  gweddio.  s Luc*7.  38. 
fc  1 Chron.  21  26.  » Psalm  51.  17.  J JStop,  attal.  k Sachliain.  Jonah 

3.  8.  1 Yerdict , barn,  dedfryd. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


369 


70  Cur  dy  ddwy-fron  yn  gystuddiol, 

Fel  y Publican  ’difeiriol : 

Cais  gan  Dduw  dosturio  wrthyd, 

Cyn  y’th  dorrer  íìwrdd  â'r  clefyd. 

71  Bwytta  beunydd  fara  dagrau, 

Megis  Dafydd  am  dy  feiau  ; 

A gwna’th  wely'r  nos  yn  foddfa,n 
Cyn  i'r  chwarren  wyllt  dy  ddifa. 

72  Saf  fel  Moesen  yn  yr  adwy, 

Lle  mae’r  plag  ar  feder  tramwy  : 

Cais  gan  d’ Arglwydd  droi’i  ddigllonedd, 

Felly  dengys  it’  drugaredd. 

73  Megis  Phine’s  cymmer  siaflyn/ 

Lladd  y rhai  sy’n  peri'r  cowyn, 

Cospa  â'r  gyfraith  afreolaeth, 

Duw  a’th  geidw  rhag  marwolaeth. 

74  Gado  Sodom,  tynn  i Zoar ; 

Gochel  ddistryw,  bydd  edifar  : 

Gwrando’r  angel  sy’n  rhoi  rhybudd, 

Cyn  y del  y plag  i’th  drefydd. 

75  Gado’r  moch  a'r  bobl  feddwon, 

Fel  y gadai'r  mab  afradlon  ; 

Tynn  i dŷ  dy  dad  rhag  newyn/ 

Cyn  dy  dorri  lawr  â*r  cowyn. 

76  Tynn  fel  Pederq  i ry  w gornel, 

Wyla'n  chwerw  dros  dy  gene'l ; 

Y mae’r  y ceiliog  yn  dy  gofio > 

Cais  drugaredd  cyn  dy  blago. 

77  Gwna  dy  gowntr  a'th  gyfri’n  barod, 

Cyn  dy  fyn’d  o flaen  y Drindod ; 

’Nyns  dy  lamp,  a gwisg  dy  drwsiad, 

Cyn  y delo’r  chwarren  attad. 

78  Chwyrn  yw 'r  chwarren  pan  y delo, 

Ni  ry  amser  it’  ymg’weirio  :c 
Bydd  barodol  yn  ei  gwiliad, 

Bob  yr  awr  cyn  delo'i  attad. 

m Casglwr  trethi.  Luc  18.  13.  n Psalm  6.  6.  0 Javelin , gwaywffon. 

Num.  25.  7,  8.  p Luc  15.  18.  q Mat.  26.  75.  r Count,  cyfrif.  • En- 
nyna,  cynneua.  * Ymbarottoi. 


370 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


79  Os  ymg’weiria  Cymru  i farw, 

Ac  i fyn’d  at  Dduw  yn  hoy  w, 

Cynta'  i gyd  i Dduw  dy  spario/ 

A rhoi  hoedelv  hir  it*  etto. 

80  Duw  fo  grasol  wrthyd  Cymru, 

Duw  ro  ras  it'  edifaru, 

Duw’th  achubo  rhag  y chwarren, 

Duw  ro  iti  flwyddyn  lawen.w 

CXI. — ARALL  YNGHYLCH  Y CHWARREN. 

1 Cymru,  Cymru,  mwrna/  mwrna, 

Cwynb  fel  Ninif  edifara ; 

Gwisg  dy  sach,  cyhoedda  ympryd, 

Llef  am  ras,  a gwella’th  fy wyd. 

2 Y mae  Lloeger,  dy  chwaer  hyna', 

Yn  dwyn  blinder  tost  a gwasgfa, 

Dan  drom  wialen  y Duw  cyfion, 

Sy’n  ei  maeddud  yn  dra  chreulon. 

3 Y mae’r  plag  yn  difa  ei  phobloedd, 

Fel  tân  gwyllt  y ddo’ie  o'r  nefoedd, 

Ac  fel  goddaithf  ar  sych  fynydd, 

Yn  goresgyn  ei  holl  drefydd. 

4 Maent  hwy'n  meirw  yn  ddi-aros, 

Wrth  y miloedd  yn  yr  wythnos, 

Ac  yn  cwympo  ar  ei  gylydd, 

Yn  gelanedds  mewn  heolydd. 

5 Nid  oes  eli,  nid  oes  metswn,h 
Nid  oes  dw’r,  na  deigrau  miliwn, 

All  ei  ddiffodd,  och ! na’i  laesu, 

Ond  trugaredd  Duw  a'i  allu. 

6 Y mae  Lludain  fawr  yn  mwrno, 

Fel  Caersalem,  gwedi’i  hanrheithio  ; 

Nid  oes  dim  ond  ochain  ynddi, 

Cwynfan  tost,  a llef  annigri'. 


* Spare,  arbed.  v Einioes.  w Gellir  meddwl,  wrth  y llinell  hon,  mai 
tua  dechreu  y fiwyddyn  y cyfansoddodd  yr  Awdwr  y Gân. 

• Mourn,  galaru.  b Cyfod.  c Ninefeh.  Jonah  3.  5.  d Curo. 
• A ddeuai.  f Fflam,  llosgiad.  £ Yn  gyrph  meirwon.  h Medicine, 
E&e  ddyginiaeth. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


371 


7 Mae’r  fath  alar,  mae’r  fath  dristwch, 

Mae’r  fath  gwynfan  a thrafFerthwch, 

Mae'r  fath  wewyr  a’r  fath  ochain, 

Na  bu’r  fath  erioed  yn  Llundain. 

8 Mae  pob  gradd  yn  gwel’d  yr  angau, 

Ger  eu  bron  yn  cwnnu  cleddeu, 

Ac  yn  disgwyl  hen.o,  heddy’, 

Am  y cart  i’w  dwyn  i'w  claddu. 

9 Y mae’r  gwyr  yn  gwel'd  eu  gwragedd, 

A’u  plant  anwyl  yn  gelanedd  : 

Yn  y tai  yn  dechreu  sowso/ 

Heb  gael  un-dyn  i'w  hamŵisgo. 

10  Y mae’r  gwragedd  hwynthau'n  ochain, 

Wefd  eu  gwyr  a’u  plant  yn  gelain  ; 

Ac  heb  feiddio  myned  allan, 

Yn  gwall-bwyllo’n  flin  gan  ofan. 

11  Mae’r  ymddifaid  bach  yn  gwaeddi, 

Yny  tai,  heb  neb  i’w  porthi ; 

Ac  yn  sugno  brestj  eu  mammau, 

Gwedi  marw  er  ys  tridiau. 

12  Nid  oes  cymmorth^  nid  oes  cysur, 

O’r  nef,  o'r  ddae’r,  o’r  môr,  nar  awyr, 

O'r  dre’,  nar  wlad,  o’r  maes,  na'r  winllan, 

O'r  llan  na’r  llys,  o’r  gaer,  nar  gorlan. 

13  Y mae’r  iach  yn  gwefd  y trwclau,k 
A fai  gynt  yn  dwyn  tommennau, 

Heb  ddwyn  dim,  o’r  goleu  iV  gilydd,1 
Ond  y meirw  i’r  monwentydd. 

14  Mae’r  rhai  byw  yn  hanner  marw, 

Cyn  del  arnynt  wŷn  na  gwaew, 

Wrth  wel’d  cymmaint  yw’r  dialau, 

Sy'n  digwyddo  am  eu  pennau. 

15  Ni  cheir  rhydd-did  i fyn’d  allan, 

Ni  cheir  bwyd  i mewn  drosm  arian  ; 

Ni  cheir  trammwy  at  un  Cristion, 

Ni  cheir  'madael  â’r  rhai  meirwon. 

i ŵws«,braenu,  pydru,  drewi.  j Breast,  bronnau.  * Trìtcks.  ceirt 
bychain-  1 O’r  bore  hyd  y nos.  ® Am. 


372 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


16  Yn  y tai  mae’r  plag  a’r  cowyn, 

Yn  yr  hewl1  mae’r  cri°  a’r  newyn  ; 

Yn  y maes  mae’r  cigfrain  duon, 

Hwythau,  ’n  pigo  llygaid  cleifion. 

17  Y mae,  ’sowaeth,  Duw  a dynion, 

Wedi  gado’r  rhai'n  yn  dlodion  ; 

Heb  roi  helpp  na  swccwrq  iddyn', 

Yn  eu  nychdod  tost  a’u  newyn. 

18  Mae  Duw’n  chwerthin  am  eu  pennau, 

Ac  â’i  fys  yn  cau  ei  glustiau  :r 

Ac  heb  wrando  gweddi  can-mil, 

Eisiau  gwrando  llais  ei  'fengyl. 

19  Y mae  dynion  annrhugarog, 

Yn  eu  ífois  fel  cŵn  cynddeiriog  ; 

Gwell  yw  ganthynt  weled  gwiber,1 
Yn  y wlad  na  gweled  Lyndner.v 

20  Waith  bod  dyn  a’r  plag  yn  ’nurddov 
Pob  rhyw  un  a ddel  iw  drinio  :w 
Ac  yn  lladd,  â gwynt  ei  ddillad, 

Fel  y Basiliscx  â'ilygad. 

21  Ni  faidd  tad  fyn’d  at  ei  blentyn, 

Na  gwraig  drin  ei  gŵr  â’r  cowyn  ; 

Na  ffrynd^  wefd  ei  ffrynd  â'r  clefyd, 

Heb  fawr  beryg’  am  ei  fywyd. 

22  Y mae’r  fam  yn  lladd  â’i  chusan 
Ei  hanwylyd  blentyn  bychan ; 

Ac  heb  wybod  yn  andwyo,2 
Hwn  â’r  plag,  tra  fyddo’n  sugno. 

23  Y mae’r  tad  yn  lladd  â’i  anal, 

Ei  blant  anwyl  yn  ddi-attal ; 

Ac  fel  Coccatrisa  gwenwynllyd, 

Yn  ddi-sonb  yn  dwyn  eu  bywyd. 

25  Y mae’r  plentyn  a glafychwys 
Yntau'n  lladd  ei  fam  a’i  magwys ; 

Ac  o’i  anfodd  yn  inffect,o,c 
Yr  holl  dylwyth  lle  b’o’n  trigo. 

n Heol.  0 Cry,  gwaedd,  wylofain.  p Help , cymmorth.  Suecour , 

ymgeledd.  r Diar.  1.  26,  28.  8 Yn  ífoi  rhagddynt.  * Viper , math  o 

sarph.  u Londoner , un  o drigolion  Llundain.  v Difetha.  w “ A ddelo 

atto.” — S.  Hughes.  x Neidr  wenwynllyd.  y Friend , cyfaill.  * Dinystrio. 
* Math  0 sarph.  b Yn  ddistaw,  yn  ddiarwybod.  c Infect,  gwenwyno. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


373 


25  Maent  hwy*n  meirw  yn  ddisymmwyth, 
Gwryr  a gwragedd,  plant  a thylwyth  ; 
Wrth  y pum’-cant  yn  y noswaith, 

Nes  myn’d  Llundain  megis  anrhaith. 

26  Mae'r  fath  wylo,  mae’r  fath  ochain, 

Ym  mhob  cornel  o dref  Llundain  ; 

Ni  bu  'rioed  o’i  fath  yn  Rama,d 
Gynt  gan  Rachel  a’i  chyfnesa,.e 

27  Mae'r  oífeiriaid  a’r  pregethwyr, 

Y"n  galaru  maes  o fesur, 

Wel’d  eglwysydd,  lle’r  oedd  miloedd, 
Fel  lluestaif  heb  ddim  pobloedd. 

28  Mae’r  marsiandwyrg  mawr  a’u  sioppau,h 
Llaw  n o frethyn  aur,  a laesauf 

Heb  gael  gwerthu  dim  o’r  llathaid, 

I roi  bara  i’r  prentisiaidj 

29  Y rnae’r  creíftwyr  hwyntau’n  ochain, 
Gwedi  gweithio  pethau  cywrain, 

Heb  gael  un-dyn  idd  eu  prynu, 

Ac  yn  barod  i newynu. 

30  Mae  lletty-wyr  y gwyr  mawrion, 

A’r  arglwyddi,  a'r  marchogion  ; 

A’u  hostriauk  mawr  yn  wag, 

Heb  neb  ynddynt  ond  y plag. 

31  Y mae’r  water-menj  a’r  porters,m 
A’r  carniswryrn  oll,  a'r  haliers,0 
Heb  gael  lle  i enill  dimai, 

I roi  bara  yn  eu  pennau.p 

32  Mae’r  farchnadfa,  lle’r  oedd  llafur/ 

Cig  a physgod^  tu  hwnt  i fesur  ; 

A phob  moethau  o’r  danteithia^ 

Heb  na  chig,  na  blawd,  na  bara. 


d Mat.  2.  18.  e Perthynasau.  . fBythod,  pebyll.  s Merchants,  raas. 
nachwyr.  h Shops,  gwerth-dai.  ' Laces,  ysnodennau  gwerthfawr. 

j Appreniices,  rhai  yn  gwasanaethu  er  mwyn  dysgu  celfyddyd.  k Hostelri.es , 
tai  i roesawi  dieithriaid.  1 Badwyr,  rhai  yn  rhwyfo  cychod.  m Rhai  yn  dwyn 
beichiau  ar  eu  cefnau.  n “ Caraniswyr,  (rhai  yn  hala  cart.)’' — S.  Hughes. 
Yn  hytrach  “ Craniswyr,”  cranagers,  sef  rhai  yn  derbyr.  cranage,  hynny 
yw,  tâl  am  fenthyg  cranes , peiriannau  at  lwytho  a dadlwytho  ilongau. 
0 Haulers,  rhai  yn  llusgo  pethau.  p Geneuau.  q Yd. 

2 1 


374 


Y 3EREN  FOREU;  NEU 


33  Y mae  llawer  oedd  yn  ceisio 
Quails/  a pheasants/  idd  éu  cinio, 

’Nawr  yn  chwennych  torri'u  newyn, 

Ar  Bwr  Jon1  a hen  ymenyn. 

34  Lle’r  oedd  beunydd  fíl  o fadau/ 

Yn  dwyn  ymborth  heb  law  llongau, 

Nid  oes  heddy v/  bwnn  yn  dwadv 

O flawd  cawl,  dros  aur  i'r  farchnad. 

35  Lle’r  oedd  llewndid  o bob  ffrwythi, 

Ag  oedd  dae’r  a dw’r  yn  roddi  ; 

Nid  oes  heddyw  ond  y newyn, 

A'r  drudaniaeth/  waith  y cowyn, 

36  Hyn  a barodd  ein  hen  draha/ 

A’n  gloddineb/  a’n  putteindra* 

A’n  gau-dduwiaeth,  a’n  cas  feddwdod, 

A dirmygu’r  gair  yn  wastod. 

37  Dyma  wobor,  dyma  ffrwythau, 

Dyma  gyflog  ein  pechodau  ;z 
Dyma’r  faethgena  dost  haeddasom^ 

Am  y bryntni  gýnt  a wnaethom. 

38  Dyma  fel  y gall  Duw  cyfion, 

Dynnu  lawr  y trefydd  mawrion ; 

Mewn  byrr  ennyd  am  anwiredd, 

A’u  darostwng  am  eu  balchedd. 

39  Dyma  fel  y gall  Duw  blygu, 

Pobl  drawsion  a fo’n  pechu  ; 

Ac  heb  wneuthur  prisb  o’i  ddeddfau, 

A’u  committoc  dan  law’r  angau. 

40  Hyn  haeddasom  er  ys  dyddiau, 

Hyn  a ddylem  bawb  ei  adde'  ; 

Cyfiawn  yw  Duw  a diarg’oedd/ 

Yn  ei  ffyrdd  a’i  holl  weithredoedd.e 

41  Ni  hauasom  bob  diffeithder/ 

Gynt  rhwng  cwysau  anghyfiawnder, 

’R  y’m  ni’n  medi  ac  yn  casglu 
Y crops  a ddygodd  pechod  ini. 

r Soflieir.  8 Ceiliogod  y coed.  * Poor  John,  math  o bysgodyn'  gwael  at 
ymborth  ; ** pysgod  liallt  sych.” — S.  Hughés.  u Boats,  cychod.  v Dyfod 

w Prinder.  * Balchder.  y Glythineb,  gwastraff,  anghymmedroldeb. 
« Deut  28.  15,  21,  27.  a Cerydd,  cosp.  b Price,  gwerth, — heb  gyfrif  yn 
werihfawr.  c Commit,  anfon  i garchar.  d Diargyhoedd,  na  ellir  ei  farnu 
yn  euog  o fai.  e Psalm  145.  1/.  1 Drygioni.  & Crop,  eynnyrch. 


GANWYLL  Y CYHIRY. 


375 


42  Dyma’r  dial  gynt  addawodd 
Duw  ei  anfon  ar  y bobloedd, 

Nas  gwas’naethent  â’u  holl  galon, 

Ac  na  chadwent  ei  orch,mynion.b 

43  Dyma’r  faethgen  a gaiíf  Cymru, 

Eisiau  gwella  a 'difaru, 

A chymmeryd  rhybudd  tyner, 
Oddiwrth  blag  a dial  Lloegr.* 

44  Pan  yr  heìoddj  Duw’r  fath  wialen 
Ar  y bobl  dda  o Lundain, 

Mae  arnaf  ofn  y daw  y cleddy’, 

Ar  y bobl  ddrwg  o Gymru. 

45  Pan  na  chym'rai  pobl  Juda 
Rybudd  prudd  oddiwrth  Samaria  ; 
Duw  roes  Juda  i gaethiwed, 

Fel  Samaria  dan  law’r  Syriaid. 

46  Oni  chymmer  Cymru  warning,k 
Oddiwrth  Loegr  yn  ddi-daring  ;l 
Mae  arna'i  ofn  y daw  dial, 

Ar  y Cymry,  a phla  anial. 

47  Pan  y gwlawiodd  Duw  gorucha’, 

Dân  ar  Sodom  a Gomorrah, 

Ni  ddiífoddodd  o’i  lid  tanllyd, 

Nes  difethu  Zeboim  hefyd.m 

48  Pan  yr  helodd  Duw  y chwarren, 

I dir  Lloeger  ac  i Lundain, 

Mae  arna’i  ofn  tost  na  laesa 

’R  plag,  nes  del  i 'mwel’d  â Chambria.n 

49  Os  pan  lielodd  Duw  y cleddeu, 

I Germania  a'i  chyffiniau  ; 

Eisiau  i'r  Ffrangcod  gym’ryd  rhybudd, 
F*  aeth  y cleddyf  trwy'u  holl  drefydd. 


h Lef.  26.  14—39.  1 Dywed  Stephen  Hughes, — “ Fe  fu’r  chwarren  a’r  ol 

hyn  yng  Haprfyrddyn,  yn  Hwlffordd,  ym  Mhenfro,  ac  amryw  leoedd  eraill, 
a Rhyfel  tôst  trwy’r  Deyrnas  j”  a lled-arwydda  fod  y Ficer  yn  brophwyd,  trwy 
goffhau  Psalm  25.  14. — “ Dirgelwch  yr  Arglwydd  sydd  gyda’r  rhai  a’i  hofnant 
ef.”  J'  Anfonodd.  k VZarning,  ihybudd.  1 Tarry , aros — yn  ddi-oed. 
m Dinystrwyd  Admah  a geboim,  ar  yr  un  amser  a Sodom  a Gomorrah.  Deut. 
29.  23.  Jer.  50.  40.  n Cambria,  Cymru. 


376 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


50  Eisiau  i Loeger  gym’ryd  warning, 
OddiwrthBohemia^Ffraingc^aFílushingj0 
Y mae  Duw  yn  cospi  Lloeger, 

Yn  saith  gwaeth  nag  un  oh*  nifer. 

51  Oni  chymmer  Cymru  rybudd, 

Oddiwrth  Loeger  drist  a’i  chystudd ; 

Mae  arna’  i ofn  gwel’d  ar  fyrder 

Blag  yng  Nghymru’n  waeth  na  Lloeger. 

52  O,  gan  hynny,  Gymru,  mwrna, 

Gâd  dy  bechod,  edifara  ; 

Disg  gan  Ninif ' geisio  heddwch, 

Cyn  del  dial  a diffeithwch.p 

53  Cur  dy  ddwy-fron,  wyla'r  hallt-ddw’r, 

Golch  dy  wisg  yng  ngwaed  dy  Brynwr; 

Llef  am  ras,  a gâd  dy  frynti, 

Cyn  dialer  dy  ddrygioni.q 

54  Cyn  y tynno  Duw  ei  gleddea, 

Cwymp  yn  isel  ar  dy  liniau ; 

A chais  ras  a ffafar  gantho, 

Cyn  i’r  angau  dig  dy  daro. 

55  Ofer  cri'o  gwedi’th  glwyfer, 

Ofer  ymbil  gwedi’th  farner, 

Ofer  ceisio  torri’r  wialen^ 

Gwedi  rhodder  iti’r  faethgen. 

56  Cwyn,  gan  hynny,  gochel  oedi, 

Brysia’n  esgud/  gâd  dy  frynti : 

Gwel  y farn  sydd  uwch  dy  gobyn/ 

Tro^  cyn  caffo  arnat  ddisgyn. 

CXII.~ GWEDDI  EGLWYSWR  WRTH  YMWELED 
A’R  CLEIFIGN  YN  AMSER  Y CHWARREN. 

1 Duw  Dad,  gwel  mor  beryglus 
Yw  swydd  dy  was  trafaelus/ 

Sydd  yn  myned/  aua'  a haf, 

At  bob  dyn  claf  gwrth’nebus. 

0 Lleoedd  ar  gyfandir  Ewrop,  â’r  rhai  yr  ymwelsai  y farn  yn  fiaenorol.  Bo- 
hemia  syddran  o Germany,  a Fflushing  sydd  dref  ar  lan  y môryn  ynys  Wal- 
cheren,  rhan  o Holland.  p Y mae  y pennill  liwn  yn  y Gân  flaenorol 
Joel  2.  12 — 14.  r Bywiog,  ebrwydd.  8 Fen.  ‘ 

p-  Traíferthus.  b “ Twttan.’’— S.  Huglies.  Brysio  yn  ol  ac  ym  mlaen. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


377 


2 Nid  oes  na  gwr  na  bachgen, 

Bid  glaf  o’r  frech  neu'r  chwarren, 

Neu  ryw  glefyd  a fo  gwaeth, 

Nad  wyf  íì  gaeth  i’w  olren.c 

3 Os  gwres,  os  gwayw  poethlyd, 

Os  chwys,  os  twymyn  awchlyd,d 
F’  orfydd  myned  uwch  ei  ben, 

Bid  glaf  o’r  chwaren  waedlyd. 

4 A hyn  sydd  dra  echrydus, 

I galon  egwan  glwyfus, 

Sydd  heb  bŵere  ganddo  ei  hun 
I ochel  twymyn  awchus. 

5 Gan  hynny,  ar  f ’unig  helpwr/ 

A'm  Ceidwad  a’m  diffynwr, 

Sy’n  rheoli’r  rhafn  i gyd3 
’fiwy’n  cr'io’m5  mhryd11  am  swccwr.* 

6 O Arglwydd  mawr;  ti  elli 
Fy  nghadw’n  iach,  os  rnynni, 

Rhag  yr  heintiau  hyn  i gyd, 

Er  maint  o’u  brydj  i’m  llyngcu. 

7 Ac  oni  byddi  helpwr, 

I’m  cadw  mewn  cyfyngdwr, 

Nid  oes  le  im’  ddiangc  mwy, 

Ond  ildiok  i nh wy1  fel  gwan-wr. 

8 Gan  hynny,  Duw’r  holl  allu, 

Os  d’wyllys  syhi  cennhadu, 

Cadw  dy  waelaf  was, 

Rhag  heintiau  cas  i'm  cyrchu.m 

9 Tydi  fy  Nuw  sy’n  clwyfo, 

Tydi  sydd  yn  eli'o  :n 

Tydi  sy’n  lladd  ac  yn  bywhau,0 
Tydi  a gei’n  correcto.p 

10  Gan  hynny,  tanna’n  rasol, 

Dy  aden  yn  tosturiol : 

N'âd  i glwyf  neu  glefyd  cas 
Ymlynu  â’th  was  daearol. 

c Olrhain,  myned  ar  ei  ol.  d Llym,  angherddol.  e Power,  gallu. 
f Helper , cynnorthwywr.  e Cry , llefain,  galw.  h Mewn  pryd,  mewn 

amser  cyfaddas.  » Succour,  cymmorth.  i Amcan.  k Yield,  ymos- 
twng.  1 lddynt  hwy.  “ Ymosod  arnaf.  “ Gosod  eli,  meddvginiaethu. 
0 Hos.  6.  1.  1 Sam.  2.  6.  p Correct , cerydd, 

2 i 2 


378 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


11  Duw„  'r  hwn  a gedwaist  Aaron, 

Yn  iach  yng  nghanol  cleifion,q 
Cadw  finnau’n  rasol  rhag 

Yr  haint  a*r  plag  echryslon. 

12  Ti  gedwaist  Abednego 

Yng  nghanol  íflam,  heb  dwymno  ;r 
Cadw  finnau  ynghanol  plag, 

Er  Iesu,  n’âd  f ' andwyo.s 

13  Ti  gedwaist  Ddaniel  hefyd,, 

0 safn  y llew  newynllyd;1 
Cadw  fìnnau,  Arglwydd  Dduw, 

Rhag  haintj  i fy  w mewn  iechyd. 

14  Ac  felly  mi’th  folianna, 

Mewn  llann,u  a llys,,  a thyrfa ; 

Ac  a roddaf,  tra  ynnwy’  chwyth, 

It'  ddiolch  byth  o’r  mwya’. 

15  Fel  Aaron  yn  y gangell/ 

Fel  Daniel  yn  y ’stafell  ;w 

Ac  fel  Dafydd,  tra  fwyf  byw,x 
Bendithiaf  Dduw,  fy  nghastell.* 

CXIII.— CYNGHOR  FR  CLAF. 

1 Pan  y’th  d’rawer  gynta’  â chlefyd, 
Ystyr  o b’le  daeth  mor  danllyd, 

A phwy  helodda  glefyd  attad, 

A pha  ham  ei  dodwyd  arnad. 

2 Duw  ei  hun  sy’n  danfon  clefyd 
Oddiwrtli  Dduw  y daw  mor  aethlyd  ;b 
Am  ein  beiau  mae’n  ei  hela, 

1 geisio  genym  droi  a gwella. 

3 Edifara  am  dy  feiau,c 
Deisyf  bardwnd  ar  dy  liniau, 

Cais  gan  Dduw  dosturio  wrthyd, 

Fe’th  gysura  yn  dy  glefyd. 


q Num.  26.  47,  48.  r Dan.  3.  28.  8 Dinystrio.  1 Dan.  6.  22.  « Lle 

neillduedig,  eglwys.  v Chancel,  lle  cyssegredig.  w Dan.  6.  10.  * Psalm 

146.  2.  y Ymddiífynfa. 

1 Anfonodd.  b Deut.  28.  22.  c Hos.  6.  1.  d Pardon,  maddeuant. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


379 


4 Os  ’nynnodd  llid  dy  Dduw  yn  d’erbyn, 
Nes  rhoi  arnat  glefyd  'sgymmun,6 
Gwaed  yr  Oen  a'th  reconseila/ 

Deigriau  hallton  aJi  dad-ddìgia.g 

5 Gostwng  iddo,  maen  drugarog  ; 

Cais  ei  ras,  fe’i  rhy  yn  serchog  ;h 
Edifara,  yntau  faddeu  ;l 

Wyla  di5  tosturia  yntau. 

6 Addef  iddo  dy  gamweddau,j 
Barn  dy  hunan  am  dy  feiau, 

Cwymp  o’i  flaen,  a deisyf  bardwn, 

Ti  gai  ras  ac  absoluwsiwn.k 

7 Tro  di  atto,  fe  a’tli  dderbyn, 

Er  ei  ddigio,  rhy  dy  ganlyn,1 

A phan  gwelo  hallton  ddeigrau, 

Fe  bair  laesum  dy  flinderau. 

8 Duw  ei  hun  sy’n  danfon  clefyd, 

Cennad  Duw  yw  nychdod  aethlyd, 
Oddiwrth  Dduw  y daw  clefydion, 

Ni  all  neb  ond  Duw  eu  danfon. 

9 Nid  o’r  moroedd,  nid  o’r  mynydd, 

Nid  o’r  ddae’r,n  na’r  aer,°  na’r  corsydd, 
Y daw  clefyd  ar  blant  dynion, 

Ond  oddiwrth  yr  Arglwydd  cyfíon. 

10  Gwres,  a gwayw,  crach,  cornwydon, 
Cryd,  a haint,  a syndrap  calon, 
Nychdod,  nodau,q  mall/ diflanniad, 

Sy'  oddiwrth  Dduw  ei  hun  yn  dwad.s 

11  Ni  all  emprwyr1  mawr  yr  holl-fyd, 
Ddanfon  haint,  na  thynnu  clefyd  : 

Nid  oes  neb  a’i  tynn  na’i  ddanfon, 

Ond  Duw  mawr,  y Barnwr  cyfion. 


e Erchyll.  f Reconcile,  cymmodi,  heddychu.  s Er  mai  gwaed  Crist 
yw  yr  unig  Iawn  am  bechod  ; etto,  cyn  caei  lleshad  oddi  wrtho,  rhaid  edi- 
farhau  a galaru  yn  wirioneddol  am  bechod.  Iago  4.9,  10.  h Mat.  7.  7. 
* Act.  3.  19.  J Psalm  32.  5.  k Absolution , rhyddhad,  gollyngdod.  1 Dy- 

muuiad,  deisyíiad.  **  Lleihau,  n Job  5.  6.  " Airt  awyr.  p Pych- 

ryn.  q Pläau.  r Pydrni.  ■ Dyfod.  Deut.  28.  22.  1 Emperors , 

ymerawdwyr. 


380 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


12  Nid  aiíF  clefyd  ffwrdd  wrth  bwyntment,11 
Leo,  nac  Antwn,  Cat,  na  Chlement/ 
Witch/  na  dewin,  swyn,  na  phlaned, 

Nes  cennado  Duw  ei  fyned. 

13  Os  o swrfFet/  os  o anwyd, 

Neu  dŷ  afiach  y ce’st  glefyd, 
l)uw  ei  hun  sydd  yn  dy  daro, 

Pa  fodd  bynnag  daethost  iddo. 

14  Nid  wrth  ddamwain,  nid  wrth  íForten/ 
Nid  wrth  dreiglad2  lloer  na  seren, 

Y daw  clefyd,  mawr  na  bychan, 

Ond  wrth  bwyntment  Duw  ei  hunan. 

15  Na  chais  edrych,  fal  dyn  ynfyd, 

Trwy  ba  fodd  y daeth  y clefyd  : 

Gwell  it'  edrych  tua'r  nefoedd, 

Ar  dy  Dduw,  a’r  llaw  a’th  d’rawodd. 

16  Duw  a’th  d’rawodd,  Duw  a’th  wella, 
Duw  a’th  glwyfodd,  Duw’th  el’ia  ;a 
Duw  sy’n  cospi  dy  gnawd  diriaid/ 

Duw  iacha  dy  gorph  a’th  enaid. 

37  Derbyn  gennad  Duw’n  roesawgar 
Ymddwyn  dano’n  ddioddefgar  ; 

Neb  a garo  Duw,  fe’i  cospa, 

Pob  mab  anwyl  fe’i  gw’ialenna.c 

18  Bydd  ddioddefgar  dan  dy  drwbwl,d 
Ffol  a wingad  ar  ben  swmbwl ; 

Duw  a’th  d’rawodd  mor  ddolurus, 

Ofer  it'  wrth’nebu  ei  ’wyllys. 

YR  AIL  RAN. — YR  ACHOS  0 GLEFYD. 

1 Am  ein  pechod  a’n  drwg  fywyd, 

Y mae  Duw  yn  danfon  clefyd  ;a 
Ac  yn  gryddfub  meibion  dynion, 

Am  droseddu  ei  orch’mynion. 

u Appointmenty  trefniad,  gorchymmyn.  v Seintiau  Pabaidd,  ar 
arferid  gweddio  mewn  cyfyngderau.  w Witch , rheibwraig, 

* Surfeit,  bwytta  neu  yfed  yn  ormodol.  y Fortune,  digwyddiad. 
symmudiad.  a Job  5.  18.  b Curo  â gwialen.  Heb.  12.  5—7.  d 
trallod.  lago5.  10,  11. 

a Deut.  28.  58 — 61.  b Cystuddio. 


y rhai  yr 
dewines. 
1 Tröad, 
Trouble , 


GANWYLL  Y CYMRY. 


381 


2 Darn  o gyflog  pechod  aethlyd, 

Ydyw  nychdod  ac  afiechyd ; 

Pechod  ddygodd,,  wrth  ei  gyníFon, 

Bob  rhyw  glefyd  ar  blant  dynion. 

3 Torri’r  Sabboth,  tyngu'n  rhugyl, 

Casau’r  eglwys  a'r  efengyl, 

Disangc  ’ffeiriaid  a swyddogion, 

A bair  lawer  o glefydion. 

4 Meddwdod,  maswedd,  a phutteindra, 

Rhegu,  loetran,d  a lladratta, 

Gwledda,  gloddest,  treisio  tlodion, 

Sy’n  dwyn  clefyd  a thrallodion. 

5 Os  ce’st  glefyd,  o daeth  cnofa.e 
Pechod  heloddf  hwn  fth  ddala, 

Ac  a barodd  i Dduw  ddigio, 

A rhoi’r  clefyd  hwn  i’th  daro. 

6 Chwilia’n  fanol  dy  gydwybod, 

A chais  gwrdd  â’th  ffiaidd  bechod : 

Llwyr  groes-hoelia  dy  anwiredd, 

Ac  ymbilia  am  drugaredd. 

7 Os  'difari  am  dy  feiau, 

A llwyr  droi  at  Dduw  yn  foreu, 

Fe  faddeua  Duw  dy  bechod/ 

Ac  a’th  dynn  i maes  o’th  nychdod/ 

8 Cais  gan  Dduw  leihau  dy  ddolur, 

DofiTh  boen,  a gwella’th  gysur  : 

Cais  yn  daer  esmwythder  gantho, 

F'  all  ei  roi  yr  awr  y mynno. 

9 Pa  ry  w bynnag  yw  dy  ddolur, 

Fe  all  Duw  ostegu  ei  wewyr, 

A’th  iachau  y modd  y mynno, 

Bid  e'r  dolur  mwyaf  fytho. 

10  Fe  iachaws  y claf  o’r  parlys/ 

Gwraig  o’r  lacs,j  a’r  cripiP  ’nafus, 

Job  oh  grach,  a Naaman  glawrllydj 
A’r  rhai  cleifion  o bob  clefyd.m 

c Damsang,  dirmygu.  d Loiter,  segura.  « p0en,  gwaew.  “ Mocfa,” 
(DifiFyg  anadl.) — S.  Hughes.  “ Gwasgfa.”  T.  Durston.  fAnfonodd. 
s Act.  3 19,  h “ Os  bydd  hynny  er  daioni  i’th  enaid.”— S.  Hughes.  * Para - 
lysis,  (Lladin,)  dideimladrwydd,  difiFrwythder  aelodau.  Mat.  9.  2.  J Lax, 
gwendid  corphorol,  diferlif.  Luo  8.  43.  k Dyn  cloflF,  neu  analluog. 

1 A’r  clafr  arno,  gwahanglwyfus.  m Mat.  4.  24. 


382 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


11  Nid  yw  clefyd  ddim  ond  cennad, 

Wrth  arch  Duw  sy’n  dwad  attad  ; 

Fe  ladd,  fe  baid,  pan  archo  ei  berchen, 
Fe  ddaw,  fe  â,  fel  gwas  y capten." 

12  O gan  hynny  galw’n  daerllyd, 

Ar  dy  Dduw  sy’n  danfon  clefyd, 

Cais  ei  nawdd  er  mwyn  dy  Brynwr, 

Di  gei  gantho  help  a swccwr.0 

CXIV.— GWEDDI’R  CLAF. 

1 Arglwydd  cyfion,  tad  fy  iechyd, 
Barnwr  pawb,  a’u  helpwr  hyfryd, 
Gwrando  weddi  dyn  clafecca/ 

Er  mwyn  Crist,  ac  edrych  arna’. 

2 Yn  glaf  mewn  corph,yn  drist  mewn  enaid 
Yn  drwm  mewn  meddwl  ac  uchenaid, 
'Ilwy’n  ymlusgo,  O î 'Nghreawdwr, 
Attad  ti  i geisio  swccwr.b 

3 Grasol  wyt,  a llawn  trugaredd, 

Hwyr  dy  lid,  a mawr  d'  amynedd,c 
Hawdd  i’th  gael  mewn  tost  gyfyngdwr ; 
Er  mwyn  Crist  tosturia  ’nghyflwr. 

4 Ti  ro’ist  iechyd  im'  ys  dyddiau, 

N'awr  ti'i  dygaist  am  fy  meiau, 

Ac  a helaistd  boen  a nychdod, 

I’m  cystuddio  am  fy  mhechod. 

5 Duw,  mi  haeddais,  ’ryw'n  cyfadde', 

Un  oedd  drymmach  er  ys  dyddiau  ; 

Yn  dra  chyfion,  Duw  goruchaf, 

Y rhofist  hyn  o nychdod  arnaf. 

6 Ti  alîasid  ddanfon  clefyd, 

Immwgc,e  cas,  i ddwyn  fy  mywyd, 

A'm  troi  i uífern  i boenydio, 

Heb  roi  amser  im’  repento/ 


» Captain,  llywydd  milwyr  : canwriad.  Mat.  8.  9.  0 Succour,  cymmortli, 

ymg'eledd. 

» Afiach,  clafaidd.  b Succour,  cynnorthwy.  c Exod.  34.  6.  7. 

4 Anfonaist.  e Disymmwth.  f Repent,  edifarhau. 


GANW  YLL  Y CYMRY. 


383 


7 Etto’n  fwyn,  fel  Tad  trugarog, 

Ti  roi'st  arnaf  glefyd  serchog, 

I’m  rhybuddio  am  fy  niwedd, 

Am  cyf’rwyddo  i w ella  ’muchedd.2 

8 'Rwy’n  ei  gym’ryd  megis  arwydd 
O’m  mabwysiadh  a’th  gar’digrwydd  ; 

Yn  fy  nghospi  a'm  correcto,* 

Rhag  i’m  pechod  fy  andwyo,j 

9 Da  yw’th  waith,  0 Arglwydd  cyfion, 

Yn  cospi'r  corph  â’r  fath  drallodion, 
Lle'r  oedd  f'enaid  er  ys  dyddíau, 

Yn  dra  chlaf  gan  ormod  foethau. 

10  Tra  ce’sk  iechyd  ni  che's  weled 
O’m  pechodau,  er  eu  hamled  ; 

Ond,  yn  awr,  gwae  fi,  mewn  nychdod, 
Nid  wyn  gweled  ond  fy  mhechod. 

1 1 O pa  nifer  o bechodau, 

Wnaethoi’n1  d’erbyn,  Duw,  gwae  finnau  ; 
Maent  yn  amlach  mewn  rhifedi, 

Nac  yw’r  ser  os  ceisia’u  çyfri\m 

12  Pa  fath  elyn  gwyllt  a fuo,n 

Yn  d'wrthwynebu  megis  Pharao, 

Gynt  pan  oeddit  yn  ymhwedd0 
Am  im’  droi  a gwella  ’muchedd. 

13  Arglwydd  grasol,  ’rwy’n  cydnabod, 

Imi  haeddu  can’  mwy  nychdod, 

Ac  im'  bechu  yn  ysgymmun/ 

O’m  mabolaethq  yn  dy  erbyn. 

14  Etto  gwn  dy  fod  ti'n  rasol, 

I bwy  bynnag  fo’n  'difeiriol, 

Ac  yn  barod  iawn  i faddeu 
I’r  galarus  eu  camweddau. 


8 Psalm  119.  71.  h “ Yr  arwyddîon  pennaf  o fabwysiad,  (hynny  yw,  © 
fod  wedi  ein  cymmeryd  trwy  Grist  i fod  yn  blant  i Dduw,)  yw  ffydd  yng 
Nghrist,  galar  am  becbod,  troad  oddiwrth  bechod,  gwir  gariad  at  y sawl  sydd 
yn  ofni  Duw,  yngbyd  â chadw  ei  orchymmynion  ef  j oni  fydd  dyn  mewn  rhyw 
fesur  a’r  pethau  hyn  ynddo,  ni  ddichon  efe  gasglu  oddiwrth  ei  glefyd  a'i 
gysmdd  ei  fod  ef  yn  blentyn  i Dduw.  Ioan  I.  12.  Mat.  5.  4.  I Ioan  3.  8 — 10. 
14.  a2.  3,  4.” — S.  Hughes.  » Correct,  ceryddu.  J Dinystrio.  k Y cefais. 
1 A wnaethum  i.  m Psalm  40.  12.  n A fum.  0 Ymbil,  erfyu  yn  daer. 
p Yn  dra  annuwiol.  <1  Mebyd,  ieuengctyd. 


384 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


15  Er  na  haeddais  ond  trallodion, 

A dialau,  a chlefydion  ; 

Gwna  im’  yn  ol  dy  fawr  drugaredd, 
Ac  nac  edrych  ar  f 'anwiredd. 

16  Cymmer  angau  Crist  a’i  ’fudd-dod, 
Yn  dâl  iti  am  fy  mhechod  ; 

ClacFd  fy  meiau  yn  ei  weli  ;r 

Er  ei  fwyn  bydd  rasol  imi.s 

17  N’âd  im'  farw  yn  fy  mrynti, 

Cyn  im’  wneuthur  dim  daioni ; 

Ond  rho  amser  o’th  drugaredd, 

Imi  etto  wella  ’muchedd. 

18  Dal  dy  law,  gostega 'nolur, 

Llaesa5  ’mhoen,  lleiha  fy  ngwewyr, 
Ac  na  osod  arna’i  boenau, 

Fwy  nag  allo  ’nghorph  eu  godde’. 

19  Er  bod  f ’enaid  weithiau’n  d’wedyd, 
Dere  Grist,  a derbyn  f 'yspryd  ; 

Mae  fy  nghnawd  er  hyn  yn  crio/ 
Duw,  tro’r  cwppan  chwerw  heibio. 

20  Y mae’r  cnawd  a’r  yspryd  etto, 

Yn  amharod  i ymado : 

Duw  rho  amser  inf  i’w  trefnu, 

0 bydd  d’wyllys  yn  cennadu. 

21  Nid  wy’n  ceisio  gennyd  amser, 

1 fyw’n  foethus  mewn  esmwythder  ; 
Ond  i dannuu  dy  anrhydedd, 

Ac  i wella  peth  o’m  buchedd. 

22  Duw,  o gweli  fod  yn  addas, 

Estyn  f ’oes  fel  Ezekias  ;v 
Dyro  imi  ryw  gyf ’rwyddyd, 
rm  iachau  a thorri  ’nghlefyd. 

23  Ond  o gweli  fod  yn  oreu, 

Etto  ’nghospi  dros  fwy  dyddiau, 
Duw,  dy  'wyllys  di  gyflawner  ; 

Ond  cyfnertha  fi’r  cyfamser. 


r Clwyf,  archoll.  8 Esmwytha.  * Cryt  llefain.  u Llydami,  helaethu, 
» Hezeciah,  brenhin  Judah.  2 Bren.  20.  6. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


385 


24  Yn  iach  ni  wnaethum  ond  dy  ddigio, 
Yn  glaf  ni  allaf  ond  och’neidio  ; 

Oni  roi  dy  nefawl  Yspryd, 

I'm  diddanu  yn  fy  nghlefyd. 

25  Arglwydd,  cymmorth  fi’n  fy  mlinder, 
Llaesa  ’mhoen  a’m  hanesmwythder  • 
D’wed  wrth  f 'enaid  yn  ei  halaeth/ 
Myfi  y w dy  iechydwriaeth. 

26  Tydi  Crist  yw’r  mwyn  Samariad,x 
Minnau  yw’r  claf  drafaelwr^  irad  ;z 
C'weiria  'nolur,  rhwym  f ’archollion, 
Dofa  ’mhoen,  cryfha  fy  nghalon. 

27  Mae  dy  lawr  yn  orthrwm a arnaf, 

Etto  ynod  mi  ymddiriedaf ; 

A phe  lleddit  fi  â thrallod, 

Duw,  mae  f'holl  ymddiried  ynod.b 

28  Gennyt  ti  mae’r  holl  allweddau,e 
Sydd  ar  fywyd  ac  ar  angau  : 

Ni  faidd  angau  edrych  arnaf, 

Nes  danfonech,  Crist,  ef  attaf. 

29  Gwna  fi’n  barod  cyn  y delo, 

Par  im  ddisgwyl  byth  am  dano ; 

Fel  y gallwyf  fyn’d  yn  addas, 
Trwyddo  i dy  nefawl  deyrnas. 

30  N’âd  i bethau'r  byd  anwadal, 

Na’th  gyfiawnder  ddydd  y dial, 

Nac  i ofan  angau'm  rhwystro 
Ymbar’toi  i rwydd  ymado. 

31  Tynn  ohn  calon  ofan  angau, 

Par  i'm  wadu’r  byd  a’i  bethau ; 

Golch  â’th  waed  fy  mhechod  ’sgeler, 
Cudd  fy  mrynti  â'th  gyfiawnder. 

32  Rho  im’  ífydd  yn  dy  bromeision,d 
Gobaith  cryf  am  gael  y goron, 
Dioddefgarwch  yn  fy  nglefyd, 

Chwant  dd’od6  attad  a dattodydd.f 

w Ofn,  drychryn.  x Luc  10.  33,  34.  y Traveller,  ymdeithiwr. 
galarus.  a Trwm  iawn.  b Job  13. 15.  c Agoriadau. 
d Fromises , addewidion.  e I ddyfod.  f Phil.  1.  23. 

2 K 


* Truenus, 
Dat.  1.  lö. 


386 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


33  Crist,  rho  d'  Yspryd  i’m  diddanu, 

A’th  angylion  ihn  castellu  ;g 
Gwna’r  awr  olaf  fy  awr  oreu, 

Rho  imi’r  goron  ar  awr  angau. 

34  Crist,  fy  Mugail,  cadw  f ’enaid, 

Nad  i'r  llew  o’th  law  ei  scliffiaid/ 

TytÄ’  i prynaist  yn  ddrud  ddigon,j 
Dwg  e’  i’r  nef  at  dy  anghelion. 

CXV. — RHYBUDD  I’R  CLAF  I ALW  AM  WEINIDOG 
I’W  GYNGHORI  EF,  AC  I WEDDIO  DROSTO. 

1 Pan  glafychech,  cais  oífeiriad, 

Yn  ddi-aros  ddyfod  attad, 

I  wedd'ío  dros  dy  bechod,3 
A’th  gyf 'rwyddo  i fod  yn  barod. 

2 Crist  a bwyntioddb  yr  offeiriaid, 

Yn  Bysvgwyrc  doeth  i'r  enaid, 

Ac  a roddwys  iddynt  eli, 

I wrth’nebu  pob  drjrgioni. 

3 Adde’th  bechod  wrth  y ’ffeiriad, 

Fe  ry  iti  gynghor  difrad, 

Fel  y gallo  roi  cyf ’rwyddyd, 

Yn  ol  nawsd  a rhyw  dy  glefyd. 

4 Cred  beth  bynnag  dd’wetto’r  ’ffeiriad, 

0 air  Duw,e  yn  bruddf  am  danad ; 

Can’s  llais  Crist  ei  hun  yw  hynny, 

I’th  geryddu8  neu’th  ddiddanu. 

5 Deisyf  arno  brudd  wedd'ío, 

Ar  i’r  ArglwTydd  dy  recyfro,h 

1 roi  itti  gyflawn  iechyd, 

Neu  yn  rasol  dderbyn  d’yspryd. 

6 Mae  Duw’n  addo  gwrando’r  ’ffeiriad, 

Pan  gwedd'ío’n  ol  ei  alwad  ;* 

Crist  a ddyry  ei  ganlvniaeth,j 
Oni  phwyntiodd  dy  farwolaeth. 

s Cadw,  amddifyn.  b 2 Tim.  4.  8.  * Ysglyfiaw,  ysglyfaethu. 

i 1 Fetr  1.  i9. 

a Am  faddeuant  o’th  bechod.  b Appo!nt , trefnu.  c PhyẁcinnSi  phy- 

sygwyr,  meddygon.  d iSatur.  e “ Pan  lefaro’r  Gweinidog  alJan  o nir 
Duw,  y mae  Crist  yn  llefaru  trwyddo  S.  Hnghes  * Yn  ddifrifol.  e “I’th 
reliycco,”  (Rehukey  cerydduj — S.  Hughes.  h Recover,  adferu,  gwellhau. 

* Iago.  5.  14 — lti.  i Dymuniad,  cais. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


387 

7 Deisyf  arno  dy  gyfnerthu, 

Hhag  i Satan  dy  orchfygu, 

A llonyddu  dy  gydwybod, 

Pan  y*th  fliner  gan  dy  bechod. 

8 Goddef  chwiliok  dy  gornwydiou, 

Godde’  i’r  gair  fraenaru’r  galon, 

Fel  y gallo  fwrw  ynddi, 

Win  ac  olew  gydag  eli. 

9 Gwell  it’  adael  i’r  oífeiriad 
Ddangos  it'  dy  ddrwg  ymddygiad, 

Fel  y gallech  edifaru, 

Nag  o’i  blegid  gael  dy  ddamnu.1 

10  Ti  gai  gynghorm  rhag  dy  bechod, 

I lonyddu  dy  gydwybod  ; 

Ti  gai  gomfforddn  gan  y ’ffeiriad, 

Os  mewn  pryd  ei  gelwi  attad. 

11  N’âd  y 'fleiriad  heb  ei  alw, 

Nes  y b’ech  yn  hanner  marw  ; 

Ni  all  ’ffeiriad  y pryd  hynny. 

Na  neb  arall  dy  ddiddanu. 

12  Oh  ! pa  nifer  o Frutanniaid 
Sydd  yn  meirw  fel  ’nifeiliaid, 

Eisiau  ceisio  nerth  y 'fleiriad, 

I gyf ’rwyddo  eu  ’madawiad. 

13  Er  bod  Duw  yn  abal°  cadw 
Sawl  a fynno,  heb  eu  galw, 

Nid  ywn  cadw  fawr  o enaid, 

Ond  trwy  swydd  a gwaith  offeiriaid.p 

14  Cais  gan  hynny,  gynta’  ag  allech, 

'Ffeiriad  attad  pan  glafychech  ; 

I roi  pwrgq  yn  erbyn  pechod, 

'Rhwn  yw  achos  dy  holl  nychdod. 

k “ Lawnso.’  — S.  Hughes.  Lance,  agor  â chyllell lem.  * Damnio,  con- 
demnio,  eollfarnu.  m Golygir  yma  y cynghor  i’r  claf  yn  Nhrefn  yr  Eglwys 
Sefydledig  ; ond  ni  wna  unrhyw  gynghor  les,  oni  weithredir  yn  unol  âg  ef. 
Iago  1.  22.  n Cornfort , diddauwch.  0 Able,  galluog.  p Dywed  yr 
Ysgrythyr  (Rhuf.  10.  17.)  mai  trwy  glywed  y mae  ífydd  yn  dyfod  ; am  hyuny 
dylai  dyn  yn  amser  iechyd  sylvvi  yn  fanwl  ar  Air  yr  Arglwydd.  Ni  ddylai  yr 
hyn  a ddywed  y Ficer  yn  y Gân  hon,  am  lesholdeb  gweinidogaeth  Oífeiriad 
mewn  cystudd,  feithrin  rhyfyg  yn  neb,  na’u  tueddu  i oedi  pethau  anhebgorol 
i iechydwriaeth  hyd  amser  cystudd  neu  awr  marwolaeth  ; oblegid,  os  na  adaw 
angau  yn  ddisymmwth  ac  yn  ddirybudd,  y mae  clefyd  trwm  yn  liollol  anadd- 
asu  dyn  i fyfyrio  ai  bethau  pwysig.  <i  rurge,  meddyginiaetlr  garthiadol. 


388 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


CXVI. — GWEDI  CAEL  CYNGHOR  PHYSYGWR  YR 
ENAID,  CAIS  GYFARWYDDYD  PHYSYGWR 
Y CORPH. 

1 Yn  ol  cynghor  yr  Eglwyswr, 

Cais  gyf'rwyddyd  y Physygwr  ; 

Duw  a roes  i hwn  gelfyddyd, 

Pth  iachau  o lawer  cleíÿd. 

2 Duw  ordeiniodd  yr  oífeiriaid, 

I iachau  doluriau’r  enaid/ 

A'r  physygwr  a’r  meddygon, 

I ymg'leddu  cyrph  y cleiíìon. 

3 Llawer  dyn  sy’n  marw'n  fudyr,b 
Eisiau  cymmorth  y physygwyr, 

Gan  fyrhau  eu  hoes  a'u  hamser, 

Yn  enbeidusc  eisiau  eu  harfer. 

4 Corph  pob  dyn  yw  tŷ  ei  enaid^ 

Rhaid  reparod  hwn  a'i  drefnaid  ;c 
Rhaid  i bob-dyn,  hyd  y gallo, 

Gadw  ei  dŷ  ar  draed  heb  gwympo. 

5 Arfer  gy mmorth  physygwriaeth, 

Yn  dy  glefyd  trwy  Grist'nogaeth  ; 

Duw  ordeinioddf  hon  yn  gysur, 

I blant  dynion  rhag  pob  dolur. 

6 Y neb  wrtliodo  physygwriaeth, 

Y roes  Duw  er  ichydwriaeth/ 

Mae’n  gwrthnebu  maeth  ei  anian,h 
Ac  yn  mwrddroT  gorph  ei  hunan. 

7 Y llysieuyn  salwa’  welech, 

A’r  gyf rwyddyd  waela’  gaífech, 

All  roi  helpj  a iechyd  iti, 

Os  rhy  Duw  ei  fendith  arni. 

8 Swp  o ffigys,  os  bendithia, 

All  iachau  y cornwyd  mwya’  :k 
A’r  gyf ’rwddyd  ni  thal  un-rhith/ 

All  roi  help,  ond  cael  ei  fendith. 

* “ I fod  yn  offerynnau  i iacliau  yr  enaid.’> — S,  Hughes.  b Yn  frwnt, 
e Enbydus,  peryglus.  d Repair,  adnewyddu.  e Trefnu.  1 Ordain, 
trefnu,  gosod.  e Iachad.  b Natur.  » Murder , llofruddio.  i Help, 

cymmorth.  k 2Bren.  20.  7.  1 Dim. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


389 


9  Ond  pe  ceit  ti  Balmm  a Nectar/ 

Cennin  Pecler/  Cerrig  Bezar/ 

Olew  a Myrrh,q  a gwin  a gwenith, 

Ni  wnant  les  heb  gael  ei  fendith. 

10  Cais  gan  hynny  fendith  hyfryd, 

Gan  dy  Dduw  ar  bob  gyf ’rwyddyd  ; 

Heb  ei  fendith,  ni  wnar  benna’ 

Ond  troi'n  wenwyn  yn  dy  gylla. 

11  Nac  ymddiried  i’r  physygwyr, 

Nac  un  fetswnr  font  yn  wneuthur, 

Rhag  dy  farw  megis  Asa/ 

Eisiau  'mddiried  i'r  Gorucha'. 

12  Nid  oes  rhinwedd  ar  lysieuach^ 

Grym  mewn  eli,  na  diottach, 

I leihau  o'n  cur  a’n  poenfa, 

Os  yr  Arglwydd  nis  bendithia. 

13  Duw  sy'n  roddi  rhad£  ar  lysiau, 

Grym  mewn  eli  a chyfyrddonau  ;u 
Lle  bendithio  Duw,  hwy  lwyddant, 

Lle  ni  fynno  Duw,  ni  thycciant. 

14  Cais  gan  Dduw  roi  bendith  hyfryd, 

Ar  bob  metswn  a chyf 'rwyddyd  ; 

Heb  ei  fendith,  ni  wnar  benna’ 

Ond  troi’n  wenwyn  yn  dy  gyila. 

CXYII. — GWEDDI’R  CLAF  CYN  CYMMERYD 
PHYSYGWRIAETH. 

1 Awdwr  iechycl,  Lluniwr  llysiau, 

Rhoddwr  rhinwedd,  Rhwymwr  angau, 

Ty  wallt  fendith,  rhad,  a iechyd, 

Ar  y metswn3  wyf  fi'n  gym’ryd. 


m Sudd  pren,  a arferid  yn  feddyginiaeth,  n Nectar , meddai  y paganiaid, 

oedd  y ddiod  a yfai  eu  duwiau,  ° Llysiau  tra  meithrinol.  p Bezar, 
cerrig  a fegir  yn  ymysgaroedd  rhai  anifeiliaid,  ac  a ystyrid  gynt  yn  rhinweddol 
i wrthwynebu  gwenwyn,  a symmud  clefydon  ymaith.  Cyfrifid  hwynt  mor 
werthfawr,  fel  y prynid  hwynt  weithiau  am  ddengwaith  eu  pwys  o aur  j ac  y 
maentmewnbri  etto  yn  y gwledydd  dwyreiniol,  lle  y cynnyrchir  hwynt  yn 
bennaf.  q Sudd  pren.  r Medicine , meddyginaeth.  • 2 Chion.  16.12. 

* Bendith.  » Cyfarwyddyd. 

a Medicine , meddygiuiaeth. 

2 k 2 


390 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


2 Ti  ordeiniaistb  amrwy  lysiau, 

Diod,  eli,  a chyferddonau,c 

I ymgeleddu  meibion  dynion, 

Yn  eu  gwendid  a’u  clefydon. 

3 Yn  ol  d'wyllys  a’th  ordeiniaeth, 
'Rwyf  íi'n  cym’ryd  physygwriaeth, 
I ostegu  peth  o’m  didri  ;d 

Rho  dy  fendith_,  Arglwydd,  arni. 

4 Gwn  na  ddichon  un  creadur, 

Na  chyf ’rwyddyd  laesu  ’ngwewyr, 
Oni  byddi  di’n  bendithio 
’Rhyn  a roer,  a’r  hwn  a’i  cym’ro. 

5 O,  gan  hynny,  prudd  fendithia 
Y gyf  'wyddyd  a gymmera% 

Fel  y rhoddo  hon  im'  gysur,, 

Ac  y llaesoe  fy  holl  wewyr. 

6 Peraist  gynt  i’r  ffigys  diflas 
Iachau  cornwyd  Hezecias  ;f 

Par,  O Arglwydd  i'r  gyf  ’rwyddyd 
Hon  roi  'minnau  gyflawn  iechyd. 

7 Ti  iachaist  olygon  Tobi/ 

Gynt  âg  afu’rh  pysg  annigri' : 

O iacha  fy  nolur  innau, 

A’r  rhai  hyn  dy  gyfyrddonau. 

8 Fel  y peraist  i ddwr  Jordan,1 
Olchi  ífwrdd  wahanglwyf  Naaman, 
Felly  par  i'r  ddiod  yma, 

Dynnu  ffwrdd  fy  nghur  am  poenfa. 

9 Fel  y peraist  gynt  i'th  boeryn 
Roddi  golwg  i’r  cardottyn  :k 

O pâr,  Arglwydd,  i’r  gyf ’rwyddyd 
Hon  roi  'minnau  gyflawn  iechyd. 

10  Gwn  y gelli  trwy  fath  foddion, 

Neu  heb  un;  iachau  cìefydion  : 
Llaesa  ’nolur  yn  ol  d’allu, 

Os  bydd  d’wyllys  yn  cennadu. 


b Ordain,  trefnn.  c “ Pethe  i iacliau  pohol.” — T.  Durston.  d Trallod, 
anhwyldeb.  0 Y lleihao.  f Esay  38.  21.  s Tobi.t.  *»  JBustl.  Tobit 
11.11—13,  » Yr  Iorddonen.  j 2 Bren.  5.  14.  kMarc8,  23. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


391 


11  Ond  os  pwyntiaist1  ti  fy  niwedd, 

A’m  llwyr  dynnu  i'th  drugaredd ; 

Duw,  dy  ’wyllys  di  gyflawner,m 
’Rwy’n  ymostwng  it’  bob  amser. 

12  Ond  rho  imi  ras  aphŵer/ 

Grym  a gallu,  y cyfamser, 

'Ddwyn  fy  nolur  yn  ddioddefgar, 

Megis  Cristion  yn  ddidrydar.0 

13  A rho  d’Yspryd  i’m  cyfnerthu,p 
Yn  fy  mlinder  i’th  foliannu, 

Ac  i ddwyn  dy  groes  a’th  wialen, 

Yn  'wyllysgar,  ac  yn  llawen. 

14  A phar  imi  fod  yn  barod, 

\Ddwadq  attad  ac  ymddattod, 

A rhoi  f 'enaid  yn  'wyllysgar, 

Yn  dy  ddwylo,  Arglwydd  hygar. 

15  O fy  Arglwydd,  gwn  y gelli 
Fy  iachau  yr  awr  y mynni : 

Oni  fynni  laesu  ’mlinder, 

Duw,  dwg  f *enaid  i’th  esmwÿthder. 

CXYIII. — RHYBUDD  I’R  CLAF  I OCHELYD  CEISIO 
CYMMORTH  SWYNWYR  A DEWINIAID. 

1 Gochel  gesio  help  gan  swynwyr,a 
Yn  dy  flinder  tost  a'th  ddolur ; 

Gado  Duw  mae’r  cyfryw  ddynion, 

Ac  addoli  gau-dduw  Ecron.b 

2 Na  chais  help  i'r  corph  mor  embaid,c 
Gan  y diawl  sy*n  lladd  yr  enaid ; 

Nid  oes  un  physygwrd  allan 
Waeth  na’r  diawl  i helpu’r  egwan. 

3 Nid  yw  swyn  ond  huge  i’th  dwyllo, 

Gwedi  i Satan  ei  ddefeisio/ 

I ddifethu  d'enaid  gwirion, 

Pan  y swyner  dy  glefydion. 

1 Appoint , trefnu,  penderfynu.  m Mat.  26,  42.  » Power , nerth,  gallu. 

0 Yn  ddiachwyn.  p Cynnorthwyo,  q I ddyfod. 

* Deut.  18.  10 — 12.  Lef.  19.  31.  b Baal-zebub,  duwEcron.  2 Bren.  1. 
16.  0 Enbyd,  peryglus.  d Physician,  un  yn  deall  anian,  meddyg. 

• Gorchudd,  hudoliaeth.  f Devise}  dychraraygu. 


392 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


4 Nid  yw’r  swynwr  ond  apostol5 
Ffalsth  i’r  diawl,  i dwyllo'r  bobol, 

Oddiwrth  Grist,  mewn  poen  a thrafael/ 

I  butteinia  ar  ol  y cythraul. 

5 Twyllo’r  corph  a lladd  yr  enaid,j 
Digio  Duw,  boddloni  diawlaid, 

Gwrthod  Crist,  a'r  maint  sydd  eiddo, 

Y maer  swyn  a'r  sawl  a'i  cretto. 

6 Ceisio’r  cythraul  yn  physygwr, 

Ydyw  ceisio  help  gan  swynwr ; 

Ceisio’r  diawl  i ddarllen  tesni,k 
Yw  â dewin  ymgynghori. 

7 Ceisiogwir  gan  dad  y celwydd,1 
Yw  ymofyn  â dTogenydd : 

Ceisio  help  i ladd  yr  enaid, 

Ydyw  ceisio  swyn  hudoliaid.m 

8 Na  châr  swynwr  mwy  na  chythraul, 

Mae'n  dy  demptio  yn  dy  drafael; 

Glŷn  wrth  Grist_,  er  maint  ywTh  ílinder, 

Cais  ei  nerth,  ti  gei  esmwythder. 

CXIX. — GWEDDI  FYRACH  I’R  CLAF  PW  HAR- 
FERU  YN  EI  GLEFYD. 

1 Duw  trugarog,  Tad  diddanwch, 

Awdwr  iechyd,  Pen  dedwyddwch, 

Gwrando  waedd  pechadur  nychlyd/ 

Sydd  yn  beggianb  cymmorth  genyd. 

2 Daeth  fy  mhechod  yn  dy  olwg, 

ATn  holl  fuchedd  oedd  yn  gynddrwg ; 

A chan  gymmaint  oedd  fy  nhraha,c 
Ti  ddanfonaist  glefyd  arna\ 

3 Haeddais,  Arglwydd,  drymmach  penyd/ 
Tostach  twymyn,  casach  clefyd, 

Blinach  dolur,  byrach  amser, 

Pe’m  talasit  wrth  gyfiawnder. 


e Apostle,  cennad,  negeswr.  h False,  gau,  celwyddog.  1 Trava.il, 
traíîerth.  i Dat.  21.  8.  k Destiny , digwyddiadau  bywyd  j rhagfynegu 
damweiniau.  * Ioan  8.  44.  m Twyllwyr. 

a Afiach,  darfodedig,  h Beg,  erfyn,  ceisio.  c Ralchder,  uchder  yspryd. 
d Cosp. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


393 


4 Di  allasit  dorri  'ngwddwg,6 

Am  fy  muchedd  oedd  yn  gynddrwg, 
Neu  fy  moddi,  neu  fy  mwrddro/ 

Heb  roi  amser  im’  ymg’weirio.s 

5 ’Nawr  ’rwy'n  gwel’d  dy  gariad  attaf, 
Yn  roi  clefyd  c*ruaiddh  arnaf, 

I’m  ceryddu  am  f ’anwiredd, 

Ac  fm  cyífro  i wella  ’muchedd. 

6 Nid  ’wyllysi,  Duw'r  holl  gysur, 
Ddrwg  farwolaeth  un  pechadur  ; 

Ond  yn  hytrach  gwella  ei  fuchedd, 

I gael  bywyd  a thrugaredd.* 

7 Trwy’r  fath  glefyd  blin  corphorol, 
'Rwyt  i*m  cofio  ’mod  yn  farwol ; 

A thrwy  flinder  tost  a thristwch, 
'Rwyt  i’m  gwa’wdd  i edifeirwch.j 

8 Er  im’  haeddu  dy  ddigofaint, 

A’th  lidiawgrwyd  tost  yn  gymmaint, 
Arglwydd  grasol  na  cherydda 
Fi  â’tti  lid  a’th  gerydd  mwya’.k 

9 Mae  dy  saethau  gwedi  highlwyfo 
Mae  fy  esgyrn  gwedi’u  briwio, 

Mae  fy  yspryd  gwedi  gryddfu  ;l 
Arglwydd,  tyred  i'm  diddanu. 

10  Tydi'm  clwyfaist  am  fy  mhechod, 
Minnau  haeddais  hyn  o drallod  ; 

Nid  oes  neb,  fy  Nuw,  am  hynny, 
Ond  tydi  all  fy  ngwaredu. 

11  Tydi  sy'n  lladd  ac  yn  bywhau, 

Tydi  sy’n  clwyfo  a iachau, 

Yn  dwyn  i’r  bedd,  yn  adgyfodi, 

Yn  trugarhau,  ac  etto’n  cospi.m 

12  Tydi,  O Dduw,  sy’n  danfon  clefyd, 
Tydi  yn  unig  all  roi  iechyd ; 

Nid  oes  neb  all  laesu  'nolur, 

Ond  tydi,  na  rhoi  ìm  gysur. 


* Fy  ngwddf.  f Murder,  llofruddio.  e Ymbarottoi. 
esmwyth.  * Ezec.  33.  11.  i Amos  4.  10.  Michah  6.  9. 
1.  a 38.  1.  1 Gofidio  gau  boen.  m 1 Sam.  2.  6.  Hos.  6.  1. 


h Naturiol, 
k Psalm  6. 


394  Y SEREN  FOREII,  NEU 

13  Er  dy  fwynder  a'th  drugaredd, 

Er  dy  enw  a’th  anrhydedd, 

Maddeu  'mhechod,  llaesa  ’nolur, 

Gwared  fy  enaid,  rho  im’  gysur. 

14  Oni  phwyntiaist"  fy  marwolaeth, 

A diweddu  fy  milwriaeth, 

Arglw}^dd,  llaesa  ar  fy  mlinder, 

A rho  imi  beth  esmwythder. 

15  Dymchwel,0  Arglwydd,  ihn  diddanu, 

O fy  N uw,  pa  hyd  y sorri  ? p 

Gwel  fy  mhoen,  a chly  w fy  nghwynfan, 

Tro  dy  lid,  iacha  íi  weithian. 

16  C’weiria  *ngwrely  yn  fy  righystudd, 

Tro  fy  nhristwch  yn  llawenydd, 

Rhwyg  fy  sach,q  a sych  fy  neigrau, 

Llaesa  'mhoen,  iacha  'noluriau. 

17  Maddeu  ’mhechod,  torr  fy  nghlefyd, 

Tynn  fi  o’r  ífos,  a rho  i’m  iechyd, 

Fel  y gallwyf  dy  glodfyri, 

Yn  fy  mywyd  â'm  holl  allu. 

18  Yn  y bedd,  O ! Dduw%  pwy’th  goffa  ? 

Yn  nhir  angau  pwy'th  glodfora  ?r 
Sparia5  ’mywyd,  Arglwydd  grasol, 

I’th  glodfori  gy da’r  by  wiol. 

19  Felly  canaf  it’  yn  hyfryd, 

Glod  a moliant  am  fy  mywryd  : 

A thra  ynof  rym  a chwythiant, 

Mi  ddatganaf  dy  ogoniant.1 

€XX. — RHYBUDD  I’R  CLAF  I WNEUTHUR  EI 
EWYLLYS  MEWN  PRYD,  A DOSPARTHU  EI 
BETHAU  MEWN  OFN  DUWS 

1 Oni  wnaethost  etto  d’wyllys/ 

Dod  dy  dŷ  mewn  trefn  weddus  ;b 
Dosparthc  d’  olud  megis  Cristion, 

Yn  Grist’nogaidd  ac  yn  union. 


B Appoint , trefnu,  penderfynu.  0 Dychwel.  p Digio,  llidio.  * Gwisg 
o sachliain,  arwydd  galar  ac  ymostyngiad.  r Psalm  6.  5.  a 30.  9.  * Spare, 

arbed.  * Psalm  30.  12. 

“ Testament,  llythyr  cymmyn.  b Esay  38.  1. 


e Rhanna. 


GANWYLL  Y CYMHY. 


395 


2 Cais  gan  Dduw  ei  nefawl  Yspryd, 

I roi  iti  lawn  cyf 'rwyddyd, 

I gyfrannu  d’  olud  bydol, 

Yn  ol  gwyllys  dy  Dad  nefol. 

3 Rho  dy  enaid  bach  i’th  Brynwr/ 

Crist  a'i  piau,  dy  Iachawdwr: 

Rho  dy  gorph  i'r  ddae'r  lle  cafad/ 

Hyd  nes  delo’r  adgyfodiad. 

4 Tynn,  fel  Jacob,  ddefaid  Laban,‘f 
A da  eraill,  oTh  dda  allan  : 

Rho  i bob-dyn  ei  iawn  eiddo, 

Tal  dy  ddyled  cyn  ymado.s 

5 Na  ddod  geiniog  yn  dy  ’wyllys, 

O dda  eraill  yn  gamweddus, 

Rhag  eu  taflu  yn  dy  ddannedd,h 

0 flaen  Dnw,  ar  ddydd  dy  ddiwedd. 

6 Ac  na  chytgam,  er  dy  fywyd, 

Roi  i'th  blant  anghyfiawn  olud  : 

Ni  wna  hynny,  ond  eu  hela1 

1 gyrwydro  a chardotta. 

7 Er  na  feddech  ond  tair  anner, 

I roi  rhyngthynt  trwy  gyfiawnder, 

Gwell  y llwydda  hyn  i’th  eppil, 

Na  thrwy  gamwedd  pe  rhoit  dair-mil, 

8 Gwell  y llwyddodd  rliandir  Abram, 

Nag  y llwyddodd  teyrnas  Joram,j 
A*r  gohilionk  a ga’s  Iago,1 

Na  phraidd  Laban  gwedi’u  hyso.m 

9 Fel  y bwyttodd  gwinllan  Naboth 
Deyrnas  Ahab,  a’i  holl  gyfoeth  :n 
Felly  bwytty’r  geiniog  ’sgeler/ 

Faint  a feddech  trwy  gyfiawnder. 

ÍO  Ceiniog  ddrwg,  pwy  bynna’i  caífo, 

Sydd  fel  gwartheg  truain  Pharao, 

Rhai  fwyttasant  ei  dda  tewon, 

Heb  fod  llawnach  eu  coluddion.p 

d Act.  7.  59.  “ Os  buaist  fyw  yn.dduwiol,  fe  dderbynir  dy  enaid  ì’r  nef ; 

r.d  nis  gwneir  feliy,  os  marw  a wnei  di  yn  annuwiol.  Mat.  7.  2i.” s 

iughes.  e Y cafwyd.  fGen.  30  40.  e Rhuf  13.  7.  h Rhag  eu  dannod  i ti. 
Gyiru.  i 2 Bren.  9.  25,  26.  k Gwehilion,  y rnai  gwaelaf.  > Jacob.  Gen. 
30,  42.  m Difa.  a 1 Bren.  2.1.  19—24.  0 Drwg,  anghyfiawn.  p Gtn.  41.  4. 


396 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


1 1 Rho  gan  hynny’r  hyn  sydd  union, 

Rhwng  dy  blant,  a?th  íFnns,q  a'th  weision, 

Ac  na  chytgam/  er  dy  fywyd, 

Roi  i neb  anghyfiawn  olud. 

12  Fel  y llwyddodd  Duw  y manna,5 
Toes  y weddw  o Sarepta,1 
Olewh’  weddw  dlawd  a’i  meibion,u 
Felly  llwydda’r  gronyn  cyfion. 

13  Rho  i Isaac,  dy  etifedd, 

Ei  'difeddiaeth  yn  ddi-duedd  ; 

A rho  i’r  lleill  o'th  blant  o bob-tu, 

Fodd  i fyw  yn  ol  dy  allu/ 

14  Rho  i’th  wraig  ei  chyflawn  draian/ 

Na  ro  iddi  lai  na'i  chyfran  ; 

O roi  ’chwaneg,  mae  yn  rhugylx 
Fod  y fath  yn  ’nafu'r  eppil. 

15  N'âd  was  ífyddlon  heb  ei  wobar, 

Rho  i’th  gâr  tlawd  help  or  heiniar ; y 
N’âd  dy  weithiwr  heb  ei  gyflog ; 

CriVnz  dost  a wna’r  fath  geiniog. 

16  Cofia’r  'fengyl,  cofia’r  Eglwys, 

Cofia'r  Collegea  a’th  fanteiniwys  ;b 
Cofia’r  wlad  a’r  dref  y’th  fager, 

Os  bydd  gennyd  fodd  a phŵer.c 

17  Os  goludog  wyt  heb  eppil, 

Ac  yn  caru  Crist  a’i  Tengyl, 

Adaild  ysgol  rydd  yng  Nghymru, 

Lle  mae  eisiau  : dysg  sy’n  methu. 

18  Cofia  Joseph  sy’n  y carchar, 

Rho  beth  help  i borthi  Lazar,e 
Rho  yn  awr  dy  rodd  tra  gallech, 

Dymar  rhodd  ddiwetha’  roddech. 

19  Maint  y roech  i’th  blant  a'th  drasau/ 

Dy  wraig,  a'th  blant,  a’th  ffrins  afi  piau ; 

Y maent  y roech  iT  tlawd  a’r  truan, 

StorioT8  wyt  i ti  dy  hunan. 

q Friends,  cyfeillion.  r Cynnyg,  rhyfygu.  8 Gen.  16.  18.  1 1 P»ren.  17. 16. 
u 2 Bren.  4.  2 — 6.  v Gen.  25.  5,  6.  w Y drydedd  ran  * Amlwç,  cyhoeddus. 
y Cynnyrch  y maesydd.  * Cry,  ílefain.  Iago  5.  4.  a College,  Ysgoldy,  atlirofa. 
b Maintain,  cynnal.  c Power , gallu.  d Adeilada,  • Lazarus  y cardottyn. 
Luc,  6.  20.  a 19.  8.  f Perthynasau.  s Store , trysori, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


397 


20  Dyro’n  ol  yr  hyn  a dreisiaist, 

Gwna  iawn  daì  i'r  rhai  orthrymmaist, 

Tal  dy  ddyled  cyn  dy  symmud, 

Yn  y pwll  nid  oes  dymchwelyd.11 

21  Dyro’r  badell,  dyro’r  crochan, 

Dyro’r  tai,  a’r  tir,  ar  arian, 

Yn  ei  hol  i’r  rhai  a'u  piau, 

Rhag  dy  fyn’d  i'r  didrangc  boenau. 

22  N'âd  i dyddyn  y dyn  gwirion, 

'R  hwn  a dreisiaist  yn  anghyfion, 

Beri  it’  golli  teyrnas  nefol ; 

Rho  ei  dyddyn  yn  ei  wrthol. 

23  'Nawr  di  elli  megis  ZacheV 
Wneuthur  iawn  am  dy  droseddau,j 
Yn  y pwllkni  bydd  i'th  bŵer, 

Dalu’r  hatling  pan  gofynner. 

24  Prawf k gyttuno  â'th  wrth'nebwr, 

Cyn  dy  fyn’d  o flaen  y Barnwr,"1 
Rhag  dy  droi  ir  dwnsiwn"  isaf, 

Lle  rhaid  talu’r  hatling  eithaf. 

25  'Nawr  ni  fynni,  mwy  na  phagan/ 

Ddilyn  cynghor  Crist  ei  hunan  ; 

Ond  ti  fwytti  gig  dy  freichiau, 

Eisiau’i  ddilyn  cyn  mawr  ddyddiau. 

26  Pa  sawl  mil  sy’n  nhân  uffernol 
Eisiau  rhoddi  trais  yng  ngwrthol,p 
Rhai  y roddent  heddy w'r  holl-fyd 
Yn  sarhadq  ìr  tlawd,  pes  cym'rid  ? 

27  Os  yn  erbyn  Duw  y pechi, 

Ti  gei  bardwnr  ond  'difaru  ; 

Os  yn  erbyn  dyn,  ni  faddau 
Duw;  nes  caffo’r  tlawd  a ddylai. 

28  Os  bu  farw'r  rhai  a dreisiaist, 

Rho  i’w  plant  y maint  y ddygaist ; 

Ac  os  aethant  o'r  wlad  allan, 

Rho  eu  rhan  i'r  tlawd  a’r  truan. 

h Talu  neu  wneuthur  iawn  i’th  gorthrymmedig.  1 Zacheus.  Luc  19.  8. 
j Dy  droseddau  yn  erbyn  dynion.  k Y bedd.  Preg,  9.  10.  1 Ceisio,  ym- 

drechu.  m Mat.  5.  25.  n Dungeon,  daeardy,  carchar  tywyll  dan  y ddaear. 
° Dyn  heb  broffes  o Gristionogaeth.  p Yn  ol.  Iawn  am  gamwedd, 

r Pardon , maddeuant. 

2 L 


398 


Y SEREN  FOREUj  NEU 

29  Na  ro  rhwng  dy  blant  yn  anghall, 

Y peth  a biau  un  dyn  arall : 

Ni  wna  hynny  ond  dy  ddamnio/ 

A throi  d'eppil  i gyrwydro. 

30  Na  ro  rhwng  dy  blant,  trwy  Vyllys, 

Ddim  ennillaist  yn  garnweddus, 

Trwy  usuriaeth/  trais,  neu  ffalstedd : 

Drwg  y llwyddant  yn  y diwedd. 

31  Craffablant  yr  occrwyru  mawrion3 
A'r  gorthrymwyr  a’r  carn-ladron/ 

Yn  ceinioccaw  mewn  eglwysydd, 

Ac  yn  dwyn  y waledx  beunydd. 

32  Felly  tygfydd?  i'th  blant  dithau* 

O  rhoi  iddynt  dda  annifai;2 
Canys  dial  Duw  yn  rhugyl 
Drais  ar  dadau,  ac  ar  eppil.a 

33  Dod  di  ofan  Duw>  gan  hynny, 

0 fîaen  dy  wyneb  wrth  ddosparthu  ; 

Rho  i bob  dyn  ei  dda  cyfion, 

RhannaT  cwbwl  lle  bo  achosion. 

34  Duw  a roddo  it’  gyfrwydd-deb, 

Ac  a’th  nertho  i wneuthur  d’atteb:b 
Duw  a’th  gatwo  rhag  camsynied, 

Duw  fo  Ceidwad  ar  dy  enaid. 

CXXI. — LLYTHYR  YR  ANRII YDEDDUS  SYR  LEW- 
IS  MANSEL,  O FARGAM,  YN  SIR  FORGANWG, 
(FEL  YR  YDYS  YN  TYBIED)  AT  Y FICER 
PRICHARD. 

1 Gwr  wyf  yn  dioddef  maethgen/ 

Rhyw  bendro  dost  sy'm  talcen, 

Ys  amser  hir,  (yr  Arglwydd  hael  !) 

Heb  allael  cael  ei  orphen. 

2 Ce’is  cynghor,  a pharactysb 
Doctoriaid/  gwyr  synwyrus, 

1 geisio  help  ; nid  llai  fy  mloedd, 

Er  myn’d  dros  foroedd  trwblus.d 

3 Damiiy  collfarnu.  1 Codi  gormod  o log.  « Usurwyr,  crib-ddeilwyr. 

T Lladron  nodedig,  prif-ladron.  w Casgiu  ceiniogau.  x Wallet , cwd, 

cwdyn  deupen.  y Y digwydd.  z Drwg,  heb  fod  yn  ddifai.  a 1 Thes. 

4.  6.  Exod,  20.  5.  b 1 roddi  eyfrif  yn  lluwen  yn  y farn. 

a Poen,  cystudd.  b Practice,  ymarferiad,  gwasanaeth.  « Doctors, 
meddygon.  d Troubled , terfysglyd. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


399 


X 

3 Pan  ffaelodde  lles  corphorol, 

’Rwy’n  anfon  at  wŷr  duwiol, 

Eglwysig,  call,  dros  dir  a môr, 

I  geisio  cynghor  hollol. 

4 I ddysgu  p'un  maeh*  Hael-Dad 

0 ddigder,  neu  o gariad, 

Yn  danfon  ar  eibridwerthf  bla, 

Rhyw  groes  neu  boenfa  irad.s 

€XXII. — ATTEB,  ADDYSG,  CYNGHOR,  A CHYSUR 
I’R  ANRH YDEDDU S SYR  LEWIS  MANSEL,  0 FAR- 
GAM,  YN  EI  GLEFYD  ; YR  HYN  ALL  FOD  YN 
FUDDIOL  I BOB  DYN  DUWIOL  YN  EI 
GLEFYD  A?I  ADFYD. 

2  Anwyl  Gristion,  clywais  dd’wedyd 

1 Dduw  anfon  arnad  glefyd, 

Ac  na  wyddost  p’un  ai  o gariad, 

Ai  o gas  yr  helodda  attad. 

2 ’Rwy’n  dy  atteb  mewn  byrr  eiriau, 

Ac  yn  mynegb  iti’n  oleu, 

Nacl  o gerydd,c  ond  o gariad, 

Y rhoes  Duw  wialen  arnad. 

3 Nid  dy  elyn  sy’n  dy  faeddu,d 
Dy  Dad  grasol  sy’n  dy  ddysgu, 

Trwy  ddarostwng  dy  gnawd  diriaid,e 
Fel  y galier  cadw  d’enaid. 

4 Nid  yw’r  clefyd  hyn  ond  cennad, 

Helodd  Crist  dy  Brynwr  attad, 

I dreio’tlU  ffydd,  a'th  hir  amynedd, 

A'th  rybuddio  am  dy  ddiwedd. 

5 Derbyn  gennad  Duw’n  roesawgar, 

Ymdd wg  dano  yn  ddioddefgar  ; 

A rho  ddiolch  o wraidd  calon, 

I’th  Dad  nefol  am  ei  ddanfon. 

6 Ni  wna’r  clefyd  niwed  iti, 

Mwy  ba’r  pwrgs  syhi  carthu’rgeri  ;h 
Ni  wna  rwystyr,  ond  dy  buro, 

I gael  oes  o newydd  etto. 

e Faily  methu.  { Un  a brynwyd  yn  ddrud.  s Tost,  gofidus. 

a Anfonodd,  gyrrodd.  b Mynegu,  hyspysu.  « O ddigofaint.  d Curo. 

e Drwg.  f T ry,  profi.  s Purge,  meddyginiaeth  garthiadol.  h Bustl, 
llysnafedd. 


400 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


7 Ni  bu  gwin  erioed  heb  waddod., 

Ni  bu  aur  erioed  heb  sorod, 

Ni  bu  gwenith  heb  ei  fasclau/ 

Ni  bu  ddyn  ond  unj  heb  feiau.k 

8 Yr  oedd  Adda  hen  a'i  bechod, 

Lot  a’i  losgach,1  Noah  a’i  feddwdod, 

Moses,  Aaron,  a’u  camweddau,1" 

Peder,  Paul  a mil  o feiau. 

9 Gwybydd  dithau,  ’r  marchog  hyfryd, 

Er  hawddgared  yw  dy  fywyd, 

Nad  wyt  heb  ryw  fai  i’th  ddiblau,n 
Can’s  dyn  wyt,  er  maint  yw’th  ddoniau. 

10  I nithio  d’us,  i doddi'th  sorod,0 

I wella’th  fai,  i dynnu’th  waddod, 

I ddoíì’th  gnawd,  i nerthu  d’yspryd^ 

Y danfonodd  Duw  dy  glefyd. 

11  Nid  i’th  waetliu/  ond  i’th  wella, 

Nid  i’th  faeddu,  nac  i’th  ddifa ; 

Ond  i’th  ddysgu  a’th  gyf ’rwyddo^ 

Y mae’r  Arglwydd  yn  dy  daro: 

12  Er  troi  heibio  fydol  foethau, 

A gwir  hoffi  nefol  ddoniau, 

Casau’r  byd  a’r  maint  sydd  ynddo, 

A dilyn  Crist  â'th  draed  á’th  ddwylo. 

13  Rho  fawr  foliant  pruddq  gan  hynny, 

Pth  Dad  nefol  am  dy  ddysgu, 

’Rhwn  sy’th  wneuthur,trwy  serchogrwydd^ 

Yn  gyfrannog  o’i  sancteiddrwydd/ 

14  Y neb  a garo  Duw,  fe’i  cospa, 

Pob  mab  anwyl  fe’i  ffonnodia  ;s 

Y dyn  ni  chospo  Duw  ei  bechod^ 

Bastardd  yw;  nid  mab  o briod. 

15  Mae  Duw’n  cospi’r  rhai  anwyla’, 

A rhyw  groes  neu  gilydd  yma, 

Rhag  eu  myned  yn  ddamnedig, 

Gyda  phlant  y byd  gwrthnysig.1 

i Plisg,  cibau.  j Sef  Crist.  Heb.  4. 15.  1 Petr  2.  22.  k 1 Ioan  1.  8. 
1 Godineb  â pherthynasau  gwaharddedig.  m Nura  20,  12.  n Conglau. 
Psalm  19.  12.  0 Ammhuredd.  p Gwaethygu.  <i  Dwys,  ystyriol. 

r Heb.  12.  5—11»  8 Curo  â ffon.  1 1 Cor.  11.  32. 


GANWYLL  Y CYMRY, 


401 


16  Nid  glân  gwenith  nes  y nithier, 

Nid  gwynn  carnbricu  nes  y golcher, 
Nid  pur  aur  coch  nes  ei  doddi, 

Nid  da  Cristion  nes  ei  gospi.v 

17  Ni  ry'r  grawn  wîn  nes  eu  gwasgu, 

Ni  ry'r  thusw  sentx  nes  ei  fygu, 

Ni  ry’r  íflinty  dân  nes  y íFuster/ 

Na  dyn  ffrwyth  da  nes  cystuddier. 

18  Y clofsa  a 'rogla’n  well  o'u  pwnian,b 

Y vinec  a danna’n  well  o'i  chroppian/ 

Y palmc  a dyf  yn  well  o’i  blygu, 

A’r  dyn  y fydd  yn  well  o’i  faeddu, 

19  Pa  fwyaf  sanger  ar  y gammil/ 

Mwya’  'rogla'u  gwynt  yn  rhugyl ; 

Pa  fwyaf  wasger  ar  y Cristion, 

Mwyaf  fydd  ei  íFydd  a’i  ofon.g 

20  Ystyr,  mai  er  llesiant  iti, 

Y mae’r  Arglwydd  yn  dy  gospi, 

Ni  phery’r  gosp  ond  ennyd  fychan, 

Fe  bery’r  lles  dros  hir-oes  gyfan.h 

21  Na  wan-íFyddia  yn  dy  glefyd, 

Yn  llaw  Duw  y mae  dy  fy  wyd ; 

Fe  ry  oes  a iechyd  etto, 

Ac  esmwythder,  ond  ei  geisiod 

22  Cymmer  gysur,  cod  dy  galon, 
Ymwrola,  bydd  obeithlon,j 

Fe  ddaw  Crist  â help  ar  fyrder, 

Ac  a laesa  d'anesmwythder. 

23  Y llaw’th  drawodd,  honno’th  helpa, 

'R  hwn  a’th  glwyfodd  a’th  elia,k 
A’r  neb  helodd  attad  glefyd, 

Hwnnw  a'i  tynn,  gan  roi  it’  iechyd. 


« Cambric,  lliain  teg,  a elwid  felly  oddiwrth  enw  Cambray,  tref  yn  Pfraingc, 
lle  y gwneid  llawer  o hono.  v Psalm  119.  67.  71.  w Sudd  pren  a ddygir 
i’r  wlad  hon  0 Arabia  ; yr  hwn,  wrth  ei  losgi,  a arogla  yn  beraidd.  * Scent, 
arogl.  J Flint,  callestr,  carreg  dân.  * Y curer.  a Cloves , math  o ber 
lysiau.  Curo.  0 Vine,  gwinwydden.  Crop,  torri  brigau. 

e Palm,  palmwydden.  f Camomile,  llysieuyn  arogl-ber.  s 1 Petr  1.6 — 8. 
h 2 Cor.  4.  17.  * Os  bydd  hynny  yu  Uesiol.  i Yn  llawn  gobaith, 

k Hos.  6.  1. 

2 l 2 


402 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


24  Galw  am  help  ar  Dduw,  dy  Geidwad, 
Dy  Dâd  yw,  fe  wrendy  arnad, 

Cais  ei  gymmorth,  ac  fe'i  dyry, 

Llef  yn  daer  ni  feder  ballu.1 

25  Pa  beth  bynnag  yw  dy  glefyd, 

F'  all  ei  laesu  a'i  ddiífoddyd ; 

Cais  ei  gyfnerth,  ac  fe*i  llaesa, 

Trustam  ynddo,  ac  ni’th  dwylla. 

26  Onis  llaesa’r  awr  y mynnech, 

Pwylla,  aros,  dan  dy  ortrech  ;n 

Fe  ddaw  help  o’r  nef  yn  dambaid,0 
Pan  bo  gwell  ar  les  dy  enaid. 

27  Ni  chei  aros  awr  ym  mhellach, 

Yn  dy  glefyd,  na  myn’d  glafach, 

Nag  y welo  Duw’n  anghenrhaid, 

Er  lleshad  i’th  gorph  a’th  enaid, 

28  Goddef  ronyn  bach  o gystudd, 

Ti  gei  gwecìi’n  hir  lawenydd  ; 

Bydd  ddioddefgar  nes  y delo, 

Ti  gei  oes  o newydd  etto. 

29  ’Rhwn  a nerthodd  Job  mor  hygar, 
’Ddwyn  ei  glefyd  yn  ddioddefgar, 
Nerthed  dithau  â’i  Lân  Yspryd, 

Mor  ddioddefgar  ddwyn  dy  glefyd. 

30  A’r  hwn  helodd  un  o’i  angylion, 

I gymíforddi’ip  Fab  wrth  Cedron, 

Helo  o’r  nef  ei  angel  hyfryd, 

I’th  gymfforddi  yn  dy  glefyd. 

31  Dy  ro’ist  siampl  dda’n  dy  iechyd, 

Ini  fyw  mewn  buchedd  hyfryd  ; 

Rho  i ni  etto  siampl  hygar, 

I ddwyn  clefyd  yn  ddioddefgar. 

32  Godde’tli  nefawl  J)ad  dy  drinio, 

Goddef  dynnu’r  draen  sy'n  pigo, 
Goddef  wasgifr  crawn  ]losgedig,q 
Carthu'r  clwyf,  a sugno’r  ysig.r 

1 Mat.  7.  7.  m Trusty  yraddiried.  n Gorthrech,  gorthrymder. 
haid,  cryf,  aralwg.  p Comfort,  cysuro.  Luc  22.  42.  ‘i  Poeth. 
ysigdod. 


0 Tan- 
r Briw, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


403 


33  Godde’  i Grist  gael  tynnu’n  gwbwl, 

Gols  y sarph  sydd  yn  dy  sowdol, 

Rhag  i’r  gwenwyn  ddyrcha1  i’r  galon^ 
Ac  inffecto'r11  enaid  gwirion. 

34  Mae  Duw’n  garcusv  iawn  am  danad, 
Gwell  it’  odde'  loes  na  bagad  ;w 
Mae’n  dy  bwrgio’n*  nawr  trwy  gystudd 
I gael  iechyd  yn  dragywydd. 

35  Mae’n  dy  wneuthur  yma’n  addas, 

I gael  rhan  o’i  nefol  deyrnas, 

Mae  e’n  carthu'r  holl  ddrygioni, 

Sy'n  dy  rwystro  i wir  oleuni. 

36  'Rwyt  ti’n  un  o feini’r  demel, 

Rhaid  dy  naddu’i  gyd  wrth  lefel/ 

Rhaid  i’r  morthwyl  dy  lwyr  bario/ 

Os  yn  y nef  y mynni  drigo. 

37  ’Rwyt  ti’n  wenith  i’r  Gorucha’/ 

Rhaid  dy  ddyrnu  tra  fe’ch  yma, 
Tynnu’r  us  a’r  colb  oddi  wrthyd., 

Cyn  be’ch  i Grist  yn  fara  hyfryd, 

38  Ti  ge’st  lawer  o felusder, 

Ar  law  Duw  er  dechreu  d’amser  ; 
Rhaid  it’  brofi  peth  o’r  chwerw, 

Gyda’th  Brynwr  cyn  dy  farw.c 

39  Yf  o’r  cwppan  chwerw  lymmaid, 

Yfodd  Crist  o’th  flaen  ei  lonaid : 

F’  orfydd  ar  bob  gwas  ei  dasto,d 
Nid  yw’r  disgybl  well  na’i  Athro.e 

40  Cofia  i Grist  dy  Brynwr  odde’_, 

Dros  dy  bechod  ti  a minnau, 

Fwy  o flinder,  ing,  ac  ysig ; 

O ! goddefwn  ninnau  ’chydig. 

41  Ystyr  nad  oes  sant  yn  gorphwys, 

Mesvn  gogoniant  ym  mharadwys^ 

Na  ddioddefodd  fwy  o gystudd  : 
Goddef  dithau  a bydd  lonydd. 

* Colyn.  4 Dyrchafu,  codi.  u Infect , llygru,  gwenwyno. 

ful,  gofalus,  Psalm  121.  3.  w Llawer.  * Purge , carthu,  glanhau. 
rheol  union,  1 Pare,  llyfnhau.  » Mat.  3.  12.  b Barf  neu 
yd.  c Job  2. 10.  d Taste,  profi.  e Mat.  10.  24, 


v Care - 
y Leuel , 
frigau  yr 


404 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


42  P'  orfu  ar  Abel  odde’  'i  fraenu/ 

F’  orfu  ar  Joseph  odde’i  werthu, 

F’  orfu  ar  Esay  odde’i  lifo,8 
Cyn  cael  myn\l  i’r  nef  i drigo. 

43  F'  orfu  ar  Stephan  odde’i  bwnian/ 

F'  orfu  ar  Lawrence  odde'i  frwlian/ 

F*  orfu  ar  Iago  odde’  ei  wanu/ 

Cyn  cael  nefoedd  i’w  meddiannu. 

44  F'  orfu  ar  Beder  odde’i  hoelio/ 

F’  orfu  ar  Barth’lomM  oddeh  ílingo, 

F'  orfu  ar  Ifanm  odde’i  ferwi, 

Cyn  cael  myn’d  at  Dad  goleuni. 

45  Nid  oes  un  yn  eredu’n  gywir, 

Yng  Nghrist  Iesu,  hyn  sydd  siccyr, 

Na  raid  iddo  odde’n  rhywfodd, 

Gystudd  mawr,  cyn  myn’d  i*r  nefoedd." 

46  Nid  eir  o’r  Aipht  i Ganaan  hyfryd, 

Ond  trwy’r  môr  a’r  mynydd  tanllyd : 

Nid  â neb-i’r  nef  i daring,® 

Ond  trwy’r  porth  a’r  llwybyr  cyfyng.p 

47  Mae’n  rhaid  dwyn  y groes  yn  gyntaf, 

Cyn  cael  dwyn  y goron  benaf ; 

Ni  ddarllenais  yn  fy  oes, 

Gael  y goron  heb  y groes. 

48  Dwg  y groesq  fel  milwr  ffyddlon, 

Ti  gei  gwedi’n  ddwyn  y goron  : 

Cyd-ddioddef  gyda'r  Iesu* 

Ti  gei  gwedi'n  gyd-deyrnasu.r 

f Curo  yn  friw.  e Y raae  traddodiad  cyífredinol  i’r  Prophwyd  Esay  gael 
ei  lifio  trwy  ei  ganol,  wrth  orchymmyn  y brenhin  gwaedlyd  Manasseh,  tua’r 
fiwyddyn  681  cyn  geni  Crist ; a bernir  ei  fod  ef  yn  un  o’r  rhai  “ a dorwyd  â 
llif,”  y cyfeirír  attynt  yn  Heb.  11.  37.  h Llabyddio,  curo  â cherrig  i far- 
wolaeth.  Act  7.  59.  * Broil,  pobi,  golosgi. — St.  Laurence,  merthyr  yn  y 

trydydd  canrif,  oedd  Ddiacon  i’r  Pab  Sixtus  II.  Rhostiwyd  ef  i farwolaeth 
yn  y flwyddyn  258,  yn  yr  erledigaeth  a gyfodwyd  ar  y Cristianogion  gan 
Ýelerian,  ymerawdwr  tra  chreulon  yn  Rhufain.  i Brathu  â chleddyf.  Act. 
12.2.  k Ioan  21.  18,  19.  Dywedir  i’r  Apostol  Petr  gael  ei  groeshoelio  a’i 
ben  i lawr  yn  Rhufain,  dan  deyrnasiad  Nero,  ar  yr  un  dydd,  ac  yn  yr  un  man 
ag  y torrwyd  pen  yr  Apostol  Paul,  1 Bartholomew,  un  o’r  Apostolion. 
Dywed  lianeswyr  iddo  fyned  i bregethu  i’r  India  Ddwyreiniolî  lle  y cafodd  ei 
ílingo  yn  fyw,  ac  yna  ei  groeshoelio  a’i  ben  i lawr.  m Ioan  yr  Efangylwr. 
Dyweda  haneswyr  iddo  unwaith  gael  ei  daflu  i bair  o olew  berwedig,  ond  iddo 
ddyfod  allan  yn  fyw.  Bu  farw  yn  y diwed  o farwolaeth  naturiol,  yn  Ephesus 
t.ua’r  flwyddyn  100  o oed  Crist,  pan  ynghylch  can’  mlwydd  oed.  a Act.  14.22. 

° Tarry , aros,  trigo.  p Mat.  7.  13.  q Mat.  16,  24.  ' 1 Tim.  2. 12. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


405 


49  Na  chais  nefoedd  ar  y ddaear, 

Na  chais  wyn-fyd  yn  rhy  gynnar, 

Na  chais  iechyd  di-drangc  dewlwys/ 
Nes  y delech  i baradwys. 

50  Ni  chair  melus  heb  y chwerw, 

Ni  chair  gwynfyd  nes  in’  farw, 

Ni  chair  coron  heb  y groes, 

Ni  chair  nefoedd  heb  ryw  loes. 

51  Ni  cha'dd  un  o’r  patriarchiaid/ 

Nar  prophwydi,  na'r  merthyriaid," 
Nar  'postolion,  na’r  Messiah, 

Fyn’d  o’r  byd  heb  lawer  gwasgfa. 

52  Na  chais  dithau,  fy  anwyl-ddyn, 

Gael  y peth  nas  cafas  un-dyn  ; 

Ond  ymroa,  yn  ddi-drydar,v 
Ddwyn  dy  ddolur  yn  ddioddefgar. 

53  Cofia  i Grist,  dy  Brynwr,  odde’ 

Mwy  o flinder  am  dy  feiau ; 

Cofia  ei  groeshoelio  drosot, 

Ti  anghofi’r  loes  sydd  ynot. 

54  Ac  na  feddwl  nad  o gariad 
Y roes  Duw  y clefyd  arnad, 

I’th  sicrhau  dy  fod  yn  un 
O’i  etholedigw  blant  ei  hun. 

55  Cofia  fod  pob  peth  yn  gweithio, 

Ar  y goreu  i’r  dyn  y gretto,x 
Hyd  y nod  ei  glwyf  a’i  glefyd, 

A’i  golledion,  a'i  holl  adfyd. 

56  Cofia  hefyd,  nos  a boreu, 

Nad  all  croes,  nac  ing,  nac  angau, 

Na  dim  arall  ein  gwahanu 
Oddiwrth  gariad  Duw  a’r  Iesu.y 

57  ’R  hwn  a gododd  ei  ífrynd2  Lazar,a 
Yn  iach  oJr  bedd  dan  y ddaear, 

H wnnw’th  gotto  yn  iach  lawen, 

O’th  glaf-wely’n  wych  drachefen. 


» “ Di-loes.” — S.  Hughes.  1 Patriarchs,  pennau  teuluoedd,  cyffion  cen- 
hertlodd.  u hlartyrs , tystion  Crist,  a oddefasant  farwolaeth  dros  y gwir- 
ionedd.  v Yn  ddi-rwgnach.  w Nid  yw  cystudd  yn  ddigon  i sicrhau  bod 
un  yn  gadwedig  o ran  cyflwr,  os  na  bydd  arwyddion  eraill  yn  profi  hynny. 
* Rhuf.  8.  28.  y Rhuf.  8,  38.  * Friend , cyfaill.  a Lazarus  o Beth- 

ania.  Ioan.  11.  43,  44. 


406 


y SEREN  FOREU,  NEU 


58  'R  hwn  a sparioddb  fywyd  Isaac, 

Gwedi  'i  offrwm  ar  ben  Moriac,® 

Hwnnw  spario'th  fywyd  dithau, 

Etto  ennyd  o flynyddau. 

59  ’R  hwn  a helodd  gynt  Esaias, 

I  iachau  clwyf  Hezekias  ;d 
Hwnnw  helo  o’r  nef  angel, 

I iachau  Sir  Lewis  Mansel. 

CXXIII. — RHESYMAU  YN  CYFFROFR  CLAF  I FOD 
YN  DDIODDEFGAR. 

1 Oni  bai  fod  yn  anghenrhaid, 

Dofi’r  corph  i wella’r  enaid, 

Ni  ddanfonai  Duw  glefydion, 

Byth  ar  un  o'i  anwyl  feibion. 

2 Yr  oedd  Duw  yn  gwefd  dy  enaid 
Yn  glaf  iawn  o bechod  diriaid  ; 

Nid  oedd  luna  i gadw’th  fywyd, 

Nes  dy  gospi  â’r  fath  glefyd. 

3 Oni  ba'sai’r  cwppan  chwerw, 

Fe  allasai  d’enaid  farw, 

Yn  ddiswmmwth  heb  repento,b 
A myn’d  dros  fyth  i boenydio. 

4 Trwy  gystudd  corph,  a chlefyd  diriaid/ 

Y mae  Duw’n  iachau  dy  enaid  ;d 

Ac  yn  d’arwain,  trwy  ddifeirwch, 

At  dy  Grist  i gael  ei  heddwch. 

5 Trwy  glefydion  mae  Duw’n  tynnu 
Dyn,  i geisio  cymmorth  lesu, 

A gwir  iechyd  idd  ei  enaid, 

Rhag  ei  fyn’d  i uffern  embaid/ 

6 A chlefydion  bach  amserol, 

Mae’n  rhag-achub  poen  trag’wyddol ; 

Ac  wrth  gospi’r  corph  mor  ddiriaid, 

Dofi’r  cnawd  a chadw’r  enaid. 

b Spare,  arbed.  0 Mor'iah.  Gen.  22.  2.  d Esay  38.  21. 

4 Ffordd,  modd.  b Repent,  edifarhan.  0 Tost,  poenus.  d Psalm 
119.  67,  71.  c Enbyd,  dychrynllyd.  f Sef  yr  enaid  grascl. 


GANWYLL  Y CYMHY. 


407 


7 Nid  clefydion,  ond  dialau 
Blin,  a haeddodd  dv  bechodau ; 

Dwg  gan  hynny,  yn  ddioddefgar, 

Y fath  glefyd  c'ruaidd  hygar. 

8 Fe  allasai  dorri  d’wddwg, 

Am  dy  fuchedd  oedd  yn  gynddrwg* 

A'th  roi  i uífern  i boenydio, 

Heb  roi  amser  it'  repento. 

9 Rho  gan  hynny,  yn  ddi-wegi, 

Ddiolch  iddo  am  dy  gospi, 

Lle  gallasai  dy  lwyr  ddifa, 

A'th  roi  i frwliang  yn  Gehenna.h 

10  Fe  allasai  Duw  dy  roddi, 

Dan  law  gelyn  cas  i’th  gospi, 

Lle  mae’n  rasol  iawn  yrŵan,1 
Yn  dy  gospi  â’i  law  ei  hunan. 

11  Nid  yw’r  Arglwydd  yn  dy  blago^ 

Megis  gelyn  i’th  andwyo,k 

Ond  yn  dirion  yn  dy  faethdrin,1 
Megis  Tâd  yn  trin  ei  blentyn. 

12  Er  bod  d'Arglwydd  yn  dy  faeddu^ 

Mae  er  hynny  yn  dy  garu ; 

Pob  gwiallennod  ag  a roddo, 

Sydcl  fel  plastarm  i’th  el’ío. 

13  Ni  ry  Duw  sydd  mor  ddaionus, 

Na’th  Dad  nefol  sydd  mor  garcus/ 

Glefyd  arnad  na  chaledi_, 

Na  wnel  iti  fawr  ddaioni. 

14  Fe  ŵyr  Duw  beth  yw  dy  ddolur, 

Dy  rym,  dy  ry  w,  dy  naws,  dy  natur ; 

Fe  rydd  dy  groes  yn  ol  dy  gyflwr, 

Ni  bydd  dy  bwn  uwchlaw  dy  gryfdwr.0 

15  Er  bod  aloesp  yn  beth  chwerw, 

Mae  e'n  achub  dyn  rhag  marw; 

Er  bod  clefyd  yn  dy  flino, 

Mae’n  dy  achub  rhag  dy  ddamnio.q 

s Broil,  rhostio,  llosgi.  h Enw  cyfiFelybiaethol  ar  nflfern,  wedi  ei  gymmeryd 
oddiwrth  le  yn  agos  i Jerusalem,  a elwid  Glyn  mab  Hinnom,  neu  Ddyffryn 
Hinnom,  yn  yr  hwn  y cedwid  tân  gwastadol,  ac  i’r  hwn  y tefiid  budreddi  y 
ddinas.  ‘ Yr  awr  lion,  yn  awr.  j Plague , Cystuddio,  taro  â haint. 
k Dinystrio.  1 Meithrin,  trin  wrth  fagu,  ™ Plaster , eli,  meddyginiaeth 

allanol.  Carejul,  gofalus.  <>  1 Cor.  10,  13.  p Sudd  pren  a dyf  mewn 
gwledydd  poethion,  ac  a arferir  fel  meddyginiaeth  garthiadol.  q Hynny  yw, 
os  ettyb  y diben  i’th  dywys  i edifeirwch,  Luc  13.  5. 


408 


Y SEREN  FOREU^  NEU 


16  Y mae  miloedd  yn  Gehenna, 

Rhai  a ddygent  fwy  o boenfa, 

Dros  íìl-filoedd  o flynyddau, 

Pe  caent  rydd-did  o'u  poenydiau. 

17  Rho  gan  hynny  yn  ddi-wegi, 
lldiolch  i Dduw  am  dy  gospi, 

Lle  gallasai  dy  lwyr  ddifa, 

A’th  roi  i frwlian  i Gehenna. 

18  Arwydd  teg  o’i  ras  a*i  ffafar/ 

Yw  cael  cosp  trwy  glefyd  hygar, 

Sydd  yn  gwneuthur  dyn  yn  barod, 

Cyn  yr  el  o flaen  y Drindod. 

19  Clefyd  sydd  fel  chwip5  i’th  gospi, 

Nid  fel  cleddeu  llym  i’th  dorri ; 

Swmbwl  awchlym  i'th  ddihuno, 

Ac  nid  bwyall  i’th  ddistry  wio. 

20  Ffust  i ddyrnu  ffwrdd  dy  ffwlach/ 

Ffannu  i nithio  dy  holl  sothach, 

Ffwrn  i buro  dy  amrheyddion/ 

Chwip  i’th  gospi  yw  clefydion. 

21  Nid  da  mel  i’r  llawn  digonol, 

Nid  da  gwynfyd  i'r  annuwiol, 

Nid  da  gwîn  i’r  poeth  ei  goludd,w 
Nid  da  iechyd  i'r  anufudd. 

22  Nid  oes  arnad  gymmaint  dolur 
Ag  a fu  ar  rai  o*th  frodyr, 

Sydd  yrŵan  mewn  esmwythder, 

Yny  nefoedd  gwedi'r  blinder. 

23  Bu  ar  Lazarx  glefyd  blinach, 

Bu  ar  Joby  ddoluriau  trymach, 

Bu  ar  Grist  ei  hun  fwy  blinder, 

Maent  yrŵan  mewn  esmwythder. 

24  Ac  os  tithau  fydd  ddioddefgar, 

Fe  ry  Duw  it’  hyn  o ffafar ; 

Fe  wna  naill  ai  llaesu’th  flinder, 

Ai  fe'th  gymmer  i esmwythder. 

r Favour,  caredigrwydd.  8 Whip,  fflangell.  1 Llwch  a ffylor  cymmysg 
edig  âg  yd.  u Fan,  gwyntyll.  v Ammhureddion,  sorod.  w Cylla 
ymysgaroedd.  * Lazarus  y cardottyn.  Luc  Iö.  2W.  3 Job2.  7. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


409 


CXXIV. — YMDDIDDANION  CYSURUS  RHWNG  Y 
CLAF  DUWIOL  A’I  ENAID  YN  ERBYN  OFN 
ANGAU. 

1 O fy  enaid,  pa’m  yr  ofni, 

Fyn’d  at  Grist,  a fu'n  dy  brynu* 

Ac  a gollodd  waed  ei  galon, 

I'th  ryddhau  o law  d’elynion  ?* 

2 Pa’m  yr  ofni  fyn’d  i’r  nefoedd, 

Lle  mae  Crist  yr  hwn  a’th  brynodd, 

A’th  Dad  nefol,  a'r  Glân  Yspryd, 

A'r  holl  saint  mewn  braint  a bywyd  ? 

3 Mae  fy  mlaenb  i yno  eisiwys/ 

A’m  Iachawdwr,  *r  hwn  a’m  prynwys  ; 

Crist  tynn  finnau  d'  aelod  attad, 

Er  anhawsed  gennyf  ddwad.d 

4 O!  fy  enaid,  cwyne  dy  galon, 

Pa’m  yr  ofni  mor  echryslon  ? 

Gwel  Fab  Duw,  a'i  waed,  a'i  weli,f 
A dynnodd  ffwrdd  oedd  raid  it’  ofni. 

5 O í fy  enaid,  gwel  dy  Brymvr, 

Gwel  dy  Geidwad  a*th  Iachawdwr, 

Gwel  dy  bardwn/  gwel  dy  artre’, 

Gwel  y nef  a'r  hwn  a’th  biau. 

6 O ! nac  edrych  ar  dy  bechod^ 

Gwel  yr  Oen  a laddwyd  trosod : 

Ac  nag  ofna  wedd  y Barnwr, 

Crist,  y Mab,  yw  dy  Ddadleuwr.h 

7 Ac  nac  ofna’r  angau  melyn, 

Crist  a dynnodd  ffwrdd  ei  golyn ; 

Ni  all  angau  ond  dy  symmud, 

OY  byd  hwn  i dir  y bywyd. 

8 Nac  arswyda  ruthrau  Satan, 

Gwel  angylion  Duw  i'th  waetan,j 
A Christ  lesu,  â saith  llygad, 

Ddydd  a nos  bob  awr  i’th  wyliad. 


4 Ystyried  y darllenydd,  mai  am  y claf  duwiol  y mae  y Ficer  yn  llefaru  yn 
y Gân  hon,  ac  nad  oes  hawl  gan  neh  arall  i’r  bendithion  a nodiryma.  b Fy 
mlaenffrwyth.  1 ('or.  15.  20.  Wrth  fod  y gair  “ aelod’’  yny  drydedd  llinell 
gellid  meddwl  mai  “ Mae  fy  Mhen  i yno  eisiwys”  a ysgrifennodd  yr  Awdwr. 
c Eisioes,  yn  barod.  d Dyfod.  e Cyfod.  f Clwyf,  archoll.  s Pardon, 
maddeuant,  h Eiriolwr.  1 Ioan  2.  j.  ‘1  Cor.  15.  55,  57.  i Wait,  disgwyl 
am  danat.  Luc  16.  22. 

2 M 


410 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


9  Ac  nac  ofna’r  bedd  lludylyd, 

Gwely  Crist  yw  hwn,  f ’anwylyd  ; 

Y mae’r  Prynwr  gwedi’i  dwymo, 

I bob  Cristion  nes  cyfotto. 

10  Na  wna  bris  o uífern  boenau, 

Gwel  gan  bwy  mae’r  agoriadau  ; 

Gan  dy  Grist  y mae  cadwriaeth, 

Allwedd  uífern  a marwolaeth.k 

11  O ! gan  hynny  cwyn  dy  galon, 

Pa’m  yr  ofni  mor  echryslon  ? 

Gwel  Fab  Duw,  a’i  waed,  a'i  weli, 

Fe  dynnodd  ffwrdd  oedd  raid  it'  ofni. 

12  Cymmer  gysur,  cwyn  d’olygon, 

Dring  uwchlaw  pob  daearoìion ; 

Gwel  y nef  a brynwyd  iti, 

A'r  'tifeddiaeth  sydd  it'  ynddi. 

13  Gwel  dy  orsedd,  gwel  dy  goron,1 
Gwel  dy  balm,m  a’th  wisgoedd  gwynion," 

Rhai  a brynodd  Mab  Duw  iti, 

Fry  yn  nheyrnas  y goleuni. 

14  Gwel  dy  Grist  a’i  holl  angylion, 

Gwel  y saint,  a’r  holl  rai  cyíion, 

Yn  dy  ddisgwyl  ddyfod  attyn', 

Ac  yn  barod  bawb  iJth  dderbyn. 

15  Gwel  dy  delyn,  gwel  dy  feiol,° 

Gwel  dy  wersp  a'th  ganiad  nefol, 

Fry  yn  disgwyl  fyn’d  i ganu, 

I’th  Iachawdwr  am  dy  brynu. 

16  Llef  gan  hynny  am  dy  ddattod/1 
I gael  myn'd  at  Grist,  dy  Briod, 

0 garchardy'r  corph  a lygrwys/ 

1 gael  trigo  ym  mharadwys. 

17  Lle  mae  Duw  a’i  holl  angylion, 

Crist,  a'i  saint,  a'i  Apostolion, 

Mewn  gogoniant  a rhialtwch,8 
Yn  teyrnasu  mewn  dedwyddwch. 

k Dat.  1.  18.  1 2 Tim.  4.  8.  m Falmwydd,  i arwyddoccau  buddugoliaeth. 

n Dat.  7.  9.  ° Violt  offeryn  cerdd  dannau,  crwth.  Dat.  15.  2.  p Fersc, 

cân,  cerdd.  9 Phil  1,  23.  r A aeth  yn  aflan.  • Royalty , rhwysg,  raawredi 
brenhinoi. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


411 


18  Nid  oes  yno  ddim  anghysur, 

Poen,  na  chlefyd,  cwrb/  na  dolur, 

Na  marwolaeth,  na  dim  tristwch,u 
Ond  llawenydd  a dedwyddwch. 

19  0!  hiraetha  am  gael  hedfan,v 
I’r  wlad  lawen  fry  yn  fuan, 

At  dy  Brynwr  Crist,  a’th  Briod, 

Mae  dy  neithorw  ynddi’n  barod. 

20  O fy  enaid,  meddwl  dithau 
Am  ymdrwsio  yn  dy  dlysau,x 
I fyn’d  o fiaen  Crist  yn  addas, 

Yng  ngwisg  sanctaidd  y briodas. 

21  Golch  dy  hun  yn  ffynnon  Dafydd/ 

Gwaed  yr  Oen,  a deigrau  cystildd;1 2 
Ymlanha  mewn  gwir  ’difeirwch, 

Ffydd  yng  Nghrist,  gwiriondeb,  heddwch. 

22  Gwisg  sancteiddrwydd  Grist  am  danad, 
A’i  gyfìawnder  yn  lle  trwsiad  ; 

Pleth  dy  wallt  mewn  gras  a gobaith, 
Hardda’th  fresta  a chariad  perffaith. 

23  Cais  dy  lamp  a ’nynnb  dy  ganwyll, 

Dwg  i'th  lusern  olew  di-dwyll : 

Gwylia,  gwarchod,  a gweddi'a, 

Nes  del  Crist,  na  chwsg,  naslwmbra/ 

24  Deffro,  disgwyl  am  dy  Briod, 

Llef  am  dano  nes  ei  ddyfod ; 

Fel  yr  hydd  na  orphwys  frefad,d 
Nes  del  Crist  dy  Briod  attad. 

25  Dywed  wrtho,  Deree  weithian, 

Dere,  Arglwydd,  dere’n  fuan, 

Dere,  Iesu  Grist,  fy  Nghariad, 

Dere,  tynn  fy  enaid  attad. 


1 Curb,  ihwystr,  anhwylusdod.  u Dat.  21.  4.  v Ehedeg.  v Gwledd 
priodas.  * Addurniadau  gwychion.  r Zech.  13.  1.  x Gwaed  Crist  yn  unig 
sydd  yn  glanhau  dyn  oddiwrth  ei  bechodau  j ond  nid  oes  neb  yn  cael  lleshad 

oddi  wrtho,  heb  fod  yn  edifeiriol  a gwir  alarus  am  bechod. — Y mae  y pennill 
hwn,  a‘r  lleill  hyd  ddiwedd  y Gânt  ar  gael  yn  awr,  ym  meddiant  y Parch.  J. 
M.  Traherne,  Coedriglan,  gerllaw  Caerdydd,  Morganwg,  wedi  ei  hysgrifenu 
gan  y Ficer  ei  hun,  ar  gefn  llythyr  a dderbyriiodd  oddiwrth  ei  fab  o Ryd- 
ychen,  dyddiedig  Mehefin  5ed,  1623.  Breast , dwyfron.  b Ennyna,  cynneua. 
c Slumbev , heppian,  go-gysgu,  d Brefu,  hiraethu.  • Tyred.  Dat.  22. 17. 


412 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


26  rth  ddwy  ddwylo,  Arglwydd  hyfryd, 

Yr  wy’n  brudd  yn  offrwm  f ’yspryd ; 

Can's  ti  prynaist,  Duw’r  gwirionedd, 

Dwg  ef  weithian  i’th  drugaredd. 

CXXY. — YMDDIDDAN  ARALL  RHWNG  Y CLAF 
DUWIOL  A’I  ENAID  AM  OFNI  MARW OLAETH. 

HOLIAD. 

1 O fy  enaid,  dywed  imi, 

Mewn  prysurdeb/  pa’m  yr  ofni, 

Fyn’d  at  Grist  a’i  wir  angylion, 

O’r  byd  brwnt  a’i  holl  drallodion  ? 

ATTEB. 

2 Tost  a thrwm  y w gorfod  gadael 
Gwraig,  a phlant,  a ffrynsb  a chenel., 

Tai,  a thir,  a da,  a dodrefn, 

Heb  eu  gweled  mwy  drachefen. 

CLAF. 

3 O,  f’anwylyd,  cymmergysur, 

Ti  gai  olud  mewn  mwy  mesur, 

Suwrache  ffryns,  a gwell  cyfeillion, 

Gyda  Christ  a’i  wir  angylion. 

4 Os  dy  blant  a ofna’r  Arglwydd, 

A’i  was’naethu  mewn  sancteiddrwydd, 

Ti  gei  wel’d  dy  blant  drachefen, 

Mewn  gogoniant  yn  dra  llawen. 

5 Yn  lle  ffryns  a mwyn  gyfeillion, 

Ti  gei’r  saint  a’r  holl  angylion, 

I’th  fawrhau  a’th  gywir  garu, 

A’th  blant  eilchwakhd  i’th  ddiddanu. 

6 Gâd  dy  wraig,  a’th  blant  a’th  bobol,e 
I gadwriaeth  dy  Dad  nefol ; 

Rhwyscwy’rf  weddw,  Tad  ymddifad, 

Yw’r  Goruchaf  wrth  ei  alwad. 


* Difrifoldeb,  ystyriaeth  ddwys,  yn  iaith  Deheubarth.  b Friends,  cyfeìllion. 
c Surer,  sicrach.  d Eilwaith,  drachefn.  0 Perthyuasau.  fRhysgwydd, 
cynhaliwr.  Psalm  146.  9. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


413 


7 Na  wna  bris  am  dan  dy  olud, 

Nac  o’r  ddodrefn  wael  sydd  gennyd  ; 

Mae*n  y nef  fwy  ar  dy  feder/ 

Nag  a feddodd  Alexander.h 

8 Na  wna  bris  o’th  neuadd  lwydlas, 

Mae'n  y nefoedd  dai  o Dopaz/ 

Gwedi  i Dduw  o berlsj  eu  gwnuethur, 

Yn  disgleirio  fel  y gwydyr. 

9 Na  hiraetha  am  dy  diroedd, 

Na’th  berllannau,  na’th  winllannoedd, 

Mae  'mharadwys  dir  sydd  deccach, 

Ffrwyth  sydd  well,  a gardd  areulach.k 

10  Na  wna  gownt1  am  aur  nac  arian, 

Mae’n  y nefoedd  aur  i'w  ddamsian,m 
Perls  a gemmau’n'1  gweithio’r  gwelydd  ; 

Aur  yn  pafio’r0  holl  heolydd.p 

11  Na  wna  bris  am  un  o'th  swyddau, 

Mae'n  y nefoedd  fwy  o raddau  ; 

Y mae’r  gwaethaf  s’ynddi’n  'ffeiriad, 

Ac  yn  frenhin  mawr  ei  alwad.q 

12  Na  wna  bris  am  ddillad  gwychion, 

Mae  'mharadwys  wisgoedd  gwynion^ 

Yn  disgleiriò  ar  dy  gefen, 

Mewn  gogoniant  fel  yr  haul-wen.s 

13  Na  wna  bris  o’th  fwyd  newynllyd, 

Mae  hnharadwys  breny  bywyd;1 
Manna  yn  fwyd,  *qua-vit3e’nu  ddiod, 

Gwledd  heb  ddiwedd,  oes  heb  ddarfod. 

14  Na  wna  bris  am  ddim  difyrrwch, 

’Rhwn  sydd  yma’n  blaenu  tristwch  ; 

Mae'n  y nefoedd  wir  lawenydd, 

Sydd  yn  para  yn  dragywydd/ 

15  Na  wna  gownt  o ddim  syddgennyd, 

Ond  ymg'weiria™  am  dy  fywyd, 

Fyn’d  ynrhwydd,trwyíawnbarodrwydd, 

I lawenydd  Crist,  dy  Arglwydd. 

g Ar  dy  gyfer,  yn  dy  aros.  h Alexander  Fawr,  brenbin  Macedonia,  yr  hwn 
a orchfygodd  ac  a feddiannodd  ran  fawr  o’r  byd.  ‘ Maen  gwerthfawr,  o liw 
melyn.  i Fear/s,  meini  gwerthfawr.  h Mwy  hyfryd.  i Count,  cyfrif. 
m Damsang,  cerdded  drosto.  n Gems,  meini  gwerthfawr.  0 Pave,  pal- 

mantu.  p Dat.  21.  18.  Dat.  1.  6.  r Dat.  19.  6.  8 Mat.  13.43. 

1 Dat.  22.  2.  u Aqua  vitcs,  (Ladin,)  dwfr  y bywyd.  v Psalm  Ifi.  11. 
w Ymbarottoa.  * Mat.  25.  21. 

2 m 2 


414 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


16  Lle  mae  mwy  o wir  esmwythder, 

A dedwyddwch  ar  dy  feder, 

Nag  all  calon  dyn  chwennychu, 

Nac  un  tafod  ei  fynegu.y 

17  Dos  gan  hynny,  dos  yn  llawen, 

Dos  at  Grist,  dy  Ben,  dy  Berchen  ; 
Gado’r  byd,  a’r  maint  sydd  yntho, 
Mam  a thad,  i fyned  atto. 

18  Yn  lle’r  pethau  darfodedig, 

A ge’ist  yma  gautho  eu  benthyg, 

Ti  gei  bethau  na  ddarfyddant/ 

Tw  meddiannu  mewn  gogoniant. 

19  Ti  gei  iechyd  heb  ddim  nychdod, 

Ac  esmwythder  heb  ddim  trallod, 
Gwir  lawenydd  heb  ddim  tristwch, 

Oes  heb  ddiwedd  mewn  dedwyddwch. 

20  Ni  chaiíf  clwyf,  na  haint,  na  dolur, 
Newyn,  syched,  nac  anghysur, 

Trallod,  tristwch,  ochain,  wylo/ 

Nac  un  gelyn  mwy  dy  flino, 

21  Ti  gei  fy  w mewn  mawr  lawenydd, 

A dedwyddwch  yn  dragywydd, 

Ym  mhlith  miloedd  o angylion, 

I foliannu  dArglwydd  tirion. 

22  Ti  gei  eistedd  mewn  corb  auraid/ 

I glodfori’r  Oen  bendigaid, 

Ac  i ganu  Aleluia/ 

Yn  dragywydd  i’r  Gorucha.’ 

23  Pwy  gan  hynny  na  ’madawai, 

A’r  byd  hwn,  a’i  boen,  a’i  bethau, 

I fyn’d  at  ei  Brynwr  heddy’, 

0 bai’r  Arglwydd  yn  cennadu.d 

24  Duw  agoro  dy  ddau  lygad, 

1 wel’d  teyrnas  Crist,  dy  Geidwad, 
Duw  ro’i  Yspryd  i’th  gyf ’rwyddo, 
Ymbar'ttoi  i fyned  atto. 


7 1 Cor.  2,  9.  * 1 Petr  1.  4.  ® Dat,  21.  4.  Choir , lle  i dyrfa  o gant- 

orion.  Dat.  19.  1.  0 Gair  Hebraeg,  yn  arwyddo,  *.‘  Molwch  Jah,”  neu 

“Jehofah.”  d Caniattau. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


415 


CXXVI. — AGORIAD  BYRR  YN  ERBYN  OFN  ANG- 
AU  ; A’R  BAIONI  SYDU  YN  DYFOD  ODDIWRTH 
DDUWIOL  FARW OLAETH. 

1 O ! na  wyddai  dyn  pa  ddoniau 
Sydd  yn  dyfod  oddiwrth  angau/ 

Byth  nid  ofnai  ei  ddyfodiad, 

Ond  fe  lefai  am  ei  ddwad. 

2 Y mae  angau'n  gwneuthur  diwedd 
Ar  ein  cystudd  a'n  hanwiredd  ; 

Ac  yn  dwyn,  o fôr  traíferthwch, 

Ddyn  i’r  porthladd  o ddedwyddwch. 

3 Y mae  angau’n  tannu’n  gwely, 

Gwedfn  trafferth  i ni  gysgu  ; 

Ac  yn  rhoddi  mawr  esmwythder, 

Gwedi’r  trallod  tost  a’r  blinder.b 

4 Y mae  angau'n  claddu’n  beiau, 

Ein  clefydion,  a’n  doluriau  ; 

Fel  na  ddichon  pechod  mwyach, 

Nac  un  clefyd  flino  ’mhellach. 

5 Y mae  angau’n  tynnu’r  cyfion, 

Lawrer  pryd  rhag  gwel’d  trallodion,c 
A ddigwydda  yn  dra  rhugyl/ 

Ar  eu  gwlad,  ac  ar  ei  heppil. 

6 Mae  e’n  tynnu  rhai  gwirionaid, 

Sydd  yn  mysg  cas  bechaduriaid, 

Rhag  i'r  rhain  eu  hudo  i bechu, 

Ac  i weithioY  peth  nas  dyly.e 

7 Y mae  angau’n  diosg  dynion, 

O’u  hen  frattiau  sarnllydf  brwnton, 

I ddillattu’r  rhai’n  yn  helaeth, 

Mewn  hardd  wisgoedd  iachawdwriaeth.g 

8 Mae’n  rhyddhau  yr  enaid  hyfryd, 

O’r  carchardy  tywyll  tomlyd, 

I gael  gwel’d  goleuni’r  Arglwydd, 

A’i  was’naethu  mewn  prydferthwch. 


1 Sef  i’r  dyn  duwiol.  b Job  3.  17.  c Esay  57.  1,2,  d Cyffredinol. 
• Nad  yw  gyfreithlon.  f Wedi  eu  trybaeddu  mewn  baw.  & Esay  61.  10. 


416 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


9  Y mae  angau  toch  yn  dattod/ 

Enaid  o*r  corph  caeth  i bechod, 

Ac  heb  aros  yn  cyssylltu 
Hwn  â’i  Briod  mawr,  Crist  Iesu. 

10  Y mae  angau’n  tynnu  dynion, 

Tr  nef  oleu  at  angylion, 

O’u  tŷ  candryll,  sydd  'ys  dyddiau 
Ym  mi’On  cwympo  ar  eu  pennau.j 

11  Mae  e’n  tynnu  maes  o Sodom, 

I'r  mynydd-dir  rhag  y storom  :k 
Ac  yn  myn'd  o'r  Aipht  i Ganaan 
A’r  rhai  duwiol  yn  ddiofan. 

12  Y mae'r  angau'n  tynnu  dynion, 

O’r  byd  hwn  i gael  y goron, 

A bwrcasodd1  Crist  trwy  angau, 

I'r  rhai  ífyddlon  a'i  gwas'naethai."1 

13  Y mae'n  tynnu  dyn  o'i  ofid, 

A’i  drueni,  a'i  drist  fywyd, 

I ogoniant  ac  hyfrydwch, 

I gael  by w mewn  gwir  ddedwyddwch. 

14  Pwy  gan  hynny  ofnai  arigau, 

Sydd  yn  helpun  dyn  mor  ddeheu/ 

I fyn'd  allan  o bob  trallod, 

A'i  drosglwyddop  i lys  y Drindod? 

15  Gâd  i’r  pagans'1  di-rinweddau, 

Gâd  i'r  Twrcodr  ofni  angau ; 

Ond  nac  ofned  un  gwir  Gristion., 

Fyn'd  trwy  angau  i gael  y goron. 

CXXYII. — MAWRGLOD  DDYDD  MARWOLAETH  Y 
CYFIAWN. 

1 Dydd  ein  Jubila  a'n  gollyngdod, 

Dydd  ein  rhydd-did  o bob  trallod, 

Dydd  sy'n  gollwng  ein  heneidiau 
O’r  carchardy,  yw  dydd  angau. 

h Yn  ebrwydd,  yn  gyflym.  * Phil.  1.  23.  i 2 Cor.  5.  1.  k Stonn , 
tymhestl.  i Purchase , prynu.  m 2 Tim.  4.  6—8.  “ Help , cynnorthwyo. 

° Medrus.  p Cludo  drosodd.  q Pagansy  dyuion  digred,  heb  wybodaeth 

o’r  Efengyl.  r Y Tyrciaid,  y rhai  yd  ynt  ganlynwyr  y gau-brophwyd  Mahomet. 

a Jubili  oedd  pob  degfed  blwyddyn  a deugain,  ym  mhlith  yr  Israeliaid. 
Yn  y flwyddyn  honno,  yr  oedd  y tiroedd  a wystlwyd  yn  dyfod  yn  rhydd  i’r 
perchennogion  ; a hwythau  eu  hunain  yn  dyfod  yn  rhyddion  oddi  tan  ddwy- 
law  eu  meistriaid.  Lef.  25.  8—13. 


GANWYLL  Y ÇYMRY. 


417 


2 Dydd  ein  neitbior  a'n  priodas, 

A Christ  Iesu’r  gwir  Fessias, 

Dydd  ein  gwledd  a'n  coronasiwn  ;b 
Yw’n  dydd  diwedd,  os  ystyriwn. 

3 Dydd  sy’n  gorphen  ar  ein  gyrfa, 

Dydd  sy'n  tynnu  o gyfyngdra, 

Dydd  sy'n  talu  ein  cyflogau, 

Dydd  y golc  y w dydd  ein  angau. 

4 Dydd  i’n  derbyn  i baradwys, 

At  fab  Duw,  yr  hwn  a'n  prynwys  ;d 
Dydd  sy'n  rhoddi'r  gŵne  a’r  goron, 

Yw  dydd  angau  i bob  Cristion.f 

CXXYIII. — GWEDDI  YN  CYFARWYDDO’R  CLAF 
AM  Y PETHAU  RHEITAF  PW  CEISIO  AC  I 
FYFYRIO  ARNYNT  MEWN  CLEFYD. 

1 Duw’r  diddanwch,  llaesa1  ’mlinder, 

Tad  tosturi,  rho  imi  ’smwythder, 

Meddyg  pob  clwyf,  iacha  ’nolur, 

Iesu,  mab  Duw  rho  im’  gysur. 

2 Tynn  fi  o dywyli  deyrnas  Satan,b 
Ac  o bob  dallineb  allan, 

Fel  y gallwyf  wel’d  fy  mhechod, 

A llonyddu  fy  nghydwybod. 

3 Gwna  fel  Dafydd  i’m  repento,c 
Gwna  fel  Magdlend  i mi  wylo ; 

Gwna  fel  Ninif e im’  gydnabod, 

A ’mofidio  am  fy  mhechod. 

4 Gwna  'mi  geisio  pardwnf  gennyd, 

Fel  Manasses5  yn  ei  ofid  ; 

Ac  ymbilio  am  drugaredd, 

Megis  Pederh  am  f 'anwiredd. 


b Coronation,  coroniad.  cGoal , pen  draw  yr  yrfa,  lle  y mae  er.nill  y gamp. 
d Prynodd.  e Gown,  gwisg  laes.  f A fyddo  felly  yn  wirioneddol,  ac  nid 
mewn  enw  yn  unig.  Mat.  7.  21 — 23. 

a Lleiha.  b Act  26.  18.  e Repent , edifarhau.  Psalm  5J.  d Mair 
Magdalen.  Luc  7.  38.  e Ninefeh.  Jonah  3.  5.  f t urdon . maddeuant. 

e Manasseh.  2 Chron.  33.  12.  t Mat.  26.  75. 


418  Y SEREN  FOREU,  NEU 

5 Gwna  'mi  gredu  fod  im’  bardwn, 
Gwedi’i  selu*  â gwaed  dy  bassiwn;j 
A bod  f ’enaid  wedi'i  olchi, 

Yn  dy  waed,  oddiwrth  ei  frynti. 

6 Gwna  íì  hefyd  yn  ddioddefgar, 

Dan  fy  nolur,  megis  Lazar  ; 

A rhoi  arnat  ti  fy  hyder, 

Megis  J ob,k  er  maint  fy  mlinder. 

7 Gwna  hmi  geisio  ymwared  gennyd, 

O'm  trallodion  ac  o’m  clefyd, 

Fel  Elias1  o’i  flinderau, 

Modd  y gwelech  fod  yn  oreu. 

8 Gwna  'mi  megis  Hezekias, 

Droi’r  byd  heibio,  a’i  berthynas, 

A throi  f 'wyneb  at  y pared,m 

I roi  'Nghrist  fy  holl  ymddiried. 

9 Gwna  im'  feddwl  am  y cyfri', 

Ddydd  y farn  sydd  raid  im’  roddi/ 

Am  y gwaith  a'r  geiriau  ofer,° 

Oni  cheisiaf  ras  mewn  amser. 

10  Gwna  im’  wrando  ar  y Yengyl, 

A'th  bromeisionp  ynddi’n  rhugyl, 

Gwna  im’  ddala  gafael  fyddlon, 

Ar  d’addewid  a’th  bromeision. 

11  Gwna  im’  feddwl  am  y bywyd, 

Yr  âf  iddo  ar  fyrr  ennyd, 

Lle  mae  Sabboth  o esmwythder, 

Heb  na  chur,  na  phoen,  na  blinder. 

12  Gwna  im’  wadu'r  byd  twyllodrus, 

A’i  holl  wagedd  anwireddus  ; 

Ac  ymg’weirio1^  i ddwad5  attad, 

Yn  ddiaros,  anwyl  Geidwad. 

13  Gwna  im'  oífrwm/  heb  ddiffygio, 

Gorph  ac  enaid  i dy  ddwylo, 

Ac  ymbilio,  hyd  y diwedd, 

Am  dy  ffafaru  a’th  drugaredd. 

* Seal,  selio,  cadarnhau.  J Passion,  dioddefaint.  Eph.  1.  7, 
15.  i 1 Bren.  19.  4.  “ Esay  38.  2.  “ Rhuf.  14.  12. 

p Promises,  addewidion.  * Yn  aml,  yn  gyhoeddus.  r Ymbarottoi, 
c Offer,  cyflwyno.  u Favour,  boddlonrwydd,  cymmeradwyaetb. 


k Job  13. 
Mat.  12.  3 fi. 
. • I ddyfod. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


419 


CXIX.— DIDDANWCH  RHAGOROL  I’R  ENAID 
GALARUS  YN  ERBYN  GWAN-OBAITH. 

1 O fy  Enaid,  pa'm  yr  ofni 
Faint  dy  bechod,  os  ’difari  ? 

Lle  bu'r  Iesu  farw  drosot, 

Fth  ryddhau  oddiwrth  dy  bechod. 

2 Pa’m  yr  ofni  farn  y Barnwr  ? 

Crist  yw‘th  Dwrnaia  a’th  Ddadleuwr  ; 

Mab  yr  Ustus,b  trwy  farwolaeth, 

A'th  ryddhaodd  o ddamnedigaeth, 

3 Ni  chondemnirc  yn  dragwyddol, 

Un  a gretto  i Grist  yn  fÿwiol:d 
Ond  hwy  bassante  wrth  eu  symmud., 

O farwolaeth  i wir  fywyd/ 

4 O fy  enaid,  ymlonydda, 

Dy  Dduw  grasol  a'th  gyfiawna ; 

Mae  Crist  drosot  gwedi'i  hoelio, 

Pwy  all  bellach  dy  gondemnio  ?g 

5 Crist  â’i  waed  a ylch  dy  bechod, 

Ac  a’th  wna  mor  wynn  a'r  manod  : h 
Er.dy  fod  mor  goch  a’r  scarled/ 

Crist  a’th  ylch  mor  wynn  a’r  foledJ 

6 Yr  haul  a rwylla’r1'  cwmmwl  tewaf, 

Sebon  ylch  y dillad  bryntaf, 

Rhinwedd  Crist  a gudd  dy  frynti, 

Ei  waed  a’th  ylch  mor  wynn  ar  lili  ! 

7 D uw  faddeuodd  bechod  Peder, 

Rhyfyg  Dafydd,  a'r  mab  ofer,1 
Rhwyf  m Manasses,  a'i  holl  feiau, 

Duw  a faddeu'th  bechod  dithau." 

8 Cymmer  gysui%  cwyn°  dy  galon, 

Lladdwyd  Mab  Duw  ar  yr  hoelion, 

Am  dy  bechod  a'th  gamweddau, 

Er  ei  fwyn  ti  gei  eu  maddeu. 

4 Attorney , un  yn  ymddiffyn  hawl  un  arall  mewn  llys  barn.  b Justise, 

ynad,  gweinyddwr  eyfiawnder.  c Condemn,  collfarnu.  d Ioan  3.  18, 

e Pass , myned  trwodd.  f Ioan  5.  24.  s Rhuf,  8.  33,  34.  h Od,  neu 

eira  mân.  * Scarlet , ysgarlad,  lliw  cocli  tanbaid.  Esay  1.  18.  i Pen- 
wisg  gwraig,  cap.  k Rhwygo,  agor,  gwasgar.  1 Y mab  afradlon.  m Rhwysg, 
afreolaeth.  n Os  bydd  i ti  edifarhau  a chredu,  fel  y gwnaethant  hwr. 
° Cyfod. 


420 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


CXXX. — GWEDDI  BRUDD  AM  FADDEUANT 
PECHODAU. 

1 O fy  Nuw,  yr  hwn  a'm  creaist, 

O fy  Ngheidwad,  T'  hwn  a’m  prynaist, 

O’r  Glân  Yspryd ; O'r  gwir  Ddrindod, 
Cadw  f 'enaid,  maddeu  ’mhechod. 

2 Er  mwyn  Iesu,  ’r  hwn  a’m  prynodd, 

Ac  ym  i$hob  peth  a’th  foddlonodd,, 

Maddeu  imi  oll  a chwbwl, 

Ar  a wnaethoa  i maes  o'th  feddwl. 

3 Golch  â’i  waed  fy  mai  a’m  brynti, 

Cladd  fy  mhechod  yn  ei  weli  :b 
Cudd  fy  ngw'radwydd  âT  gy fiawnder, 
Maddeu  im’  fy  holl  ddiífeithder.c 

4 Gwisg  fy  enaid  o gylch  gwmpas/ 

A gwisg  sanctaidd  y briodas : 

Gwna  fì  n barod  ddyfod  attad, 

O fy  Nghrist,  mewn  gweddus  drwsiad. 

5 Dod  d’angylion  i'm  castellu/ 

Nâ’d  i Satan  fy  ngorchfygu ; 

Cadw  f 'enaid  yn  dy  ddwylo, 

Nâ’d,  O Grist,  iT  llewf  f ý llarpio. 

6 Pan  y delwy’  i’r  barrg  i atteb, 

Ger  dy  fron  am  f 'annuwioldeb, 

Gwared  f 'enaid  er  mwyn  lesu., 

Na  ro  imi’r  farn  wy’n  haeddu. 

7 Cymmer  angau  Crist  aT  ’fudd-dod, 

Yn  iawn  iti  am  fy  mhechod  ; 

Fe  gondemnwydb  am  fy  meiau, 

Er  ei  fwyn  na  ddamna  'finnau, 

8 ITaeddais  angau,j  haeddais  Dopheth/ 
Haeddais  farn  rhagrithiwr  diffaith  ; 

Duw  na  ddyro’r  hyn  wy’n  haeddu,, 

é Rho  i mi’r  hyn  a haeddodd  Iesu. 


‘ A wnaethum  i.  b Clwyf,  archoll.  c Drygioni.  d O amgylch 
ogylch.  « Amgylchu,  amddiífyn,  f Y Diafol.  1 Petr,  5.  8.  e Bar, 
lle  y carcharor  yn  y llys.  h Condemn,  barnu  yn  euog.  ‘ Damn , coll- 

farnu.  J Rhuf.  6.  23.  k Topheth,  neu  Tophet,  oedd  fán  yn  nyflfryn  mab 

Hinnom,  Ue  y llosgid  budreddi  a chelaneddau,  a’r  lle  y tynnid  plant  trwy 
dân  i Molochj  ond  rhoddir  yr  enw  yn  gyffelybiaethol  i uffern. 


GANWYLL  Y CYMRY, 


421 


9  Fe  gyflawnodd  droswy’r  gyfraith, 

Fe’th  foddlonodd  droswy’n  berffaith, 

Fe  groeshoeliwyd  am  fy  mrynti, 

Er  ei  fwyn  rho  bardwn1  imi. 

10  Nid  oes  gennyf  ddim  sancteiddrwydd, 

Na  chyfiawnder,  na  pherffeithrwydd, 

Nac  ymwared,  iawn,  na  swccwr,m 
Ond  sydd  gennyd  Crist,  fy  Mÿrynwr. 

11  Cristyw’nghomffordd/Cristyw’nghysur, 
Crist  yw  ’ngobaith  yn  fy  ngwewyr/ 

Crist  yw  f ’Helpwr  ar  awr  angau, 

Crist  yw  ’Ngheidwad  ddydd  d’ialau. 

12  Fe  fu  farw  yn  anhyfryd, 

Er  pwrcasup  imi  fywyd; 

Er  yr  angau  a ddioddefwys, 

DuWj  dwg  f 'enaid  i baradwys. 

CXXXI. — GWEDDIAU  BYRRON  I’R  CLAF  I’W 
HARFERYD  FEL  Y B’O  ACHOS. 

AM  ESMWYTHDER. 

1 Duw;  rho  glust  i wrando  ’ngweddi, 

Duw  rho  d’Ysprydi'm  comfforddi/ 

Duw  rho  olwgb  ar  fy  nolur, 

A’th  law  rasol  llaesac  ’ngwewyr. 

AM  FADDEUANT. 

2 Oen  Duw,  maddeu  im’  fy  mhechod, 

Selad  bardwne  i'm  cydwybod, 

Cladd  fy  meiau  yn  dy  weli,f 

N'âd  hwy  eilchwaith  adgyfodi. 

AM  DDIDDANWCH. 

3 ’Rwyf’n  ofni  dy  gyfiawnder, 

’Rwyn  brawýchu  rhag  dy  ddigder ; 

Rwy’n  fy  marnu  am  fy  mhechod;6 
Duw,  diddana  fy  nghydwybod. 


1 Pardon , maddeuant.  m Succoury  cynnortliwy.  n Comfort,  diddan- 

wch.  0 Poen.  p Purcliase , prynu. 

* Comfort , cysuro.  b Edrych,  sylwa.  c Lleiha.  d Seal,  cadarnhau, 

sicrhau,  selio.  e Pardon,  maddeuant.  f Archoll,  clwyf*  s Psalra  32.  ö, 

2 N 


422 


Y SEREN  FOREU^  NEU 


AM  DDONIAU  CRIST  AT  G YMMORTH. 

4 Dod  O Grist,  dy  angau  gwirion, 
Rhyngwyf  íì  a’th  farn  echryslon  ; 

Dod  dy  Tudd-dod  rhwng  cyfiawnder 
Dy  Dad  cyfiawn,  a’m  diffeithder.h 

AM  GYMMOD. 

5 Crist,  â’th  waed  gwna  heddwch  etto5 
Rhyngwy’  a’th  Dad  sydd  gwedi  digio, 
A’th  waed  diffodd  ei  ddigofaint, 

Fel  na  byddo  ’mlinder  cymmaìnt. 

AM  GYFNERTH. 

6 Egwan  wyf,  O Grist,  cryfha  fi, 

Gwann  a claf,  fy  Nuw  iacha  fi  ; 

Trwm  a thrist,  ac  ofnus  ddigon, 
Cryfha  fy  ffÿdd,  a chwyn*  fy  nghalon. 

AM  GYSüR. 

7 Duw’r  diddanwch,  llaesa ’mlinder, 

Tad  tosturi,  rho  im’  ’smwy thder : 
Meddyg  pob  clwyf,  iacha  ’nolur, 

Iesu.,  Mab  Duw,  rho  im’  gysur. 

AM  HAWSHAD.J 

8 Llaesa  ’mlinder,  dofa  'nolur, 

Gwel  fy  mhoen,  a thorr  fy  ngwewyr, 
Trefna  ’niwedd,  pennak  ’nhrallod, 
Dwg  fi  attad,  rwy’n  dy  warchod.1 
AM  NERTH  YSPRYDOL. 

9 O fy  Nghrist,  cerydda  Satan, 

Cadw  f 'enaid  rhag  ei  safan, 

Cynnal  fi  â’th  liael-wych  Yspryd, 

Dwg  fi  attat  iT  gwir  fywyd. 

AM  DRUGAREDD. 

10  Oen  Duw,  maddeu  im’  fy  mhechod, 
Oen  Duw,  pura  fy  nghydwybod ; 

Oen  Duw,  g wy lia  ar  fy.niwedd ; 

Oen  Duw,  derbyn  fi’th  drugaredd. 


h Drygioni.  ‘ Cyfod.  j Esmwytliad.  k Dibenna,  terfyna.  1 Disgwryl. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


423 


AM  WIR  GREDINIAETH. 

11  Dywed,  Arglwydd,  wrth  fy  enaid, 

It'  bwrcasu'r111  nef  fendigaid, 

A'th  waed  gwerthfawr,trwyfawrboenau, 

Fw  rhoi  imi  gwedi  angau, 

AMNEFOL  ADDEWID. 

12  Dywed,  Arglwydd,  wrth  fy  enaid, 

Dywed,  Arglwydd,  dywed,  dywed, 

Heddy w cai  di'n  gynnar  orphwys, 

Gyda  mi,  yng  ngwlad  paradwys.11 

AM  GADWRIAETH. 

13  Crist,  fy  Mugail,  cadw  f 'enaid, 

N'âd  i’r  llew  o’th  law  ei  scliffiaid  . ° 

Tydi’m  prynaist  yn  ddrud  ddigon, 

Dwg  íì  i’r  nefoedd  at  d’angylion. 

AM  DDERRYNIAD  EI  ENAID. 

14  Derbyn  f 'enaid,  anwyl  Geidwad, 

Derbyn  f ’enaid  weithian  attad  ; 

Digon  bellach  o’r  fath  ddyddiau, 

Nid  wyf  well  nar  rhestp  o’m  tadau. 

AM  DDUWIOL  YMADAWIAD, 

15  Rwy’n  gwyllysio  cael  fy  nattod, 

A dod  attad,  Crist,  fy  Mhriod  ; 

Tynn  fi  weithian,  Arglwydd  lesu, 

Os  y w’th  ’wyllys  yn  cenhadu.q 

AM  GADW  EI  YSPRYD. 

16  I’th  ddwy  ddwylo,  Arglwydd  hyfryd, 

Yr  wy’n  brudd  yn  oífrwm  f 'yspryd  ; 

N’âd  ym  mhŵerr  neb  ei  scliffio,s 
Nafi  ddwyn  mwyach  byth  o’th  dwylo. 

CXXXII.— GWEDDI  I’R  CLAF  YN  ERBYN  RHUTH- 
RAU  SATAN.a 

1 Crist,  fy  Mugail,  cadw  f ’enaid, 

N’âd  i’r  llewb  o’th  law  ei  scliffiaid, 

'R  hwn  sy’n  ceiso  fy  ngorchfygu, 

Yn  fy  ngwendid,  a’m  traflyngcu. 


m Purchase,  prynu.  B Luc  28.  43.  o Ysglyfaethu.  p Rest , y lleill.  1 Bren* 
19.  4.  a Caniattau.  r Power , gallu.  • Ysglyfio,  llarpio. 

a Yraosodiadau,  ymgyrchiadau.  b Y^diafol.  1 Petr  5.  8. 


424 


Y SEREN  FOREU.  NEU 


2 Dyma’r  pryd  y cais  ef  drechaf, 

Fyn'd  a’r  gol,c  pan  byddwyf  gwannaf  ;d 
Nertha  ’ngwenclid,  Arglwydd  cyfion, 

Gadw'r  gole  rhag  colli'r  goron. 

3 Dod  dy  Yspryd  yn  fy  nghalon, 

Dod  o bob-tu’m  dy  angylion, 

Docl  d’arfogaeth  oll  am  danaf, 

N’âd  i’r  gelyn  gael  y trechaf. 

4 Nertha  fi  ddiweddu  'ngyrfa, 

Gwna  f ’awr  oreifr  awr  ddiwedda’ : 

Arnad,  Arglwydd,  mae  fy  hyder, 

Derbyn  f 'enaid  i'th  esmwythder. 

CXXXIII. — GWEDDI  FERIl  FR  CLAF  DUWIOL  PW 
HARFERU  AR  YR  AWR  DDIWEDDAF. 

1 'Nawr,  O Arglwydd,  y gollyngi 
Fi  mewn  heddwch  o’m  carchardy  ;a 
Gwna  i'm  llygaid,  cyn  marwolaeth, 

WeFd  dy  nerthol  iachawdwriaeth. 

2 Daeth  y dydd  a'r  awr  a roddaist, 

Daeth  yr  amser  a derfynnaist,b 
Daeth  y tymmor,  daeth  y terfyn, 

Nid  oes  lle  im’  fyned  trostyn’. 

3 Y mae  'nghyrfa  ar  ei  gorphen, 

A'm  dydd  diwedd  ar  ei  ddiben, 

Y mae’r  terfyn  gwedi  dwad  ;c 
Arglwydd,  derbyn  f ’enaid  attad. 

4 Megis  Stephan,  ’rwyf  fi’n  d’wedyd, 

Arglwydd  Iesu,  derbyn  f’yspryd;d 
Dere,  Arglwydd,  dere’n  fuan, 

Cymmer  fi  i'th  drugaredd  weithian. 

CXXXIV. — MYFYRDOD  AR  FYWYD  AC  ANGAU. 

1 Pa  gyntaf  bytho  marw  Cristion, 

Cyntaf  derbyn  hwnnw  ei  goron  :a 
Pa  hwyaf  bytho  Cristion  by w, 

Hwyaf  bydcl  heb  weled  Duw.b 

c Goal,  diwedd  yr  yrfa — carrio  y dydd.  d Dat.  2. 10.  c Ennilly  gamp. 

» Luc  2.  29.  30.  b Job  7.  1.  c Dyfod.  d Act.  7.  59. 

* Dat.  2.  10.  b Exod.  33.  20. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


425 


2  Pa  hwyaf  byddo  dyn  heb  farw, 

Mwyaf  fydd  gofynion  hwnnw  ;e 
Pa  gyntaf  tynner  dyn  o’i  wegi, 

Lleia'  i gyd  a fydd  ei  gyfri. 

CXXXV.— TOST  GYFLWR  Y DYN  ANNUWIOL 
GWEDI  MARW. 

1 Gwyr,  a gwragedd.,  meibion,  merched, 
Dewch  yn  nes,  rhowch  glust  i glywed, 

Cwyn  a chynghor  hen  ofer-dyn, 

Sydd  yn  gorwedd  dan  y brethyn.a 

2 Mi  fum  gynt  fel  yr  ’ych  chwithau, 

Yn  fawr  fy  nwyf  ym  mhlith  fy  nhrasau  ;b 
’Nawr  heb  nwyf/  yn  noeth,  yn  isel, 

’Rwyf  fi’n  gorwedd  dan  y trestel.d 

3 Pan  oedd  fwya  'mryd  ar  faswedd, 

Lleia’  'meddwl  am  fy  niwedd, 

Fe  ddaeth  angau  glas  heb  wybod, 

Ac  a roes  im'  farwol  ddyrnod. 

4 Pan  yr  oedd  y byd  yn  gwenu, 

A phob  margaine  genni'n  ífynnu? 

Fel  y ia  fe  dorrodd  dana’, 

Ac  a’m  troes  yn  noeth  i’r  gladdfa. 

5 Pan  yr  oedd  fy  nghorph  yn  iachus, 

A phob  aelod  genny’n  rymmus, 

Fel  'sten  bridd  fe  aeth  yn  ddrefion/ 

Pan  ddaeth  angau  at  fy  nghalon. 

6 Gynt  ’roedd  genny  ’aur  ac  arian, 

Tai,  a thir,  a chyfoeth  llydan ; 

*N  awr  ni  feddaf  ar  un  beni/ 

0*r  holl  olud  gynnau  oedd  genny’. 

7 Gynt  'r  oedd  gennyf  geraint  ddigon, 

Gwrraig5  a phlant,  a ífryns,h  a gweision  r 
’N  awr  does  neb  ond  angau  melyn, 

Y ddaw  attaf  dan  y brethyn. 


• Job  3.  20. 

a Brethyn  du  a deflir  dros  gyrph  meirwon.  b Ceraint,  perthynasau.  c Byw- 
iogrwydd.  d Trestle,  hwrdd  i ddal  peth  arno— cauad  yr  arch.  c Bargain , 
cyttundeb  ynghylch  prynu  neu  werthu.  f Yn  yfflon,  yn  ddarnau.  s Penny, 
ceiniog.  b Friends , cyfeillion. 

2 m 2 


426 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


8 Mi  gawn  lawer  gynt  i’m  helpu/ 

Ym  mhob  íFordd  y bawn  yn  pechu  ; 

Ni  ddaw  un  yn  awr  i atteb^ 

Gyda  mi  am  fy  íFolinebJ 

9 Y peth  a ddaeth  i mi  mor  ’sgeler/ 

Y ddaw  i chwithau  bawb  ar  fyrder : 

Byddwch  barod  cyn  del  angau, 

Ni  chewch  rybudd  mwy  na  minnau. 

10  Y mae  Crist  a’i  weinidogion, 

Yn  rhoi  rhybudd  i chwi  ddigon  : 

Llawer  mil  sy’n  myn’d  i boeni, 

Eisiau  gwrando  llais  y rhein’y. 

11  Y mae  llawer  rhyw  o bechod, 

Yn  dolurio  fy  'nghydwybod  : 

Nid  oes  un  yn  lladd  mor  rhugyl1 
A dibrisio  geiriau’r  ’fengyl. 

12  Mi  fum  benfFastm  a gwar-galed, 

Ni  wnawn  bris  o’r  gair,  er  cystled/ 

D’weded  Crist  a'i  wyr  eu  piniwn,0 
Ni  wnawn  innau  ond  a fynnwn. 

13  Gwell  oed  gennyf  wrando  cynghor 
Crachp  dafarnwr  nag  un  Doctor  ;q 
Er  bod  hwnnw  i'm  cyf ’rwyddo, 

A’r  tafarnwr  yn  f ’anrheithio, 

14  Gwell  oedd  gennyf  awr  yn  llawen, 

Yn  y tafarn  gyda  mersen/ 

Na  diwrnod  yn  y demeb 
Gyda  Christ  a'i  anwyl  genel.s 

15  Gwell  oedd  gennyf  gas  gyfeillach, 

Moch  a meddwon  mewn  tafarnacb, 

Na  chyfeillach  plant  goleuni ; 

'Nawr  mae’n  gant  edifar  gennyV 

16  Gwell  oedd  gennyf  wenyddu  aflan, 

Nas  parhai  ond  ennyd  fechan, 

Na  gorfoledd  teyrnas  nefoedd, 

Sydd  yn  para  yn  oes  oesoedd. 

> Help , cynnorthwyo.  i Rhuf.  14, 12.  k Mor  ddychrynllyd.  1 Mor 
gyffredinol.  m Cyndyn,  gwrthnysig.  n Er  inor  dda.  ° Opinion,  tyb, 
meddwl.  p Gwael.  ^ Doctor , athraw,  dysgawdwr.  r Mursen,  benyw 

anllad.  • Teulu,  pobl.  * Yr  wyf  yn  edifarhau  ganwaith.  u Llawenydd. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


427 


3 7 Gwell  oedd  gennyf  bridd  a cherrig, 

Pres,  a phlwm,  a moch,  a chesig, 

Na  pharadwys  a’i  hangylion, 

Na’r  Duw  mawr  a’i  holl  fendithion. 

18  Gwell  oedd  genny’r  cnawd  na’r  enaid, 

Y drwg  na'r  da,  y moch  na’r  defaid, 

Y byd  na’r  nef,  y cam  na'r  cymmwys, 
A'r  nos  na’r  dydd,  a'r  gell  na'r  Eglwys. 

19  'N  awr  mae’n  'difar  gan  fy  nghalon, 

Fy  mod  mor  ffol,  mor  ddall,  mor  ffinion  ;r 
A phob  modfedd  sydd  yn  crynu, 

*N  awr  wrth  fyn’d  i'r  barrw  i'm  barnu. 

20  Y mae  ’nghorph  yn  myn’d  i bydru, 

Pr  bedd,  am  fy  ngwaith  yn  pechu  ; 

Am  henaid  trist  yn  myn’d  i atteb, 

O flaen  Duw,  am  bob  ffolineb. 

■ * 

21  ’N  awr  mi  glywaf  Grist  yn  galw, 

Rhaid  i’m  atteb  wrth  fy  enw  : 

F'  orfydd  myn’d  i wneuthur  cyfrif,x 
Er  anhawsed  ydy w gennyf. 

22  O ! pa  fìloedd  o bechodau, 

Y mae  'nghydwybod  yn  eu  hadde’  ? 

Y rhai  a wnaethum  mor  ddiofon, 

Gynt  yn  erbyn  Duw  a dynion. 

23  O ! pa  roD  sydd  gan  fy  ngelyn, 

C’yd  a’r  dwyrain  a’r  gorllewin, 

Yn  cyhuddo,  ac  yn  traethu 

Y man  a’r  modd  y bum  yn  pechu. 

24  O ! pwy  gly wai  yn  cyhuddo, 

Ond  y diawl  y fu'n  fy  hudo, 

Gynt  i bechu  yn  y dirgel ; 

Gwae  wrandawo  ar  y cythraul. 

25  Nid  oes  pechod  ag  a wnaethum, 

Er  yn  blentyn,  na  bo'n  awchlym2 
Yn  ei  daflu  yn  fy  nannedd  : 

Gwae  fi  gynddrwg  y fu  'muched. 


v Brwnt,  ffiaidd.  w Bar , Ue  y carcharor  mewn  brawdle.  * 2 Cor,  5.  10, 
y Roll , plyglyfr  ysgrifenedig,  llechres,  cyfrif.  * Bywiog,  Cyflym. 


428 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


26  Mae  e’n  achwyn  mor  ddibrofit/ 

Gynt  y treiliais  fy  holl  ie'ngctid, 

Mewn  oferedd  a phibiaeth,b 

Heb  dduwioldeb  na  Chrisfnogaeth. 

27  Mae  e’n  claimio0  mai  fe’m  piau, 

Waith  fy  ennill  filo  weithiau, 

Yn  fy  ie’ngctid,  ac  na  ddichon 
Duw  roi  iddo  lai  na’i  gyfion.d 

28  Mae  e’n  dangos  pob  ífolineb, 

Ag  a wnaethoe  i mewn  gwroldeb/ 

A’m  holl  feddwdod,  a'm  holl  ryfyg, 

A’m  trachwantau  cas  llygredig. 

29  Mae  e'n  dangos  fy  nigofaint, 

A'm  holl  geintachg  yn  fy  henaint, 

A’m  cybydd-dod,  a’m  hanwiredd, 

A'm  dfmdawrwyddh  am  fy  niwedd. 

30  Mae  e’n  taeru  led  ei  safan_, 

Iddo  f ’ennill  ym  mhob  oedran  ; 

A,  mod  innau  er  yn  fachgen, 

Yn  ei  was’naethu  yn  dra  llawen. 

31  Mae  e'n  pledio1  yn  ddigwyddyV 
Wrth  y Gyfraith,  a’r  Efengyl, 

Mai  fe’m  piau  eisiau  credu, 

Gwella  ’muchedd,  a 'ddifaru. 

32  A lle  tybiais,  trwy  anwybod, 

I Grist  farw  drosfy  mhechod, 

Ac  na  chaffai’r  cythraul  feddu, 

Ar  y sawl  na  bai'n  ei  wadu. 

33  Y mae’r  cythraul  yntau'n  pledo, 

Na  thal  son  am  hynny  wrtho ; 

Can’s  ni  cheidw  Crist  un  Cristion, 

Ond  a gretto  ynddo’n  ffyddlon.k 

34  Y mae’r  diawl  yn  d’wedyd  eilwaith, 

Nad  oedd  gennyf  ffydd  na  gobaith, 

Na  'difeirwch,  na  gwell  amcan 
Nag  oedd  gan  y Twrc1  a’r  pagan.m 

«•  Profit , ehv,-difudd.  b Cerddoriaeth,  llawenydd  ynfyd.  c Claim , honni, 
haeru.  d Cyfiawnder.  e A wnaethum  i.  f Yn  oedran  gwr.  g Bod 
yn  achwyngar,  ac  annynad. — “Amhollrimpe  (troau  drwg.”) — S.  Hughes. 
h Diofalwch,  anystyriaeth.  * Plead,  dadleiu,  taeru.  J Digywilydd.  k Ioan 
3.36.  1 Un  0 ganlynwyr  Mahomet.  m Dyn  heb  broífes  0 Gristionogaeth. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


429 


35  Mae  e’n  pledo  ac  yn  taeru* 

Nad  oes  imi  neln  â'r  Iesu, 

Eisiau  gwrandaw  e'i  leferydd, 

A bod  yn  greadur  newydd.° 

36  Er  imi  gael  enw  Cristion, 

A'm  bedyddio  gyda'r  ffyddlon, 

Etto  nid  oedd  wrell  fy  'nghrefydd, 

Medd  y diawl,  na  dyn  di-fedydd. 

37  Mae  e’n  dywedyd,  ’rwy’n  ei  glywed, 
Nadoedd  gwell  fy  ffydd  a’m  gweithred, 
Nam  ymddygiad  a’m  harferion. 

Na  rhyw  ethnicp  anobeithlon,q 

38  Mae  e’n  d’wedyd  na  ddilynais, 

Air  o’r  ’fengyl  wen  a glywais, 

Mwy  na'r  Iuddew  na's  caV  etto 
Ras  i w dilyn  na'i  chofleidio. 

39  Mae  e'n  d’wedyd  wrth  Duw’n  amlwg, 

Y rhy  gennad  ’dorri  ei  wddwg, 

Os  adroddai  iddohi  rhugyl/ 

Bedwar  gair  o’r  holl  efengyl. 

40  Mae  yn  galw  Duw  ei  hunan, 

A'i  angylion  fawr  a bychan, 

Yn  dystiolaeth,  nad  yw’n  d'wedyd 
Ond  gwirionedd  ar  fy  my wyd. 

41  Mae  fy  nghonsiens*  drom,  dan  chwysu, 
Gyda’r  diawl  yn  tystiolaethu, 

Ac  yn  d'wedyd,  Mewn  gwirionedd, 
Felly’n  uniawn  y bu  ’muchedd. 

42  Mae’n  d’wedyd  i mi  bilo,u 
Pobl  dlodion,  a’u  hanrheithio, 

Dwyn  eu  tai  a’u  tir  oddi  arnynt, 

A sclamenta’r7  maint  oedd  ganthynt. 

43  Mae  e’n  d’wedyd  i mi  feddwi, 

A phutteinia,  ac  ymlosgi, 

Torri'r  Sabboth  fìl  o weithiau, 

A dibrisio  Duw  a'i  ddeddfau. 


n A wnelwyf.  0 2 Cor.  5.  17«  p Ethnìc , cenedl-ddyn  anghredinioi. 
Heb  obaitb  ganddo.  • Cafodd.  8 Yn  fedrus,  yn  rhwydd,  * Conscience, 
cydwybod.  u Yspeilio.  v Ysglyfaethu. 


430 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


44  Y raae’r  diawl  gan  hynny'n  gofyn, 

Am  i Grist  roi’r  farn  i’m  herbyn, 

A’m  troi  i uffern  byth  i boeni, 

Am  fy  mhechod  a'm  drygioni. 

45  O ! pa  grynu,  O ! pa  gwynfan, 

Y mae  f ’enaid  rhag  gŵg  Satan, 

Sydd  yn  dyfod,  a'i  wŷr  duon/ 

Idd  ei  gyrchu  at  Dduw  cyfion. 

46  O ! mor  chwerw,  O ! mor  ddiflas, 

0 ! mor  ffiaidd  ac  mor  atgas, 

Ydyw  pechod  ganddo’n  awr, 

Fu  e’n  garu  gynt  mor  fawr. 

47  O ! pa  g’wilydd  s’arnai  wrando, 

Y cyhuddwr  i’m  cyhuddo, 

Am  gan’  peth  na  fynnai  f ’enaid, 

Er  y byd,  i'm  mam  eu  'styried.* 

48  Gwell  gan  f ’enaid,  pe  cai  ddewis, 

Fyn’d  i uffern_,  hyn  sydd  ddilys/ 

Na  myn’d  i’r  barr  at  y Drindod, 

1 roi  cyfrif  am  ei  bechod. 

49  Etto  f ’orfydd  arno  ymddangos, 

0 flaen  Duw,  nid  oes  llez  aros, 

1 roi  cyfrif  llawn,  a derbyn 
Barn,  fel  y b’o’r  gwaith  yn  gofyn.a 

50  Nid  wy’n  clywed  neb  yn  pledo, 

Nac  yn  chwareu’r  twrnaib  drosto, 

Nid  wyn  clywed  yntau’n  atteb 
Un  o filoedd  o’i  ffolineb. 

51  ’Rwyf  fi’n  gweled  Duw  â’i  lyfrau,^ 

Yn  hyspysu  ei  droseddau, 

Ac  yn  datgan  yn  ddigwnsel,d 

Y pechodau  wnaeth  e’n  dirgel.e 

52  ’Rwyf  fì’n  clywed  taflu’i  fuchedd 
Front,  ddi-grefydd,  yn  ei  ddanedd, 

A’i  gnawdolrwydd,  a’i  ’freolaeth, 

A’i  ddrwg  arfer  ddi-Grist’nogaeth. 

w Luc  12.  20.  * Gwybod.  y Sicr,  gwir.  8 Modd.  a Rhuf.  2.  6. 

hAttorney , cyfreithiwr — cyflawni  swydd  dadleuwr.  0 Dan.  7.  10.  Dat.  20. 

12,  4 Counsel,  cyfrinach — yn  ddi-gêl,  yn  gyhoeddus.  6 Preg.  12.  14. 

Rhuf.  2. 10.  f Afreolaeth. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


431 


53  ,Rwyf  fi’n  clywecl  cyfri’r  llwon, 

A fu’n  dyngu  'mysg  y meddwon, 

A’i  ffieidd-dra  ar  y Sabboth, 

A’i  ddrwg  naws  a’i  eiriau  annoeth. 

54  ’Rwy’n  ei  glywed  yntau’n  tewi, 

Ac  yn  griddiW,  ac  yn  codi, 

Heb  agoryd  dim  o’i  enau, 

Mwy  na’r  pysg,  ond  ochain  weithiau. 

55  Rwyf  fi’n  cly  wed  Crist  yn  gwysio 

'R  diawl  i glymmu  ei  draed  a’i  ddwylo, 

A’i  daflu  i’r  tywyllwch  eitha’, 

Lle  nad  oes  ond  cur  a phoenfa.5 

56  ’Rwyf  fi’n  clywed  Crist  yn  traethu 
’R  ferdidh  arno,  gan  ei  farnu, 

I dân  uflern  yn  dra  union, 

At  y cythraul  a’i  angylion.1 

57  ’Rwyf  fi’n  gweled  Satan  yntau, 

Yn  ei  rwymo  mewn  cadwynau, 

Ac  i uffern  yn  ei  dwmblo^ 

Gwedi  clymmu’i  draed  a’i  ddwylo. 

58  ’Rwy’n  ei  glywed  yntau’n  llefain, 

Ac  yn  beichad,k  ac  yn  ochain, 

Wrth  ei  daflu  mor  anffafrol,1 
Llwr’  ei  benm  i’r  tân  uffernol, 

59  ’Rwyf  fi’n  gweled  y cythreuliaid, 

Hwyntau’n  rhwygo’i  gorph  a’i  enaid,R 
Fel  y rhwygai  cwn  digasog, 

Wrth  eu  newyn,  iwrch  neu  scwarnog.0 

60  ’Rwyf  fi’n  gwrando’i  ganlynp  yntau, 

Yn  crì‘o’nq  dost  am  gael  ei  angau  ;r 
Ac  er  tosted  y maen  galw, 

Nid  yw  nes  er  hynny  i farw. 

61  Mae  e’n  gorwedd  mewn  tywyllwch, 

Yn  nhân  uffern  heb  lonyddwch/ 

Rhwng  cythreiliaid,  lle  mae  newyn, 

A phoenydiau  tost  di-derfyn/ 

s Mat.  22.  13.  h Yerdict , dedfryd,  barn.  » Mat.  25  41.  j Tumòle 

taflu  bendramwnwgl.  h Brefu,  gwaeddi  1 Unfavourablet  diarbed.  m 
llwrw,  neu  yng  nghwysg  ei  benj  a’i  ben  yn  flaenaf.  n I gyd  drosto.  n Ysffv- 
farnog.  p Deisyfiad,  erfyniad.  * Cry,  llefain.  r Dat.  9.  6.  * Dat.  14.  1/. 


432  Y SEREN  FOREU,  NEU 

62  Nid  oes  dim  yn  torri  'nghalon, 

Mor  ddi-gysur  ac  mor  greulon, 

Ag  yw  meddwl  fel  na  dderfydd 
Dim  o’i  boenfa  yn  dragywydd. 

63  Dyma’r  man  a’r  lle  y gorfydd, 

Arnaf  finnau/r  corph  di-grefydd, 

Fyn’d  i boeni  atto'n  irad/ 

Yn  ol  dydd  yr  adgyfodiad/ 

64  A da  beth  y dylwnw  fyned, 

I dân  uffern,  er  ei  boethed ; 

O’s*  myfi  a barodd  iddo 
Bechu’n  fynych  heb  repento/ 

65  Dyna’r  lle  yr  â'r  holl  bobol 
Ddrwg,  ddi-grefydd,  gas,  anneddfol/ 

Yn  ol  hela’ra  tŷ  trwy’r  ffenest>/ 

By w fel  moclr,  mewn  glwth/  a gloddest. 

66  Mí  gynghorwn  bawb  gan  hynny, 

Ofni  Duw,  a’i  wir  was’naethu, 

A bywhi  sanctaidd  ac  yn  ddeddfol, 

Bhag  eu  troi  i’r  tân  uffernol. 

67  Byddwch  sobor,  byddwch  sanctaidd, 
Byddwch  union  a Christ’nogaidd  ; 

Oni  byddwch,  gwn  yn  sicir, 

Mai  i uffern  y’ch  condemnir/ 

68  Ofnwch  Dduw,  gwrandewch  y Yengyl, 
Gweglwch e droi  at  hon  eich  gwegil ; 
Byddwch  fyw  fel  gwir  Grist’nogion, 

Os  chwennychwch  gael  y goron. 

69  Ni  thal  pledo  ffydd  heb  weithred, 

Nid  plant  Duw  o'rf  libertiniaid/ 

Nid  gwir  Gristion  dyn  di-grefydd, 

Plant  iv  fall  yw’r  rhai  anufudd.h 


u Tost,  truenus.  v loan  5.  29.  w Y mae  y Ficer  yn  geirio  y Gân  hon, 
fel  pe  byddai  y corph  marw  yn  ei  llefaru.  x O achos.  y Repent,  edifar- 
hau.  z Na  rodiant  yn  ol  y ddeddf.  a Gyrru.  b GwastrafFu  y cwbl. 
cEsmwythder;  anhymmedroldeb.  d Condemn,  bwrw  yn  euog.  I)at.  21. 
8.  e Gochelwch.  f Yw’r.  s Wrtli  y Libertiniaid  y sonir  am  danynt 
yn  Act.  6.  9.  deallir  gwyr  rhyddion  o Rhufain,  y rhai  oeddynt  luddewcn,  neu 
broselytiaid,  a chanddynt  synagog  iddynt  eu  hunain  ; eithr  yma  golygir  dyn- 
ion  yn  cymmeryd  rliyddid  i bechu.  h Ioan  8.  44.  I Ioan  3. 8. 


GANWYLL  Y CYAIRY. 


433 


69  Ni  thal  (Twedyd,  Ÿr  wy’n  Gristion, 

Os  bydd  íFydd  heb  weithred  íFyddlon/ 
Ni  bydd  bywiol  íFydd  heb  weithred, 
Mwy  na'r  tân  heb  wres  pan  cynned.q 

70  Byddwch  onest,  byddwch  union, 

Duw  ni  oddef  gam  fargennon ; 

Os  arferwch  dwyll  neu  fFalstedd, 
Trwm  o’r  dial  yn  y diwedd.k 

71  Beth  y ennill  dyn  wrth  dreisio, 

Pilo’r  tlawd,  a'i  lwyr  anrheithio, 

Os  tormentir1  hwn  o’r  diwedd, 

Yn  nhân  ufFern  am  ei  gamwedd  ? m 

72  Beth  y dâl  i ddyn  dros  ennyd 
Blesiohr"  cnawd,  a chael  ei  wynfyd, 

Os  â gwedi'n  yn  dragwyddol, 

Ar  ei  ben  i’r  tân  ufFernol  ? 

73  Beth  y dâl  it’  ddyfal  lanwr 
’R  bola  dro  ar  win  a chwrw, 

Od  âi  gwedi’n,  am  dy  feddwdod, 

I newynu  i ufFern  isod  ?° 

74  Beth  a ennill  dyn  wrth  dwyllo, 

Torri  promais,p  ac  andwyo 

Ei  gymmydog  tlawd  trwy  gamwedd, 
Os  â i ufFern  am  ei  fFalstedd? 

75  Nadedq  neb  i’r  diawl  ei  dwyllo, 

A wnelo  ddrwg  fe  atteb  drosto : 

Fel  yr  hauoch  felly  medwch, 

Fel  y gwneloch  y derbyniwch/ 

76  Mae  mor  hawdd  i’r  cythraul  ’sgeler,5 
Fyn’d  i’r  nef  y dydd  y barner, 

Ag  i’r  drwrg-ddyn,  glwth,  di-grefydd, 
Ddiangc  ufFern  ddydd  ei  gystudd/ 

77  Hir  yr  erys  Duw  heb  daro, 

Llwyr  y dial  pan  y delo  ; 

Am  yr  echwyn  a’r  hir  scori,u 
Fe  ry  gyflawn  ddial  itti. 

‘ Iago  2.  14.  Mat.  7.  17.  J Pan  y cynneuwyd.  k 1 Thes.  4.  6. 
poenydio,  m Mat.  16.  26.  n Please , boddhau.  ° Luc.  16.  25.* 
addewid.  1 Naadawed.  1 Gal.  6.  7,8.  • Tra  drygionus*. 

5,  3.  u Score,  cadw  cyfrif,  rhedeg  i ddyled, 

2 o 


1 Tormcnt, 
P Prornise , 
* 2 Thes. 


434 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


78  Fe  gyd-ddwg  â’r  bobl  waetha', 

Ennyd  hir,  i geisio  eu  gwella  ;v 
Gwedi’n,  eisiau  troi’n  ’difeiriol, 

Fe’u  llwyr  dry  i’r  tân  trag’ywddol.* 

79  Duw  ro’  ras  i bob  dyn  wella, 

Tra  f o’r  dydd  a’r  goleu'n  para ; 

Duw  a’ch  gwnel  chwi  bawb  yn  barod, 

Cyn  del  angau  roi  ’chwi  ddyrnod. 

CXXXVI. — CWYN  A CHYNGOR  DIFESa  I’W  BUM’ 
BRODYR. 

Clywch  bawb  cjwyn  a chynghor  Difes, 

O’rfflam  boeih , a’r  danllyd  ffwrnes, 

I’iv  bum’  brodyr,  a’i  holl  drasau, 

Rhag  eu  dyfod  lle  mae  yntau. 

1 O fy  mrodyr,  clywch  fí’n  traethu, 

Fy  nhost  gyflwr  gwedi  ’nghladdu; 

Fel  y galloch  chwithau  ddiangc, 

Rhag  y cyfry w boenau  didrangc.b 

2 M’arnai  ddyled  i’ch  cynghori, 

A rhoi  rhybudd  amlwg  i chwfí; 

Rhag  heb  wybod  i chwi  ddwad/ 

Fr  fath  garchar  di-ddymchweliad.d 

3 A phe  gwypech  faint  o’me  trallod, 

A’m  holl  boen  yn  uífern  isod,, 

Chwi  Avrandawech  ar  fy  ngeiriau, 

Rhag  icIT  ddyfod  i’r  fath  boenau. 

4 Gwn  yn  hyspys  iawn  pe  gwypech, 

Faint  o’m  poen,  a’m  cur,  a’m  gortrech/ 

Na  chymmerech  dda  arnherod/ 

Er  h eu  goddef  un  diwrnod. 

5 O’s1  ni  ddiehon  dyn  nac  angel 
Adrodd  gymmaint  yw  fy  nhrafael,j 
Yn  y fflam  a’r  tân  uffernol, 

Lle’m  poenydir  yn  drag’wyddol. 

v 2 Petr  3.  9.  w Luc  13.  5. 

» Dives,  (Lladin,)  gwrgoludog  Luc  16.  19,  &c.  b Diderfyn,  tragywyddol. 

• Dyfod.  d Nad  oes  dychweliad  o hono.  « Yw’m.  f Gortlirech,  gor- 
thrymder.  s Emperor , ymerawdwr,  pennaeth  a brenhinoedd  dauo.  h Ain. 

1 O achos,  o herwydd.  j Trava.il,  traíferth,  poen. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


435 


6 Bum  i gynt  yn  fawr  fy  rhyfyg, 

Yn  y byd,  yn  wr  arbennig  ;k 
Yn  rheoli  fel  y raynnwn, 

Ac  yn  gwneuthur  faint  'wyllysiwn. 

7 Bum  yng  ngolwg  llawer  un, 

Heb  ofni  Duw,  heb  barchu  dyn, 

Mwy  nag  infidel1  neu  bagan,m 
A ddilynai  'i  ffansin  ’i  hunan. 

8 Can's  mi  dybiais,  trwy  gau  grefydd, 

Na  bawn  marw  yn  dragy  wydd  ; 

Ac  o byddwn  marw  unwaith, 

Na  ddoi°  'mofyn  arnai  eilwaith. 

9 Er  bod  Moesenp  a'r  Prophwydi, 

Yn  mynegi’n  amlwg  imi, 

Fod  fy  enaid  yn  anfarwol, 

Ni  wnawn  bris  o’u  geiriau  grasol. 

10  Er  eu  bod  yn  dangos  imi, 

Y gorfyddai  gwneuthur  cyfri’ 

Ger  bron  Duw,  am  bob  fileindra,q 
Nid  â'i  hynny  yn  fy  nghloppa/ 

11  'Nawr  yn  uífern  rwy'n  cael  dysgu, 

Mai  gwir  oeddent  yn  ei  draethu, 

A bod  enaid  didrangc  gennyf, 

Yn  y fflam  yn  gwneuthur  cyfrif. 

12  Tybiais  hefyd  tra  fum  byw, 

Nad  oedd  un  nef,  nac  un  Duw, 

Nac  un  uffern»  nac  un  cythraul, 

Na  gwell  diwedd  dyn  na  'nifail. 

13  'N  awr  yn  uffern,  wrth  boenydio, 

Y mae’r  diawl  i'm  cateceisio/ 

Ac  yn  dangos  yn  blaen1  imi, 

Fod  Duw,  i ddial  pob  drygioni. 

14  'N  awr  rwy’n  clywed  ac  yn  canfod, 

Fod  y diawl,  ac  uffern  isod  ; 

A mil  miloedd  o gythreuliaid, 

Wrth  farn  Duw  yn  poeni  f’enaid. 

k Arglwyddaidd,  nodedig.  * Infidel,  anghredadyn.  « Un  heb  broffes  o 

Gristionogaeth.  « Fancy , mympwy,  ewyilys.  ° Na  ddeuai.  p Moses. 
— Moses  a’r  Prophwydi,  a’r  Ysgrifeniadau  Sanctaidd,  y galwai  yr  Iuddewon 
yr  holl  Ysgrythyr  oedd  ganddynt  hwy.  q Yillainy,  drygioni,  anraslondeb. 
f Pen.  • Catechise,  addysgu  trwy  holiadau  ac  attebion.  ‘ Plain , eglur. 


436 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


15  ’Rwyf  fi’n  gwefd  yn  eglur  hollol, 

Fod  pob  enaid  yn  anfarwol, 

Gwedi  marw’r  corph  a’i  gladdu, 

Bid  drwg,  bid  da,  fo’r  enaid  hynny. 

16  ’N  awr  y gwn  mai  gwir  y w’r  ’Sgrythyi% 

’N  awr  y gwn  fod  Crist  yn  eirwir  ; 

’N  awr  y gwn  y treulia'r  nefoedd 
Cyn  el  geiriau  Crist  yn  nifFodd.u 

17  Eisiau  credu  honv  mewn  amser, 

Nid  yw  ’nghred  yn  awr  ond  ofer; 

Eisiau’i  chredu  yn  fy  my wyd, 

Mi  fum  by w fel  ’nifail  ynfyd. 

18  Felly  byddwch  chwithau,  ’mrodyr, 

Oni  chredwch  eiriau'r  ’Sgrythyr, 

Ac  amcanu  byw  yn  ddeddfol/ 

Yn  ei  hol  fel  meibion  grasol. 

19  Eisiau  dilyn  geiriau’r  ’Sgrythyi% 

Eisiau  dofi  trachwant  natur, 

Eisiau  by  w ’ngoleuni'r  ’fengyl, 

’Rwyf  fi’n  awr  mor  ddrwg  fy  mhiccihx 

20  Eisîau  dilyn  cyngor  Moesen, 

Eisiau  credu’r  'fengyl  lawen^ 

Eisiau  cadw  pwyntiau'r^  gyfraith, 

Y bu  ’muchedd  front  mor  ddiffaith.2 

21  Pan  y trois  i’r  ’fengyl  heibio_, 

Fe  ddaeth  Satan  i’m  cyf’rwyddo, 

Aci’m  tynnu  i bob  drygioni* 

Y fai  ’nhrachwant  yn  ei  hoffi. 

22  Nid  oes  pechod  alla’i  draethu, 

Na’s  dilynais  nes  i’m  laru,a 
Nes  myn’d  bywyd  ffiaidd  Difes 
Mor  ddihareb  a Manasses.b 

23  Gwnaethum  dduw  o’m  golud  byaol, 

Rho’is  fy  mryd  ar  bethau  cnawdol, 

« Mat.  24.  35.  v Yr  Ysgrythyr.  w Rheolaidd,  trefnus.  x PicJcle, 
sefyllfa,  cyflwr.  J Points,  pyngciau.  * Urygionus.  * Alaru,  diflasu 
arno.  b Manasseh,  brenhin  Judah,  yr  hwn,  cyn  ei  dioedigaeth,  a wnaeth 

lawer  o ddrwg  yng  ngoiwg  yr  Arglwydd,  ac  a gyfeiliornodd  feibion  Israel  i 
wneuthur  yn  waeth  na’r  cenhedloedd  a ddifethasai  yr  Arglwydd  o’u  blaen 
ûwynt.  2 Bren.  21.  6,  9. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


437 


Ym  mhob  drwg  mi  aethum  rhagof,c 
A gollyngais  Dduw  yn  anghof. 

Í24  Felly,  gwedi  tost  gamsynied, 

Llwyr  ddibrisiais  am  fy  enaid, 

Fel  rhyw  ’nifail  na  bai'n  coffad 
Dim  ond  am  y byd  a'r  bola. 

25  Mynnais  drwsiade  gwych  am  danaf, 
Porphor  gwych  bob  dydd  o’r  meinaf ; 
'N  awr  yn  ufFern  ’rwy’n  noeth-lymmyn, 
Am  fy  nghoegeddf  heb  un  edefyn 

26  Mynais  sindon,  lav/nd,  a chambrig/ 

Yn  fy  nghrysau,  awr  ac  orig  :b 

'N  awr  gwae  finnau  na  bai  garthen, 
Neu  hws*  cefFyl  am  fy  nghefen. 

27  Minnau  fynnwn  lanw  ’mola, 

Ar  ddanteith-fwyd  o’r  melusa^ 

Bob  diwrnod  tra  fai'r  flwyddyn, 

Er  bod  f 'enaid  yn  dwyn  newyn. 

28  Bum  mor  foethus  ac  mor  ddainti^ 

Ag  na  fynnwn  unwaith  brofi 
Dim,  ond  y fai  tra  danteithiol, 

Bras  a melus,  drud,  a manol.k 

29  'N  awr  mi  fynnwn1  pe  cawn  fwytta, 
Soeg  y moch  i lanw  'mola, 

Ac  i dorri  peth  o’r  newyn_, 

Sy’n  dolurio  pob  coluddyn. 

30  Bum  yn  yfed  ac  yn  whiffío/1 
Bir  a gwin,  heb  fesur  arno ; 

Ac  yn  llanw  'mola  gan-waith, 

Nes  ei  chwydu  fynu  eilwaith. 

31  'N  awr  mi  rown  y byd  yn  gyfan, 

A’i  holl  drysor  pe  cawn  ddafan11 
O ddwr  oes,  i oeri  ’nhafod, 

Sydd  mewn  fflam  yn  llosgfn  wastod.0 


c Aethum  ym  mlaen  yn  waradwyddus.  í Cofio.  e Gwisgiad.  f Halchder. 
e Sindon,  lawn,  cambric,  mathau  o liain  teg.  h Bob  amser.  ‘ Housing, 
gorchudd  ceffyl.  J Dainty , minfelns.  h Wedi  ei  drin  yn  ofalus.  1 A 

ewyliysiwn,  a hoffwn.  m Quaff*  llyngcu.  D Dafn,  diferyn.  0 Yn 
wastadol,  o hyd. 


2 o 2 


438 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


32  Er  bod  ar  fy  mordp  i friwsion, 

Alfsai  borthi  swrnq  o dlodion, 

Fe  gai’r  cwn  y cwbl  rhyngddyn’, 

Cyn  cai  Lazarr  un  briwsionyn. 

33  'N  awr  mae  Lazar  yntau’n  talu 
Pwyth  hyd  adref/  ac  yn  pallu 
Rhoi  o’r  ífynnon  imi  ddafan 

O’r  dwr  oer,  er  maint  wy'n  fegian.1 

34  Er  bod  Moesen  a’r  Prophwydi 
Yn  rhoi  llawer  rhybudd  imi ; 

Ni  wrandawn  ar  ddim  a dd’wedent, 

Ni  wnawn  un-rhithu  ag  a geisient. 

35  ’N  awr  gan  hynny  ’rwy’n  cael  cr’io/ 

Ddydd  a nos,  heb  gael  fy  ngwrando ; 

Ond  cael  taflu  yn  fy  nannedd/ 

Mor  annuwiol  y fu  ’muchedd. 

36  Pan  pregethid  yr  Efengyl, 

Minnau  drown  at  hon  fy  ngwegil, 

Ac  a gysgwn  ar  fy  nyrnau, 

Pan  bai  eraill  yn  cael  gwersau.x 

37  'N  awr  am  gysgu  yn  y demel, 

Fe’m  tormentiry  gan  y cythraul, 

Fel  nad  wyf  yn  abalz  cysgn, 

Na  marwinoa  mwy  ond  hynny. 

38  Ac  am  flino  gwrando’r  ’fengyl, 

Ac  athrawiaeth  Crist  yn  rhugyl, 

Y mae’n  gorfod  arna’i  wrando, 

’Sgrech  y cythraul  byth  tra  gantlio. 

39  Eisiau  gwrando  cynghor  Moesen, 

Eisiau  credu’r  ’fengyl  lawen, 

Eisiau  dilyn  hon  a’i  dysgu, 

Y mae’n  uffern  fil  yn  gryddfu.b 

40  Minnau  dreuliais  ddydd  yr  Arglwydd, 

Mewn  glothineb  ac  anlladrwydd, 

Yn  gan’  gwaeth,mewn  gloddest  ’sgymmun^ 
Nag  un  dydd  o ddyddiau’r  flwyddyn. 

P Board,  bwrdd.  q Bagad,  Uawer.  r Lazarus  y cardottyn.  Luc  16. 
20.  8 Dial  i’r  eithaf.  1 Beg , deisyf.  u Unrliyw  beth.  ▼ Crjj,  gwneddi, 

liefain.  w Dannod,  edliw.  * Addysgindau.  y Torment , poeiy.  * Able, 
galluog.  a Trynihau,  raarweiddio.  b Gofidio,  griddfan.  « Annuwiol. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


439 


41  Mae  ’ma  fìloedd  o rai  annoeth, 

Am  halogi'r  sanctaidd  Sabhoth, 

Heb  gael  Sabboth  nac  esmwythdra, 

Ond  eu  poeni  haf  a gaua’. 

42  Cym’rais  enw  Duw  yn  ofer, 

Fil  o weithiau  wrth  fy  mhleser/ 

Nid  oedd  blas  ar  chwedl  genny’, 

Nes  y tyngwn  waed  yr  Iesu. 

43  0 î pa  boenfa  s’ar  fy  nhafod, 

Am  ddirmygu  gwaed  y cymmod  : 

A pha  dorment  sy'n  fy  ngryddfu, 

Am  ammharchu  enw’r  lesu. 

44  Mi  offrymais  f’enaid  gan-waith 
Yn  y dydd  i’r  cythraul  diffaith : 

Arn  ei  roi  mor  fynych  iddo, 

F'aeth  y diawl  â'r  enaid  gantho. 

45  Mae  ma  lawer  mil  fel  finnau, 

Yn  y pwll  mewn  irade  boenau/ 

Am  roi’u  hun  i'r  diawl  dan  regu, 

Idd  eu  dwyn  i’r  poeth  garchardy. 

46  Llawer  un  a fum  i’n  hela/ 

O dra  malais  i ryfela, 

Er  mwyn  ty  wallt  gwaed  y gwirion/ 

A’i  ddifetha  heb  achosion. 

47  'N  awr  mae  gwaed  y rhai’n  yn  llefain 
Am  ddialau  arna’r  filain/ 

Ac  yn  cr'io  ar  y cythraul, 

Dalu  imi  am  fy  nhrafael. 

48  Bum  yn  gwest1  ar  fywyd  ganwaith^ 

Heb  nac  ofn  Duw  na'r  gyfraith, 

Yn  condemnioj  llawer  gwirion, 

Ac  yn  cadw^llofrudd,  lladron. 

49  'N  awr  mae’r  mwrddrwyr  dan  eu  henw, 
Ar  drwg-ddynion  fum  ìn  gadw, 

Yn  y pwll  yn  llarpio  f ’enaid,, 

Mor  ddi-ffafar  a’r  cythreuliaid. 


d Pleasure,  hyfrydwch.  0 Tost,  erchyll.  f Gyrru.  s Diniwed. 
h Yillain,  dyn  diras.  * Quest,  rheithiwrj  ua  o ddeuddeg'  yn  ymholi  i fatter 
cyfreithiol.  i Condemn , euog-farnu. 


440 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


50  ’Larais  ar  fy  ngwraig  fy  hunan, 

Cym’rais  fenthyg  gwragedd  aflan ; 

Llu  o’r  rhafn  sy’n  awr  i’m  pwyo,k 
Ym  mhwll  uffern  am  eu  hudo. 

51  Mae’r  hastardiaid  fum  i'n  ennill, 

O’r  rhai  aflan  hyn_,  fel  perchill, 

011  yn  llefain  ac  yn  cr’io 

Am  i’r  cythraul  fy  nhormento. 

52  Mi  orthrymmais  blant  ymddifaid, 

Pan  bai  farw  un  o’m  deiliaid,, 

Awn  a’r  ddau  ych  fawr  o’r  arad’, 

Rhag  i’r  naill  o’r  ychen  frefad.1 

53  ’N  awr,  am  dreisio’r  fath  wirionaid, 

Fe'm  tost  ffustir  m gan  gy threuliaid, 

Yn  gan’  gwaeth  nag  y bydd  tanner/1 
A'r  pawl  mawr  yn  ffusto'r  lleder. 

54  Bum  yn  hurio0  anwir  ddynion, 

Lawer  gwaeth  i dyngu  'nudon/ 

Ac  yn  peri’r  rhei'ny  dyngu, 

Beth  a fynnwn,  ond  eu  dysgu. 

55  Y mae  rhai’n  fel  haid  o nadredd, 

Ddydd  a nos  yn  cnoi  fy  mherfedd, 

Ac  yn  rhwygo'n  dost  fy  nghalon, 

Am  eu  dysgu  ’dyngu  ’nudon. 

56  Minnau  elwais  bobl  wirion, 

Weithia’n  fyrddrwyr3q  weithiau'n  lladron, 

Ac  enllibiais  wyr  a gwragedd, 

Heb  ddim  achos  ond  fy  'nhrawsedd. 

57  Cedwais  hur  a llawer  cyflog, 

Ar  fy  ngwas  a’r  tlawd  anffodiog/ 

Ac  y berais  i’r  tlawd  fedi 
Fy  holl  heiniar5  heb  un  beiÿ.1 

58  'N  awr  mae  gwaed  y rhei'ny’n  cr'ío, 

Ar  y drwg-wr  am  fy  mhwyo, 

Am  im  gadw  hur  y rhei'ni, 

Ac  andwyo'r  cyfryw  dlodi.n 

k Curo.  1 Brefu.  m Curo.  n Tanner,  barcer,  triniwr  crwyn.  • Hire, 
cyflogi.  p Celwydd.  q Murderers,  llofruddion.  r Aflwyddiamms. 
• (’ynnyrch  y tir,  1 Penny,  ceiniog.  ■ Iago  5.  4. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


441 


59  Rhoddais  f ’arian  gynt  ar  occor/ 

I’r  dyn  tlawd  fel  cybydd  angor/ 

Nes  i’m  lyngcu  feddai’r  tlodion, 

A’u  handwyo  â’m  bargenion.x 

60  'N  awr  mae  llawer  un  o rhei'ny 
Yma  yn  uffern  yn  fy  mhoeni, 

Am  eu  gyrru  i ledratta, 

Gwedi  i f 'occor  brwnt  eu  difa. 

61  Rhoddais  i’r  cyfreithwyr  duon 
Wobor  fawr  am  dreisio’r  tlodionr 
Mae’r  cyfreithwyr  yn  fy  llethu, 

Yma  yn  uffern  am  eu  llygru.y 

62  Rhoddais  gennad  i’m  holl  weision 
Flino  pawb  o’m  cymmydogion  : 

’N  awr  mae’r  gweision,  am  ei  godde', 
Yn  blino’n  dost  fy  enaid  innau. 

63  Prynais  dir  dan  brisjz  gan  fagad, 
Cedwais  beth  ar  bawb  o’u  taliad  ; 

'N  awr  mewn  carchar  ’rwyf  am  hynny, 
Heb  fod  gennyf  rota  i dalu. 

64  Pe  bai  ddimmai’n  abal  prynu, 
Rhydd-did  imi  o’m  carchardy, 

A'm  dwyn  o’r  pwll  i’r  nef  oleu,, 

Nid  wyn  abal  cael  o'r  ddimmai. 

65  Cefais  rybudd  fil  o weithau, 

Am  roi  'dreisiais  eilwaith  adre’, 

Minnau  awn  i'r  tân  uffernol, 

Cyn  rhown  ddimmai  yn  ei  gwrthol. 

66  Pan  y gwerthwn  wlan  a llafur/ 

Rhown  gam  bwysau,  rhown  gam  fesur  ; 
Yn  yr  yd  mi  werthwn  raban/ 

Yr  un  bris  a’r  gwenith  purlan. 

67  Ac,  yn  erbyn  Duw  a’i  ddeddfau/ 
Cedwais  amryw  fath  o bwysau  ; 

Pwys  rhy  fawr,  pan  fawn  yn  prynu, 
Pwys  rhy  fach,  pan  fawn  yn  gwerthu. 


0 Llog.  w Trachwantus.  * 
brynu.  y Gwobrwyo  am  wneuthur 
* Groat , pedair  ceiniog.  •>  Yd. 
Deut.  25. 13.  Ezec.  45.  10. 


Bargains , cyttuniadau  am  werthu  neu 
anghyüawnder.  ■ Am  lai  na’i  werth. 
0 Hadau  chwynn.  d Lef.  19.  35. 


442 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


68  *N  awr  fe’m  eurir  ar  fy  righloppa, 

Gan  y diawl  â'r  pwysau  mwya’ ; 

A phawb  eraill^  megis  minnau, 

Y f’on  arfer  anwire  bwysau. 

69  Ni  adawais  bwngc  o'r  gyfraith, 

Heb  ei  dorri  lawer  can-waith  : 

Mi  ymdro’is  ym  mhob  ryw  bechod, 
Nes  i'r  angau  roi  im’  ddyrnod. 

YR  AIL  RAN.a 

1 Mi  fynegais  iwch’  yn  oleu, 

Pa  wedd  y bum  i byw  hyd  angau; 

Mi  fynegaf  i chwi  weithian, 

Pa  wedd  y'm  poenir  dan  law  Satan. 

2 Y mae’r  pwll  lle  ’rwyf  fi’n  trigo, 

Yn  ddwfn  iawn,  heb  waelod  iddo,b 
A'i  holl  welyddc  cyn  ucheled, 

Nad  oes  gobaith  cael  ymwared. 

3 Y mae’r  pwll  dros  fyth  yn  llosgi, 

O dân  poeth,  fel  môr  yn  berwi ; 

Y mae  ana’l  Duw  ei  hunan, 

Yn  ei  drin  fel  môr  o frwmstan.d 

4 Gwedi  'nynnu’r  tan  hyn  unwaith, 

Byth  ni  ddiffydd  hwn  yr  eilwaith ; 

Nid  rhaid  chwythu  dim  o hano/ 

Mae  e’n  cynneu  heb  ei  gyffro. 

5 Y mae’r  tân  dros  fyth  yn  llosgi/ 

Yn  dra  ffyrnig,  ac  yn  poeni ; 

Ac  er  hyn  nid  yw  e’n  treulio, 

Nac  yn  difa  dim  el  iddo. 

6 Mae’r  un  tân  yn  poeni’r  bobol, 

Ond  mewn  dull  a modd  neillduol ; 

Ilhai  yn  fwy  neu  lai  o ronyn, 

Fel  y bytho’u  beiau’n  gofyn/ 

7 Yr  haul  a lysg  y mŵr h o’r  India, 

Yn  fwy  na’r  rhai  a drig  yn  Rwssia  :* 
Uffern  boeth  a lysg  yn  boethach 
Bechod  mawr  na  phechod  byrrach. 

e Anghyfiawn. 

* Nid  oes  rhaniad  yma,  yn  yr  argraphiadau  hynaf.  b Dat.  20.3. 
muriau.  Esay  30.  33.  e o hono.  ‘ Marc  9.  44.  e Mat.  10.  15. 
dyn  du.  1 Russia , gwlad  oer  yng  ngogledd  Ewrop.  J Mat,  22, 13. 


* Walls, 
h Moor , 


GANWYLL  Y CYMRY. 


443 


8 Nid  oes  yn  y pwll  yn  trigo 

Un  heb  rwym  ar  draed  a dwylo, 

Mewn  cadwynau  tragwyddoldeb., 

Am  eu  pechod  a'u  ífolineb. 

9 Mae  tywyllwch  hefyd  ynddo,k 
All  pob  rhai  yn  hawdcl  ei  deimlo: 

Ac  er  dechreu’r  byd  ni  welad,1 
Ynddo  oleu’r  haul  na’r  lleuad. 

10  Mae  e’n  drewi  cyn  ffyrnicced, 

Nad  oes  dim  all  ddrewi  gased  ;m 
Er  bod  miloedd  yn  ei  'nurddo," 

Ni  lanhaw'd  erioed  mo  hono. 

11  Y mae  pryfed  ynddo’n  bwytta 
Consiens0  dyn,  heb  gael  eu  gwala* 

Dydd  a nos  yn  fawr  eu  hawydd, 

Ac  heb  farw  yn  dragy  wydd.p 

12  Y mae  gwediq  mil  o filoedd 

O gythreuliaid,  megis  lluoedd, 

Yn  tormento’r  rhai  damnedig/ 

Ac  heb  orphwys  awr  nac  orig.3 

13  Maent  yn  dyrnu  ac  yn  pwyo 
Rhai  damnedig  heb  ddiffygio ; 

Ac  er  maint  y f ’ont  yn  ddial, 

Byth  ni  chymmer  un  ei  ana’l. 

14  Y mae’r  torment1  yn  drag’wyddoi, 

Ac  ar  bawb  yn  gyffredinof 

Yn  tormento  pawb  ar  neilldu, 

Ym  mhob  aelod  a fu'n  pechu. 

15  Y mae’r  llygaid  heb  gael  gweled 
Ond  cythreuliaid,  er  eu  cased, 

Ac  eneidiau  rhai  damnedig, 

Yn  y pwll  yn  wylo’n  ffyrnig. 

16  Y mae’r  genau  yntau’n  bwytta 
Bustyl  lindys/  bwyd  o’r  chwerwa’  ; 

Ac  heb  yfed  dim  ond  gwaddod, 

O ddigofaint  tost  y Drindod/ 

k Mat.  25.  30.  1 Ni  welwyd.  m Mor  gas.  “ Halogi,  diwync*. 

® Conscìencet  cydwybod.  p Marc  9.  44.  9 Dros,  mwyna.  T Dnmned,  Avedi 

eu  collfarnu.  • Un  amser,  *■  Torment , poen.  u Pryf  difaol.  T Psalm  75,  8. 


444 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


17  Y mae’r  clustiau  hwythau’n  gwrarido 
'Sgrech  y diawl  a'i  blant  yn  crio ; 

A thost  ochain  rhai  damnedig, 

Yn  'sgyrnygu  dannedd  íFyrnig.w 

18  Y mae’r  tafod  yntau’n  llosgi, 

Ac  mewn  brwmstan  poeth  yn  berwi  ; 

Heb  gael  cymmaint  ag  un  dafan, 

O ddwr  oer  y ddofì’r  llosgfan.x 

19  Y mae’r  ffroenau  yn  arogli 
Gwynt  y brwmstan*  o’r  carchardy, 

Sydd  heb  garthu  etto  er  Adda, 

Ac  yn  drewi  o’r  ffyrnicca’.2 

20  Y mae’r  traed  a’r  dwylo  hwythau 
Gwedi’u  clymmu  mewn  cadwynau  ; 

Ac  heb  allael  troi  na  threiglo, 

O'r  lle’r  ydys  yn  eu  brwylio.a 

21  Y mae  dannedd  pawb  yn  rhingcian, 

Yn  'sgyrnygu  â’r  fath  dwrddan,b 
Ag  y bydd  echrydus  ge nnwn,c 
Wrando'u  llais,  na  gwefd  eu  ffasiwn.d 

22  Y mae  pryfed  cas  anfarwol, 

Yn  cnoi  consiens  pob  annuwiol, 

Ac  yn  bwyttan  llym  esgymmun/ 

Etto  byth  heb  dorri’u  newyn. 

23  Fel  y pechodd  pob  rhy  w aelod, 

Ag  oedd  genyf,  ’nodf  fy  nhafod; 

Felly  poenir  fy  aelodau, 

Bob  yr  un  âg  amryw  boenau. 

24  Mae  pob  aelod  yn  poenydio, 

Mae  pob  mann  a dial  arno  ; 

Mae  pob  dial  yn  dragywydd, 

Yn  poenydio  heb  ddim  llonydd. 

25  Ni  bydd  marw  byth  o’r  pryfyn, 

Byth  ni  ddiffydd  tân  yr  odyn  ;h 
Ni  ddaw  angau,  er  a geisiaf, 

Byth  i wneuthur  diwedd  arnaf. 

w Luc  13.  28.  * Luc  16.  24,  25.  y Dat.  21.  8.  ■ Echryslonaf. 

* Broil,  llosgi,  pobi.  b Trwst,  swn.  0 Gennym.  e Fashion , dull, 

agwedd.  f Ofnadwy,  dychrynllyd.  s Hyd  yu  nod.  h Marc  9.  46. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


445 


26  Ni  bu’r  diluw  ond  blwydd  hynod/ 

Na  thân  Sodom  ond  diwrnod  ;j 
Newyn  Egyptk  ond  saith  mlynedd, 

Mae  'mhoen  innau  byth  heb  ddiwedd! 

27  Ee  cawn  rydd-did  o’m  holl  boenau, 

Am  ben  can-mil  o flynyddau, 

Byddai  hynny  gynífordd1  imi  ; 

Ond  dros  fyth  maen  rhaid  im’  boeni.m 

28  Y gair  byth  sy’n  torri  ’nghalon, 

Y gair  byth  sy’n  cnoi  ’ngholuddion, 

Y gair  byth  sy'n  peri  imi 
Fwytta  'mreichiau,  a gwallgoíi. 

29  Tost  y w goddef  hyn  o gystudd, 

Dan  law  Satan  yn  dragywydd  ; 

Y mae  etto  beth  sydd  dostach, 

Colli’r  Iesu  a’i  gyfeillach. 

30  Colli’r  bywyd,  colli’r  goron,, 

Colli'r  Iesa  a'i  angylion ; 

Collih’  nefoedd  a’i  rhialtwch,n 
Colli  Duw  a phob  dedwyddwch. 

31  Melldith  Duw  i’r  dydd  yVn  ganed, 

Anhap  ddrwg  i’r  awr  y’m  llunied, 

Uífern  boeth  i'm  rnam  na  bu’sai 
Yn  dwyn  llyffant  yn  íy  nghyfle.0 

32  Gwae  fi  erioed  na  thor’sai  'ngwddwg, 

Ar  y ploccyn  pren  â bilwg/ 

Cyn  rhoi  bron  i fab  anwadal, 

I ddigio  Duw,  i ddwyn  ei  ddial. 

33  Nid  oes  cythraul,  na  dyn  ’sgymmun/ 

Yman  uífern  a’i  holl  derfyn, 

Na  bont  ar  eu  cylch,  yn  gynghan/ 

Yn  fy  mhwyo  fawr  a bychan, 

34  Nid  oes  enaid  dyn  er  Adda, 

Ym  mhwll  uffern  mewn  mwy  poenfa  ; 

Mewn  mwy  trallod,  mewn  mwy  eisiau^ 

Nag  y mae  fy  enaid  innau. 

i Gen.  7.  11.  a 8.  13.  14,  J Gen.  19.  23—28.  k Yr  Aipht.  Gen.  41.  54. 
1 Comforty  cysur.  **  2 Thes.  1.  9.  n Royalty , gogoniant  brenhinol. 
o Yn  fy  lle.  p Bill-hook,  ofieryn  cam  awchus.  1 Excommunicated,  wedi 
ei  ddiofrydu  i felldith.  * Cysson,  cyttun. 

2 j? 


44  6 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


35  Dyma  ’nghystudd,  dyma  'mhoenfa, 

Dyma  Tigwewyr,  dyma  'ngwasgfa ; 

Dyma’r  cyflwr  yr  wyf  ynddo, 

Bob  yr  awr  yn  tost  boenydio. 

36  O,  gan  hynny,  fy  mhum’  brodyr, 

A phawb  eraill  sydd  mewn  synwyr, 

Cym’rwch  rybudd  cyn  del  angau_, 

Rhag  ich'  ddyfod  lle  'rwyf  finnau. 

37  Oni  byddwch  edifeiriol, 

Ffyddlon,  ufudd,  a Christ’nogol ; 

Gwn  na  ddengys  Duw’r  dialau^, 

Iwch’  fwy  ffafars  nag  i minnau.1 

CXXXYII. — ATTEB  I GWESTIWNa  YNGHYLCH 
GWEDDIO  DROS  Y MARW,b  LLE  Y DANGOSIR 
ANGHYEREITIILONDEB  GWEDDIO  DROS  Y 
CYFRYW. 

1 Fy  nghar  a’m  gwir  anwylyd, 

Gofyn’soch  gwestiwn  hyfryd : 

MaeTi  weddus  im,_,  ym  mhlaid  y ffydd, 

Roi  atteb  pruddc  o’i  blegid.d 

2 Hyn  yma  yw’ch  gofyniad, 

AT  gweddus  i oífeiriad 
Weddi’o  dros  y marwTi  brudd, 

Yn  ol  y dydd  departiad?e 

3 'Rwy’n  atteb  i chwi'n  groyw, 

Na  ddiodde'r  'Sgrythyr  alw, 

Na  gwedd'io,  na  dydd_,  na  nos_, 

Yn  ofer  dros  y marw. 

4 Mae  Duw  yn  barnu’r  enaid, 

I’r  nef  neu  uffern  dambaid/ 

Yr  awr  yr  el  o'r  corph  i ma's,6 * 8 
Yn  ol  ei  gash  aT  weithred. 

6 Fai'our,  tiriondeb,  caredigrwydd.  1 Luc  13.  3. 

* Quesfion,  holiad,  gofyniad.  b Arfera  y Pabyddion  weddio  ar  Dduw  a’r 

Saint  dros  y meirw,  oddiar  eu  tyb  gyfeiliornus  ynghylch  y purdan  ; o’r  hwn  y 
maent  yn  dychmygu  y gall  gweddiau  y rhai  byw  rwyddhau  íi'ordd  eneidiau  y 
meirwon.  Deugys  y Ficer  ífolineb  ac  afresymmoWeb  y cyfeiliornad  hwn 
liefyd  yn  ei  Gân  am  y Purdan;  a gwrthwynehir  yr  athrawiaeth  hon,  ac  amryw 
arferion  Pabaidd,  yn  yr  Ail  ar  hugain  o Erthyglau  Eglwys  Loegr.  c Dwys. 
d Vn  ei  gylch.  c Depnrture , ymadawiad,  marwolaeth.  f 7'anllyd.  s Heb. 
9.  27.  b Case,  cyflwr. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


447 


5 Mae  enaid  y dyn  ífyddlon 
Yn  myn’d  o’i  gorph  yn  union, 

I’r  nefoedd,'  at  angylion  gwâr,* 

Fel  enaid  Lazar  wirion.k 

6 Mae  enaid  yrannuwiol, 

Yn  myn’d  i’r  pwll  uífernol, 

Pan  el  o’r  corph  i‘r  tân  a’r  rhes,1 
Fel  enaid  Difesm  fydol. 

7 Mae*r  duwiol  mewn  dedwyddwclif1 
Gogoniant  a rhialtwch ; 

Y fath  nid  rhaid  iwch’  geisio  mwy, 

Gadawn  ni  hwy  mewn  heddwch. 

8 Nid  rhaid  gweddío  drostynt, 

Gan  gystal  yw  eu  helynt  ;p 
Maent  hwy  gyda’r  Oen  bob  awr, 

A swpper  fawr  sydd  ganddynt.q 

9 Mae’r  enaid  anwir  yntau, 

Yn  griddfan  yn  y poenau/ 

Ni  ddaw  hwn  o'i  boen  a'i  blâg/ 

Er  gweddio  ac  oífrymau. 

10  Yn  ol  i un-dyn  farw, 

A chael  y farn  yn  groyw, 

Ofer  yw  i'r  wlad  a'r  plwy' 

Wedd'io  mwy  dros  hwnnw. 

11  Pe  ceisiai  Job  neu  Ddaniel,4 
Neu  Abram,  Moesen,  Samuel,u 
Laesu’r^  poenau  yn  y fflam, 

Ni  chaent  ddim  am  eu  trafael.w 

12  Pe  delai  ’ffeiriaid  holl-fyd, 

I grio  x drosto’n  daerllyd, 

A’u  haberthau  o bob  rhy  w, 

Ni  altraiy  Duw  ’mo’i  ferdyd.2 

13  Pe  delai’r  byd  yn  gyfan, 

A gwaeddi  am  laesu’r  boenfan ; 

Ni  chaen’,  gwedi  marw’r  gwr, 

O'r  droppyna  dw’r  i’w  safan.b 

‘ Luc  23.  43.  Phil.  1.  23.  Act.  7.  59.  j Mwyn,  llariaidd.  k Luc  16. 22. 
1 Marwor  tanllyd.  m Dìves,  (Lladin)  dyn  cyfoethog.  n Psalm  16.  II.. 
• Royalty , mawredd,  anrhydedd  brenliinol.  p Sefyllfa.  * Dat,  7.  23 — 27* 

r Luc  16.  23 — 27.  8 Plague,  haint,  pla.  4 Ezec.  14.  14.  u Jer.  15. 1. 

T Lleihau*  w Travail,  traíferth.  x Cry,  gwaeddi,  Uefain.  ? Alter,cyf- 
newid.  * Verdit,  dedfryd.  d Drop,  dafn,  diferyn.  b Luc.  16.  24,  25. 


448 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


14  Y farn  a saif  yn  ddilys, 

Lle  cwympo’r  pren  yr  erys  ;c 
Ni  newid  Duw  o’r  farn  y roes ; 

Erioed  ni  throes  o’i  ’wyllys.d 

15  Mae  Duw  yn  ddianwadal, 

Y farn  a roes  fe'i  cynnal  ;e 
Ni  all  y byd,  â’u  hymbil  taer, 

Na’r  nef,  na’r  ddae'r  ei  hattal. 

16  Yr  amser  i weddi'o, 

Sydd  cyn  i ddyn  ddeparto  ;f 
Gweddi  gwedi  marw  neb, 

Sydd  weddi  heb  brefailio.h 

17  Gan  hynny  ’rwy’n  cynghori* 

I bawb  a garo  weddi, 

I geisio  hon  tra  yntho  wres,h 
Os  cais  ef  les  oddi  wrthi. 

18  Cais  wisg,  cais  oil/  cais  oleu^ 

Cais  ras  cyn  delo’r  angau  ;j 
Ni  chair,  gwedi  pasio’rk  dydd^, 

O’r  dw’r  os  bydd  e’n  eisiau. 

19  Gan  hynny,  cyn  departo, 

Ni  ddylem  bawb  wedd’io  ; 

Dyna’r  pryd,  heb  ddim  o’r  ífail,1 
Mae  ini  gael  ein  gwrando. 

20  Cyn  marw,  y mae  ini 
Ennill  nef  neu’i  cholli 
Gwedi  marw,  ni  chaiíf  íFol 
Ond  barn  yn  ol  ei  frynti.11 

21  Cyn  marw  mae  repento/ 

TraYn  ddydd  y mae  ymg’weirio  ;p 
Pan  el  hi’n  nos,  medd  Crist  ei  hun^ 

Ni  all  un  dyn  mo’r  gweithio.q 

22  Mae  Crist  yn  erchi’r  treisiwrr 
Gyttuno  â’i  wrth’nebwr/ 

Tra  ar  y fFordd,  cyn  delo  'mlaen, 

Rhag  myn’d  o flaen  y barnwr. 

íe 

c Preg.  11.  3.  d Iago  1. 17.  « Mal.  3.  5,  6.  \\Depart.  ymadael, marw. 

s Prevail,  llwyddo,  tyocio.  h Gwres  bywyd.  1 '&il,  olew.  j Esay  55. 
6.  k Pass , myned  heibio  1 Fail,  meth.  m lî,  Cor.  9.  24.  u Luc  13. 

24—28.  0 Edifarhau.  p Ymbarottci.  i 1oan  9.  4.  Preg.  9.  10.  r Gormes- 
wr,  crib-ddeiliwr.  ; 


GANWYLL  Y CYMRY. 


449 


23  Rhag  rhwymo’i  draed  a’i  ddwylo, 

A’i  daflu  i gael  ei  frwylio : 

0 eisiau  gwneuthur  iawn  mewn  pryd, 
Ni’s  tynn  y byd  oddi  yno. 

24  Fe  wyddai  Dafydd  frenhin,u 
Pan  ddarfu  am  ei  blentyn, 

Mai  ofer  oedd  gwedd’io  mwy, 

Dros  hwnnw,  trwy  hir  ganlyn/ 

25  I ddangos  hyn,  mor  ofer 

1 unrhyw  ddyn  i arfer 
Gweddi  gwedi  marw’r  ffrynd/ 

Yn  ol  ei  fyn’d  i ’smwythder. 

26  Am  hyn  nid  oes  gweddi’o, 

Dros  ffrynd  yn  ol  departo, 

Os  yw’n  credu'i  fyn’d  yn  noeth, 

I uffern  boeth  i darrio.x 

27  Nid  oes  i neb  ond  deu-le, 

I fyned  gwedi  angau, 

Nef  ac  uffern,  medd  Gair  Duw, 

Tân  pur^  nid  yw  ond  chwedlau.8 

28  Nid  rhaid  i neb  weddio, 

Dros  un  â i’r  nef  i drigo  ; 

Os  yn  uffern  y gwna’i  nyth, 

Ni  ddaw  ef  byth  oddi  yno.a 

29  Nid  oedd  ond  gweithred  ofer, 

A wnaeth  i’r  'ffeiriaid  arfer, 

Gweddi  dros  y marw  mud, 

I dwyllo’r  byd  di-bryder,b 

30  Nid  ydyw'r  'ffeiriaid  goreu, 

Yn  godde'r  fath  weddiau  : 

Nis  gwna  ond  rhyw  'ffeiriedyn  ffol, 
Sy'n  serchu  yn  ol  y ddimmai.c 

31  Mae  dyled  ar  bob  ’ffeiriad, 

Roi  diolch  am  'madawiad 
Pob  dyn  duwiol  yn  ddiddoi/ 

Mewn  gobaith  o’i  gyfodiad. 


1 Broil,  pobi,  go-losgi.  « 2 Sam.  12.  15—23.  ▼ Erfyn,  deisyf.  w Friend , 

cyfaill.  * Tarry,  aros.  y Y purdan.  * Dycyhmmyg  disail,  celwydd. 
* Luc  16.  26.  Mat  25.  46.  b Diofal,  anystyriol.  c Arferai  dynion  dalu 
llaweri’r  OíFeiriaid  Pabaidd,  am  weddio  dros  eu  perthynasau  meirẃon.  d Y» 
ddiamheuaeth,  heb  gloffi  rhwng  dau  feddwl. 

2 p 2 


450 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


32  Ond  am  weddio  trostyn’, 

Yn  ol  eu  cladde  a’u  terfyn, 

Peth  di-les  a gwar’ddedig  yw, 

!Nis  gwna  ond  rhy  w ofer-ddyn. 

33  Wel  dyma  i chwi  atteb, 

O’ch  cwestiwn  mewn  ffyddlondeb  ; 

Duw  rof  cynnydd  ar  eich  ffydd, 

A gras  yn  brudd  i’ch  hwyneb. 

CXXXYIII.— CYNGHOR  MR.PRITCHARD  PW  FAB.a 

] Sami  bach,  er  cariad  Duw, 

Cofia  byth,  tra  fyddech  by w, 

Foli  Grist  ar  ben  dy  luniau, 

Tr,echb  o"m  golwg  oddi  gartre’, 

2 Galw’n  brudd,  o ddyfnder  calon, 

Ar  dy  Dad  a’th  Brynwr  tirion,, 

Am  d’amddiffyn  nos  a bore, 

Rhag  pob  drwg  tr’ech  oddi  gartre’. 

3 Plyg  dy  ddeu-lin,  cod  dy  ddwylo/ 

Dal  yn  graff  dy  lygaid  arno, 

Cais  ei  rym,  a’i  ras,  a’i  oreu, 

Ym  mhob  dim  tr’ech  oddi  gartre’. 

4 Felly  ceidw  Duw  di'n  wastod,d 
Rhag  pob  niwed  a drwg  anffod  ;e 
Ac  ni  edy  ddim  yn  eisiau, 

Ar  Sam  bach  tr’o  oddi  gartre*. 

5 Criaf  ar  Dduw  am  help§  i ddysgu 
'Nabod  Crist  a’i  wir  was'naethu, 

Tr’ech  yn  blentyn  yn  dy  foethau  ;h 
Dyma'th  swydd  tr’ech  oddi  gartre'. 

6 Arfer  ofni  Duw  a’i  ganlyn, 

Yn  dy  ie’ngctyd,  tr’ech  yn  blentyn ; 

Felly  byddi  siwr/  mewn  graddau, 

Foli  Duw  yn  hen-wr  gartre’. 


c Claddedígaeth.  f A roddo. 

» Gwelir  i’r  Awdwr  gyfansoddi  y Gûn  hon  i’w  fab,  Bír.  Samuel  Pritchard, 
pan  oedd  wedi  myned  yn  ieuangc  i ry  w ysgol ; ond  er  yr  holl  hyfForddiadau  a 
chynghorion  a gafodd,  ni  ymddengys,  wrth  ei  hanes,  iddo  wneuthur  defnydd 
dyladwy  o honynt,  b Tra  fyddech.  c Psalm  28.  2.  d Yn  wastadol. 
e Aflwydd,  damwain  anghysurus.  f Cry,  llefain,  galw.  e Help,  cym- 
morth.  h Hyfrydwch,  * Sure,  sicr. 


GANWYLL  Y CYMRY» 


451 


7 Dos  yn  llawen  at  dy  lyfyr, 

Dysg  yn  gliccj  ac  ná  fydd  segur  ; 

Nid  wy’n  gw'ardd  er  hyn  it’  weithiau, 
Chwareü  peth  tr'ech  oddi  gartre’. 

8 Cyn  be’ch  segur,  taro’r  delyn, 

Cân  y Salrnau k sy'n  ei  chanlyn ; 

Fe  fydd  hynny  hyfryd  weithiau, 

I  Sam  bach  tr'o1  oddi  gartre’. 

9 Cân  fel  cricced"1  ar  bob  cam, 

Gochel  wylo  am  dy  fam  : 

Duw  fydd  mam  a thad  o’r  goreu, 

I Sam  bach  tr’o  oddi  gartre’. 

10  Duw  ro’in  ras  a’i  fendith  iti, 

Duw’th  gy f’rwyddo  iw  addoli ; 

Duw  f’o’n  Geidwad  nos  a bore 
Ar  Sam  bach  tr'o  oddi  gartre’. 

CXXXIX. — CYNGHOR  ARALL  MR.  PRITCHARD 
I’W  FAB. 

1 Cod  y bore  ar  y wawr-ddydd, 

Am  y cyntaf  a’r  uchedydd  ; 

Hyn  a’th  helpaa  i gael  hir  iechyd, 

Dysg,  a dawn,  a chyfoeth  hefyd. 

2 Gwisg  yn  esgudb  dy  holl  ddillad, 

Dod  y rhai’n  yn  gryno  am  danad, 

Na'd  fod  bwttwn  heb  ei  gaued,c 
Cyn  y caffo  neb  dy  weled. 

3 Golch  dy  wyneb,  crib  dy  ben, 

A’th  gwffd  yn  lan,  a’th  fonde  yn  wen, 

A’th  drwsiad  oll  yn  dra  threfnus  : 

O flaen  Duw  mae  hynny’n  weddus, 

4 Gwedi  ymdrwsio,  dos  i’th  weddi, 

Yn  ddiaros,  gochel  oedi  ; 

Cwymp  o flaen  Duw  ar  dy  liniau, 

Cyn  y gwlychech  di  dy  enau. 


k “ Fy  psalme.”— S.  Hughes.  1 Tra  fyddo.  m CricJcet , pryfyn  a gana 

gerllaw’r  tân.  n A roddo. 

a Help,  cynnortliwyo.  b Bywiog,  ebrwydd.  c Heb  ei  gau.  d Cuff, 
blaen  Uawes.  e Band,  torch  o liain  gwyn,  a wisgid  am  y gwddf. 


452 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


5 Pan  y delech  o flaen  Duw, 

Meddwl,  Sam,  mai  Bretihin  yw, 

O flaen  pwy  mae’r  holl  angylion 
Yn  ymostwng  mewn  mawr  ofon.f 

6 Dere  dithau  ar  dy  ddeulin, 

Sami  bach,  o flaen  dy  Frenhin, 

Ac  na  chydgams  wrtho  yngan,h 
Heb  anrhydedd,  parch,  ac  ofan. 

7 Ar  dy  liniau’  cod  d’olygon, 

At  dy  nefol  Dad  yn  eon  : 

Ac  nac  ofna  ofyn  iddo 

Bob  peth  ag  sydd  raid  it*  wrtho. 

8 Er  bod  Duw  yn  Frenhin  grymmus, 
Holl-alluog,  anrhydeddus, 

Etto  er  hyn  mae  Crist  yn  dy'wedyd, 
Fod  Duw  mawr  yn  Dad  it'  hefyd,j 

9 Galw  dithau  ar  dy  Dad, 

Am  roi  iti  ddawn  a rhad ; 

Ac  ni  phall  ef  ond  ei  geisio, 

Ddim  ag  y fo  rhaid  it’  wrtho.k 

10  Os  bydd  arnat  ddim  ar  wall, 

Cais  yn  daer,  ac  na  fynn  ball  ; 

Hoíf  gan  Dduw  y dyn  a geisio, 

Yn  daer  bob  awr  gymmorth  gantho.1 

11  Cais  ei  gymmorth,  ac  fe  ddyry, 

Galw  arno,  ac  fe’th  wrendy  ;m 
Rho  di  ynddo  dy  ymddiried, 

Ac  fe'th  geidw  rhag  pob  'niwed.11 

12  Cofia  Dduw,  fe’th  gofia  dithau, 

Ac  ni  edy  arnat  eisiau  ; 0 

Ei  wasanaethwyr  fe’u  gwas’naetha, 

A’i  ddirmygwyr  fe’u  dirmyga.p 

13  Os  gwas’naethi  Dduw  yn  wastad. 

Fe  gymmer  gymmaint  carc4  am  danad. 
A phyt  fair  ef  heb  un  plentyn, 

Ond  tydi  ì garcu  drostyn’. 


f ofn,  e Rhyfygn,  Llefaru,  dywedyd.  1 Psalra  95.  6, 

6.  9.  k Psalm  34.  10.  1 Iago  5.  16.  n‘  Mat.  7.  7,  8.  n Psalm  18.  30. 

* Diar.  8,  17.  p I Sam.  2.  30.  i Care,  gofal.  r A phe  byddai. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


453 


] 4 Meddwl  dithau  Sami  bach, 

Yn  gefnog,s  pu*n  ai  claf  ai  iach, 

Am  was’naethu  Duw  bob  amser, 

Dydd  a nos,  wrth  gwrs1  ac  arfer.u 

15  Os  arferu’n  awr,  yn  blentyn, 

Was’naethu  Duw  yn  bruddv  a'i  ganlyn, 
Yn  wr  hen  ni  elli  beidio 

Ei  was’naethu  byth  tra  gantho.w 

16  Duw  r’o  iti  rym  a gras, 

I  fod  iddo  byth  yn  was, 

Nes  y caífech  yn  y diwedd 
Yn  y nefoedd  fod  yn  ’tifedd. 

CXL. — GWDDI  SAMUEL  PRITCHARD. 

1 Arglwydd,  Rhoddwr  pob  daioni/ 
Brenhin  Nef,  a Thâd  goleuni, 

Gwel,  a gwrando  weddi  egwan 
Plentyn  bach  o ddeng  mlwydd  oedran. 

2 'Rwyf  fi’n  dyfod  ar  fy  nau-lin 
O’th  flaen  di,  fy  nghrasol  Frenhin, 

I fegiánb  archc  ar  dy  ddwylo, 

Er  mwyn  Crist  na  phall  im’  honno. 

3 Ti  orch’mynaist  imi  ofyn, 

Ti  addewaist  roi  ond  canlyn/ 

Canlyn  'rwyf,  na  phalla  imi, 

O'r  un  arch  ag  wyf  fi’n  erchi. 

4 Salomon  gynt,  y brenhin  hyfryd, 

Geisiai  un  arch,  doethineb,  gennyd;e 
Ac  ti  roddaist  ei  arch  iddo, 

A llawer  mwy  nag  oedd  e’n  geisio.g 

5 Jacob  yntau  geisiodd  gennyd, 

Fwyd  a ddillad  nes  dychwelyd  ;f 
Ac  ti  roddaist  hynny  iddo, 

A llawer  mwy  nag  oedd  e’n  geisio.s 


• Cryf,  calennog.  * Course,  trefo.  u « Defod  ac  arfer  orchymynedig 
gan  Dduw.” — S.  Hughes.  v Dwys,  ystyriol.  w Diar.  22.  6. 

a Iago.  1.  17.  b Beg,  deisyf.  « Cals,  dymuniad.  d Ceisio  yn  daer. 
Mat,  7.  7,  8,  « 1 Bren,  3.  9.  fGen.  28.  26.  s Gen.  32.  10. 


454 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


6 Minnau  sydd  yn  dyfod  attad, 

Ar  fy  nau-lin,  anwyl  Geidwad, 

’Geisio  genriyd  arch  trwy  weddi  ; 

Er  mwyn  Crist  na  phall  hi  imi. 

7 Nid  wy'n  ceisio  golud  bydol, 

Uchel  fraint,  na  phleserh  cnawdol ; 
Ond  yn  unig  gras  a gallu, 

Byth  fel  Cristion  i’th  was’naethu. 

8 Dyro  ras  a grym  i minnau, 

'Nawr  yn  blentyn  gwympo  i ddechreu 
Dy  was'naethu  mewn  gwir  grefydd, 
A'i  arferu  yn  dragy  wydd. 

9 N’âd  im’  dreulio  dyddiau’m  ie’ngctid, 
Mewn  oferedd,  rhwyf/  a rhydd-did  ; 
Ond  pâr  imi,  yn  fy  nghryfdwr, 

Dy  addoli,  fy  Nghreawdwr. 

10  Agor  drysor  dy  ddaioni, 

Dyro  ras  a deall  imi, 

Yn  ddyn  bach  dy  wir  gydnabod, 
Megis  Daniel  gynt  a'i  gyfo’dJ 

11  Jeremi  y Prophwyd  yntau, 

Yn  fab  bach  a'th  wir  addolai  ;k 
Dyro  ras  fel  Jerem’  imi 

Yn  fab  bach  i’th  wir  addoli. 

12  ’Rwy’n  fy  oífrwm1  i'th  was’naethu,™ 

Yn  fy  ie’ngctid,  yn  ddi-hiraethu  ; 
Arglwydd  grasol  derbyn  finnau, 

I’th  was'naethu  yn  ddiamau. 

13  Ti  dderbyniaist  Samuel  gyntaf, 

I'th  was’naethu  ar  y ia’ngaf, 

Pan  yr  oedd  ef  yn  ei  siacced,n 
Yn  fab  bach  yn  dechreu  cerdded. 

14  Derbyn  finnau,  Arglwydd  grasol, 

Pth  was’naethu  mor  naturiol, 

Ac  eglura  dy  hun  imi, 

Fel  y gallwy’n  fach  d’addoli. 


h Pleasure,  hyfrydwch.  1 Gwylltineb,  aflywodraeth.  J Cyfoed,  rliai  o’r 
un  oedran  âg  ef.  Dan.  pen.  J.  k Jer.  I.  5—7.  1 Offer , cynnyg,  cyflwyno. 

® Rhuf.  12.  1,2.  n Jachet,  math  o wisg.  1 Sam.  2.  18,  19.  a 3.  J. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


455 


15  O,  cyflawna  fi*n  ddigonol, 

A phob  dawn  sy’n  anghenrheidiol, 

Imi  gafFael  bod  yn  enwog, 

Yn  was  iti’r  Holl-alluog.° 

16  Agor  lygaid  fy  ngwybodaeth, 

Rho  im'  ras  a deall  helaeth, 

Fel  ystyriwyf,  yn  dra  pherífaith, 

Bethau  dirgel  yn  dy  gyfraith.p 

17  *Nynnq  fy  nghalon  â gwreichionen 
O’th  wir  ras,  tra  fyddwy’n  fachgen, 

Fel  y llosgo  hi  byth  yn  wresog, 

Yn  dwyn  zelri’r  Holl-alluog. 

18  Cwrdd  â’m  calon  â marworyn/ 

Oddiar  d’allor  tra  fwy’n  blentyn, 

Fel  y gallwyf  draethu  iT  goleu 

Dy  fawr  glod,  tr'o  chwyth  i’m  genau. 

19  Rho  im’  bŵer1  i ddeallu 

Dy  wir  air,  a’i  iawn  ddosparthu, 

Fel  y gallwyf  iawn  ystyried 
Betli  sydd  dda  ar  les  fy  enaid. 

20  Gwna  íi  byth  yn  batrwnu  duwiol, 

Yn  f ’ymddygiad  i’th  holl  bobol, 

Gan  fyw'n  sanctaidd  yn  fy  muchedd, 

Ym  mhob  pwyntr  o’m  dechreu  i'rn  diwedd, 

21  Dyma  î’  arch,  a thyma  nghanlyn/ 

Dymar  rhoddiad  wyn  ei  ofyn : 

Er  mwyn  Crist  na  phall  di  imi 
Ras  yn  blentyn  i’th  addoli. 

22  N’âd  im’  dreulio  dim  o’m  hamser, 

O hyn  allan  byth  yn  ofer ; 

Ond  pâr  imi  h dreulio'n  wastad 
'Nghylch  y peth  y berthyn  attad. 

23  Tywallt  fendith  ar  fy  nhrafael/ 

Pâr  inT  ddysgu  yn  ddiogel  ; 

Rho  im’  gymmorth  i ddeallu, 

Ac  i gofio’r  peth  wy’n  ddysgu. 

® Gwelir,  wrth  hyn,  fod  ei  dad  yn  ei  fwriadu  i’r  weinidogaeth,  er  yn  ieuangc. 
p Psalm  119.  18.  9 Enynna,  cynneua.  r Zeal , gwresogt\wjTdd  yspryd. 

8 Esay6.  6,  7«  1 Power , gallu.  u Pattern,  cynllun.  v Foint , pwngc, 

peth.  w Deisyfiad.  * 'X'ravail,  laith. 


456 


ER  Y SEN  FOREU,  NEU 


24  Tanna  droswyf  d’aden  rasol/ 

Cudd  íì  deniz  yn  wastadol ; 

N'âd  un  gelyn  wneuthur  niwed, 

Mewn  un  modd  i’m  corph  na'm  henaid. 

25  Cadw  íì  rhag  cwrpb  a thramgwydd, 

C’wilydd,  colled,  anhap,  aflwydd, 

Nychdod,  niwed,  a’r  fath  hynny, 

Os  bydd  d’wyllys  yn  cenhadu. 

26  Bid  dy  lygaid  i’m  diwallu, 

Bid  d'angylion  i’m  castellu  ;h 
Bid  dy  Yspryd  i’m  cyf ’rwyddo, 

Bid  dy  ras  i’m  cynnorthwyo. 

27  Clod  i ti_,  a gras  i minnau, 

Mawl  i’m  Brenhin  nos  a boreu ; 

Gwir  ogoniant,  yn  dragywydd, 

A fo  i’m  Harglwydd  a’m  Achubydd. 

CXLI.— CYNGIIOR  ARALL  MR.  PRITCHARD 
(MEDD  RHAI)  I’W  FAB. 

1 Na  phampra’ra  corph  i ladd  yr  enaid, 

Na  ddigia  Duw  i blesiob  diawlaid ; 

Na  werth  y nef  i brynu  daear, 

Na  phecha  mwy  rhag  bod  yn  ’difar. 

2 Pe  cait  beunydd  fwytta  manna, 

Ar  felus-fwyd  llanw'th  fola ; 

Beth  dal  iti  yn  ol  hynny, 

A myn'd  i uífern  i newynu  ?c 

3 Pe  cait  yfed  gwin  yn  ddiod, 

Gwisgo  porphord  fíeine  yn  wastod/ 

Rhoi  dy  droed  ar  warr  brenhinoedd, 

Beth  wyt  nes  o colli'r  nefoedd  ? 

y Psalm  17.  8. — Gosodwyd  y pennill  hwn  a’r  nesaf  atto  i mewn  o’r  blaen, 
yn  y “ Weddi  Foreuol,”  a gadewir  hwynt  allan  yma  yn  argraphiad  diwygiedig 
Thomas  Durston.  * Dani.  » curb , rhwystr,  attalfa.  b Amgylchu, 

amddifFyn. 

a Pamper,  porthi  yn  foethus.  b Please,  boddio.  0 Yn  argraphiad  T. 
Durston,— 

Beth  wyt  nes,  o dai’n  ol  hynny, — 

I bwll  uffern  i newynu  ?” 

d Yn  yr  oesoedd  gynt,  gwisgid  mentyll  o borphor,  neu  liw  cochlas,  gan  Ymer- 
awdwyr  Rhufain,  ac  eraill,  fel  arwyddion  mawredd  ac  awdurdod.  Gwel  Ioan 
19.  2.  a Luc  16.  19.  e Fine,  teg,  main,  f Yn  wastadol,  bob  amser. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


457 


4 Pe  bait  berchen  aur  yr  India, 

Dars  holl  fyd,  a’r  tiroedd  tecca', 

Beth  y dal  it*  hyn  o wagedd, 

A cholli  d'enaid  yn  y diwedd  ? h 

5 Pe  ceit  orwedd  gyda  Fenus/ 

Plesio’th  gorph  o’r  lana’  gerddws, 

Beth  yw  d/ennill  am  dy  drafaeV 
A myn’d  d'enaid  gan  y cythraul  ? 

6 Pe  ceit  pawb  i ífusto’th  gefen,k 
Plant  y byd  i’th  sirio’n1  llawen ; 

Beth  y dal  fr  rhai’n  dy  fflattro,111 
A Duw  wrthyt  wedi  digio  ? 

7 Gwell  gwas’naethu  Daw’r  na’r  byd, 
Gwellffrwyno’rcorph  na'thddamnioi  gyd/ 

Gwell  trafael  byrr  na  phoen  trag’wyddol, 

Gwell  bara  a dwr  na  gwledd  uífernol. 

8 Gwas’naetha  Grist,  rhyfela  â'r  cythraul, 

Ti  gai  goron  am  dy  drafael ;° 

Cospa’r  cnawd  i gadw  d’enaid, 

Ti  gei  ran  o’r  wledd  fendigaid. 

CXLII. — ACHWYN  MR.  PRITCHARD  YNGHYLCH 
TREF  LLANYMDDYFRI ; A’I  RYBUDD  AT  GYNG- 
HOR  EF  IDDI.a 

1 Mene,  Tecel,b  Tre'  Llan’ddyfri, 

Pwysodd  Duw  di  yn  dy  frynti ; 

Ni  cha’dd  ynot  ond  y sorod : 

Gochel  weithian  rhag  ei  ddyrnod.c 

2 Gwialen  dost  sydd  barod  iti, 

Er  ys  dyddiau  am  dy  frynti/ 

A'th  anwiredd  sy’n  cynyddu ; 

Gochel  weithian  gael  dy  faeddu. 

g Cyfoeth.  h Mat,  16.  26.  1 Venus  a gyfrifid  gan  y paganiaid  yn  dduw» 

ìes  glendid  a serch,  ac  a ddefnyddir  yma  am  fenyw  deg  odiaeth,  j Travail, 
trafferth.  k I’th  ganmol.  1 Cheer , cysuro.  m Flatter,  gwenieithio. 

» Mat.  5.  29,  30.  0 2 Tim.  4.  7,  8. 

a Yn  Ysgrif  T.  W.  gelwir  y Gân  hon  “ Warning  o rybydd  i dre  [i’wdref] 
edifary.’*  Er  holl  gymmwysderau  yr  Awdwr  i’r  weinidogaeth,  a’i  ddiwyd- 
rwydd  ynddi,  dywedir  nad  oedd  ond  ychydig  Iwyddiant  yn  dilyn  ei  lafur  yn  ei 
ei  dref  enidigol.  b Mene,  Tecel,  (Rhifwyd  a PhwyswydJ  oedd  ran  o’r  ys- 
grifen  ar  galchiad  y pared  a ymddangosodd  i Belsassar,  fel  rhybudd  o’i  angau 
buan  a brawychus.  Yn  Ue  hyn,  yn  ysgrif  T.  W.  dywedir,  “ O repenta  Llan- 
ymddyfri.”  « “ Rhag  y Drindod.”— s.  Hughes,  “ Am  dy  goegni.”— 
S.  Hughes, 

2 Q 


458 


Y SEREN  FOREU  NBU 


3 Hir  yr  erys  Duw  heb  daro, 

Llwyr  y dial  pan  y delo  : 

Am  yr  echwyn  ar  hir  scori/ 

Och  ! fe  dal  ar  un-waith  iti* ** 

4 Mae'n  rhoi  amser  iti  wella, 

Mae’n  rhoi  rhybudd  o’r  helaetha’ ; 
Cymmer  rybudd  tra  fo'r  amser, 

Onidê  fe  bryn  dy  grwpper.£ 

5 Pa  hwyaf  mae  Duw’n  aros  wrthyd, 

Am  'difeirwch  a gwell  bywyd, 

W aetli-w  aeth,  waeth-w  aeth  y w dy  fuchedd ; 
Ond  gwae  di  pan  ddel  y diwedd. 

(5  Lleb'o  Duw  yn  hir  yn  oedi, 

Heb  roi  dial  am  ddrygioni, 

Trymmaf  oll  y fydd  ei  ddyrnod, 

Pan  y dels  i ddial  pechod. 

7 Gochel  dithau  ddial  Duw, 

Fe  ddaw  ar  frys,  er  llaesed  y w ; 

A’i  draed  o wlan,  a’i  ddwrn  o blwm^ 

Lle  delo’n  llaesh  fe  dery’n  drwm. 

8 Tebyg  ydwyt  i Gomorra, 

Sodom  boeth,  a thref  Samaria/ 

Rhai  na  fynnent  wella  hyd  farw, 

Nes  eu  troi  yn  llwch  a lludw. 

9 Tebyg  ydwyt  ti  i Pharao^’ 

Oedd  a’i  galon  gwedi’i  sero,k 

’R  hwn  na  fynnai  wella’i  fuchedd, 

Nes  ei  blago1  yn  y diwedd. 

10  Cefaist  rybudd  lawer  pryd, 

Nid  y w cynghor  ’moethyn  m id’, 

Nid  oes  lun11  it’  wneuthur  esgus ; 

O ! gwae  di,  y dref  anhappus. 


• Score , cadw  cyfrif,  gosod  dyled  i lawr.  f Crupper,  parth  ol,  Mewn 
copi  arall,  medd  S.  Hughes,  y mae  y llinell  fel  y mae  gan  T.  Durston, — 

“ Onide  gwae  di  ar  fyrdei.’* 

“ Y trawo. *’ — Ysgrif  T.  W.  »»  Araf.  * Yn  Ysgrif  T.  W.— 

**  Tehyg  ydwyt  i Samaria, 

Sodom  boeth,  a thref  Gomorra.” 

j Nid  ydywy  pennill  hwn  yn  yr  lien  Ysgrifen.  k Sear , llosgì  â haiarn  poeth. 
1 P/agwe,  taro  â phla,  cospl.  m Amheuthyn,  peth  anarferol.  n Modd. 


GÀNWYLL  Y CYMRY. 


459 


1 1 Bore  codais  gy da’r  ceiliog, 

Hir  ddilynais  yn  dy  annog 

Droi  at  Dduw  oddiwrth  dy  frynti, 
Ond  nid  oedd  ond  ofer  imi. 

12  Cenais  iti'r  udgorn  aethlyd, 

0 farn  Duw  a’i  lid  anhyfryd, 

I*th  ddihuno  o drwm  gwsg  pechod, 
Hwrnu°  er  hyn’r  wyt  ti  yn  wastod.? 

13  Minnau’th  lithiais  q â di-sigyl 
Addewidion  yr  Efengyl, 

Yn  fwyn  i’th  wa’wdd  i edifeirwch  ; 
Ond  ni  chefais  ond  y tristwch. 

14  Mfth  fygythais  dithau  â’r  gyfraith, 
A dialau  Duw  ar  un-waith, 

'Geisio  ífrwyno  d’en  rhag  pechu  ; 
Ffrom  a ífol  wyt  ti  er  hynny.^ 

15  Cenais  bibau,  ond  ni  ddawnsiaist, 
Tost  gwynfannais,  nid  alaraist:r 
Ceisiais  trwy  deg,  a thrwy  hagar, 

Ni  chawn  genyd  ond  y gwatwar. 

16  Beth  a allaf  wneuthur  weithian, 

Ond  ei  thynnu5  i ochr  ceulan, 

1 wylo’r  deigrau  gwaed  pe  gallwn, 
Weld  dy  arwain  tua'r  dwngiwn?1 

17  Pwy  na  wylai  weled  Satan, 

Yn  dy  dynnu  wrth  edef  sidan, 

I bwll  uffern  yn  drag’wyddol, 

A'r  bach,  a’r  baitu  o bleser  cnawdol  ? 

18  Esau  werthai  ei  'difeddiaeth,11 
Am  y phiolaid  gawlw  ysywaeth  ; 
Tithau  werthaist  deyrnas  nefoedd, 
Am  gawl  brag,x  do,  do  o’m  hanfodd. 

19  Dyma’r  peth  sy’n  torri  ’nghalon, 
Wrth  dy  weled  di’n  awr  mor  ffinion/ 
Orfod  prwfio2  hyn  yn  d’erbyn, 

Ddydd  y farn,  heb  gelu  gronyn. 


0 Chwymu,  cysgu  yn  drwm.  p O hyd.  <1  Denu,  tynu  trwy  deg.  1 Mat. 
11.  17.  * Cilio,  ymneillduo.  * Uungeon,  daeardy,  carchar  tywyll  dan  y 

ddaear.  u Bait,  abwyd,  **  Wrthfach  a bait.” — YsgrifT.  W.  v Werth- 

odd  y tyfeddiaeth.” — Ysgrif  T,  W.  w Gen  25.  34.  * Cwrw.  Gellir  meddwl, 
wrth  hyn,  mai  meddwdod  oedd  prif  bechod  y dref  yn  amser  yFicer.  7 Ffi- 
aidd.  * Prove , tystio,  profi. 


460 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


20  Tost  y w gorfod  ar  y tad, 

Dydd  y farn,  heb  ddim  o’r  gwâd/ 
Dystiolaethu,  o led  ’safan,b 
Yn  erbyn  brynti'i  blant  ei  hunan» 

21  Hyn  a fydd,  a hyn  a ddaw, 

Oni  welli  maes  o law ; 

Er  mwyn  Crist  gan  hynny  gwella^ 
Rhag  i ddial  Duw  dy  ddala. 

22  Gwisga  len  a sach  am  danad,c 
Wyla  nes  bo’th  wely’n  nofiad  ;tì 
Ac  na  fwytta  fwyd  na  diod, 

Nes  cael  pardwne  am  dy  bechod/ 

23  Cur  dy  ddwy-fron,  tynn  dy  wallt,8 
Wyla’r  deigrau  dwr  yn  hallt ; 

Crîa’nh  ddyfal  iawn  Pecayi,,1 
Arglwydd  maddeuj  ?meiau  imi. 

24  Bwrw  ymaith  dy  ddiífeithdra/ 

Twyll,  a ffalstedd,,  a phutteindra  ; 

Gad  dy  feddwdod,  cladd  dy  frynti, 
Mae  Duw’n  gwel’d  dy  holl  ddrygioniJ1 

25  Mae  dy  farn  wrth  edef  wen, 

Yn  crogi  beunydd  uwch  dy  ben: 

Mae  dy  blant  â phob  ei  reffyn, 

Yn  ei  thynnu  ar  dy  gobyn.m 

26  Gochel  bellach,  dal  dy  law, 

Dial  Duw  fel  bolltn  a ddaw: 

Rhoi  it'  rybudd  prudd  sydd  raid^ 

Oni  chym’ri  rybudd,  paid.p 


a Celu,  gwadu.  b Yn  gyhoeddus.  yn  ddi-arbed.  • Jonah  S.  8.  ä Psaîiw 
6.  6.  e Pardon,  maddeuant,  f Joel  2. 12—14.  s Esra  9.  3.  Luc  18. 

13.  h Cryy  llefain.  » Peccavi,  (Lladm,)  pecliais.  Luc  15,  18.  J Madd- 

eu’r  cwbwl.’* — Ysgrif  T.  W.  k Drygioni.  1 Jer.  ifi.  17.  “ Rag  llwyr 
ddial  dy  ddrygioni.,, — Ysgrif  T.  W.  ac  ar  ol  y pennill  hwn,  yn  yr  hen  Ysgrif, 
rhoddir  yr  un  canlynol  j — 

“ Ofna  Ddu w,  a gwrando  y air, 

Na  thwnggig  na  gwaed  Mab  Mair  j 
Dere’r  demel,  cadw’r  Sabboth, 

Rag  y lid  dy  losgi’n  chwilboeth.’’ 

m Coppa,  pen.  n Bolt,  saeth.  ° Ezec,  33.  7—9.  Y mae  y pennill  hw», 
agos  air  yng  ngair,  yn  y Gân  ynghylch  y Chwarren. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


461 


CXLIII. — ACHWYN  EGLWYSWR. 

1 Düw,  gwela  drwmmed  yw  fy  nghalon, 

Weled  faint  peng'ledrwydd  dynion, 

Ceisio  eu  harwain  tua'r  nefoedd, 

Hwyntaub  tan  i*r  tân  heb  ddiífodd. 

2 Golchi’r  Moyrys c du  trwy  sebon, 

Troi’r  Iorddonen  i ben  Hermon, 

Yw  cynghori'r  dyn  pen-galed 
Ofni  Duw,  a charcu'i0  enaid. 

3 Cais  trwy  deg,  a chais  trwy  hagar, 

Ofer  canu  i'r  neidyr  fyddar  : e 
Trinia  fynnech  ar  bren  pwdwr, 

Byth  ni  ry  'ti  ífrwyth  na  swccwr/ 

4 Hysg,  a dangos,  gwa’wdd,  ymhwedd,5 
Mab  y fall  ni  wella  o'i  fuchedd : 

Lladd  â’r  gyfraith,  gwa'wdd  â’r  ’fengyl, 

Ni  thry  attad  ond  ei  wegil. 

5 Gollwng  arno’r  holl  Brophwydi, 

A'r  'Postolion  i’w  gynghori ; 

Nid  gwaeth  ífustoh  pen  wrth  bentan, 

Ni  wna  ond  y fynno  ei  hunan. 

6 Gwae  fy  nghalon  drom  gan  hynny, 

Na  buasai  Duw’n  gwyllysu/ 

Fy  rhofn  fugail  ar  dda  gwylltion, 

Cyn  rhoi  Pm  siarsj  y cyfryw  ddynion. 

7 Y corrk  a dynn  y gwenwyn  lindys, 

O'r  blodeuyn  goreu  ei  reiys  ;l 

A’r  dyn  drwg  a dynn  ryw  accan,m 
O bur  eiriau  Duw  ei  hunan. 

8 Waith  i Grist  ein  Prynwr  tirion, 

Golli  drosom  waed  ei  galon, 

A’i  roi’n  bridwerth"  dros  ein  pechod, 

Fe  fynn  llawer  bechuhi  wastod.° 

* “ Clyw,”  [teimla.]— Ysgrif  T.  W.  b Hwythau.  c Moors,  trigolio» 
Affrica,  dynion  duon.  d Care,  gofalu  am.  c Psalm  58.  4,  5.  Dywedír 
hod  peroriaeth  yn  cael  effaith  rhyfedd  ar  rai  mathau  o nadroedd,  ac  arferir  eu 
swyno  hyd  heddyw  mewn  rhai  gwledydd.  f Succour,  cysur,  cynhaíiaeth. 

e Ymbil,  erfyn  yn  daer.  h “ Ofer  ffysto  ” — T.  W.  » Ewyllysio.  J Chargè 
gofal.  h Corryn,  pryf  copyn.  * Relish,  blas.  m Gogan,  testun  gwawd.’ 
“ A dynn  rywamcan.” — T.  Durston.  « “ Ransom.’, — Ysgrif  T.  Ẅ.  o Yii 
barhaus.  Judas  4,  Rhuf,  6,  1,2. 

2 q 2 


462 


Y SEREN  FOEEU,  NEU 


9  Waith  bod  Noe  a Lot  yn  feddw* 

Waith  bod  Jonas  hen  yn  chwerw, 

Fe  fyn  llawer  droedio  eu  llwybrau/ 

Heb  ddilyn  un  o’u  holl  rinweddau. 

10  Pob  gwas  gwych  yn  awr  a feder, 

Dyngu  a rhegu  gyda  Pheder  : 

Pa’m  na  wela’i  rai  yn  medru 
Gyda  Pheder  edifaru?q 

11  Swrnr  sy’n  dilyn  Dafydd  Brophwyd., 

Mewn  godineb,  lle  gw'radwyddwyd : 

Ond  ei  wela’i  i neb  yn  dilyn 
Edifeirwch  Dafydd  frenhin. 

12  Un  a dd’wed,  mi  adawaf,s 

Fy  meiau’i  gyd  y flwyddyn  nesaf, 

Beth,  medd  Crist,  os  aiff  dy  enaid, 

Heno  nesaf  gan  gythreuliaid  ?c 

13  Llallu  y ddywed,  helwn  heddy', 

Ni  wellawn  ein  beiau  foru; 

Heno  lladd  y gwr  yn  feddw, 

Duw,  b’le’r  aethv  ’difeirwch  hwrnnw  ? 

14  Yn  ol  hwn  y d’wed  y trydydd, 

Pe  bai  fy  mai  yn  fwy  na’r  mynydd, 

Mae  Duw  mawr  yn  fwy’i  drugaredd ; 

Mi  gaf  bardwn  ar  fy  niwedd. 

15  Felly,  waith  bod  Duw  yn  rasol, 

Ac  yn  dirion  fr  ’difeiriol, 

Llawer  dyn  sy’n  pechu’n  'sgeler, 

Heb  ystyried  ei  gyfiawnder.w 

16  Er  bod  Duw  yn  llawn  trugaredd, 

Yn  hwyr  ei  lid,  yn  dda’i  amynedd  ;x 
Etto  er  hyn  mae  Crist  yn  d’wedyd, 

Fod  Duw  mawr  yn  gyfiawn  hefyd. 

17  Duw  sydd  rasol,  Duw  sydd  gyfion, 

Duw  sydd  fwyn,  a Duw  sydd  ddigllon, 

Duw  sydd  ddof,  a Duw  sydd  danllyd/ 

Duw  sydd  hael,  a chynnil  hefyd. 

p “ Droedo  ei  beiau.**— S.  Hughes.  Mat.  26.  74, 75.  r Bagad,  llawer. 
» “ Repenta,”  yn  yr  Ysgrifen,  a’r  hen  agraphiadau.  4 Luc  12.  20.  u “ Arall,,, 
Ysgrif  T.  W.  v “ B)e  2nae,,,  yn  yr  hen  Ysgrifen.  w “ Heb  wneuthur  pris 
o’u  yn  yr  hen  Ysgrif  a’r  argraphiadau  henaf,  * Exod,  34.  6, 

7,  iNahum  1.3.  y Heb.  12.  29. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


463 


18  Mae  e'n  maddeu’r  mil  talentau/ 

Etto'n  pallu'r  hatling  weithiau  : 

Mae’n  rhoi’r  nef  yn  rhwydd  i ryw-un, 

Etto  i’r  llall  yn  pallu’r  droppyn.a 

19  I’r  rhai  ffyddlon  edifeiriol, 

Mae  Duw’n  ffyddlon  ac  yn  rasol,b 
Ond  i’r  cyndyn,c  cas,  gwrthnysig, 

Mae  Duw’n  greulon  ac  yn  ffyrnig.d 

20  O herwydd  hyn  ’rwy’n  cynghori, 

Na  ddilyner  hir  ddrygioni, 

Ond  i bawb,  tra  fyddont  by w, 

Dreulio  eu  hoes  mewn  ofn  Duw.e 

CXLIV.— -RHAID  GLYNU  WRTH  CRIST,  HEB  AD- 
AEL  I DDIM  EIN  TROI  ODDI  WRTHO. 

1 Os  tâd,  os  mam,  os  mab,  os  merch, 

Os  tai,  os  tir,  os  gwraig  trwy  serch, 

Y gais  dy  droi,  yn  draws  neu’n  drist, 
Oddiwrth  dy  gred  a’th  serch  at  Crist. 

2 Gâd  dad  i droi,  gâd  fam,  i wylo, 

Gâd  wraig  i ’sgoi/  gâd  blant  i gfio,b 
Gâd  dai,  gâd  dir,  gâd  faeth,  gâd  fy  wyd, 

Cyn  gado  Crist,  gâd  faint  sydd  gennyd. 

3 Bydd  Crist  yn  Dad,c  yn  Fam,  yn  Frawd, 

Yn  graig,  yn  gaer,d  yn  ffrynd,e  yn  ffawd/ 

Yn  gyfoeth  mawr,  yn  lles,  yn  llwyddiant, 

Yn  bob  peth  cus  i bawb  a’i  carant.h 

4 Heb  Crist,  heb  gred,  heb  faeth,  heb  fywyd, 
Heb  ddull,  heb  ddawn,  heb  nerth,  heb  iechyd, 
Heb  hop,'  heb  helpf  heb  ras,  heb  rym, 

Heb  ddysg,  heb  dda,  heb  Dduw,  heb  ddim. 


* Mat.  18.  27.  a Drop,  diferyn.  b Esay  55.  7.  Ioan  3.  36.  « *'  Stwbwrn,,, 
[Slubborn , cyndyn.] — S.  Hughes,  a’r  hen  Ysgrifen.  d Psalm  18.  25,26. 
e Yn  Yysgrif  T.  W.  rhoddir  y “ Cynghorion  Duwiol,’,  (Cân  XXI.)  fel  ych- 
wanegiad  at  y Gân  hon. 

a Ysgoi,  cilio,  troi  o’r  neilldu.  b Cry , llefain.  c 2 Cor.  6.  18.  d Psalm 
18.2.  e Friend,  cyfaill.  fDedwyddwch.  s Anwyl.  h Eph.  1.3. 
' Hope,  gobaith.  i Help,  cymmorth. 


464 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


CXLY. — GWELL  DUW  NA  DIM. 

1 Gwell  Duw  na’r  nef,  na  dim  sydd  ynddi, 
Gwell  na’r  ddae’r,  na’r  maint  sydd  arni, 
Gwell  na’r  byd,  na’i  olud  in’, 

Gwell,  a dau-well  Duw  na  dim.a 

2 Gwell  na  thad,  na  mam,b  na  mammaeth, 
Gwell  na  chyfoeth,  na  ’thifeddiaeth/ 
Gwell  na  Mari,  gwell  na  Martha,d 
Gwell  na  dim,  yw  Duw  gorucha’. 

3 Os  Duw  ddewisaist  yn  dy  ran,e 

Cei  Grist  i’th  gynnal  ym  mhob  man, 

Cei’r  saint  i’th  gylch,f  cei’r  byd  i’th  beri/ 
Cei’r  nef  i’th  ran,  cei’r  fallh  i’th  ofni.1 

4 Ti  ddewisaist  y rhan  bennaf, 

Pan  ddewisaist  Dduw  goruchaf; 

Rhan  na  ddygir  byth  odd’  arnad,J 
Tra  parhao’r  haul  a’r  lleuad. 

5 Pan  duo’r  haul,  pan  wrido’r  lleuad, 

Pan  syrthio’r  ser,k  pan  ofno  bagad,1 
Pan  llosgo’n  boeth  y bydm  a’i  bŵer,n 
Bydd  dy  ran  di  yn  ddi-bryder.0 

6 Cwynp  dy  galon,  na  fydd  wan, 

Cadw  d’afael  ar  dy  ran  ;q 

Ti  ddewisaist  y rhan  oreu, 

Gochel  newid  hyd  at  angau. 

CXLYI. — CRIST  YW  PREN  Y BYWYD.a 

1 Dewch  bob  rhai  at  Bren  y By wyd,b 
Dewch  at  Grist  ein  Prynwr  hyfryd, 
Mwynhewch  y ífrwyth,a  chredwch  yntho, 
Chwi  gewch  ras  a bywyd  gantho.c 


» Jer.  9. 23. 24.  bPsalm  27*  10.  c Diar.  8. 19.  Psalm  63,  3.  dMairaMartha 
oeddyut  chwiorydd  Lazarus,(Ioan  11,  l.)ac  a enwir  yma  i arwyddo  y perthyn- 
asau  mwyaf  agos  ac  amvyl.  e Psalm  73,  25,  26.  f Psalm  9i.  11.  s l’th 
gynnal.  h Y diafol.  1 Rhuf.  8.  31.  i Luc  10.  42.  k Mat.  24.  29. 
1 Llawer.  m 2 Petr.  3.  10.  n Power,  gallu.  0 Yn  ddiogel.  Luc  21.  28. 
P Cyfod.  ^ Dat.  2.  10. 

a Yu  argraphiad  S.  Huglies,  rhoddiry  tair  cân  ganlynol  o flaen  yr  Ail  Ran 
o’r  Gán  a elwir  “ Crist  sydd  oll  yn  oil,”  ond  nid  yu  yr  un  drefu  ag  y maenfc 
yma.  0 Dat.  2.  7.  c loan  3.  36. 


GANWYLL  Y CYMRY, 


465 


2 Dyma’r  pren  a dynn  y dingcod, 

A’r  newyn  du,  a’r  poen,  a’r  pechod  ; 

A'r  melldith  Dduw,  a’r  loes  wenwynig, 

A ddaeth  o fwytta’r  pren  gwa’rddedig. 

3 O bwyttewch  o’r  pren  yn  rhad, 

O’r  nef  y daeth  oddiwrth  y Tad  :d 
I’n  gyrru’n  iach,  i gadw’n  bywyd, 

I dorri'n  chwant,  i roi  in'  iechyd. 

4 Mae’i  íFrwythe’nber^mae’iddailyniachus/ 

Mae'i  flas  yn  well  na’r  manna  melus  ; 

Ni  all  newryn  byth  nac  angau, 

Flino’r  dyn  a fwytty  ei  ffrwythau/ 

5 Crist  ywT  pren,  O dewch  bawb  atto, 

Y ffrwyth  yw’r  bywyd  y sydd  ynddo ; 

Y dail  ywT  gair  a’i  gy nghor  iachus, 

Sy’n  by  whan  yr  enaid  clwyfus. 

6 Dewch  bob  rhai  sy’n  flin  eu  cyflwr/ 

Dewch  at  Grist,  ein  gwir  Iachawdwr, 

Dewch  i dderbyn  gras  ac  iechyd, 

Cymmorth,  cynfforddh  bawb  oT  holl-fyd/ 

7 De’wn  at  y pren,  bwyttawn  ei  ffrwythau, 
Crynhown  ei  ddail,  rhown  wrth  ein  cl  wyfau, 

Fe’n  gwir  iacha_,  fe  dyrr  ein  newyn, 

Fe  bair  in’  fyw  tros  fyth  heb  derfyn, 

CXLVII. — CRIST  A ARWYDDOCCAWYD  WRTH 
OEN  Y PASG. 

1 Crist  yw  Oen  y Pasg,  a’n  haberth/ 

Crist  yw’n  Hoen  a’n  offrwm  prydferth, 

Oen  Duw,  Oen  da,  Oen  gwyn  i gyd 
Sy’n  tynnu  ffwrdd  bechodauT  byd.b 

2 Crist  y wT  Oen  a laddwyd  trosom, 

Crist  a archollwyd  am  a wnaethom  ;c 
A’i  waed  gwerthfawr,  pan  groeshoeliwyd, 

Am  ein  beiau  a dywalltwyd.d 

d ioan  6.  33.  e Dat.  22.  2,  f Ioan  6,  35,  49,  50.  s Mat.  II.  28.  Comfort, 
cysur.  » Luc  2.  10. 

» 1 Cor.  5.  7.  b Ioan  1,  29.  e Esay  53.  5.  d Mat.  26.  28. 


466 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


3 Blin,  a thost,  a thrwm,  ac  irad5e 
Poeni’r  oen  am  feiau’r  ddafad ; 

Lladd  Mab  Duw,  ar  ílaeniau’r  hoelion., 

Am  bechodau  meibion  dynion. 

4 Adda’n  bwytta  ’falau  pechod, 

Dannedd  Crist  yn  godde'r  dingcod  ; 

Dyn  yn  pechu,  Crist  yn  marw  ; 

Ble  bu  cariad  o’r  fath  hwnnw  ? f 

5 Och  ! pa  galon  na  thosturia, 

Chwipog  Crist  am  bechod  Adda  ; 

Lladd  y Bugail  am  fai’r  defaid  ; 

Crogi’r  Prinsh  i gadw'r  deiliaid  ? 

6 Gwerthu’r  Meistr  i brynu’r  gweision, 

Lladd  y Mab  i gadw  ei  'lynion ; 

Mwrddro'r1  Meddyg,  brathu’i  ystlys, 

'Gael  ei  waed  i helpu'r  clwyfus. 

CXLVIII. — CRIST  A ABWYDDOCCAWYD  WRTH 
Y SARPH  BRES. 

1 Y sawl  a frathwyd  gan  y ddraig, 

Dewch  at  Grist  Iesu,  had  y wraig, 

Fe  drin  y brath,  fe  dynn  y colyn, 

Fe  rwym  y ddraig,  fe  'siga’i  chobyn.a 

2 ’Ry’m  ni  bob  rhai  gwedi’n  brathu,b 
Mae  colc  pechod  gwedi’n  gryddfu  ;d 
Ni  all  neb  ond  Crist  ein  helio/ 

Fe  yw’r  sarph  bres,  craífwn  arno. 

3 Craffwn  ar  Grist  a groeshoeliwyd/ 

Fel  y craffai’r  rhai  a frathwyd 

Ar  y sarph  bres  yn  y diffaith/ 

Fe  â’r  loes  a'r  gwenwyn  ymaith, 

4 Os  edrychwn  arno  yn  brudd, 

A chalon  donn,h  â llygad  ffydd, 

Er  i’r  sarph  â'i  chol  ein  clwyfo, 

Fe’n  iacha  ond  edrych  arno.1 

• Galarus.  f Ioan  15.  13.  s Whip,  fflangellu.  b Prince,  tywysog. 

* Murder , llofruddio. 

* Coppa,  pen.  Gen.  3.  15.  b Rhuf.  3.  23.  0 Colyn.  d Poeni,  dolurio. 

• Heal , iachau.  Act.  4.  12.  f Ioan  3.  14,  15.  s Num.  21.  8.  h Twnn, 

drylliog,  » Luc  4.  18.  Ioau  6.  40. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


467 


5 Oni  ddewn  at  Grist  ar  fyrder, 

I  gael  help  rhag  brath  y wiber, 

Nid  oes  meddyg  yn  yr  holl-fyd, 

Ond  Mab  Duw  all  gadw  ein  bywyd, 

6 jDewn  gan  hynny  yn  gyfank 
Ceisiwn  help  a chymmorth  gantho  ; 

Os  dangoswn  ein  archollion, 

Fe*n  iacha  â gwaed  ei  galon. 

CXLIX. — HYMN  AR  DYDD  NADOLIG.* 

1 Pob  Cristion  ag  sy'n  clywed, 

A’m  llais  yn  medru  ystyried, 

Cenwch  foliant  gyda  mi, 

I'r  Un  Duw  Tri  gogoned. 

2 Derchefwch  eich  calonnau, 

Cyd-genwch  Salms  a Hymnau, 

Er  clod  a mawl  in  Prynwr  cu, 

Y aned  heddy’r  boreu.b 

3 Erc  dyma’r  dydd  y dylen, 

Ymroi  i fod  yn  llawen, 

I glodfori,  bob  rhy  w awr, 

Ein  ceidwad  mawr  a’n  cefen.d 

4 0’se  dyma’r  dydd  y ganed, 

Crist,  Ceidwad,  cynfforddf  holl-gred/ 

Unig  helpwr  yr  holl  fyd, 

A gwyn  ein  byd  ei  weled. 

5 Dyma'r  dydd  y cafas,h 

Holl  gred  eu  gwyn*  a’u  hurddas, 

Dyma’r  ddydd  y torrwyd  pen 

Y sarph  a’r  íìlenj  atcas. 

6 Dyma’r  dydd  y cawsom 

Y gwyn’fyd  gynt  y goll’som, 

Trwy  wall  Adda,  ein  tad  cu, 

Pan  ddaeth  Crist  Iesu  attom. 

i Nid  yw  y pennill  hwn  yn  yr  argraphiadau  henaf  o’r  Gân.  k 011r  i gyd. 
* Yraa,  yn  Llyfr  Stephen  Hughes,  y dechreua  y Bedwarydd  Ban  o waith  y 
Ficer,  a argraphwyd  gyntaf  yn  y flwyddyn  1672.  b Sylwa  S.  Hughes,  nad 
oes  un  sail  ysgrythyrol  i benderfynu  ar  ba  ddydd  yn  neillduol  y ganed  Crist, 
er  bod  sicrwydd  digonol  o’i  enedigaeth.  c Canys,  oblegid.  d Cynnor- 
thwywr,  amddififynwr.  e O achos.  f Comforty  cysur,  s Yrholl  wled- 
ydd  Cristionogol,  h Y cafodd.  » Hyfrydwch,  gwynfyd.  i Villainf  drygwr. 
— y diafol. 


68 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


7 Dyma’r  dyddk  y dorrodd 

Y fagal  gynt  a’n  rhwydodd ; 
Dyma’r  dydd  y barodd  och 
I*r  wiber  goch  a’n  hudodd. 

8 O’s  dyma'r  dydd  y ganed 
Mab  Duw,  yr  had  bendigaid, 
Addawsid  gynt  o hil  y wraig, 

I sathru’r  ddraig  oedd  embaid.1 

9 O moeswch  in’  gan  hynny, 
Sancteiddio’r  dwthwnm  heddy% 

Er  cof  am  Brynwr  yr  holl  fyd, 

A ddaeth  mor  drud  fn  helpu.n 

10  A nedwch0  in’  anghofio 
Yn  ddyfal  ei  fendithio, 

Am  y cymmorth  mawr  i gyd, 

Y ga'dd  y byd  oddiwrtho. 

11  Ond  moeswch  in*  glodfori 
Ei  enw,  a’i  foliannu, 

Ddydd  a nos,  tr’oP  ynnom  chwyth, 
AJr  eithafbyth  o’n  gallu. 

12  A heddyw  yn  enwedig, 

Yn  gyfan  ddydd  Nadolig/ 

Cenwch  nes  datseinio’r  nef, 

Gan  lais  eich  llef  caredig. 

13  O’r  caniad  cynta'  i’r  ceiliog. 
Ymrowch  i godi  yn  gefnog/ 

I glodfori,  hyd  y wawr, 

Eich  Prynwr  mawr  trugarog. 

14  A phan  y torro’r  wawr-ddydd, 
Cyd-genwch  â*r  uchedydd, 

Eoliant  am  eich  tynnu  i mas, 

O'r  tywyllwch  cas  tragy  wydd.s 

15  A chanol  dydd  heb  orphen, 

Fel  ceiliog  y fwyalchen, 

Cenwch  Salmau  iddo’n  glos/ 

Nes  dycco’r  nos  y seren. 


k Crist,  yr  hwn  a aned  ar  y dydd,  aolygir.  1 Enbyd,  niweidiol.  m Diwr- 
nod.  n Help , cynnorthwyo.  ° Na  adewch.  p Tra  fyddo.  <1  Natalist 
(Lladin,)  dydd  genedigaeth.  r Calonnog.  • 1 Petr  2.  9.  4 Close,  dyfal. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


469 


Í6  A chwedi’n,  o’r  dechreu-nos, 

Yn  ddyfal  fel  yr  eos, 

Cenwch,  cenwch,  na  orphwyswch, 

Nes  gorpheno’r  hir-nos. 

17  Ac  felly  nos  a borau, 

A chanol  dydd  yn  ddiau, 

Treuliwch  y nadolig  ddydd 
Mewn  diolch  pruddu  a Salmau. 

18  Can’s  dyma’r  dydd  y’n  prynwyd, 

A'r  dydd  y'n  reconseiliwyd/ 

Yn  ífrynsw  i Dduw  ein  Barnwr  prudd, 

A dyma’r  dydd  y’n  helpwyd. 

19  Dyma’r  dydd  a’n  cododd, 

O uífern  hyd  y nefoedd, 

A’r  dydd  a’n  gwnaeth  yn  blant  i Dduw/ 

On'd  hyfryd  yw’r  gweithredoedd  ! 

20  Dyma’r  dydd  sy’n  rhwygo 
Ein  sach/  a’r  dydd  sy’n  datroz 
Ein  tristwch  i lawenydd  trwch/ 

0 gorfoleddwch  ynddo. 

21  O’s  dyma'r  dydd  y ganed 
Oen  Duw,  yr  Had  bendiged, 

1 dynnu  ífwrdd  bechodau'r  byd, 

Oedd  goch  i gyd  fel  sgarled.b 

22  Dyma’r  dydd  gan  hynny, 

Y mae  in'  orfoleddu, 

A myn’d  i lysoedd  Duw  yn  lân, 

Danc  ddiolch  a than  ganu. 

23  Dyma’r  dydd  sydd  ini, 

Yn  ddyfal  i’w  addoli, 

A’i  fendithio,  bob  rhy  w awr, 

Am  dan  ei  fawr  ddaioni. 

24  A chofio’r  modd  y’n  prynodd, 

Trwy’r  gwerthfawr  waed  a gollodd, 

O dan  ei  fron  ar  grogbren  croes, 

A'r  chwerw  loes  a gafodd. 

'a  Dwys,ystyriol.  v Reconcile,  heddychu,  cymmodi.  w Friends,  cyfeillion. 
* Sef  cynnifer  ag  a gredant  yng  Nghrist.  Ioan  1.  12.  y Gwisg  0 sachliain, 

arwydd  galar.  * Troi,  cyfnewid.  a Mawr.  b Scarlet , lliwcoch  tan- 

baid,  ysgarlad.  Esay  1.  18.  c Gan. 

2 R 


470 


Y SEREN  FOREU,  NEÜ' 


25  Fel  pelicand  cariadus, 

Tuag  at  ei  adar  clwyfus, 

Fe  rodd  waed  ei  galon  burP 
I helpu  ei  frodyr  'nafus.e 

26  F’  adawodd  yr  angylion, 

I ddwadf  at  Iuddewon, 

I brynu  enaid  dyn  yn  rhad/ 

A gwerthfawr  wa'd  ei  galon. 

27  O'r  gadair  ym  mharadwys, 

IV  ddae’ren  fe  ddisgynnwys, 

I gym'ryd  cnawd  o Fair  wen  dîos^ 

I farw  dros  ei  Eglwys.* 

28  Fe  gymVodd  arno’n  tlodi, 

A’n  gwaeledd  a’n  goíìdi, 

AV  holl  ddial  arno'i  hun, 

A haeddai  dyn  am  frynti. 

29  Fe  wanwyd  am  ein  beiau, 

F'  archollwyd  am  gamweddau  ; 

Ond  trwy'i  gleisiau  fe  iachaws 
Holl  liaws  ein  pechodauJ 

30  Fe  gollodd  waed  eigalon, 

Ar  grogbren  hefyd  droson,k 

Ac  fe’n  gwnaeth  yn  blant  i Dduw^ 

PanV  oeddem  yn  elynion. 

31  Fe’n  golchodd  o’n  pechodau? 

Fe  brynodd  ein  heneidiau, 

Ac  fe’n  dug  i deyrnas  nef, 

Er  maintyw  llef  ein  beiau.1 

32  O moeswch  in'?  gan  hynny, 

Yn  gefnog  ei  glodfori, 

Ddydd  a nos?  chwi  welwch  pa'm 
Mor  rasol  am  ein  prynu. 

33  A moeswch  ini  gadw 

Y gwyliau  sy’  ar  ei  enw ; 

Mewn  duwiolder,  rhinwedd,  rhad? 
C’redigrwydd,  cariad  croyw. 

^Sylwyd  o*r  blaen  ar  y chwedlau  a adroddid  gynt'am  yr  aderyn  hwn. 

* Anafus,  archolledig,  f Dyfod.  s Yn  rliydd.  h Tlos,  teg,  prydferth. 

* Eph.  5.  26.  J Esay  53.  6.  1 Petr  2.  34.  k Trosom,  1 Dywedir  y 

pethau  byn  gyda  golwg  ar  y ffyddloniaid 


GANWYLL  Y CYMRY. 


471 


34  A moeswcli  ini  dreulio 

Yn  sanctaidd  heb  ei  ’nurddo,"1 
Mewn  oferedd  yn  y byd, 

Ond  pawb  i gyd-sancteiddio. 

35  Trown  heibio  afreolaeth, 

A meddwdod  a phibyddiaeth/ 

Ac  awn  ynghyd  i deml  Duw, 

Can’s  hynny  yw  Crist’nogaeth. 

36  Nid  gweddaidd  i Grist’nogion, 

Ymdroi  mewn  beiau  bryntion, 

Ar  wyliau  Crist,  ein  Prynwr  prudd, 

Y modd  y bydd  Iuddewon.0 

37  Ond  treulio'  rhai'n  yn  sanctaidd, 

Yn  sobor,  ac  yn  weddaidd, 

Megis  plant  i'n  nefol  Dad, 

Mewn  gras  a chariad  perffaidd/ 

38  Ac  arfer,  bob  diwrnod 
Yn  ddyfal  iawn  i ddyfod 

I deml  Dduw  a'i  sanctaidd  dŷ, 

Bob  rhai  dan  ganu  mawr-glod. 

39  Nid  edrych  ar  ein  dwylo, 

Am  roi  un  aberth  iddo, 

Ond  çlod  a mawl  tu  fewn  ei  lys  ; 

Can's  hyn  sydd  felus  gantho.q 

40  O dewch  i'w  byrth,  gan  hynny, 

Dan  ddiolch  a than  ganu/ 

Fach  a mawr,  ar  foreu  a hwyr, 

Yn  brudd  i’w  Iwyr  foliannu. 

41  O dewch  i'w  deml  sanctaidd, 

Yn  drefnus  ac  yn  weddaidd  ; 

I glodfori  enw  Duw, 

Can's  hyfryd  y w a gweddaidd.8 

42  Tra  gweddaidd  a plierth'nasol, 

I bob  rhyw  Gristion  duwiol, 

Foli  ein  Prynwr  ddydd  a nos, 

Am  farw  dros  ei  bobol. 

811  Haiogi.  n Cantoriaetli  annuwiol.  “ A phibiaetli.—S.  Hughes.  ® Nîá 
7W  yr  Iuddewon  yn  credn  fod  y gwir  Fessia  wedi  ymddangos  yn  y cnawd,  ond 
nm  arall  y maent  hwy  yn  ei  ddisgwyl.  p Perfect,  hollol,  Irwyadl.  9 Psalm 
51.  17.  Micah  6.  6—8.  * Psalm  100.  4,  • Psalm  147.  L 


472 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


43  Dyma  gyd  y taliad, 

Y diolch,  a'r  aberthiad, 

Y maen  ddisgwyl  ar  law’r  gwŷr, 

Am  dan  ei  gur1  a’i  gariad. 

44  Gan  hynny  curwch  ddwylo^ 

A rhoddwch  foliant  iddo, 

Yn  ei  demel  fawr  a’i  lys, 

Can’s  hyn  sydd  felus  gantlio. 

45  A nedwch  i ni’n  un-lle 
Ei  gablu  â’n  geneuau* 

Rhag  ein  myn’d  yn  waeth  ein  casu 
Na  Suddasv  a’i  bradychai. 

46  I’r  Tad,  i’r  Mab,  i’r  Yspryd, 

I'r  Drindod,  Undod  hyfryd, 

Y bo  clod  a moliant  mawr, 

Bob  dyddj  bob  awr,  bob  ennyd. 

CL.—CYNGOR  I GEISIO  YR  ARGLWYDD  IESU 
GRIST. 

1 O cais  gŵr,  na  gwraig,  na  phlentyn,, 

Gael  y bywyd  mawr  di-derfyn, 

Ceisient  Grist  sy  a’r  bywyd  yntho^ 

Ac  hwy  gant  y by wyd  gantho.a 

2 Rhaid  y w ceisio  Crist  yn  gynta^ 

Lle  mae’r  bywyd  yn  iletya ; 

Gwael  yw’r  gwaith,,  a thraws  a thrist^ 

Geisio’r  bywyd  nes  cael  Crist.b 

3 Cais  di  Grist  yn  Geidwad  iti^ 

Ac  yn  Arglwydd  i’th  reoli ; 

Ti  gei’r  bywyd  didrangcc  ynddo, 

Ac  ni  cholli  fyth  mo  hono.d 

4 Oni  cheisi  Grist  yn  Geidwad, 

Ac  yn  Llywydd  parchus  arnad, 

Nid  y w bossib’  it'  ddychymmyg 
B’  wedde  y byddi  ddyn  cadwedig. 


* Poen,  dioddefaint.  u Case,  cyflwr.  T Judas  Iscariot. 

* 1 Ioan  5.  11,  12.  b Ioan  14.  6.  c Di-derfyn,  tragywyddol.  d Ioan  lfc 
28.  c Pa  wedd,  pa  fodd. 


GANWYLL  Y CYMRY< 


473 


5 Pawb  a cliwennych  gael,  wrtli  farw, 

Grist  fel  Ceidwad  pur  i’w  cadw  ;{ 

Wrth  fyw,  ni  fynn  ond  rhai  o*r  rhei’ny 
Grist  fel  Arglwydd  i’w  reoli.s 

6 N'âd  dy  dwyllo  Gristion  anllad, 

Ni  bydd  Crist  i neb  yn  Geidwad, 

Ond  i’r  dyn  a gym’ro  o ddifrf, 

Grist  yn  Arglwydd  i'w  reoli.s 

7 'R  hwn  na  fynno  ei  reoli, 

Gan  Air  Duw,  a'i  Yspryd  gwisgi, 

Nac  edryched  y dyn  hwnnw 
Gael  gan  un  Mab  Duw  ei  gadw.h 

8 Cais  gan  hynny  Grist  yn  Geidwad, 

Ac  yn  Ben-rheolwr  arnad  ; 

Ni  all  un-dyn,  gwnaed  a fynno, 

Byth  fod  yn  gadwedig  hebddo. 

9 Pe  ceit  ti’r  byd  a’i  bethau  euraid,1 
Heb  gael  Crist  i gadw  d’enaid  ; 

Beth  y dal  y drwg  fydd  trist, 

Os  colli  d’enaid  eisiau  Crist  ?J 

10  Pe  ceit  Grist,  heb  ddim  ond  hynny, 

Ti  geit  ddigon  i'th  ddiwallu  ; 

Mae  yn  gryno  yng  Nghrist  ei  hun, 

011  sydd  raid  i gadw  dyn.k 

11  Och  ! na  welit  mor  anghenrhaid 
Yw  Mab  Duw  i gadw  d’enaid; 

Ac  na  elli  weithio,  ’sy  waeth,1 
Hebddo  ddarn  o'th  iechawdwriaeth : ra 

12  Ond  bod  yn  rhaid  ac  yn  gorfod, 

Arnad  geisioT  Iesu  drosod, 

Weitliio'r  cwbwl,  dechreu  a diwedd, 

Cyn  y gallech  gael  trugaredd. 

13  Can's  ni  ddichon  dyn  nac  angel, 

Gwyllt  na  dof,  nac  un  anifail, 

Wellhau  dim  o’th  gyflwr  truan,n 
Nes  y gwello0  Crist  ei  hunan. 

f Num.  23. 10.  s Heb.  5.  9.  k Luc  19.  27.  * Wedi  eu  gwneuthur  o 

aur  gwertlifawr.  J Mat.  16.26.  k Col  1.19.  > Fel  y mae  gwaethaí', 

® Ioanlö,  5,  n Truenus.  • “Nes  gwellaffo,,,— S.  Hughes, 

2 r 2 


474 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


14  Rhaid  it’  Grist  yn  Dduw,  yn  ddyn^ 

A’i  ddwy  natur  dan  yr  un, 

Weithio  pob  darn  o’th  brid  bryniad, 
Cyn  boddloner  Duw’r  uchel-dad. 

15  Rhaid  i Grist,  dy  Frawd  a’th  Frenhin^ 
Weithio  pob  darn  a phob  tippyn, 

O’r  gwaith  mawr  o’th  iechawdwriaeth^ 
Ni  all  eraill  helpu,  ’sowaeth. 

16  O cais  enaid  dyn  feddiannu 
Crist  a’i  ddoniau  i'w  ddiddanu/ 

Rhaid  i’r  enaid  bach  ymg’weirio/ 
Dderbyn  Crist  cyn  delo  atto. 

17  Gwna  dy  enaid  bach  yn  barod, 

I gael  Crist  i drigo  ynod, 

Gwedi’n  planna  dy  hun  ynddo, 

A thynn  ras  a grym  oddiwrtho. 

18  Rhaid  it’  wneuthur,  anwyl  Gristion., 
Rŵmr  i Grist  cyn  del  i’th  ga,lon_, 

A chymhennu  ei  le’n  barod, 

Cyn  y delo  dan  dy  fargod. 

19  Ni  all  Crist  a’i  Yspryd  Sanctaidd, 

Aros  byth  mewn  lle  angh’ruaidd ; 

0 cais  un-dyn  ei  gyfeillach, 

Gwnaed  ei  galon  iddo’n  lanach. 

20  Ni  ddaw  Crist  i’r  galon  aflan, 

Nes  troi  pechod  oflyds  allan  ; 

Ni  thrig  Crist  lle  bo  aflendid, 
Sanctaidd  yw  a glân  ei  Yspryd. 

21  Ni  chyttuna  Duw  a Dagon/ 

Crist  a Belialu  mewn  un  galon, 

Mwy  na’r  dw’r  a’r  tân5  pan  ddoder 

1 gyd-aros  mewn  un  llester. 


p Sylwa  S.  Htighes,  Er  bod  Crist  yn  dyfod  i lanhau  y pechadur,  pan  y mae 
yn  aflan  ; etto  nid  yw  efe  yn  dyfod  i ddiddanu  y pechadur,  nes  yn  gyntaf  ei 
sancteiddio  ef.  Ioan  14.  15 — 23.  <1  Ymbarottoi.  r Room,  ystafell,  lle. 

* Llygredig.  1 Enw  un  o eilun-dduwiau  y Pliilistiaid,  yr  hwn  a syrthiodd 
i lawr  ger  bron  areh  Dmv  Israel,  a themlyr  liwn  a ddinystriwyd  gan  Samson. 
1 Sam.  5 4.  Barn.  16.  23 — 20.  Tybir  ei  fod  wedi  ei  wneuthur  ar  lun  menyw, 
a’i  hanner  isaf  fel  pysgodyn.  « Un  0 enwau  y diafol.  2 Cor.  6.  15. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


475 


22  Ni  all  calon  lawn  o falchder 
Dderbyn  Crist  nes  y'r  arloeser, 

Mwy  na  barilv * * * *  lawn  o blwccaw 
Dderbyn  llaeth  nes  vento’rx  llacca. 

23  Rhaid  ymado’n  lân  â phechod, 

A’i  gashau,  a’i  lwyr  ymwrthod, 

Cyn  y gallo  enaid  un-dyn 

Gael  cyfeillacli  Crist,  na'i  dderbyn^ 

24  Rhaid  i’r  enaid  bach  ymarllwys, 

0 bob  pechod  y maen  gynnwys, 

Fel  y gallo  Crist  a'i  ddoniaa, 

Lenwi'r  enâid  gwag  â'i  raddau. 

25  Ni  all  un-dyn  dderbyn  Crist, 

I’r  galon  aflan,  druan,  drist_, 

Nes  cymhenner  hon  yn  gyntaf, 

1 groesawi’r  Brenhin  mwyaf. 

26  Ni  all  un-dyn  wrth  gwrsz  natur,, 
Chwennych  Crisf  er  maint  ei  ddolur,, 
Nes  del  Duw  a’i  ras  i’wgyffro,, 

A dwyn  y dyn  o’i  anfodd  atto.a 

27  Buw  o’i  ras  a’i  naws  ei  hun, 

Sy’n  cynnyg  Crist  i gadw  dyn, 

Nid  dim  ond  mwynder  Duw  yn  unig3 
Sy'n  cynnyg  Crist  i’r  dyn  colledig. 

28  Nid  oes  dim  mewn  dyn  all  gyífro 
Duw,  i ddangos  ífafarb  iddo, 

Duw  o’i  natur  dda  ei  hun, 

Sy*n  rhoddi  Crist  i gadw  dyn. 

29  Mae  Duw’n  cynnyg  dw’r  y bywyd, 
Gras  a dawn,  a didrangc  iechyd, 

Yn  rhad,  yn  rhwydd,  i'r  dyn  a’i  mynno^ 
Os  daw  at  Grist  a syched  arno.c 


v Barrel,  llestr  coed  i ddal  gwlybwr.  w Llaid.  x Vent , gollwng  allan. 

y Esay  5 7.  15.  Psalra  24.  9,  10.  * Course,  trefn.  a Er  egluro  rhai  dy- 

wediadau  a ymddangosant  yn  anghysson  â’u  gilydd  yn  y gân  hon,  gwna  S. 
Hughes  amryw  nodiadau,  sylwedd  y rhai  a roddir  yma.  Gyda  golwg  ar  y 
pennill  hwn,  dyweda, — Er  fod  dyn  trwy  natur  yn  anewyllysgar  i ddyfod  at 

Grist ; etto  ar  ol  tywallt  Yspryd  Duw  arno,  a gweithio  gras  ynddo,  y mae  efe 

yn  dyfodaíto  yn  ewyllysgar  ac  o’i  wirfodd.  Epli.  2.  1.  2 Cor.  3.  5.  Diar.  1. 
23.  Ioan  6.  44.  Can,  1.  4.  Psalm  110,  3,  Phil,  2,  13,  b Favour , cared- 

igrwydd,  ewyllys  da,  c Dat,  21,  6, 


476 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


30  Mae  Duw’n  galw  pawb  yn  rhîn, 

I fwytta  Manna,  i yfed  gwin5 

Yn  rhad,  yn  rhwydd,  heb  aui%  heb  arian/ 
Os  at  Grist  y de’wn  dan  drottian.e 

31  Nid  yw  Duw  yn  gwa’rdd  i un-dyn 
Dderbyn  Crist,  a'i  gadw,  a'i  ganlyn  ; 

Y mae’n  gwa’rdd  i neb  ei  wrthod, 

Er  ffieiddied  y fo'i  bechod/ 

32  Er  bod  Duw  yn  cynnyg  Crist, 

I bob  pechadur  truan,  trist, 

Ni  ddaw  un  er  hynny  atto, 

Nes  del  Duw  â bach  i'w  lusgo,s 

33  Ni  ddaw  un-dyn,  gwnaed  a fynno, 

At  fab  Duw,  er  maint  ymg’weirio^ 

Nes  y tynno  Tad  trugaredd, 

Ef  at  Grist  i gael  ymgeledd.h 

34  Ni  ddoi’r  ddafad  aeth  ar  ddidro/ 

Byth  iT  gorlan  nes  ei  chario  ; 

Na  phechadur  at  ei  Geidwad, 

Nes  ei  gario  fel  y ddafad. 

35  Ni  ddaw  lleidr  at  yr  Ustus, 

Byth  o’i  fodd3  ond  yn  wrth’nebus ; 

Na  pechadur,  serchk  ei  flingo, 

At  ei  Brynwr  nes  ei  lusgo. 

36  Y mae  natur  yn  gwrth’nebu,1 
Mae  gydwybod  yn  ei  nadu,ra 
Mae’i  bechodau’n  dywedyd  wrtho, 

Ei  condemnir  os  daw  atto. 

37  Rhaid  i DduwT  Tad  agor  llygaid 
Dyn  i wel’d  gofidi  ei  enaid, 

AT  drueni,  a’i  wael  gyflwr, 

Cyn  ’mofynno  am  Iachawdwr.n 

38  Ni  ddawT  iach  i 'mofyn  meddyg, 

Nes  y gwelo  ei  glwyfo  yn  ffyrnig ;° 

Ni  daw  dyn  i 'mofyn  Ceidwad, 

Nes  y gwelo  ei  gyflwr  irad.p 


d Esay  55.  1,2.  c Trot , myned  ar  frys.  f Esay  1.  18.  * Pan 

ddywedir  fod  Duw  yn  llusgo  dyn  at  ei  Fab,  yr  ystyr  yw,  ei  fod  trwy  ei  Yspryd 
a’i  ras  yn  gwueuihur  dyn,  sydd  o hono  ei  bun  yn  anewyllysgar,  i fod  yn 
ewyllysgar  i dderbyn  Crist.  Can.  1.  4.  h Ioan  6.  44.  * Ar  grwydr. 

j Luc  15.  5.  k £r.  1 Gal,  5,  17.  m Rhwystro.  » Act.  2ö.  18*. 

® Marc  2. 17.  p Tost,  trueaus. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


477 


39  Rhaid  in,  weled  ein  trueni, 

A'n  tost  gyflwr,  a’n  gofidi, 

A’r  ddamnedig^  stad  y'n  ganed, 

Cyn  gwel'd  eisiau  Crist  er  rheited.3 

40  Rhaid  i'r  Tad,  â’i  Air  a"i  Yspryd^ 

Oleuo  dyn  i wel’d  ei  ofid_, 

Cyn  y ceisio  dyn  di-wybod 
Help  gan  Grist  i faddeu'i  bechod. 

41  Rhaid  i’r  Tad,  â bach  o gariad, 

Dynnu  dyn  fel  tynnu  dafad/ 

Cyn  y delo  un  pechadur 

At  fab  Duw;  i geisio  cysur. 

42  Rhaid  i Dduw  droi'r  galon  garreg^ 

Yn  galon  gigu  mor  soíftv  a bloneg ; 

Nes  d'oleuo  i wel’d  dy  gyflwr, 

Ni  ’mofynni  am  Iachawdwr. 

43  Rhaid  i Dduw’r  Tad  ddangos  iti, 

Olud  ei  ras*  a’i  dosturi, 

Yn  rhoi’i  Fab  drosot  ìw  groeshoelio^ 

Cyn  y mentrechw  ddwad2  atto, 

44  Rhaid  i’r  Tad  fynegu  iti, 

Mor  anfeidriol  efi  ddaioni, 

Ac  mor  barod  y w i faddeu, 

I’r  ’difeiriol  ei  holl  feiau : 

45  A’i  fod  e’n  gwahodd  ac  yn  ceisio 
Pob  pechadur  i ddwad  atto/ 

I gael  cyfran  o’i  drugaredd, 

Ond  ymwrthod  â’i  ddrwg  fuchedd. 

46  Rhaid  i Dduw  orchymmyn  iti, 

Dan  boen  melldith  drom  a didri,z 
Gredu  yng  Nghrist  a ’mddyried  ynddo/ 

Cyn  y mentrech  ddwad  atto. 

47  Gwedi  galw  a gorchymmyn, 

Rhaid  i'r  grasol  Dad  dy  ganlyn^ 

Ddwad  at  Grist  i’th  gymmodi 
A’th  Dad  nefolc  gwedi  siomi.d 

9 Damned,  colledig.  * State,  cyflwr.  • Mor  anghenrheidiol.  1 Hos.  11.  4. 
* Ezec.  36.  26.  v Soft,  meddal,  tyner.  w Venture , beiddio,  anturio.  * Dy- 
fod.  y Esay  55.  7.  * Cyfyngder,  dyryswch.  * 1 Ioau  3.  23.  b Deisyfarnat. 
c Cor,  5.  20.  d Digio. 


478 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


48  Rhaid  dy  ganlyn  yn  gariadus, 

Mae  dy  natur  mor  wrth'nebus, 

Cyn  y delech,  trwy  ymhŵedd,e 
I gael  heddwch  a thrugaredd. 

49  Rhaid  i’r  Rrenhin  ganlyn  bradwr, 

Ac  ymhŵedd  â'r  troseddwr, 

Cyn  y delo  i geisio  pardwn/ 

Am  ei  frad,  a’i  drais,  a'i  dreswn.g 

50  Er  nad  gweddus  iddo  ganlyn, 

Arnat  ti  sy’n  pechu  i'w  erbyn, 

Mae'n  ymhŵedd  â thi'n  deilwng,k 
Ddwad  atto  i geisio  pardwn.1 

51  Gwedi  canlyn,  rhaid  yw  dangos 
Ddaedj  amynedd  Duw  a’i  'maros, 

Mor  ddioddefgar,  ac  mor  ddiddig, 

Yw  i'r  Cristion  llaes,k  hwyrfrydig. 

52  Ac  mor  bwyllog  y mae’n  edrych, 

Gan  gyd-ddwyn  â’th  feiau’n  fynych, 

A hir  aros  wrth  dy  leser,1 

I roi  ymaith  bob  difFeithder.m 

53  Er  dy  gymmell,  er  dy  gyffro, 

Er  dy  ganlyn  a’th  oleuo, 

Ni  ddoin  byth  at  Grist  o’th  bechod, 

Nes  y pigo  Duw’th  gydwybod:0 

54  A'th  gyhuddo,  a'th  ragfarnu, 

A'th  gondemnio,  a'th  lwyr  adu,p 
Gan  dy  gonsiensq  dost  dy  hunan, 

Am  dy  fuchedd  oflyd,  aflan. 

55  Ac  er  pigo  dy  gydwybod, 

A’th  gondemnio  am  dy  bechod, 

Ni  ddoi  byth  at  Grist  er  hynny, 

Nes  del  Yspryd  Duw  i'th  dynnu. 

56  Rhaid  i Dduw  â'i  Yspryd  gwiwlan, 

Fwrw  i maes  yr  yspryd  aflan, 

Sy'n  dy  galon  yn  teyrnasu/ 

Cyn  y ceisiech  help  Grist  Iesu. 

* Ymbil  yn  daer.  f Pardon , maddeuant.  e Treason , bradwriaeth. 

& Yn  bwysig.  * Ezec.  33.  11.  J Mor  dda.  k Araf,  diog.  2 Petr  3.  9. 

1 Leisure,  hamdden,  amser  cyfleus.  m Drygioni.  Mat.  23.  37.  n Niddeui, 
* Acl.  2.  37.  p Gadael,  « Consience , cydwybod.  * Eph.  2.  2, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


479 


57  Rhaid  i'r  Yspryd  Glân  dy  dynnu, 

A'th  rhyddhau,  a'th  lwyr  waredu, 
Oddiwrth  Satan,  a’th  gyf ’rwyddo 
At  Fab  Duw,  cyn  delecli  atto. 

58  Rhaid  dy  dynnu  oddiwrth  dy  bechod, 
A rhaid  puro  dy  gydwybod, 

A sancteiddioh*  galon  aflan, 

Cyn  y delo  Crist  i'th  gy fran.8 

59  Plant  digofaint,  wrth  naturiaeth, 

Ym  ni  bob  rhai  oll  ysywaeth/ 

Hyd  nes  gwnelo  Crist  ni,  cly  w, 

O blant  digofaint  yn  blant  Üaw.u 

60  Mae  digofaint  Duw  mor  greulon, 

Yn  llosgi  yn  erbyn  pechod  dynion  ; 
Nid  oes  dim  all  ddofi  ei  losgfan, 

Ond  gwaed  calon  Crist  ei  hunan. 

61  Ni  all  y dw’r  sy  ’chlaw’r  ífurfafen, 

Na  dw'r  y môr,  na  dyfroedd  Hafren/ 
Ddiífodd  digter  Duw  at  ddyn, 

Nes  dofo  Crist  â'i  waed  ei  hun. 

62  ’R  ym  ni  bob  rhai  yn  elynion 

I'r  Duw  mawr,  y Barnwr  cyfion; 

Nes  y gwnelo  Crist  ei  hun 
Heddwch  teg  rhwng  Duw  a dyn.w 

63  Ni  all  dyn,  na  diawl,  nac  angel, 

Na  nef,  na  dae'r,  mi  ddy  weda’n  uchel, 
Reconseilox  Duw  a dyn, 

Nes  reconseilo  Crist  ei  hun. 

64  'R  ym  ni  bawb  dan  felldith  greulon, 
Am  droseddu’r  gyfraith  gyfion ; 

Ni  ddaw  neb  o dan  y felídith, 

Nes  gwaredo  Cristy  e’n  ddichwith.* 


* Ioan  14.  22. — Cyn  y delo  Ciist  i iefaru  heddwch  wrth  ddynion,  a rhodda 
llawenydd  ysprydol  iddynt,  gan  dystiolaethu  trwy  ei  Yspryd  eu  hod  hwy  yn 
blant  i Dduw,  a bod  iddynt  gyfran  ynddo  ef,  y mae  efe  yn  gyntaf  yn  eu 
cyfiawnhau  ac,  yn  eu  sancteiddio.  Rliuf.5.  1.  1 Petr  1.8.  1 loan  2.3 — 5. 

1 Eph.  2.  3.  u Ioan  i.  12.  T Uo  o afonydd  mwyaf  y wlad  hon,  yr  hon 
sydd  yn  tarddu  yng  Nghymru,  ac  yn  ymarllwys  i’r  môr  wrth  Gaerodor, 
w Rhuf.  b.  1, 10.  * Reconcile , cymmodi,  heddychu.  j Gal.  3. 10, 13, 

* Yn  fedrus. 


480 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


65  ’R  ym  ni  bawb  yn  weision  pechod, 

Yn  pechu’n  erchylla  bob  diwrnod, 

Ni  all  un-dyn  lai  na  phechu, 

Nes  del  Crist  a’i  adgenhedlu.b 

66  ’R  ym  ni  bawb  yn  slafse  i Satan, 

Ac  mewn  carchar  ty wyll  aflan  : 

Nes  del  Crist  i ddwyn  ei  arfau, 

Ni  ddaw  dyn  i maes  o’i  grampau.d 

67  ’R  ym  ni  bawb  yn  slafs  i'r  cythraul, 

Ac  mewn  carchar  du  diogel  ;e 

Nes  del  Crist  i rwymo  Satan, 

Ni  ddaw  neb  o'i  deyrnas  allan.f 

68  Pe  doi  Michael  a’i  angylion, 

I ymdrechu  â’r  ddraig  greulon  : 

Ni  orchfygai  byth  mo  hono, 

Nes  doi  Oen  Duw  i goncwero.g 

69  'Pym  ni’n  euog  bawb  o angau, 

Ac  o uffern  boeth  a’i  phoenau  ; 

Ni  all  un-dyn  ddiangc  rhagddynt, 

Nes  gwaredo  Crist  ni  oddiwrthynt.1 

70  Fe’n  condemniwyd,  cyn  ein  geni, 

Bawb  am  drosedd  ein  rhieni : 

Rhaid  cael  cymmorth  Crist  yn  gynta', 

Cyn  cadwer  un  o eppil  Adda.j 

71  Ni  chaiíf  un-dyn,  gwnaed  a allo, 

Fyn’d  i deyrnas  Duw  i dario,k 
Nes  ail-aner  hwn  yn  hyfryd, 

Gan  Fab  Duw  â’r  dw’r  a’r  Yspryd.1 

72  Rhaid  i Grist  ein  hadgenhedlu, 

A’n  hail-grëo,  a’n  newyddu, 

Cyn  y caffo  un  dyn  cnawdol 
Etifeddu'r  deyrnas  nefol. 

73  Ni  allai  neb  orchfygu’r  ddraig, 

Na  sigo  ei  siol  m am  dwyllo’r  wraig, 

Nan  tynnu  maes  o’i  dywyll  gorlan, 

Ond  Had  y wraig,  Mab  Duw  ei  hunan,n 

11  “ JBeunydd.” — T.  Durston.  “ Boenoeth,”  (bobnos.)  S.  Hughes.  b Ioan 
8.  34,  36.  c Slwes,  caethweision.  d Crafangau.  Luc.  11.  21.  e 1 loan  3.  8. 
f Col.  1.  13.  s Conquert  gorchfygu.  Dat.  12.  7.  11.  h Rhuf.  6.  23.  * Rhuf. 

8.  1.  j Rhuf,  5.  12, 17, 18.  k Tarry , trigo,  aros.  1 Ioan3.  5,  6.  m Pen. 
» Gen.  3.  15. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


481 


74  Ni  allai  neb  roi  rhan  o’r  fendith, 

Na’n  tynnu  maes  o dan  y felldith, 

Ond  Iesu  Grist,°  yr  hadyn  dinam, 
Addawodd  Duw  o lwynau  Abram.P 

75  Ni  allai  un  creadur  hynod, 

Ein  tynnu  maes  o ddanedd  pechod, 

A'n  dwyn  i'r  nef  at  Dduw  i dario, 

Ond  Iesu  Grist,  yr  unig  Silo.q 

76  Duw  ddug  Israel  trwy  law  Moses, 

O gramp  Pharao  i Ganaan  gynnes  ; 
Duw  trwy  Grist  a’n  harwain  ninnau, 

0 gramp  Satan  i’r  nef  olau. 

77  Y Neidr  bres  a helpai’n  esgud, 

Y rhai  a frathai’r  neidr  danllyd  ;s 
A Christ  â’i  waed  a helpa’n  fuan, 

Yr  enaid  prudd  a fratha  Satan.c 

78  Gwaed  yr  oen  a gadwai’r  angel 

1 maes  o’r  tai,  rhag  difa  Israel;u 
Gwaed  Mab  Duw  a geidw  Satan 
I maes  o galon  pawb  a gredan’. 

79  Fel  y tynnodd  Dafydd  rymus, 

Oen  o enau’r  llew  afradus  ;v 
Felly  tynnodd  Crist,  ein  Bugail, 

Enaid  dyn  o enau’r  cythraul.w 

80  A’i  farwolaeth  lladdodd  Samson 

Y rhai  pennaf  o’i  elynion ; x 
A’i  ddioddfaint  lladdodd  Iesu, 

Angau,  pechod,  diawl  a’i  deulu. 

81  Maent  hwy’n  farwol  wed’u  clwyfo, 

Er  bod  chwythiant  ynddynt  etto  ; 

Ni  all  eli  sy’n  yr  holl-fyd, 

Iachau’u  clwyf  na  chadw’u  by wyd. 

82  Nid  oedd  dim  a olchai  Naaman, 

O’i  glwyf  gwan^  ond  dyfroedd  Jordan  ;z 
Nid  oes  dim  a’n  golcha  ninnau, 

Ond  gwaed  Crist  oddiwrth  ein  beiau. 


0 Gal.  3,  13.  p Gen.  22.  18,  q Gen.  49.  10.  r Sef,os  credwn  ynddo, 
ac  edifarhau  am  ein  pechodau,  a bod  yn  ufudd  iddo.  Heb.  5.  9.  8 Num.  21.9. 
‘ Ioan  3.  14,  15.  u Exod.  12.  23.  v Distrywgar,  ysglyfaethus.  1 Sam.  17. 
34,  35.  w Act.  26. 18.  * Barn.  16.  30.  y Gwahanglwyf.  “ O’i  glaf  gwan.” 
— S.  Hughes.  * Yr  Iorddonen.  2 Bren.  5. 14. 

2 s 


482 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


83  Helodda  Duw  ei  angel  hyfryd, 

I ddwyn  Sadrac  o’r  ffwrn  danllyd  ;b 
Helodd  Duw  ei  Fab  ei  hunan, 

I*n  dwyn  ni  o ffwrnes  Satan. 

84  Jonas  a fu  ym  mol  y morfìl, 

Dridiau  a their-nos  mewn  mawr  beril/ 
Felly  bu  ein  Prynwr  hygar, 

Drosom  ninnau  ym  mola’r  ddaear/ 

85  Fel  offrymmodd  Abram  Isaac, 

I J ehofa  ar  ben  Moriac ; e 
Felly  offrymmodd  Crist  ei  enaid, 

Fw  Dad  cyfion,  dros  ei  ddefaid. 

86  Neb  a ymolchai  ym  mhwll  Bethesda, 

Fe  iachaid  o’i  glwyf  pwy  bynna’  :f 
’Neb  ymolcho  yng  ngwaed  y cymmod, 
Fe  iachair  o bob  rhyw  bechod. 

87  Gwaed  y Pelican  sy3n  helpu/ 

Ei  adar  gwedfr  sarph  eu  brathu : 

Gwaed  yr  Oen  all  gadw’r  Cristion, 
Gwedi'i  bechod  frathu’i  galon. 

88  Yr  Unicorn  â'i  gorn  a helpa, 

Y dw'r,  lle  chwydo'r  sarph  ei  chylla/' 
Crist  â’i  waed  all  gadw'r  enaid, 

Lle  chwydo'r  sarph  ei  gwenwyn  embaid,® 

89  Mor  g’wilyddus  ini  wrthod 
Un  Mab  Duw  i fod  yn  briod, 

A phe  pallai  merch  i feger j 
Fod  yn  wraig  i Frenhin  Lloeger. 

90  Nid  y w bossibl  i neb  ddringad, 

I’r  nef  uchel,  uwchlaw’r  lleuad, 

Oni  chymmer  ysgol  Iago,k 

'R  hon  y w Crist,  i ddringad  arno. 

91  O,  gan  hynny,  llef  yn  irad, 

Am  gael  gafael  yn  dy  Geidwad  ; 

N’âd  ir  byd,  na  dim  sydd  ynddo, 

Beri  colli  d’afael  arno. 


a Anfonodd.  b Dan.  3.  28.  c Teril,  enbydrwydd,  perygl.  d Mat.  12, 
40.  e Gen.  22.  9,  10.  f Ioan  5.  4.  e Help,  gwella,  iachau.  h Gwelir 
yma  etto,  fel  mewn  rhannau  blaenorol  o’r  Llyfr,  y defnydd  rhagorol  o wna 
y Ficer  o draddodiadau  a gredid  yn  ei  oes  ef.  * Enbyd,  niweidiol.  ■>  Beggar, 
cardottyn.  k Jacob.  Gen.  28.  12. 


ÖANWYLL  Y CYMRY. 


483 


92  Llef  am  Grist  fel  hydd  am  afon,1 
’Mofyn  Grist  â phob  íforddolion  ;m 
Cais  e'n  ddyfal  nes  y caífech, 

Cadw  dy  afael  pan  ganfyddech.11 

93  Cyn  y gallech  chwennych  Crist, 

I gadw  d'enaid  truan,  trist, 

Rhaid  it’  wePd  fod  gras  a gallu, 

Gan  Fab  Duw  i'th  gadw  a’th  brynu. 

94  Rhaid  it’  wel’d  fod  Crist  yn  rasol, 

Yn  Dduw,  yn  ddyn,  yn  rymmus  hollol ; 

Yn  well  na  dim,  yn  rheitach  wrtho, 

Na’r  byd  i gyd,  er  maint  sydd  ynddo. 

95  Rhaid  it*  weFd  fod  Crist  yn  rheitach,, 

Yn  well  ymmhell,  yn  werthfawroccach^ 

Na’r  byd  a’i  bethau  darfodedig, 

î gadw  d’enaid  bach  o’i  berrig. 

96  Ni  all  y byd,  a’i  werthfawr  bethau, 

Brynu  d’enaid  byth  o’i  boenau  ; 

Fe  all  Crist  ei  ddwyn  i’r  nefoedd, 

0 grafangau’r  Sarph  a’i  twyllodd. 

97  Fe  all  Crist  â’i  waed  ei  olchi, 

O’i  bechodau  fel  y lili, 

Er  eu  bod  mor  goch  a’r  searled,0 
A’u  glanhau  mor  wyn  a’r  foled.p 

98  Fe  all  Crist  dy  ail  repario,q 

Yn  ddyn  newydd,  er  dy  ’nurddo., 

A'th  gyfnerthu,  tra  fechr  byw, 

1 fyw  mewn  ífafar  dyn  aDuw. 

99  Fe  all  Crist  dy  lwyr  fFwrneisio/ 

A gras  a grym  i lynu  wrtho  ;l 

A dysg,  â dawn,  a gwir  wybodaeth, 

I weithio  gwaith  dy  iechawdwriaeth. 

100  Fe  all  Crist  recyfrou  iti, 

Faint  y gollodd  dy  rieni/ 

A rhoi  iti  sicrach  bywyd, 

Nas  gall  Satan  ddwyn  oddiwrthyd. 

1 Psalm  42. 1.  m Ymdeithwyr.  « Can.  3.  3,  4.  0 Scarlet , ysgarlad. 

Esay  1.  18.  p Cap,  penwisg  gwraig.  q Repair , adgyweirio,  r Fyddech. 
‘ Furnish,  arfogi,  addurno.  4 Ioan  1. 16.  » Recover,  adferu.  » Adda  ac  Efa. 


484 


Y SEREN  FOREÜ;  NE  U 


101  Fe  all  Mab  Daw  gadw  d’enaid, 

Er  ei  fyn'd  i fysg  y bleiddiaid, 

A’i  ddwyn  adref  i’r  wir  gorlan, 

Yn  wych  ar  ei  'sgwyddaifi  hunan„ 

102  Ni  all  y byd5  er  maint  sydd  ynddo, 
Gadw  d’enaid,  na  recyfro, 

Faint  y gollaist  gynt  yn  Adda, 

Ond  dy  ollwng  i’r  pwll  isa*. 

103  Crynho  'nghyd  dy  rym  a’th  allu, 

Rho’th  goel^a'th  dryst/  a'th  bwys  ar  lesu  ; 
Cais  ef,  car  ef,  craffa  arno, 

Bydd  siwrx  i gadw  d’afael  ynddo. 

104  Rhaid  i Cristion  brudd  ’wyllysio, 

Cael  Mab  Duw  yn  Geidwad  iddo, 

Cyn  y bytho’r  Prynwr  hawddgar 
Geidwad  byth  i’r  an’wyllysgar. 

105  Oni  chwennych,  oni  flysia/ 

Oni  chais,  oni  sycheda, 

Dyn  am  Fab  Duw  idd  ei  gadw, 

Ni  thry  Mab  Duw  byth  drwyn  hwnnw/ 

106  Ni  ry  Duw  mo’i  Fab  i un-dyn, 

Nes  bo’  chwannog  idd  ei  dderbyn  ; 
Rhaid  yw  chwennych  Crist  ah  geisio/ 
Cyn  y caífer  gafael  arno. 

107  Os  bydd  un-dyn  yn  gwyllysio, 

Yn  hiraethu,  yn  dymuno, 

Derbyn  Crist,  a’i  ras,  a’i  ífafar, 

Duw  rhy  iddynt  yn ’wyllysgar.a 

108  Ni  chais  Duw  gan  ddyn  edifar, 

Ond  derbyn  Crist  yn  dra  gwyllysgar ; 

Y dyn  a’i  ceisio  yn  awyddus, 

Fe’i  caiff  e’n  rhad  yn  ol  ei  ’wyllys.5 

109  Cyn  cael  Crist  a gras  oddiwrtho, 

Rhaid  cael  ffydd  i ymaflyd  ynddo  ;c 
Heb  ffydd  ni  all  un-dyn  byw 
Gyrhaedd  gafael  ar  Fab  Duw. 

w Trust , hyder,  ymddiried.  * Sure,  sicr.  y Awydda,  hiraethu. 
wna  sylw  o hono.  * Mat.  5.  6.  b Dat.  22. 17.  * Eph.  3.  17. 


* Nî 


GANWYLL  Y CYMRY. 


485 


110  Ni  chaiff  Cristion,  mwy  na  phagan/ 

Les,  na  ffrwyth,  na  rhan,  na  chyfran, 

O’r  maint  oll  a brynodd  íesu, 

Heb  ffydd  fywiol  i’w  meddiannu.6 

111  Ffydd  sydd  reitaf  peth  i’w  cheisio, 

Byth  ni  chai  di  Grist  heb  honno, 

Cais  a fynnech  yn  dy  ddydd, 

Ni  cheidw  Crist  di  byth  heb  ffydd.£ 

112  Heb  ffydd  ni  bydd  it’  wnel  â Christ, 
Heb  ffydd  mae’r  weithred  oreu’n  drist/ 
Heb  ffydd  ni  wir  foddlonir  Duw,h 
Wrth  ffydd  y bydd  y cyfion  byw.1 

113  Pe  bai  gennyd  aur  fynnyddau, 

A’r  byd  yn  bacc,j  a’i  amryw  bethau, 
Beth  fyddit  gwell  ar  ddydd  anghenrhaid, 
Os,  eisiau  ffydd,  y colli  d’enaid  ? 

114  Pe  bait  mor  dlawd  a Lazark  druan, 

Heb  dai,  heb  dir,  heb  fwyd,  heb  screpan,1 
Heb  dda,  heb  ddim  ond  ffydd  yn  unig, 
Trwy  ffydd  yng  Nglirist  ti  wyt  gadwedig. 

115  Er  na  ddichon  mynydd  auraid,m 
Gyffro  Crist  i gadw  d’enaid, 

Gronyn  bach  o ffydd,  fel  hadyn, 

All  ei  gyffro  i gadw  un-dyn.n 

116  Heb  ffydd  ni  ellir  cael  diddanwch,0 
Gwir  lawenydd,  a dedwyddwch, 

Yn  y nef  nac  ar  y ddae’ren  ; 

Bod  heb  ffydd  sydd  beth  aflawen. 

117  Heb  ffydd  ni  chei  di  ran  yng  Nghrist, 
Heb  ffydd  fe’th  droir  i uffern  drist ; 

Heb  ffydd  ni  phlesirp  mo  DduwT  lluoedd, 
Heb  ffýdd  nid  âi  di  byth  iT  nefoedd. 

118  Ni  cheir  pardwn  byth  am  bechod, 

Ni  chair  ffafar  ar  lawT  Drindod  ; 

Mi  chair  dim  llawenydd  prudd/* 

Lle  na  byddo  by  wiol  ffydd/ 


d Un  hebbrofíes  o Gristionogrwydd.  e Gal.  5.  6.  f Marc  16.  16.  e Rhuf. 
14. 13.  h Heb.  11.  6.  » Rhuf.  1. 17.  i Pack,  baich,  llwyth.  k Lazarusy  car- 
dot^n.  Luc  16.  20.  1 Scrip , ysgrepan,  cwdyn.  m O aur.  n Luc  7,  50. 

0 1 Petr  1.  8.  p Please,  boddloni.  q Gwirioneddol,  sylweddol.  r Ffydd  fyw- 
iol  yw  yr  hon  y mae  edifeirwch,  glendid  calon,  a gweithredoedd  da  yn  ei  chan- 
lyn.  Act,  20,  21,  a 15,  9,  Iago  2 , 18. 

2 s 2 


486 


Y SERKN  FOR EU  NEü 


119  Rhaidi’r  tlawd,  rhaid  i’r  cyfoethog^ 

Rhaid  i’r  diddysg  a'r  llythrennog, 

Rhaid  i’r  brenhin,  rhaid  i'r  beger, 

Rhaid  i bawb  wrth  ffydd  cyn  cadwer. 

120  Rhaid  i bawb  ei  ffydd  ei  hun, 

Nid  ffydd  arall  wrth  ei  glun  ; 

Can’s  ni  chedwir  neb  yn  gynghan^ 

Ond  trwy’i  ffydd  a’i  gred  ei  hunan„ 

121  Nid  ffydd  dy  fam,  nidffydd  dy  dad^ 

Nid  ffydd  dy  brinss  a*r  penna’  o'r  wlad5 
All  dynnu  gras  o Grist  it’  allan, 

Ond  dy  ffydd  a’th  gred  dy  hunan.1 

122  Ni  cheidw  ffydd  y tad  o’i  blentyn, 

Na  ffydd  y mab  o’i  dad  escymmun  ;u 
Pawb  a gedwir,  pob  yr  un, 

Wrth  ei  ffydd  a'i  gred  ei  hun. 

123  Wrth  wrando  geiriau  Duw  yn  brtidd, 

Mae  Duw  yn  arfer  rhoddi  ffydd, 

Heb  wrando'r  gair  nid  yw  yn  arfer 
Rhoddi  ffydd  i neb  un  amser.v 

124  Gwrando'r  gair.,  a chred  addawo, 

Craffa,  a chofia'r  hyn  a ddy  wetto  ; 

A ’ddawo  Duw  fe’i  tâl  yn  ddilys/ 

Ni  thorrodd  Duw  erioed  o'i  bromis.x 

125  Nid  ein  natur,  nid  ein  tadau, 

Nid  ein  dysg,  na’n  poen,  na’n  doniau  ; 

Ond  Yspryd  Duw,  trwy’i  air  ei  hun, 

Sy’n  gweithio  ffydd  yng  nghalon  dyn.y 

126  Gwrando’r  gair,  a chais  ei  Yspryd, 

Llef  am  ffydd  fel  am  dy  fy  wyd  : 

Wrth  waeddi  am  ras_,  a gwrando’r  'fengyl, 

Mae  Duw’n  rhoddi  ffydd  yn  rhugyl.z 

127  Nid  y gair  tu  faes  ei  hun, 

Sy’n  gweithio  ffydd  yng  nghalon  dyn ; 

Ond  Yspryd  Duw,  ynghyd  â’r  gair, 

Sy’n  gweithio  ffydd,  ple  bynna’  caira 

• Prince,  tywysog.  1 Ezec.  18.  20.  u Excommunicated , wedi  ei  ymlid  o 
gynnulleidfa  y íFyddloniaid  oblegid  ei  droseddan.  v Rhuf.  10.  17.  w Yn  ddi- 
ommedd,  x Promiset  addewid.  y Gal,  5.  22.  * Yn  gyffredio.  Mat.  7.  7 • 

‘ Act.  15.  7—9. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


487 


CLI. — PSALM  XXXVIII. 

1 Duw  grasol,  Tad  trugaredd, 

Na  faedda  ffn  dy  ’ddigedd, 

Ac  na.  chospa  fì’n  dy  fâr/ 

Mor  ddigllon  ar  fy  niwedd. 

2 Duw,  mae  dy  saethau  llymion, 

Yn  glynu  yn  fy  nghalon, 

A’th  law  drom  yn  daran  chwyrn,b 
Yn  briwo  fy  esgyrn  gweinion. 

3 Nid  oes  i’m  cnawd  ond  nychdod, 

Gan  faint  dy  lid  a’th  ddyrnod, 

Na  dim  hedd  i'm  hesgyrn  briw, 

Waith  cymmaint  yw  fy  mhechod. 

4 A’m  camwedd  a’m  troseddau, 

Sy’n  pwyso’n  drwm,  gwae  finnau  ! 

Fel  baich  gorthrwm  a’r  fy  ngwarr, 

Yn  gwasgu  ar  fy  'sgwyddau. 

5 A’m  cnawd  sy’n  llawn  o gleisiau, 

Waith  trymmed  y w'th  ddyrnodiau, 

AJm  cleisiau'n  pydru  fel  hen  glwyf, 

Gan  ffoled  wyf,  gwae  finnau. 

6 Ti  grymmaist,  Dduw,  fy  nghefen, 

Ti’m  helaistc  i’r  bedd  haychen  ;d 
Ti’m  gostyngaist  hyd  y llawr, 

Rwy’n  un  yn  awr  â’r  ddae’ren. 

7 ’Rwyf  beunydd  yn  galaru, 

’Rwy’r  nos  heb  allael  cysgu, 

Rwy’n  wylo’n  dost/rwy'n  griddfan  mwy; 

Fy  neigrau  aeth  trwy  ’ngwely. 

8 Gwel  dristed  yw  f ’amcanion, 

Cly  w dosted  yw  f ’och’neidion ; 

Gwel  mor  drwm  yw’th  lid  a'th  fâr, 

Yn  gwasgu  ar  fy  nghalon. 

9 I beri  im'  fwy  o fìinder, 

A gwewyr  heb  esmwythder, 

Mae'r  holl  gnawd  yn  afiach  iawn, 

A’m  lwynau'n  o llawn  boethder. 

a Llid.  b Yn  dra  chwyrn.  • Gyrraist.  Ym  mron,  yu  agos. 


488 


Y 3EREN  FOREU,  NEU 


10  'Rwy’n  egwan  gwedi  ’nghlwyfo, 

Rwy’n  ochain  ac  yn  rhuo, 

Gan  faint  poen,  fy  Mhrynwr  cu,e 
Rwy'n  barod  i wall-bwyllo.f 

11  O dofa  beth  o’th  ddigter, 

A llaesag  ddarn  o’m  blinder ; 

Na  lwyr  ddifa  fi,  fy  Nuw, 

Ond  rho  im’  ry  w esmwythder. 

12  Ti  wyddost*  Dduw,  fy  Ngheidwad, 

Beth  ydy w fy  neisyfiad  ; 

Ni  chuddiwyd  rhagot  ti  un  pryd., 

Nam  poen_,  na’m  crŷd,  na'm  bwriad. 

13  Mae  ’nghalon  drom  yn  curo, 

A’m  nerth  sydd  gwedi’m  gado  ; 

A’m  llygaid  trymion  bob  yr  un, 

Sy  heb  weled  dyn  i’m  swccro.h 

14  Fy  ngheraint  a’m  cyfeillion, 

O hir-bell  rhoent  olygon^ 

Ar  fy  nrhallod  blin  a'm  pla, 

Heb  gysur  na  chynghorion. 

15  A’r  rhai  ddymunai  ’nifa. 

Osodent  faglau  i’m  dala, 

A’m  gorthrymmu  megis  cwn, 

Och  ! och  ! pan  oeddwn  wana’. 

] 6 A minnau  yn  fy  nhrafael,* 

Fe  ddywedai  pawb  ei  chwedel, 

Ac  a’m  barnent,  bob  yr  un,  • 

Yn  waethaf  dyn  o’m  cene’l. 

17  A rhai  ddych’mygent  gelwydd, 

A rhai’m  gwatwarent  beunydd, 

A rhai  chwarddai’n  uwch  ar  g’oedd, 

Gan  gymmaint  oedd  fy  nghystudd. 

18  A minnau  fel  dyn  byddar^ 

Heb  glywed  dim  o’u  gwatwar, 

Yn  tewi  â son,  heb  atteb  neb, 

Fel  mudan  heb  ei  lafar. 

« Anwyl,  f Colli  synwyrau.  s Esmwythdra*  h Succour,  jynnor. 
thwyo,  ymgeleddu.  » Tracail,  trafferth. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


489 


19  Yr  rwyf  fel  gwr  heb  gly  wed, 

Neu  ffol  heb  fedru  ystyried, 

Yn  gado  i bawb  chwedleuaj  ei  hun, 
Heb  amraeu  dyn  a'r  aned. 

20  Ond,  Arglwydd,  'rwy’n  gobeithio 
Dy  fod  di  yn  eu  gwrando, 

Ac  yn  atteb  dros  dy  was, 

I bawb  a'i  cas  enllibio. 

21  Duw5  nâd  i'm  drwg  elynion 
Gael  arnaf  wyn  eu  calon, 

Na  chrechwennu  tra  font  byw, 

Wel'd  cymmaint  yw’m  trallodion. 

22  Pan  lithro  'nhroed  ond  gronyn, 

Hwy  chwarddant  bawb  i'm  herbyn* 
Ac  a wawdiant  am  fy  mhen, 

Gan  roi  im’  senn  ysgymmun.k 

23  Fe’m  ganed  i ddwyn  poenau, 
Par'towd  fi  i ddialau  ; 

A blinderau  ’nghalon  donn1 
Sydd  ger  fy  mron  yn  ddiau. 

24  O Arglwydd,  ’rwy’n  cyfadde’, 

Fy  mhechod  a'm  troseddau  ; 

Mae'n  flin  gennyf,  O fy  Nuw, 

Wefd  cymmaint  yw  fy  meiau. 

25  Ond  etto  mae  ’ngelynion, 

Yn  fywiolin  ac  yn  gryfion  ; 

A’r  sawl  sy  heb  achos  i’m  cashau^ 

Sy'n  amlhau  yn  greulon. 

26  A’r  rhai  a dalent  imi, 

Dwrnn  drwg  am  fy  naioni, 

Sy’n  gwrthhiebu  bob  rhy  w awr, 

Trwy  wneuthur  mawr  ddrygioni. 

27  Ac  am  fy  mod  yn  dilyn 

Y peth  sydd  dda  i’r  werin,° 

’Rwy’n  gas  gan  bawb  o’r  bobol  ddrwg 
A’r  rhai  sy  a’u  gwg  i’m  herbyn. 


j Siarad,  ymddiddan.  k Melldigedig1.  1 Drylliedig, 
* Turn,  tro,  ymddygiad.  0 Y bobol  gyffredin. 


m Bywiog. 


490 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


28  Na  wrthod  di  fy  helpu,p 

O  Dduw,  fy  Nuw;  er  hynny  ; 

Gwna  fi  beunydd  ar  fy  ngwell, 

Ac  na  fydd  bell  oddiwrthy>. 

29  Ond  brysia  i’m  cynnorthwyo, 

A’m  helpu  byth  tra  gantho, 

Duw  fy  iechyd,  Un  a Thri, 

Can's  ynot  ti  ’rwy’n  trysto.q 

CLII. — AM  Y SABBOTH. 

1 DEFFRo'n  fore  gyda’r  ceiliog, 

Ffusta  dy  adenydd,  cân  yn  serchog, 

Psalm  i'r  Arglwydd  yn  blygeiniol,b 
Ar  bob  Sabboth,  yn  dra  siriol. 

2 Gwisg  dy  ddillad  goreu  am  danad, 
Ymsancteiddia  cyn  dy  ddwadc 

0 fiaen  Duw  i’r  deml  sanctaidd; 

Hoíf  gan  Dduw  ei  addolfn  g’ruaidd.d 

3 Gwedi’n  dos  a’th  dylwyth  gennyd, 

1 dŷ  Dduw  â chalon  hyfryd, 

I addoli  Duw’n  y dyrfa, 

Megis  Joseph,  Mair,  a Josua. 

4 Fe  fynn  Duw  ei  addoli'n  barchus, 

Ar  bob  Sabboth  yn  gyhoeddus, 

Gyda’r  dyrfa  yn  y demel, 

Nid  yn  ddirgel  yn  y cornel. 

5 Duw  ddibenodd  ei  holl  weithred, 

Ar  y dydd  o flaen  y seithfed  ;e 
Gorphen  dithau  bob  gorchwylion, 

Cyn  y Sabboth,  os  wyt  Gristion. 

6 Ymsancteiddia  cyn  y Sabboth, 

Cadw’n  lan  dy  lester  boenoth  ;f 
Golch  dy  hun  mewn  edifeirwch, 

Ofna  Dduw  a chais  ei  heddwch. 

7 Cyn  y Sabboth  rhaid  ymg’weirio,8 
A throi  pob  bydol-waith  heibio, 

I gael  gweithio  gwaith  yr  Arglwydd, 

Tra  fo’r  dydd,  mewn  gwir  sancteiddrwydd. 


p Help,  cynnorthwyo.  * Trust,  ymddiried. 

* Cura.  b Yn  dra  boreu.  c Dyfod.  d Yn  weddaidd. 

3.  Exod.  20.  11.  f Beunydd,  bob  amser.  e Ymgyweirio. 


• Gen. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


491 


8 Gorphwys  di,  a'th  dda,h  a’th  ddynion, 
Oddiwrth  bob  rhyw  o orchwylion  ; 

Ac  na  weithia,  ddydd  yr  Arglwydd, 
Waith  o bleser*  na  byddolrwydd. 

9 Gwerthu  liflod,j  cario  beichiau,k 
Gweithio’n  galwad,  myn’d  i siwrnai, 
Pob  ofer-waith  pleseredig, 

Ar  y Sabboth  sydd  w’arddedig.1 

10  Cadw’r  Sabboth  oll  yn  brudd,m 
Fore,  a hwyr,  a chanol  dydd, 

Yn  dy  dŷ  fel  yn  yr  Eglwys, 

Yn  gwas'naethu  Duw  heb  orphwys. 

11  Cymmer  fwy  o garc,n  tre’ch0  byw, 
Weithio'r  Sabboth  waith  dy  Dduw, 

Nag  y gym’rech  un  dydd  amgen, 
Ynghylch  gweithio  bydol  bresen.p 

12  Ar  y Sul,  mae  mor  anghenraid, 

Geisio  Manna  i borthi’r  enaid, 

Ag  y w ceisio,  ar  ddydd  marchnad, 
Fwyd  i borthi’r  corphyn  anllad. 

13  Cod  y bore  ar  y wawr-ddydd, 

Am  y cyntaf  a’r  uchedydd, 

I gael  treulio  dydd  yr  Arglwydd, 

Mewn  duwioldeb  a sancteiddrwydd. 

14  Nid  diwrnod  ini  gysgu, 

Nac  i dordaen  yn  y gwely  ; 

Ond  diwrnod  i'w  sancteiddio, 

Yw’r  dydd  Sabboth  oll  tra  gantho.q 

15  Nid  diwrnod  iti  loetran/ 

Nac  i feddwi,  nac  i fowlian/ 

Ond  diwrnod  iti  weithio 

Gwaith  dy  Dduw,  y w’r  Sul  tra  dalo. 

16  Dydd  i’w  dreulio  mewn  sancteiddrwydd, 
Dydd  i weithio  gwaith  yr  Arglwydd, 
Dydd  i ddarllen  a gweddì'o, 

Dydd  i addoli  Duw  a’i  gofio. 


h Anifeiliaid,  » Pleasure,  difyrwch.  J Livelihood,  pethau  at  gynnal  bywyd, 
ymborth.  k Nehem.  13.  15,  16,  19.  1 Esay  58. 13.  m Yn  ystyriol.  D Care , 
gofal.  ° Tra  fyddech.  p Pethau  y byd  presennol.  q Tra  parhao.  r Loiter , 
segnra,  8 Bowl , cliwareu  bwl  a phinnau,  ( bowl  and  hayles,)  “ I fwlian.” — 
S.  Hughes. 


492 


Y SEREN  FOREU  NEU 


17  Dydd  i orphwys  rhag  gwaith  bydol, 

Dydd  i weithio  gwaith  sancteiddiol ; 

Ac  nid  dydd  i fod  yn  segur, 

Yw  dy dd  D u w,  medd  geiriau’r  ’ Sgry thyr . 

]8  Erbod  Duw  yn  erchi  coffa, 

Cadw’r  Sabboth  yn  ddisigla’  ;l 
Nid  ym  ninnau’n  ceisio  cadw 
Un  gorchymmyn  waeth  na  hwnnw." 

19  O’r  holl  ddyddiau  nid  oes  un-dydd 
Ym  nfn  dreulio  mor  ddi-grefydd, 

Mor  anneddfol,  mor  esgymmun, 

A’r  ddydd  Sabboth  tra  fo’r  flwyddyn. 

20  Dydd  i feddwi,  ddydd  i fowlian, 

Dydd  i ddawnsio,  ddydd  i loetran, 

Dydd  i hwrian/  a gwylhersu/ 

Yw’r  dydd  Sabbotli  gan  y Cymry. 

21  Dydd  i eistedd  a dyfalu/ 

Dydd  i ymladd,  ac  ymdaeru/ 

Dydd  i weithio  gwaith  y cythraul, 

Yw  dydd  Duw  mewn  llawer  cornel. 

22  Y dydd  a ddylem  ei  sancteiddio, 

Ym  ni  fwyaf  yn  ei  'nurddo,2 

I ammherchfn  Prynwr  tirion, 

A dolurio’i  gywir  weision. 

23  Treulia’r  Sabboth  oll  yn  llwyr, 

Mewn  sancteiddrwydd  fore  a hwyr  ; 

Ac  na  ddyro  ran  na  ehyfran 

O ddydd  Duw  i addoli  Satan. 

24  Cofia  gadw’r  Sabboth  sanctaidd, 

Duw  fynn  gadw  hwn  yn  berffaidd  ;a 
'R  hwn  a dreulio’r  Sul  yn  ofer, 

Ni  wna  bris  o ddim  orchfmmyner. 

25  Cadw’r  Sabboth  ti  a’th  gene’l 
Yn  dy  dŷ  fel  yn  y demel ; 

Gwna  i'th  dylwyth  fy w mor  gymmwys, 

Yn  dy  dŷ  fel  yn  yr  Eglwys.b 

‘ Yny  modd  mwyaf  disigl.  u Mwy  nahwnnw.” — T.  Durston.  v Whore, 
putteinio.  w Gwlihersu,  dilyn  chwariaethau  ynfyd  ac  anllad.  x Gwawdio, 
medd  S.  Hughes.  y Cynhennu.  ■ Halogi.  » Perfectly , yn  llwyr.  b Gen. 
18.  19.  Jos.  24.  15. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


493 


26  Tri  rhyw  waith  all  dyn  arferu, 

Ar  y Sabboth  heb  droseddu  ; 

Gwaith  duwioldeb  yn  ddiembaid/ 

Gwaith  cariadol,  gwaith  angenrhaid. 

27  Gweithred  dduwiol  yw  trafaelu/ 

I  Dŷ  Dduw  i’w  anrhydeddu, 

Ac  i wrando’r  ’fengyl  hyfryd, 

Pet  fai  'mhell  o ífordd  oddiwrthyd.e 

28  Gwaith  cariadawl  ydyw  cadw, 

Dyn  a ’nifail  rhag  eu  marw, 

A rhoi  ymborth  iddynt  ddigon, 

Ac  ymgleddu'r  bobol  weinion/ 

29  Gwaith  anghenrhaid,  'r  hwn  nis  galli, 

Gynt  na  chwedi’n  ei  gyflawni, 

IMegis  cadw  tŷ  rhag  llosgi, 

Gwraig  wrth  esgor,  buwch  rhag  boddi. 

30  Gochel  ddilyn  drwg  gyfeillach, 

Cyfaill  drwg  sydd  wybren  afiach, 

Plag  8 yn  llygru,  pyg  yn  'nurddo, 

'R  dyn  duwiolaf  a'i  dilyno. 

CLIII. — GWEDDI  DROS  YR  EGLWYS,  YN  LLAWN 
0 DDYMUNIADAU  GRASOL. 

1 Arglwydd  grasol,  cadw  d’Eglwys, 

A’r  Winwydden  deg  a blanwysa 
Dy  ddeheu-law  di  dy  hunan,b 

O’r  dechreuad  yn  dy  winllan. 

2 N’âd  i’r  baedd  o’r  coed  ei  thurio, 

N’âd  i’r  bwystfil  gwryllt  ei  chroppio  ;c 
N’âd  un  gelyn,  er  mwyn  Iesu, 

Ei  hanreithio  byth  na'i  sathru. 

3 Bydd  yn  fur  o dân  o bobtu,d 
Ddydd  a nos,e  gan  ei  chwmpasu  ;{ 

Bydd  a’th  lygad  arni’n  wastad, 

A’th  fraich  rymus  yn  ei  gwarchad.8 

c Yn  ddi-berygl.  d Tranail,  teithio.  c 2 Bren.4.  23.  f Mat.  12.  12, 
13.  Luc  13,  15,  16.  s Plague,  baint,  plâ. 

a A blannodd.  b Psalm  80.  14, 15.  c Cropt  torri  brig,  pori.  Psalm 
80.  13.  d Zec.  2.  5.  e Esay  27.  2,  3.  f Compass,  amgylcbynu. 

s Cadw,  amddiflfyn. 

2 T 


494 


Y SEREN  FOREUj  NEU 

4 Cadw  hi  megis  byw  dy  lygad/ 

Portha  hi  fel  praidd  yn  ddifrad, 

Trwsia  hi  fel  dy  anwyl  briod, 

N'âd  un  gelyn  byth  ei  gorfod.1 

5 Gwella  ei  muriau,j  cod  ei  bylchau, 

Gwylia  ei  phyrth,  a ch’weiria’ik  thyrau, 
Cadarnha  bob  barr  sydd  ynddi,1 
N’âd  un  gelyn  ei  difrodi. 

6 N’âd  i Dwrc,™  na  Phab,n  na  phagan,0 
Nac  un  penaeth,  waethu’th  winllan, 

Ond  bydd  elyn  i'w  gelynion, 

A difetha  ei  chasogion.p 

7 Gwlawia  arni  yn  gafodau, 

Dy  fendithion  nos  a boreu, 

Nes  y tanno  osglau’iq  gwinwydd, 

Dros  y byd  o’r  môr  i’w  gilydd, 

8 Tafla  i lawr,  a dryllia’n  gandryll, 

Rwysg  y ddraig,  a’i  theyrnas  dywyll  ;r 
Adeilada  ym  mhob  cornel 
Deyrnas  Crist,  a satlira’r  cythraul. 

9 Crist,  â?th  ana’l  llwyr  ddifetha 
Y mab  anwirs  sy’n  ymddrycha  ;* 

A’r  hen  buttain  gochu  sy'n  yfed 
Gwaed  y saint,  i dorri  ei  syched. 

10  Gwna  i’r  Tengyl  wenn  farchogaeth, 

Trwy’r  holl  fyd  at  bob  cenhedlaeth, 

I gael  gorfod  a gorchfygu  ;u 
A thro  bawb  o'th  blant  i'w  chredu. 

] 1 Adeilada  o gylch  gwmpas, 

Ym  mhob  gwlad  dy  rasol  deyrnas, 

Ym  mhlith  Groegiaid  w ac  Iuddewon, 

Gwna  hwy,  Arglwydd,  yn  Grist’nogion. 

12  I Iuddewon  gwna  drugaredd, 

Dangos  iddynt  dy  wirionedd  ; 

Tynn  eu  hangrediniaeth  ymaith,x 
Derbyn  hwynt  i'th  gorlan  eilchwaith.  • 

h Zec.  2.  8.  ‘ Gorchfygu.  J'  Psalm  51.  18.  k Adnewydda.  1 Psalni  3 47. 

13.  m TurJc,  un  o ganlynwyr  y gau-brophwyd  Mohammed.  n Papa,  fLladin,) 
enw  cyffredin  ar  Esgobion  Ithufain,  Ilawer  o’r  rhai  a ymddygasant  yn  dra  er- 
ledigaethus  tuag  at  Gristionoglon.  ° Eilun-addolwr,  p Y ìhai  a’i  cashant. 
Gen.  12,  3.  q Canghennau.  r Dat.  12.  9.  8 Y Pab.  1 Ymddyrcliafu.  2 Thes. 

2.  3,  4,  8.  u Eglwys  Rhufain.  Dat.  17.  1,  4,  6.  v Dat.  6.  2.  w Groegiaid, 
yn  iaith  yr  Apostol  Paul,  y gelwid  pob  cenliedloedd  heblaw  yr  Iuddewon. 
Rhuf.  2.  9, 10.  2 Cor,  3.  16. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


495 


13  A bendithia  bob  rhyw  deyrnas, 

Lle  addolir  Crist  yn  addas  ; 

Cadw’r  ’fengyl  sanctaidd  iddynt, 

Nes  del  Crist  i farnu  rhyngthynt. 

CLIY. — AM  DYNGU. 

1 Yr  luddew  dig  a rwyg  ei  wisgoedd, 
Pan  y cabler  Duw  y Uuoedd ; 

Llawer  Cristion  gwael  ni  syfla/ 

Pan  y cabler  Duw  gorucha'. 

2 Os  tyngaí  Sipswnb  i ben  Pharao, 

Yng  ngham,  fe  gai  ei  ddieneidio  ;c 
Os  twng  y Cristion  gorph  ei  Brynwr, 
A'i  gig  a'i  waed,  nid  oes  dialwr. 

3 Gwn  na  frathai  yr  luddewon, 

Grist  ond  unwaith  dan  ei  ddwyfron, 
Mae’r  Crist’nogion,  â’u  cas  lwfau,c 
Yn  ei  frathu  fìl  o weithiau. 

4 Na  ryfedda  wel’d  gwŷr  mawrion, 

Yn  gwerthu’r  tir  a’r  teiau  gwychion  ; 
Cablu  Duw  a bair  yn  fuan, 

I’r  tai  a’r  tir  droi’r  meistri  allan.d 

5 Ti  gai  wel’d  yn  nhai  gwŷr  mawrion, 
Bedwar  par  o gardau  brithion ; 

I rai  dyngu  ac  ymgigo, 

Heb  un  llyfyr  i weddio. 

6 ’Rwyf  fi’n  tybied  ac  yn  creda, 

Na  cheir  clywed  casach  tyngu, 

Gan  gythreuliaid  yn  Gehinnon,e 
Nag  a glywir  gan  Grist’nogion. 

7 Nid  oes  son  yn  nheiau  llawer, 

Am  enw  Duw  ond  pan  y cabler, 

Nac  am  werthfawr  waed  yr  Iesu, 
Ond  tra  fytherf  yn  ei  dyngu. 


*•  Ni  ysgogir,  ni  chynhyrfir.  b Egyptian , Aiphtwr.  c Llwon. 
18.  28.  Hos.  4,  2,  3.  e Gehenna,  uffern.  f Tra  fydder. 


d Lef. 


466 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


8 Melldith  Duw,  medd  Zecharias<, 

A red  i dŷ'r  udonwrg  diras ; 

Ac  a lyna  wrth  bob  ceibren, 

Nes  pydru’r  tŷ,  a'i  droi  yn  dommen.h 

9 Gwell  it’  drigo  lle  bo  powdwr  ;l 
Yn  y gegin,  yn  y parlwr^ 

Nag  it’  drigo  lle  bo  tyngu, 

Yn  y parlwr  neu'n  y penty. 

10  Naw  ugain  mil  o lu’r  Assyriaid, 

Y laddodd  Angel  Duw  mor  ddiriaid,k 
Mewn  un  noswaith  gynt,  am  gablu 
Enw’r  Arglwydd  a’i  ddirmygu.1 

11  Mae  Duw’n  erchi  llwyr  labyddio^ 

Pob  rhy  w ddynion  ag  a gablo  ; 

Nid  dieuog  yw’r  dyn  ’sgeler^™ 

Ag  y gym'ro  ei  enw’n  ofer.n 

12  Pet  fai  farnwyr  yr  holl  deyrnas* 

Yn  rhyddau’r  udonwr  diras  ; 

Duw  ei  hun  a farn  yn  siccer,° 

Bawb  a gym’ro  ei  enw’n  ofer. 

CLY. — DYLEDSWYDD  GWEINIDOGION. 

1 Dwg  sancteiddrwydd  yn  dy  dalcen/ 

Fel  y gallo  pobol  ddarllen, 

W rth  dy  y mddy giad a’th  sancteiddrwydd., 

Dy  fod  ti  yn  was  i’r  Arglwydd. 

2 Pâr  i’th  glych  fydd  wrth  dy  siacced^ 

Ganu’r  ífordd  y bechc  yn  cerdded, 

Fel  y gallo  pawb  yn  rhugyl/ 

Glywed  gennyt  eiriau’r  ’fengyl. 

3 Pâr  i’r  pomgranadaue  ífrwythlon, 

Oedd  wrth  ymyl  siacced  Aaron, 

Ber-arogli  â’th  ddaioni, 

Bob  rhy  w dyrfa  ddelech  iddi. 

s Anudonwr,  un  yn  tyngu  ar  gam.  h Zec.  5.  2. — 4.  * Powder , pylor, 

Uwch  hylosg  tra  niweidiol  ei  eÖeithiau.  J Parlour,  ystafell  i ymddiddan. 
k Dyehrynllyd.  1 2 Bren.  19.  35.  m Sceleratus , (Lladin,)  tra  drygionus. 
n Lef.  24.  16.  ° Yn  sicr. 

û Exod,  28.  36,  38.  b Jachet , math  o wisg.  Exod.  28.  33—35.  c By- 
ddech.  d Yn  gyff'redinol.  6 Ffrwythau  math  o goed. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


497 


4 Par  i ’roglau  dy  ymddygiad, 

Par  i lewyrch  dy  lân  aíwad, 

Par  i íFrwyth  dy  wefus  draethu, 

Mai  gwas  wyt  i’r  Argiwydd  lesu. 

5 Gwr  i Dduw  wyt  wrth  dy  alwad, 

Gwas  i Grist,  ein  Pen  a’n  Ceidwad  ; 

Nid  yw  gweddus  i was . brenhin, 

Fyn’d  mor  frwnt  a gwr  cyífredin. 

6 Cennad  wyt  i’r  Brenhin  mwyaV 
I fynegu  ei  air  i’r  dyrfa ; 

N’âd  un  gair  heb  ei  fynegu, 

O’r  hyn  archodd  iti  draethu. 

7 Bugail  wyt  i gadw’r  defaid, 

Brynodd  Grist  â’i  waed  bendigaid/ 

N'âd  un  ddafad  farw  o newyn^ 

Rhag  myn’d  ei  gwaed  hi  ar  dy  gobyn.h 

8 Dwg  sancteiddrwydd  gy da'th  Urim, 

Dwg  wybodaeth  gyda’th  Thummim  ;l 
Dwg  y ddau  hyn  ar  dy  galon, 

Hyn  yw  dyled  ’ífeiriad  ffyddíon. 

9 Rho’ist  dy  law  ar  gorn  yr  arad’,j 
Dos  i’th  fíaen,  a dilyn  d’alwad, 

Na  thro’n  d’ol  fel  ci  at  chwydfa : 

Ni  chair  coron  heb  hir  bara.k 

10  GwTatíwydd  oedd  i Ephraim  fudyr^ 

Droi’n  ei  ol  yn  nydd  y frwydyr  ; 1 
Os  troi’n  ol  oddiwrth  dy  alwad, 

Gwaeth  dy  ddiwedd  na’th  ddechreuad. 

11  Gado’r  llong,  fel  Iago  a Pheder^ 

Dilyn  Grist  tra  caffech  amser ; 

Rhaid  i weision  y Messiah, 

Ado’r  byd  fel  Lefi’r11  dollfa. 

12  BwrwT  byd  a’i  bethau  oddiwrthyd, 

’Rwyt  ti’n  rhedeg  am  dy  fy wyd  ; 

Ffardel0  gronp  o bridd  a hindra^ 

Gawr  neu  farch  wrth  redeg  gy rfa. 

f 2 Cor.  5.  20.  s Act.  20.  28.  h Ar  dy  ben.  Ezec.33.  8.  » Deut.  33.  8. 

j Luc  9.  62.  k 2 Tim.  4.  7,  8.  1 Psalm  78.  9.  m Mat.  4.  18—22.  n Enw 

arall  ar  Matthew.  Mat.  9.  9.  Marc2. 14.  Fardel,  baich,  p JBychan. 
Hinder , rhwystro. 

2 t 2 


498 


Y SEREN  FOREU_,  NEU 


13  Tafla  flwrdd  bob  peth  sy’n  pwyso, 

A'r  pechodau  sy’n  dy  rwystro ; 

Rheded  pawb  y nefol  yrfa, 

Trwy  amynedd  am  y cynta\ 

14  Portha  ddefaid  Crist  yn  gywrain/ 

Yn  'wyllysgar  heb  dy  gathrain  ;l 
Pan  ddangoso  Crist  ei  fawredd, 

Ti  gei  goron  ac  anrhydedd.u 

15  Gwae  pob  bugail  mud,  anghynnil/ 

Na  phregetha  Grist  a'i  Tengyl ; 

Gwaed  eneidiau  mil  ofynnir, 

Ar  law  hwnnw  pan  ei  bernir. 

16  Mewn  tair  fíordd  y dylit  borthi 
Defaid  Crist’  a’u  llon  gymfforddi  ;* 

Ag  athrawiaeth  bur  Tengylaidd, 

Gweddi  frwd_,  a bywyd  sanctaidd. 

17  Gwell  yw  'ffeiriad  da  nag  angel, 

Gwaeth  ywr  drwg  na'r  ddraig  na’r  cythraul/ 

Y da  a’n  dwg  i dir  goleuni, 

Y drwg  a’n  gollwng  bawb  i'n  colli. 

18  Trin  dy  winllan,  hi  ddwg  rawnwin, 

Haua  dy  faes,  fe  ddwg  egin  ; 

Trin  dy  braidd,  fe  fydd  llwyddiannus; 

Dysg  dy  blwyf,  fe  fydd  rinweddus.y 

19  Dysgwch  eich  praidd,  ac  arweiniwch/ 

I wlad  Canaan  trwy’r  anialwch ; 

Nid  nes  ’ffeiriad  fod  yn  Ddoctor, 

Oni  wnanta  yn  ol  ei  gynghor. 

20  Byddwch  dirion  wrth  y defaid/ 

Cwnnwch  lef  yn  ol  y bleiddiaid  : 

Mwynder  a wna  i’r  ddafad  bori, 

Llefain  a wna  i’r  blaidd  gynffonni.c 

21  Rhowch  y fron  i’r  wyn  cariadus/ 

Rhowch  y ffonn  wrth  hwrdd  cildynus/ 

r Heb.  12.  1.  8 Yn  fedrus,  * Cymmell.  u 1 Petr  5.  2—4.  J An- 

fedrus.  " Ezec.  33.  8.  * Comfort , diddanu.  y Neu.  “ Fe  ddaw’n 

ddaionus.”  * Sef  trwy  esiampl  dda.  a “ Oni  wnaiíf.  — S.  Hughes. 

Hynny  yw,  oni  ymddygayr  Oífeiriad  yn  ol  ei  gynghor  ei  hun.  Esay  40. 

11.  e Cilio  mewn  ofn.  d i Cor.  4.  21.  e 2 Cor.  13,  2. 


GANWYLL  Y CYMRY, 


499 


Byddwch  fwyn  wrth  rai  diniwed, 

Cospwch  bawb  o’r  rhai  pengaled/ 

22  Bydded  arfau  yn  eich  dwylo, 

Fel  plant  Israel  wrth  adeilio  ;g 
Llwy  i íildo/  cledd  i ymddiffyn, 

Ac  i ymladd  dros  y werin.1 

23  Porthwch  bawb  eich  praidd  â Manna,j 
Nedwchk  arnynt  eisiau  porfa  ; 

Os  bydd  marw  un  rhag  newyn, 

Bydd  gwaed  hwnnw  ar  eich  cobyn.1 

24  Cyrchwch  adref,  trowch  i'r  gorlan, 

Y disperodm  aeth  i straglan  ;u 
Nedwch  un  i gyfrgolli, 

Fe  fynn  Duw  am  bob  peth°  gyfri\p 

25  Canwyll  y’ch  i roi  goleuni. 

Yn  Eglwys  Dduw  i’r  holl  gwmpeini  ;q 
O ! disgleirwch  fel  canwyllau, 

Fel  y rhodiom  yn  eich  goleu/ 

26  Y lamp  a dreuliai’r  llin  o'r  thusyr, 

Yn  goleuo’r  gwir  addolwyr  ; 

Treuliwch  chwithau'ch  oes  mor  ffyddlony 
Yn  goleuo  eich  plwyfolion. 

27  Halen  y'chs  i sesno1  eneidiau, 

Rliag  drwg  sawyru  mewn  pechodau ; 

Sesnwch  galon  pawb  sy’n  pechu,, 

Rhag  i Grist  â'i  droed  eich  sathru. 

28  Golwg  dost  y w gweled  defaid, 

Yn  eu  llarpio’n  safnau  bleiddiaid  ; 

Tostach  gwefd  eneidiau’n  griddfan, 

Eisiau  dysgv  yng  nghrampauw  Satan. 

29  Tost  yw  gweled  maes  o lafur/ 

Yn  pydru  eisiau  helpy  medelwyr  ; 

Tostach  gweled  mil  o ddynion, 

Yn  meirw  eisiau  help  athrawon. 

f “ Sef  trwy  geryddon,  bygythion,  ac  esgymmundod,”— S,  Hughes.  g Neh, 
4.  17.  h Build,  adeiladu.  » Y bobl.  i 1 Petr  5.  2.  * Na  adewcli. 

1 Ezec.  33.  6.  m Y rhai  gwasgaredig.  “ Struggle,  crwydro.  Ezec.  34, 
4,  0 “ Am  bob  pen.” — S.  Hughes  j sef  am  bob  dafad.  p Heb.  13,  17. 

q Company , torf.  r Mat.  5.  14,  16.  * Mat.  5, 13.  1 Season , tymheru, 

halltu.  u Saoour,  arogl,  neu  flas,  v Hos.  4,  6.  " Yng  nghrafangau, 

* Yd,  1 Helpt  cynmorth. 


00 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


30  Tost  y w gweled  plentyn  bychan, 

Eisiau  help  ar  resz  yn  brwylian  ;a 
Tostach  gwel’d  eneidiau  bagad,b 
Mewn  tân  eisiau  help  oíFeiriad.c 

31  Tost  gwel’d  mil  yn  myn’d  i'w  boddi, 

Eisiau  i ry  w un  eu  cynghori ; 

Tostach  gweled  mil  ysowaeth, 

AiíF  i ufFern  eisiau  athrawiaeth. 

32  Y ceiliog  gwynn  y íFust  ei  adanedd, 

I ddeíFro  ei  hun  cyn  deíFro’i  wragedd ; 

Felly  dylai'r  holl  oíFeiriaid, 

DefFro’u  hun  cyn  defFro'r  deFaid. 

33  Fel  y dygai  gwialen  Aaron, 

Ddail  a blodau,  a chnau  fFrwythlon, 

Pan  oedd  eraill  o bob  graddau, 

Heb  ddwyn  fFrwyth,  na  dail,  na  blodau  :d 

34  Felly  dylaFr  gweinidogion, 

Mewn  rinweddau  fod  yn  fFrwythlon, 

Pan  bo  eraill  o bob  galwad, 

Yn  ddi-rinwedd  eu  hymddygiad. 

35  Beth  wnair  â’r  dall  i arwain  deilliaid  ?e 
Beth  wnair  â mud  i gyfarth  bleiddiaid  ? f 
Beth  wnair  â’r  hesp,  heb  laeth  mewn  bronnau, 
I fagu  plant,  i borthi  eneidiau  ? 

36  Ni  wnair  dim  â chi  cysgadur, 

Ni  wnair  dim  â gweision  segur, 

Ni  wnair  dim  â halen  diflas,2 

Ni  wnair  dim  â 'Ffeiriad  llanas.h 

37  Fe  wnair  ’stalwyn  o hen  farch  tywyll, 

Fe  wnair  tân  o hen  dŷ  canddryll, 

Fe  wnair  peth  â chrochan  tyllog, 

Ni  wnair  dim  â ’Ffeiriad  diog. 

38  Pwy  ddyd1  ddall  i arwain  deilliaid  ? 

Pwy  ddyd  mud  i gyfarth  bleiddiaid  ? 

Pwy  ddyd  ynfyd  i roi  cynghor  ? 

Pwy  ddyd  ddwl  i rannu  trysor  ? 

• Marwor.  a Broil , golosgi.  b Llawer.  c Diar.  29.  18.  á Num. 
17.  8.  e Mat.  15. 14.  f Esay  56.  10.  s Mat.  ò.  13.  b Lianastr,  diog. 
» A ddoda,  a osoda. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


501 


39  Dodi’r  ddall  ar  ben  disgwylfa, 

Dodi’r  dwl  i ddygu  tyrfa, 

Dodi'r  di-ddysg  wrth  y llyw,j 
Yw  dodiad  dyn,  nid  dodiad  Duw.h 

40  Os  Doctor1  wyt,  rho  ddysg  i’r  deillion, 
Os  bugail  da,  ymg’ledda’r  gweinion,m 
Os  steward11  doeth,  cyfranna’n  gywir, 

Os  gwas  i Grist,  gwna  arch  dy  Feistyr. 

41  Os  ci  cy  wir,  cyfarth  ladron,0 
Os  pysgottwr,  dala  ddynion/ 

Os  gwyliedydd,q  gwylia’r  gelyn, 

A rho  ’mhryd  y rhybudd  iddyn’. 

42  Gwinllanydd  wyt,  O gweithia’n  ífyddlon, 
N'âd  ite  winwydd  fyn’d  yn  wylltion  ;r 
Trin  eu  gwraidd,  a’u  brig,  a’u  bonau, 
N’âd  eu  torri  eisiau  ífrwythau.5 * * 

43  Lle  ni  hauir  had,  ni  fedir, 

Lle  ni  chanir  corn  ni  chyífrir, 

Lle  ni  phorthir  praidd  ni  phrifia/ 

Lle  ni  ddysgir  plwyf,  ni  lwyddau 

44  Peder,  Peder,  od  oes  cariad 
Germyd  at  dy  Grist  a’th  Geidwad, 
Portha,  portha,  portha'i  ddefaid, 

Mag  ei  ŵyn/  a tharfa’r  bleiddiaid. 

45  N’âd  ei  ddefaid  fyn’d  a’r  ddidro,w 
N’âd  i’r  blaidd  na’r  llew  eu  scliffio/ 
N’âd  i'r  cwal?  a’r  pwd  eu  mallu,2 * * 
Eisiau’u  trin,  a’u  troi,  a’u  maethu. 

46  O ! disgleiriwch  yn  eich  graddau, 

Megis  sera  mewn  noswaith  olau  ; 

Ac  na  fyddwch  fel  y lìeuad, 

Sydd  a brychau  yn  ei  llygad. 


i I reoli  yr  Eglwys.  k Dywed  Mr.  Stephen  Hughes,  yn  ei  Gân  i’r  Llyfr 

hwn,  i’r  hen  Ficer,  ar  ba  achlysur  ni  wyddom, 

“ Roddi  allan,  a chyhoeddi 
**  Hyn  o bennill  yn  Llanedi .” 

1 Doctor,  athraw  dysgedig.  m Ezec.  34.  2.  « Steward , goruchwyliwr. 

1 Cor.  4.  1.  Luc  12.  42.  ® Esay  56.  J0.  p Mat.  4.  10.  q Ezec.  33.  7. 

r Diar.  24.  30 — 34.  8 Luc  13.  8,  9.  *■  Ni  chynhydda.  u Mewn  ystyr  ys- 

prydol  a olygir.  v Ioan  21.  15—17.  » Ar  gyfeiliorn.  * Ysglyfaethu, 

llarpìo,  y Quail,  magu  nychdod.  * Pydru.  * Dat.  1.  20. 


502 


Y SEREN  FOREU^  NEU 


47  Gwnewch  eich  clywed  yn  yr  Eglwys, 
Fel  angylion  ym  mharadwTys  ; 
Gwnewch  eich  gweled  yn  y dyrfa, 

Fel  y ser  pan  font  ddisgleiria’. 

48  Byddwch  farw  yn  y pulpid/ 

Yn  pregethu’r  ’fengyl  hyfryd, 

Neu'n  yr  Eglwys  ar  eich  deu-lin, 

Yn  gweddío  dros  y werin. 

49  Bydded  pob  oífeiriad  glân, 

Fel  piler c niwl  a'r  piler  tân, 

Yn  cyf'rwyddo’r  ífordd  i’r  bobol, 
Fyn'd  o’r  Aipht  i Ganaan  nefol.d 

50  A pha  gonsciense  gall  y ’fFeiriad, 
Gippio'r  cnuf  heb  borthi'r  ddafad  ? f 
Bwytta'r  oíFrwm  mor  ddiwybod/ 

Ac  heb  waeddi'n  erbyn  pechod. 

51  O ! ba  lef  ac  achwyn  irad,h 

Y fydd  ddydd  y farn  gan  fagad, 

Am  ìr  ’íFeiriad  eu  newynu, 

A'u  handwyo  eisiau  eu  dysgu  ! 

CLYI. — AM  RAGLUNIAETH  DUW. 

1 Duw  ni  attal  un  daioni, 

Oddiwrth  neb  a fo'n  ei  ofni ; 

Fe  ry  ras  ac  urddas  iddynt, 

Ni  bydd  íFaela  na  diíFyg  arnynt.b 

2 Bwrw  d’ofal  ar  yr  Arglwydd, 

Ac  fe'th  bortha  mewn  helaethrwydd  : c 
Ni  âd  Duw  i’r  cyfiawn  gwympo, 

Na  dwyn  diíFyg  byth  tra  gantho. 

3 Mae  Duw’n  d’wedyd  wrthyd  (craffa) 
Lleda’th  safan  minnau’i  llanwa' ;d 
Cymmer  boen  mewn  galwrad  union/ 
Mi  fendithiaTh  holl  orchwylion. 


b Pulpit,  areithfa.  c Pillar , colofn.  d Neh.  9.  19.  0 Conscience, 

cydwybod.  f Ezec.  34.  2,3.  g Mor  ddiystyriaeth.  h Wylofus,  tosturus. 

a Fail,  methiant,  b Psalm  84.  11.  c Psalm55.  22.  d Psalm  81.  10. 
« Eph.  4.  28. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


503 


4 Er  bod  eisiau  ar  y llewod/ 

A’r  rhai  cryfaf  o’r  bwystfilod, 

Ni  bydd  eisiau  dim  daioni, 

Ar  a drystos  i Dduw’r  tosturi. 

5 Mae  Duw’n  porthi’r  bobol  aflan, 

Mae’n  rhoi  maeth  i’r  Twrc  a’r  Pagan^ 

Mae’n  rhoi  ymborth  i'w  elynion,h 
Oni  phortha  Duw  ei  weision  ? 

6 Gochel  chwrennych  gormod  golud, 

Ymfoddlona  a’r  maint  sydd  gennyd  ; 

Byth  ni  ffaela,  byth  ni  edy, 

Duw  oh  dyn  fo'n  ei  was’naethu.1 

7 Ym  mhob  diífyg  cais  gan  Dduw, 

Rhoddwr  pob  daioni  yw  ; 

Gochel  drysto  i’th  rwyd  dy  hun,j 
Rhag  colli'r  pysgod  wrth  dy  glun. 

8 Llawer  dyn  sy’n  dlawd  yn  byw, 

Eisiau  ceisio  cymmorth  Duw  ; 

A llawer  dyn  sy’n  myn'd  i fegian,k 
Am  drysto  i’w  rym  a'i  rwyd  ei  hunan, 

9 Lle  mae  Duw  mor  hael  i’r  werin, 

Pa'm  y marw  cant  gan  newyn  ? 

Am  roi  coel  ar  rym  eu  breichiau, 

Heb  geisio  cymmorth  Duw  na’i  oreu. 

10  Ni  chwsg,  ni  hun  ein  Ceidwad  grasol, 

Sy'n  gofalu  am  ei  bobol  ;* 

Tra  fo’m  bawb  yn  cysgu’n  esmwyth, 

Mae’n  gofalu  am  ei  dylwyth. 

11  A ddichon  gwraig  anghofio'i  phlentyn, 

A sugno’i  bronnau  yn  ei  rwymyn  ? 

Pes  anghofiai  hon  ei  meibion, 

Byth  ni  anghofia  Duw  mo’i  v/eision.n 

12  Cyn  bo  eisiau  arian  arnad, 

Os  gwas’naethi  Dduw  yn  ddifrad/ 

Fe  bair  Duw  i’r  pysgod  gario 
Arian  iti  i’th  ddi-rwydo.q 

f Psalm  34.  10.  s Trust,  ymddiried.  h Mat.  5.  45.  1 Heb.  13.  5, 

j Hab.  1.  16.  k Beg , eardotta.  1 Paslm  121.  4.  m Pe.  n Esay  49.  15, 
• Yn  ddi-dwyll.  p Mat.  17.  27.  * l’thdynnu  oddyryswch. 


504 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


13  Er  na  bo  dy  ’storT  ond  cwtta, 

Fel  blawd  y weddw  o Sarepta, 

Os  gwas’naethi  Dduw  yn  ffyddlon, 

Fe  wna  Duw  fod  hynny'n  ddigon.3 

14  Gochel  roi  dy  bwys  na’th  hyder 
Ar  dy  scil1  dy  hun  a’th  gryfder, 

Ond  ar  Dduw  dy  helpwr  unig, 

Os  ceisi  fod  yn  ddyn  di-ddiffyg. 

15  Mae  Duw'n  porthi'r  adar  gwylltion, 

Mae’n  dilladu'r  lili  gwynion, 

Mae’n  rhoi  maeth  i bob  peth  by  wiol, 

Oni  phortha’i  blant  a'i  bobol  ? 

16  Ni  hauar  fran,  ni  feder  fedi, 

Nid  oes  na  chell  na  ’sgubor  iddi ; 

Etto  er  hyn  mae  Duw  goruchaf, 

Yn  porthi’r  brain  bobhaf,  bob  gauaf. 

17  Ni  chrib,  ni  nydd,  na'r  rhos,  na’r  lili, 

Ni  feder  un  na  gwau  na  ’stofi  ; 

Etto’r  Arglwydd  a’u  dillada, 

Mewn  harddach  gwisg  nar  brenhin  gwycha’.11 

18  Llygaid  pob  creadur  bywiol, 

Sydd  yn  disgwyl  ar  Dduw  nefol, 

Am  roi  maeth  ac  ymborth  iddynt, 

Yntau’n  hael  yn  rhannu  rhyngddynt.' 

19  Mae’n  agoryd  ei  lew  rasol, 

Ac  yn  porthi  pob  peth  bywiol, 

O’i  ras  a'i  rodd,  mewn  pryd  a mesur, 

Heb  adael  gwall  ar  un  creadur. 

20  Mae’n  rhoi  bwyd  i g’nawon  llewod, 

Mae’n  rhoi  maeth  i’r  gwyllt  fwystfilod, 

Mae  e'n  porthi  plant  y gig-fran/ 

Oni  phortha'i  blant  ei  hunan  ? 

21  Ni  chwymp  un  o wallt  dy  ben, 

Ni  syrth  aderyn  to  ar  bren,x 

Ni  ddigwydd  dim,  heb  brudd  ragweliad 
Duw,  ’n  Creawdwr  mawr  a'n  Ceidwad. 

r Store , trysor.  8 1 Bren.  17.  16.  1 SJcill , medrusrwydd.  u Mat.  6. 

26,  30.  v Psalm  145.  lý.  w Psalm  147.  p.  x Mat.  10,  29,  30. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


505 


22  Duw  rowsy  iti  gorph  a by  wyd, 

Anadl,  einioes,  cryfder,  iechyd, 

Deall,  rheswm,  cof,  a chyfri*, 

Oni  ddyry  fara  iti  ? 

23  Fe  werthir  dau  o adar  to, 

Am  ífyrling55  fechan  lawer  tro  ; 

Er  gwaeled  ynt,  mae  Duw'n  eu  porthi  ; 
Ti  dali  fwy  na  deg  o’r  rhie’ny.a 

24  Er  bod  Duw’n  gofalu’n  gaethb 
Am  bob  creadur  ag  a wnaeth, 

Mae’n  gofalu  am  ddyn  a’i  enaid, 

Fwy  nag  am  yr  holl  greaduriaid. 

25  Rho  dy  ofal  ar  dy  Dduw, 

Mae*n  gofalu  drosot,  clyw  ;c 
Os  gwas’naethi  Grist  yn  gywdr, 

Cai  dy  gyflog  gantho’n  siccir. 

CLVII. — AM  Y PURDAN.a 

1 Nid  oes  dim  all  olchi  enaid 

Dyn,  ond  gwaed  yr  Oen  bendigaid, 
’Rhwn  sy’n  golchi  ffwrddb  bob  pechod,c 
Ac  yn  puro’r  holl  gydwybod.d 

2 Nid  oes  ffordd  ond  dwy  i’r  holl-fyd, 
Ffordd  i ddistryw,  ffordd  i fywyd  ;e 
Ni  ddangosodd  Crist,  yn  un-man, 
Drydedd  ffordd  yn  myn’d  i’r  purdan. 

3 Nid  oes  hefyd  ddim  ond  dau-le, 

I blant  dynion  gwedi  ange' ; 

Nef  ac  uffern,  heb  le  trydydd  ; 

Nid  yw’r  purdan  ddim  ond  celwydd. 


y A roddodd.  * Farthing , (fourthling ,)  y bedwaredd  ran  o gieniog. 
» Mat.  10.  31.  b Yn  fanwl.  « 1 Petr  5.  7. 

a Y Purdan  sydd  le,  yn  ol  haeriad  y Pabyddion,  yn  yrhwn  y cedwir  eneidiau 
dynion  wedi  marw,  am  ryw  amser,  i gael  eu  puro  trwy  dân  oddiwrth  weddill- 
ion  llygredigaeth  j a dywedant  hefyd  y gall  eu  cyfeilliou,  trwy  dalu  i’r  OfFei- 
riaid  Pabaidd  am  wedd'io  drostynt,  brysuro  eu  gollyngdod  oddi  yno,  a’u  der- 
byniad  i’r  nefoedd.  Cyfeira  yr  Awdwr  mewn  amryw  fannau  at  y cyfeiliornad 
liwn  ; ond  gwrthwyneba  ef,  mewn  modd  mwy  neillduol,  yn  y Gân  yma. 
b Ymaith.  • Dat.  1.  5.  d Heb.  9.  14,  c Mat.  7.  13,  14. 

2 u 


50  6 


Y SEREN  FOREU,  NE  U 


4 Nid  oes  ond  dau  sortf  o ddynion, 

Un  yw’r  anwir,  llall  yw’r  ffyddlon  ; 

Y rhai  anwir  a ddifethir, 

A'r  rhai  ffyddlon  oll  a gedwir.8 

5 Tân  a ddichon  boeni  dynion, 

Tân  all  losgi  daearolion  ; 

Ni  all  tân,  na’r  holl  greaduriaid, 

Ond  gwaed  Iesu  buro?r  enaid.h 

6 Tân  all  buro’r  aur  o*i  sorod, 

Tân  all  losgi’r  us  a’r  carllod  ;j 
Ni  all  tân,  na  dim  er  hynny, 

Buro’r  enaid  ond  gwaed  Iesu5 

7 Y dyn  nad  elo  i Baradwys, 

Lle  mae  Iesu  Grist  a’n  prynwys^ 

Nid  oes  lunk  nad  el  dan  drottian,® 

I bwll  uffern  lle  mae  Satan. 

8 Y dyn  nad  elo,  megis  Lazar, 

I glyd  fonwes  Abraham  hygar, 

Nid  oes  lun  nad  el  i’r  ffwrnes, 

Lle  raae’r  diawl  yn  poeni  Difes.m 

9 Nid  ywT  purdan  yn  y nefoedd, 

Yn  y ddaear,  yn  y moroedd, 

Nac  yn  uffern  ; b’le,  gan  hynny, 

Y mae  purdan  yn  gartrefu  ? 

10  Rhai  a dd’wedant  fod  y purdan 
Yn  y mor  sy’n  fawr  ei  dwrddan, 

Rhai’n  y ddaear,  rhai  yn  Etna;11 
Ni  wn  p’un  o’r  rhai’n  a greda’. 

11  Rliai  a dd’wedant  mai  angylion, 

Rhai  mai  hen  gythreuliaid  duon, 

Sy’n  tormento'r0  sawl  sy’m  mhurdan  ; 

Rhai  ni  wyddant  beth  a dd’wedan’. 

12  Rhai  sy’n  tybied  mai  tân  ffyrnig, 

Rhai  mai  tân  a dw’r  berwedig, 

Sy’n  poenydio’r  sawl  sy’m  mhurdan  ; 

’Does  fawr  gydfodp  ar  eu  llafan/1 

f Sort,  malh.  g Mat.  25.  46.  h Act.  4.  12.  Mat.  1.  21.  1 Callod,  cibau, 

j A’n  prynodd.  k Modd.  1 Trot , rhedeg.  ra  Dives,  (Lladin,)  gwr  goludog. 
Luc  16.  22,  23.  n Etna  sydd  fynydd  mawr  yn  Ynys  Sicily,  ym  Môr  y Canol. 
dir,  o’r  hwn  yr  ymarllwysa  tân  dychrynllyd  ar  amserau.  ° Torment , poem. 
arteithio.  d Cyssondeb.  9 “ Swmp  o gelwydd.” — S.  Htighes. 


GANWYLL  Y CYMEY. 


50 


13  Rhai  sy’n  tybied  mai  pechodau 
Crynion,  bychain,  hawdd  eu  maddau, 

Y sy’n  cospi  yn  y purdan  ; 

Rhai  mai  beiau  marwol  anian. 

14  Rhai  dormentir  yn  y purdan, 

Hyd  ddydd  barn,  o's  gwir  a ddywedan'; 
Rhai  dros  fìloedd  o flynyddau, 

Rhai  nes  offrwm  dros  'u  eneidiau. 

15  Fe  all  ’Ffeiriad,  ond  cael  offrwm, 

Fe  all  Esgob,  os  rhy  bardwn/ 

Fe  all  Pab,  os  gwir  a ddywedan’, 

Dynnu  fynno  maes  o’r  purdan. 

16  Fe  gaiff  carl/  am  ddryll  o arian, 

Ei  ryddhau  o boenau  purdan  ; 

Ond  y tlawd,  sy  heb  geiniog  gantho, 

Fe  gaiff  ynddi  hir  boenydio. 

17  Os  yw  purdan  yn  ein  puro, 

Oddiwrth  bechod  gwedi'n  ’nurddo/ 

I ba  ddiben  yr  offrymmodd 

Crist  ei  werthfawr  waed  a’n  prynodd? 

18  Os  y purdan  sy’n  ein  golchi, 

O’n  pechodau  oll  a’n  brynti, 

Pa’m  y dywedy  'Sgrythyrau, 

Mai  gwaed  Crist  sy’n  golclii  ein  beiau  ? u 

19  Ofer  oedd  i Fab  Duw  cyfion 
Golli  gwerthfawr  waed  ei  galon, 

I’n  glanhau  oddiwrth  ein  brynti, 

Os  y purdan  sy’n  ein  golchi. 

20  O ca’i  waed  fy  Nghrist  i'm  golchi, 

O’m  holl  bechod  a’m  holl  frynti, 

Cloed  y Pab  fi  ’nghanol  purdan, 

Ni  bydd  arna’i  byth  mo’i  ofan. 

21  Dannedd  gwaedlyd  y Pabyddion, 

Sydd  yn  gollwng  gwaed  Crist’nogion, 
Sydd  yn  dangos  nad  gwir  ddefaid 
Crist  yw  rhai’n,  ond  rheibus  fleiddiaid/ 


r Pardon , maddeuant.  8 Cybydd  ariannog.  J Halogi.  u 1 íoan  1. 

7.  v Ioan  10.  12. 


508 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


CLVIII. — AM  BARHAD  MEWN  YSTADa  0 RAS, 

1 Hollalluog  ydyw  Duw  ; 

Da,  a di-anwadal  y w ; 

Fe  ddwg  i ben  yr  hyn  arfaethodd, 

Ni  chyll  ef  un  o'r  rhai  ddewisodd. 

2 Nid  yw  bossib’  golli  un, 

O’r  rhai  ddewisodd  Duw  ei  hun ; 

Ni  all  y byd,  na’r  diawl,  na’r  cythraul, 
Dynnu  un  o ddwylo’r  Bugail.b 

3 Duw  sydd  ífyddlonY  hwn  a'n  golchodd, 

Fe  gyflawna'r  hyn  arfaethodd  ;c 

Fe  geidw’n  lân  y corph  aY  yspryd, 

Nes  del  Crist  ìw  dwyn  i’r  bywyd. 

4 Fe  'sgrifenodd  Duw,  cyn  cynfyd,d 
Enwau  ei  saint,  yn  rhoIe  y bywyd  ;f 
Ni  all  holl  gyfrwystra  Satan, 

Grafu  un  o’u  henwau  allan. 

5 Y rhai  ddetholodd  Duw  cyn  byd, 

Rhei’ny  eilw  Duwn  ei  bryd, 

Rhei’ny  oll  a wir  sancteiddia, 

Ac  yn  y nef  fe’u  gogonedda.8 

6 Duw,  medd  Paul,  a wir  osododd 
Sicr  sail  i'r  rhai  ddewisodd  ; 

Fe  ŵyr  pwy  yw’r  rhai  etholodd,h 
Ni  chyll  ef  un  o’r  rhai  ddewisodd. 

7 O braidd  bychan,  paid  âg  ofni, 

Yr  hael  Dduw  roes  deyrnas  iti/ 

Er  mwyn  Crist,  er  cyn  dechreuad 
Ni  all  neb  ei  dwyn  oddi  arnad. 

8 Duw  addawodd  roddi  ei  ofan, 

Yng  nghalon  pawb  o’i  ddewis  gorlan, 

Ac  na  chant  hwy  lwyr  ymado, 

Na  throi  byth  yn  gwittk  oddiwrtho.1 


» State,  cyflwr.  h ioan  10.  28.  • 1 Thes.  5.  24.  d Cynfyd  y gelwir  y byd 

cyn  y diluw.  2 Petr  3.  6.  e Roll,  plyglyfr,  cofres.  f Dat.  20.  12.  « Rhuf. 

8.  30.  h 2 Tim.  2. 19.  1 Luc  12.  32.  J Mat.  25.  34.  k Quitet  yn  gwbl,  yn 

hollol.  1 Jer.  32.  40. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


509 


9  Mae’n  Tad  nefol  wedi  selum 
Rhai  etholodd  yng  Nghrist  Iesu, 

A rhoi'r  Yspryd  Glân  yn  ernest/ 

I bob  un,  i'w  cadw'n  onest.0 

10  Mae  Mab  Duw  yn  rhoi  dan  warant/ 
Drag’wyddol  fywyd  i’r  rhai  gredant, 

Byth  ni  chollir  un  o honynt,q 

Y mae  Crist  a’i  Yspryd  ganthynt/ 

11  Mae  Duw'n  cadw  trwy  fawr  allu 
Ei  blant  ei  hun  rhag  ffiaidd  bechu, 

A thrwy  ffydd  yn  rhoi  yn  helaeth 
Nef  i'r  rhai’n,  ac  iachawdwriaeth.5 

12  Duw  y geidw  ei  blant  rhag  cwympo, 

Duw  a’u  cynnal  rhag  tramgwyddo ; 

Duw  a’u  ceidw  yn  ddi-feius/ 

Hyd  ddydd  barn  yn  dra  gofalus.u 

13  Nid  cadwedig  ydyw  Iaco/ 

Am  na  newid  byth  o hono  ; 

Ond  cadwedig  er  hyn  yw, 

Am  na  newid  byth  ei  ÎMuw." 

14  Nid  yw  sicrwydd  iechydx  dyn, 

Yn  sefyll  ar  ei  law  ei  hun, 

Ond  ar  bromais^  Duw  ah  ammod, 

Yn  ei  Fab  am  faddeu  pechod.2 

15  Er  i Beder  wadu  ei  Feistir/ 

Er  i Ddafydd  gwympo'n  fudyr,b 
Yspryd  Duw  a wnaeth  i*r  ddau-ddyn 
’Difarhau,  a gwella  gwedi’n. 

10  Er  bod  meibion  Duw  yn  cwympo, 

Ac  yn  pechu  wrth  eu  temptio  ;c 
Ni  chwymp  un  o'r  rhai’n  mor  ddiffaith, 

Ag  nas  gallont  godi  eilwaith.d 

17  Er  i dafod  Peder  wadu 
Crist,  rhag  ofn  ei  garcharu, 

'Roedd  ei  galon  etto'n  sicir, 

Yn  gwir  lynu  wrth  ei  Feistir. 

ro  Seal , cadamhau,  selio.  ° Earnest , gwystl.  » 2 Cor.  1.21,  22.  f Sîcrwydd. 
s Ioan  10.  38.  r 1 Ioan  5. 12.  8 1 Petr  1.  4,  5.  * Judas  24.  “ Phil.  1.  6. 

* Jacob.  w Mal.  3.  6.  * Iachawdwriaeth.  / Promise , addewid.  1 Heb.  10, 
16—24.  * Mat.  26. 75 . b Psalm  51.  0 Tempt , hudo  i ddrwg.  * Psam  37.  24. 

2 u 2 


10 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


18  Er  i’r  saint  dramgwyddo  weithiau, 

Ac  anghofio  Duw  ar  brydiau  ; 

Ni  all  un  er  hyn  dramgwyddo, 

Fel  nas  gallant  ail  recyfro.e 

19  Os  pecha  un  o’r  detholedig, 

Mae  Yspryd  Duw’n  ei  gyffro'n  darrig/ 
I ’difarhau  trwy  dduwiol  dristwch  ; 
Nes  gwella’r  bai  ní  cliaiff  lonyddwch.5 

20  Os  dewisodd  Duw  di  unwaith, 

Byth  ni  wrthyd  Duw  di’r  eilwaith ; 
Can’s  ni  newid  Duw  mo’i  gariad,h 
A garo  dro.,  fe'i  câr  yn  wastad.' 


CLIX. — FE  DDYLAI  GWItAIG  FAGU  EI  PHLEN- 
TYNa  A’I  LLAETH  EI  HUNAN. 


1 Mag  dy  blant  â Ilaeth  dy  fronnau, 

Na  fydd  waeth  na’r  ddraig  i'r  dreigiau  ; 
Pob  anifail,  a phob  bwystfil, 

'Berchen  llaeth,  a fag  ei  eppil. 

2 Fe  wnaeth  Duw  dy  fronnau  i fagu, 

Fel  y gwnaeth  e’r  groth  i blannu  ; 

Nid  gwell  y fron  na  roddo  sugyn, 

Na  chroth  yr  hesp  na  ddygo  blentyn.b 

3 Rhodd  Duw  laeth  i’th  fron  trwy  fendith^, 
Na  chadw  hwn  i droi  yn  felldith ; 
Sara/n  ddeg  a phedwar  ugain, 

Fagodd  Isaac  yn  dra  llawen.c 

4 O par’todd  Duw  laeth  i'r  bronnau, 

I fagu  plant  â llaeth  eu  mammau, 

Tost  it’  ddwyn  oddiar  dy  blentyn, 

Y peth  a rodd  naturiaeth  iddyn’. 


e Recovert  cyfodí  drachefn.  f Yn  daer,  yn  gryf,  s 2 Sam.  24.  Î0, 
Iago  1.  7.  * Ioan,  13.  1. 

» Hynny  y\v,  os  na  fydd  hi  yn  wan  ac  afiath. 

Heb.  11.  II. 


b Hos.  9. 14. 


« Gen  2\r 


GANWYLL  Y CYMRY. 


511 


CLX. — CYNGOR  I WRAIG  BEIDIO  TRISTHAU 
GORMOD  AR  OL  MARW OLAETH  PLENTYN, 

1 Mahtha/  Martha  paid  âg  wylo, 

Cymmer  gysur,  gâd  d’och’neidio, 

Am  dy  blentyn  bacli  a gymYwys5 
Duw  mor  gynnar  i Baradwys. 

2 P'  anwyl  chwaer,  na  thorr  dy  galon, 

Yn  wylo’n  ol  dy  blentyn  tirion, 

Aeth  gan  Dduw  o boen  a blinder, 

I'r  nef  at  Grist  i gael  esmwythder. 

3 Cennad  Duw  a ddaeth  i’w  geisio, 

0 blith  y drwg  lle’r  oedd  e'n  tario/ 

1 fyn’d  âg  ef  i’r  nefoedd  oleu, 

At  y saint  i ganu  hymnau. 

4 Yr  angylion  gynt  a gyrchwys 

I go’l  Abraham  enaid  Lazrws,d 
Aeth  i’r  nefoedd  yn  eu  breichiau, 

Ag  enaid  bach  dy  blentyn  dithau. 

5 Duw  a’i  cippiodd  ar  frys  atto, 

Cyn  i bechode  caeth  ei  ’nurddo/ 

Na  chyfeillach  ddrwg  ei  lygru, 

Nar  maleisiwr  du  ei  ddrygu. 

6 ’N  awr  ni  ddichon  un  gwrth’nebwr, 

Nac  ofer-ddyn,  na  maleisiwr, 

Wneuthur  speits  na  niwediddo; 

Gyda  Christ  y mae  e*n  tario. 

7 Mae  e’n  gorphwys  mewn  esmwythder, 
Oddiwrth  bob  rhyw  boen  a blinder, 

Mae  ef  gyda’r  Oen  a’i  gwmpni,h 

Yn  clodfori  Tad  goleuni. 

8 Cymmer  gysur,  cwyid  dy  galon, 

Goruwch  bob  rhyw  ddaearolion; 

O gweli’r  man  lle  mae  dy  blentyn, 

Gyda  Crist,  ni  wyli  ddefnyn. 


a Tebygol  i’r  Ficer  ddefnyddio  yr  enw  Martha  yn  y lle  hwn,  o herwydd  ym-» 
ddengys  fod  Martha,  chwaer  Lazarus  o Bethania,  o dymher  barod  i ofidio, 
gan  y dywedir  ei  bod  yn  ofalus  a thrafferthus  ynghylch  llawer  o bethau! 
Luc  10.  41.  b A gymmerodd.  c Tarry,  trigo,  aros.  d Lazarus  y carl 
dottyn.  Luc  16.  22.  e Pecliod  gweithredol  a olygir.  f Halogi.  g Spite , 
dirmygj  gofid.  h Company , cymdeithion,  » Cyfod. 


512 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


9  Gwel  lle  mae  yr  hwn  a'i  prynodd, 

Gwedi'i  dderbyn  atto  i*r  nefoedd, 

I blith  miloedd  o wyryfon,j 
Sydd  a’u  cyrph  a*u  llestri'n  loywon. 

10  Gwel  y wisg  o liaink  purwyn, 

Y rodd  Crist  am  dan  dy  blentyn, 

Sy’n  disgleirio  fel  yr  haulwen, 

Yn  y nef  ynghylch  dy  fachgen.1 

11  Gwel  y goron  o aur  melyn, 

Y ddododd  Crist  ar  ben  dy  blentyn 
Gwel  orfoledd  plant  goleuni, 

Wrth  ei  urddo  a'i  goroni. 

12  Gwel  y corn  lle  mae  e’n  gorphwys, 

Gydâ  angylion  ym  mharadwys  : 

Gwel  y gadair  lle  mae’n  eiste’, 

Gyda’r  saint  yn  canu  hymnau. 

13  Gwel  y delyn  auraidd  hefyd, 

Sy’n  ei  law  yn  canu’n  hyfryd/ 

I*r  Tad  nefawl  'r  hwn  a’i  crewys/ 

A’r  Oen  sanctaidd  Y hwn  a’i  prynwys. 

14  Gwrando’r  caniad  mwyn,  Hosanna, 

Sanct,  Sanct,  Sanct,  ac  Haleluja,q 
Mae  e’n  ganu  i Dduw’r  lluoedd, 

Yn  y man  yr  aeth  i'r  nefoedd. 

15  Gwel  y ífrwythau  per  a’r  Manna/ 

Mae  dy  blentyn  yn  ei  fwytta, 

Gyda'r  saint  ar  fords  yr  Oen, 

Yn  ddi-brinder,  yn  ddi-boen. 

16  Gwel  y ífynnon  wen  fendiged, 

A*r  dw’r  by  wiol  lle  mae’n  yfed  ý 
O’r  hwn  gwedi  proíì  un-waith, 

Ni  ddaw  byth  ddim  syched  eilchwaith.u 

17  Gwel  y dref  lle  mae  e’n  trigo, 

Ag  aur  melyn  gwedi’i  phafio/ 

A’i  holl  welyddw  o gylch  gwmpas, 

O fain  gwerthfawr,  Beryl,  Topaz.x 

i Dat.  14.  4.  k “ Syndon,**  (lliain  main.) — S.  Hughes.  11  Dat.  7.  13. 

® 2 Tim  4.  8.  n Choirt  mintai  o gantorion.  ° Dat.  14.  2.  P A’i  creodd. 
«a  Esay  6.  3.  Dat.  19.  1, 4,  6.  * Dat.  2.  17.  • Board , bwrdd.  * Dat.  22.  1. 

* loai»  4. 14.  v Fave,  Uorio,  palmentu.  w Walls , muriau.  * Dat.  21.  19,  20. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


513 


18  Gwel  pwy  ydyw  ei  gyfeillion, 

Sef  y saint  a'r  holl  angylion, 

At  ba  rai  ni  ddichon  drwg-ddyn, 
Gwnaed  a allo,  ddwad  attyn*/ 

19  Gwel  pa  waith  y mae  e’n  wneuthur, 
Cadw’r  Sabboth  mawr  yn  ddifyr, 
Gyda’r  saint,  heb  ddim  i’w  arfer, 

Ond  clodfori  Duw  bob  amser.55 

20  Gwel  nad  oes  na  phoen,  na  thristwch, 
Nychdod,  newyn,  na  thywyllwch/ 
Ond  dedwyddwch  byth  tra  gantho,b 
Lle  mae’th  fab  yn  awr  yn  trigo. 

21  Pa'm  gan  hynny,  fy  chwaer  dirion, 

Y galari  mor  hiraethlon, 

Am  dy  blentyn  a gyrhaeddodd 
Duw,  o drallod  atto  i’r  nefoedd  ? 

22  Pa'm  yr  wyli  wel’d  dy  Brynwr 
Yn  ei  dynnu  o gyfyngdwr, 

I esmwythder  a dedwyddwch, 

O blith  dynion  ar  eu  garrwch  ?c 

23  Pa’m  yr  wyli  wel’d  Duw  cyfion 
Yn  ei  alw  i geisio  coron, 

A gogoniant  mawr  di-derfyn, 

Er  nad  oedd  ef  etto  ond  plentyn  ?d 

24  Duw  sy’n  tynnu  atto’n  gynnar 
Ei  rai  anwyl,  cu,  a hygar, 

Rhag  cael  gweled  dim  o’r  drygfyd, 

Y ddaw’n  immwngc6  ar  yr  ynfyd.f 

25  Y mae  Duw  yn  tynnu’n  fuan 
Ei  rai  anwyl  atto  ei  hunan, 

Rhag  i’r  anwir  eu  gormeilio/ 

A’i  drygionus  eu  gw’radwyddo. 

26  Lladdwyd  Abel  er  gwirioned, 
Gwerthwyd  Joseph  er  di-ddrycced, 
Taflwyd  Daniel  at  y llewod, 
Trwblwydh  Dafydd  â mawr  drallod. 


J Mat.  6.  20,  * Dat.  4.  8—11.  * Dat.  21.  4.  b Dros  byth.  c Gwg. 

d Marc  10  14.  • Disymmwth.  fEsay57.  1,  * Gormesu,  gorthrymu. 

b Trouble , trallodi,  gofìdio. 


514 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


27  Meibion  Job  i gyd  a lethwyd, 

Holl  blant  Rachel  hwythau  laddwyd, 
Crogwyd  Absalora  wrth  ei  locsen,* 

Ni  wyr  dyn  beth  yw’i  dynghedfen.J 

28  Un  a gwymp  ar  flaen  y cleddeu, 

Llall  a grogir  am  ei  feiau, 

Arall  a fawddk  pan  f'o  feddw, 

Wylo  ddylit  wefd  diwedd  hwnnw. 

29  Tost  gwel’d  lladd  raab  gwraig  â bilwg,1 
Tost  gwel’d  torri  ei  ben  a'i  wddwg, 

Neu  iwyr  nychu  yn  y carchar  ; 

Nid  tost  marw  o angeu  hygar.m 

30  Pa’m  yr  wyla  gwraig,  gan  hynny, 

Wefd  yr  Arglwydd  gwyn  yn  tynnu 
Ei  blant  anwyl  atto'n  gynnar, 

Trwy  ryw  glefyd  hyfryd,  hygar. 

32  O rhown  ddiolch  i’r  Uchel-Dad, 

Am  y cyfryw  lân  ymweliad, 

Ac  na  wylwn  dros  ben  raesur,n 
Ond  sydd  raid  i gynnwys  natur. 

33  Ond  rhown  ddiolch  i'n  Tad  sanctaidd, 

Pan  y tynno  mor  garuaidd, 

Ei  rai  anwyl  o’u  mawr  flinder, 

Attol  hun,  i gael  esmwythder. 

34  Duw  ro°  gynffwrddp  a diddanwch, 

It',  fy  chwaer,  i laesu'th  dristwch  ; 

DuwTh  gysuro  am  dy  blentyn ; 

Duw  ro  i rainnau  decced  terfyn. 

CLXI. — RHYBUDD  I OCHELYD  GORTHRYMU 
NEB,  AC  1 RODDI  YN  OL  YR  HYN  A 
DREISIWYD. 

1 Ennill  can-punt,  colli’r  credyd,a 
Ennill  bawach,  colli  bywyd, 

Ennill  cyfoeth,  colli  Crist, 

Ennill  trwm  ; ond  colled  drist,b 

' cudyn  o wallt.  J Damwain,  y peth  a ddigwydd  i un.  A fodda. 

* Bill-hookt  oíferyn  cam  miniog.  m Naturiol,  esmwyth.  ü 1 Thes.  4. 13. 

* A roddo.  f Çomfort,  cysur. 

* Credit,  parch.  h Mat.  16*  26. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


515 


2 Gwell  ceiniog  fach  trwy  ífordd  ddigamwedd, 
Nar  chweugainc  aur  trwy  drais  a íialstedd  ; 

Y naill  a lwydda  ffordd  y cerddech, 

í A’r  llall  a fwytta  faint  a feddech. 

3 Gwell  cae  o dir  trwy  union  bryniad, 

Na  gwlad  o dir  trwy  dreisio  bagad  ;d 
Trais  hel1  d’enaid  i boenydio, 

A’th  wraig  yn  dlawd,  a’th  blantar  ddidro.f 

4 Cyttuna  ar  frys  â’r  rhai  orthrymmaist, 

Rho’n  ol  fel  Zacheg  faint  y dreisaist ; 

Na  ddos,  medd  Crist,  i’r  carchar  cyfyng, 

Rhaid  talu’r  trais  hyd  at  y ffyrling.h 

5 Na  wnagam  âg  unrhyw  ddyn, 

Gwell  goddef  deg  na  gwneuthur  un  ; 

Os  cam  a wnai,  rhaid  atteb  drosto,1 
Ond  goddef  gam,  cai  iawn  am  dano. 

6 Beth  wnai  â’r  geiniog  drist  a dreisiech, 

Fe  fwytty  hon  y faint  a feddech  ; 

Ni  fyn  Duw  na'i  dŷ  mo  honi^ 

Yn  ffroenau  Crist  y mae’r  fath  yn  drewi. 

7 Os  prynu  tir,  hi  bair  ei  werthu ; 

Os  adail  tai,  hfu  try  yn  lludy  ;k 

Os  rhoi  i'th  blant,  hi’u  gyrr  ar  anffod  ;l 
Os  rhoi  i’r  tlawd,  mae  Duwn  ei  gwrthod. 

8 Rho’r  geiniog  drais  i’w  hunion  berchen, 

Cyn  tynno  hi  i’th  dŷ  ry  w farn  aflawen  ;m 
Ni  lwydda  hon  ym  mhlith  dy  weiniaid, 

Mwy  na'r  arch  ym  mysg  estroniaid. 

CLXII. — GWAHODDIAD  I BECHADURIAID  DDY- 
FOD  I DDERBYN  Y PETHAU  DA  A GYNNYGIR 
YN  YR  EFENGYL.tt 

1 De’wch  fon’ddigion,  de’wch  gyffredin, 

De'wch  i swpper  Mab  y brenhin, 

De’wch,  a nedwchb  ddim  Lch  rhwystro, 
De’wch  mae  Duw’n  eich  gwa’wdd  chwi  atto. 

c Chwech  ugain  ceiniog,  deg  swllt.  d Aflaryw,  llawer.  e A yrra.  f Ar 
grwydr.  g Zaccheus  y pen  publican  Luc.  19.  8.  h Mat.  5.  25.  ‘ 1 Thes.  4, 

6.  J Esay  61.  8.  k Lludw.  i Hi  a bair  iddynt  aflwyddo.  m Araos  5.  II. 

a Lyimnerwyd  llawer  o ddefnydd  y Gân  hon  o ddammeg  y swpper  raawr. 
Mut.  22.  2—14.  Luc  14. 16—24.  b Naadewch, 


516 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


2 Mae’n  y swpper  sirc  o’r  goreu, 

Bwyd  i lonni  eich  eneidiau, 

Mel,  a Manna,  Bara’r  bywyd, 

Gwin  gorfoledd,  doniau’r  Yspryd.d 

3 Chwi  gewch  ynddi  un  Mab  Duw, 

Yr  Oen  yn  farw,  ac  yn  fy  w,e 
Gwedfi  ladd,  a chwedi'i  rostio/ 

A chwedi  codi  o’r  bedd  i’ch  sirio.g 

4 Cewch  ei  werthfawr  waed  i'ch  golchi, 
Cewch  ei  sanctaidd  gnawd  i’ch  porthi,h 
Cewch  ei  wlan1  yn  drwsiad  i chwi, 

A’i  fywyd  gwyn  i’ch  adgyfodi. 

5 Chwi  gewch  heddwch  Duw,  y Drindod, 
Chwi  gewch  bardwn  j am  bob  pechod, 
Chwi  gewch  Yspryd  y diddanwch, 

Chwi  gewch  Grist  a phob  dedwyddwch. 

6 De’wch  yn  llawen,  de'wch  yn  siriol, 
De’wch  heb  aros  i’r  wledd  nefol, 

De’wch  yn  gyfrdok  i briodi 

Crist  sy’n  cynnyg  ei  hun  ini. 

7 Naded  neb  i ddim  ei  stayo,1 
Na’rbyd^na’rcnawd^na’r  fallm  eirwystro, 
Nar  fferem11  fawr,  na’r  pum’  iau  ychen, 
Na’r  wraig  newydd,  na  dim  amgen. 

8 Onid  ewch  chwi  yn  hy,  yn  hoy w, 

Fr  briodas  wrth  eich  galw, 

Gwr  y tŷ  sy’n  tyngu’n  'sgeler,0 
Nas  cewch  brofì  byth  o’i  swpper. 

9 De’wch  gan  hynny  iddi’n  addas, 

Yng  ngwisg  sanctaidd  y briodas  ; 

Na  dde’wch  iddi  byth  heb  honno, 

Rhag  cael  rhwym  i'ch  traed  a'ch  dwylo. 

10  Gwyn  a choch  yw’r  wisg  o ras, 

Gwyn  tu  fewn,  a choch  tu  fa’s'; 

Gwyn  yn  gofyn  buchedd  sanctaidd, 

Coch  yn  dangos  ffydd  Grist’nogaidd. 


c Cheer , arlyw  i roesawi  gwahoddedigion.  d Esay  55. 1—3.  e Dat.  1.  18. 
f Roast,  pobi.  Dywedir  hyn  gyda  golwg  ar  fod  Crist  wedi  dioddef  poethder 
digofaînt  Duw.  e Cheer,  llonni,  cysuro.  h Wrth  gnawd  a gwaed  Crist,  gol- 
ygir  ei  ufndd-dod  i’r  ddeddf  yn  ei  fywyd,  a’r  Iawn  a roddes  wrth  farw.  ' Ei 
gyfiawnder.  ì Pardon,  maddeuant.  k Yn  gryno,  yn  llwyr.  1 Stay,  attal. 
m Y diafol.  n Farm , tyddyn.  ° Yn  ddigllon. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


517 


1J  Trwsied  pob  rhai  eu  heneidiau, 

Mewn  hardd  wisgoedd  o rinweddau, 

A fo  gweddus  a chyfaddas, 

I  sirioli'r  gwir  Fessias. 

12  Os  de’wch  i*r  wledd  i’ch  priodi, 

Mewn  ’difeirwch,  ífydd,  a gweddi, 

Chwi  gewch  gan  Grist  fod  yn  wastod 
I chwi’n  Geidwad  a cyn  Briod.p 

CLXIII, — PSALM  C. 

1 De’wch,  holl  dylwythau’r  ddaear, 

De’wch  bawb  â llawen  lafar, 

Cenwch  glod  â chalon  rwydd, 

I Dduw  ein  Harglwydd  hawddgar. 

2 De'wch  fawr  a bach  drachefen, 

De'wch  bawrb  sy'n  troedio’r  ddae’ren, 

De'wch,  addolwch  Dduw  yn  llon, 

Bob  rhai  â chalon  lawen. 

3 Gwybyddwch  hyn  yn  siccir, 

IMai'r  Arglwydd  grasol  geirwir, 

Y sydd  Frenhin  nef  a llawr, 

Ac  Emprwra  mawr  yr  holl-dir. 

4 Gwybyddwch  nad  chwi’ch  hunain 
A'ch  gwnaeth  o’r  pridd  mor  gy  wrain  ; 

Ei  waith  ef  y'ch,0  o’r  llwch  a'r  llaid, 

Ei  blant  a’i  ddefaid  bychain. 

5 O de'wch  i'w  byrth  gan  hynny, 

Dan  ddiolch  a than  ganu, 

Fach  a mawr,  ar  fore  a hwyr, 

Yn  bruddc  i’w  lwyr  foliannu. 

6 O de’wch  i’w  deml  sanctaidd, 

Yn  drefnus  ac  yn  g’ruaidd/ 

I glodfori  enw  Duw, 

Can's  hyfryd  y w a gweddaidd. 

7 Daionus  a thosturiol 

Yw’r  Arglwydd  wrth  ei  bobol, 

O oes  i oes  y pery'i  Air, 

Dros  fyth  fe  gair  yn  rasol. 

p Hos.  2.  19. 

* Emperor , ymerawdwr,  pennaeth  mawr,  a brenhinoedd  a thywysogiono 
dano.  b Ydych.  « Yn  ddifrifol,  yn  ystyriol.  Yn  llawn  cariad. 

2 v 


518 


Y SEREN  FOREUj  NEÜ 


CLXIV. — GROESAWIAD  CHARLES,  TYWYSOG 
CYMRU,  ADREF  O’R  YSPAEN.a 

1 Y Muwsys0  oll  o Helicon/ 

Y Grasysd  tair,  arr  Nymphse  o'u  bron. 


a Yn  y flwyddyn  1623,  aeth  Charîes,  Tywysog  Cymru,  wedi  hynny  Charles 
1.  Brenhin  Lloegr,  drosodd  i’r  Yspaen,  mewn  bwriad  i briodi  merch  Philip 
III.  diweddar  Frenhin  y wlad  honno,  a chwaer  i Philip  IV.  yr  hwn  a deyrn- 
asai  yno  y pryd  hwnnw ; ond  ni  chymmerodd  y briodas  honno  byth  le.  Ar- 
osodd  y Tywysog  yn  yr  Yspaen  dros  amryw  fisoedd  j ac  oínai  trigolion  y 
y wlad  hon  yn  íawr  y byddai  i’r  Pabyddion  Yspaenaidd,  drwy  ryw  ddi- 
cliell,  ei  gadw  yno  yn  garcharor  dros  ei  oes.  Eithr,  wedi  hir  ddychrynu,  a 
meddwl  y gwaethaf,  dychwelodd  y Tywysog  adref  yn  ddiogel,  er  mawr  orfol- 
edd  i’r  Prydeiniaid  ; ac  ar  yr  achlysur  hwn  o lawenydd  cyífredinol,  cyfansodd- 
odd  y Ficer  y Gân  hon. 

Y mae  Mr.  Stephen  Hughes,  er  yr  holl  barch  oedd  ganddo  i’r  Awdwr  bendi- 
gedig,  fel  y geilw  efe  ef  yn  aml,  wedi  cymmeryd  ei  dramgwyddo  i raddauwrth 
y dull  a gymmerodd  efe  yma  i ddangos  ei  wiadgarwch  a’i  ymlyniad  wrth  y 
Tywysog,  ac  yn  cwyno  yn  brudd  oblegid  ei  fod  yn  galw  cymmaint  ar  “ y gau 
a’r  ffalst  dduwiau  ” ar  yr  achos,  ac  yntau  yn  ddigon  diysgog  yn  ei  gred  yn 
yr  unig  wir  Dduw.  Pywed  Rhys  Tomas  hefyd  fod  llawer  o’r  ynfydion  yn  ei 
amser  ef  yn  haeru  bod  yr  Awdwr  yn  eilun-addolwr,  o lierwydd  ei  fod  yn  galw 
ar  y ser  a’r  planedau  i gynnorthwyo  y Tywysog  adref ; ac  y mae  efe,  wrth 
geisio  amddiffyn  y Ficer,  yn  dangos  crediniaeth  led  bell  mewn  ser-ddewin- 
iaeth,  er  na  ellir  casglu,  oddiwrth  y Gân  hon,  fod  dim  o’r  fath  beth  ym  medd- 
wl  yr  Awdwr  parchedig.  Ni  wnaeth  efe,  ar  yr  achlysur  hwn  o orfoledd 
gwladol,  ond  dilyn  esiampl  dysgedigion  yr  oesoedd,  trwy  ddangos  ei  gydna- 
byddiaeth  â chynfeirdd  clodfawr  y Groegiaid  a’r  Rhufeiniaid,  a dynwared  eu 
dull  o gyfansoddi  eu  cerddi.  Gan  nad  beth  a feddyliai  y werin  baganaidd  yn 
yr  hen  oesoedd  am  eu  lluaws  dduwiau,  eglur  yw  nad  oedd  y prif  Philoso- 
phyddion  adysgedigion  Groegaidd  a Rhufeinaidd  yn  talu  nemmawr  o barch 
gwirioneddol  iddynt ; ond  eu  bod,  trwy  rym  rheswm  ac  ymchwil,  yn  canfod 
afresymoldeb  hanfodiad  lluosogrwydd  o fân  dduwiau,  er  eu  bod  yn  fyr  o 
ddadguddiad  yn  egluro  priodoliaethau  yr  unig  wir  ar  bywiol  Dduw ; er  hynîlf7 
wrth  ymbalfalu,  cawsant  allan  wirioneddau  pwysig  mewn  perthynas  iddo,  er 
ei  fod  yn  “ Dduw  nad  adwaenid  ” ganddynt  hwy.  Gyda  golwg  ar  y duwiau 
paganaidd,  nis  gall  Cristion  edrych  ar  eu  henwau,  ond  megis  yn  dynodi 
eîfennau,  bydoedd,  cynneddfau ; neu  amgylchiadau  am  yr  hyn  oll  a briodolid 
iddynt  gan  yr  hynafiaid,  gellir  dywedyd  gyda’r  Parch  Goronwy  Owen, 

“ Breuddwydion  y Beirdd  ydynt,” 

er  y cymmerir  sylw  o rai  o’r  pethau  hynny  yn  ystod  y Gân,  er  gwneuthur  ei 
hystyr  a’i  hamcan  yn  fyw  dealladwy  i’r  darllenydd  uniaith. 

b Musesy  duwiesau  cerdd,  y rhai  oeddynt  naw  mewn  nifer ; am  y rliai  y dy- 
wed  Goronwy  Owen, 

“ Bu  gan  Homer  gerddbergynt 
“ Awenyddau,  naw  oeddynt.” 

c Mynydd  yng  ngwlad  Groeg;  yr  hwn,  ynghyd,  â’r  ffynnon  Hippocrene  ger 
llaw  iddo,  oeddynt  gyssegredig  i’r  Awenau,  yn  gystal  a mynyddoedd  a ffyn- 
honnau  eraill  yn  y wladhonno.  Wrth  son  am  hynodion  gwlad  Groeg,  cry- 
bwylla  y Parch.  Daniel  Ddu  am 

“ Helicon  a’i  ffynnon  ffaeth, 

**  Dra  hoywfwyn,  a’i  dw’r  hyfaeth,— 

**  A mynydd  Awenyddion, 

“ Parnassus,  lliwus  allon.*’ 

A Graces,  duwiesnu  cyfeillach  a chymmwynasgarwch,  y rhai  oeddynt  dair, 
ac  a ystyrid  yn  gymdeithesau  i’r  naw  Awen.  6 Nymphs,  duwiesau  moroedd 
a bryniau,  coedydd  a ffynhonnau,  y rliai  oeddynt  yn  dra  lliosog,  ac  a ystýrid 
yn  deilwng  o barch  gan  yr  hynafiaid,  er  na  chyfrifid  hwynt  ond  megis  ail- 
dduwiesau. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


519 


Cym’rwch  bawb  eich  oífer  canu, 

I  ressof  o Spaen5  Dywysog  Cymru. 

2 Apollo,h  dod  dy  gôr  yn  gynghan, 

Par  i'r  Nymphs  a'r  Grasys  ddawnsian^ 
Tra  foJr  Muwsys  oll  yn  canu, 

Welcwm  homek  i Brins'  y Cymry. 

3 Dyro  i'r  Grasys  wisgoedd  gwynion, 
Pletha'u  gwallt  â'r  lawryddm  gwyrddion: 
Trwsia'r  Nymphs  â'u  tlysau  o ddeu-tu, 
Fyn'd  i resso  Prins  y Cymry. 

4 Rho  i’r  Muwsys  offer  auraid, 

Goreu  yn  Nelos11  dan  l'aw'r  ceidwaid, 

Fel  y gallont  gywraint  ganu, 

Gresso  o Spaen  i Brins  y Cymry. 

5 Gosod  bob  un  yn  eu  graddau, 

Gochel  adael  dim  yn  eisiau, 

Ag  a allo  lawenychu, 

Clust  a llygad  Prins  y Cymry, 

6 Gwredfn,  Phcebus,0  taro7r  delyn, 

HofF  gan  ferched  Jovep  dy  ganlyn  ; 

A’r  tair  chwaerq  y fydd  yn  gwenu, 
Dawnsio  welcwm  Prins  y Cymry. 

7 Troedr  Melpomens  drist  ei  hoer-nad, 
Caned  Clio1  lawen  ganiad; 

Gaded  pawb  i Thaliau  fîaenu, 

Auraidv  ferswi  Brins  y Cymry.x 

8 Mercury  dithau,  dos  i hedfan, 

Gwysia'r  duwiau  fawr  a bychan, 

A*r  duwiesau  bawb  'ymdacclu,2 
Fyn'd  i resso  Prins  y Cymry. 


f Groesaw.  s Spain , Yr  Yspaen,  gwlad  tu  hwnt  i Ffrainge.  h Apollo 
a ystyrid  yn  dduw  y gwybodau  a’r  celfyddydau,  yn  neillduoi  cerddoriaeth  a 
phrydyddiaeth.  ‘ Chuir,  mintai  o gantorion.  J Dance,  llammu  o orfoledd. 
k Welcome  home,  groesaw  adref.  t Prince,  tywysog,  m Laurel , llawr- 

wydd,  pren  cyssegredig  i’r  Awenau.  n Delos  sydd  ynys  yn  y Môr  iEgeaidd, 
lle  y ganwyd  Apollo,  ac  yr  addolidef  gyda’r  parch  mwyaf.  ° Enw  arall  ar 
Apollo.  p Jove,  Iau  : dull  arall  o enwi  Jupiter  j merched  Jupiter  y cyfrifid 
y naw  Awen.  i Y Graces . r Newidied.  * Melpomene,  duwies  prudd- 
gerddi,  awen  y marwnadau.  1 Duwies  hanesyddiaeth,  awen  y cerddi  arwr- 
awl.  u Aweu  y digrif-gerddi,  duwies  y gwylmabsantau.  v Ardderchog. 
w Verse,  cerdd,  cân.  x “ Dawnsio  welcwm  Prins  y Cymry,”  mewn  ysgrif 
arall.  y Mercurius , Merchur,  cennadwr  y duwiau.  * Ymbarottoi. 


520 


Y SEREN  FOREU.  NEU 


9 Deued  Jove  a’i  holl  oreu-wyr; 

Marsa  mewn  rhangcb  a'i  holl  ryfelwyr, 

Phcebc  a'i  ’ífeiriaid  oll  dan  ganu, 

Gresso  o Spain  i Brins  y Cymry. 

]()  Deued  Junod  ar  goache  o baunod, 

Vestaf  ar  gerbyd  o g’lommenod, 

Venuss  ar  elerchod  coes-ddu, 

I roi  gresso  i Brins  y Cymry. 

11  Rhodded  Venus  iddo  degwch, 

Juno  gyfoeth,  Palash  heddwch, 

Ceres1  lafur  gwedi  addfedu,  % 

I bresentioj  Prins  y Cymry. 

12  Sônk  adeniog  heda  dithau, 

Dros  y moroedd  a’r  mynyddau, 

Cân  â’th  gorn,  i’r  byd  o bobtu, 

Saíf  return1  i Brins  y Cymry. 

13  Pâr  i bawb,  a’u  dillad  goreu, 

Ddyfod  i'w  ressawi  adre’; 

Ac  yn  ddyfal  i foliannu 
Duw,  am  gadw  Prins  y Cymry. 

14  Neptunm  donnog  a’i  ddolphiniaid/1 
Thetis°  drwst-fawr  a’i  Sireniaid/ 

Y roesq  siarsr  i Driton  s ganu 
Gosteg  fôr  i Brins  y Cymry. 

15  ^Eolus8  chwyrn-wyllt  yntau  ostegodd 
Dwrf  a chynhwrf  yr  holl  wynto'dd, 

Ac  a wnaeth  i Zephyru  chwythu 

’R  hwyl,  wrth  fodd  Tywysog  Cymry, 

a Mawrth,  duw  rhyfel.  h Rank , rhestr.  c Phcebus,  neu  Apollo. 

d Gwraig  Jupiter,  brenhines  y nef  ar  ddaear.  e Coach,  cerbyd.  Cyfeiria  y 
Ficer  yma  at  y dull  y tynnai  yr  hynatìaid  luniau  eu  duwiesau.  f Mam  y 

duwiau,  ar  allor  yr  hon  y cedwid  tân  gwastadol.  s Duwies  glendid  a chariad. 
h Enw  arall  ar  Minerya,  duwies  doethineb  a chelfyddyd  ; ac  er  y dywedir  ei 
bod  yn  nerthol  mewn  rhyfel,  yr  oedd  yr  olew-wydden,  arwydd  heddwch,  yn 
gyssegredig  iddi.  » Duwies  y cynhauaf.  J Present,  anrhegu.  k Yn 
Lladin  Fama,  duwies  chwedlau  a newyddion.  Gelwir  hi  yn  “Adeiniog,’*  o 
herwydd  cyflymder  ymlydaniad  pob  hanesion.  1 Safe  return,  dychweliad 
diogel.  m Neptunas,  Nefydd  Naf  Neifion,  duw  y môr.  n Dolphins, 

mathobysgod.  0 Enw  Môr-dduwies.  p Y Sirenes  oeddynt  fath  o ail- 
dduwiesau  morawl.  q A roddodd.  r Charge , gorchymmyn.  • Triton 

oedd  un  o'r  môr-dduwiau,  a gallu  ganddo  i lonyddu  y môr  a gostegu  y gwynt- 
oedd,  trwy  udganu  mewn  cragen.  1 Duw  y gwyntoedd  a’r  tymhestloedd. 

u Duw  y gwynt  teg,  am  yr  hwn  y dywedid  ei  í'od  yn  cynnyrchu  blodau  a 
ífrwythau  â’i  anadl. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


521 


16  Phcebusv * * * *  hardd  o'r  nef  a chwarddodd, 
Wel’d  y llongau  ar  y moro'dd 

Ac  a wnaeth  i'r  haul-wren  wênu, 

Tra  fu’r  dydd  ar  Brins  y Cymry. 

17  Cynthia'v  hithau  ni  bu  segur, 

Na'i  morwynionx  ar  yr  awyr, 

I oleuo’r  byd  o bob-tu. 

Tra  bu'r  nos  i Brins  y Cymry. 

18  Castor,  Pollux,  ac  Urania/ 

Pôl z y gogledd,  ac  Aurora/ 

A’r  holl  sêr  oedd  yn  ymdynnu/ 
Ledo*rc  ffordd  i Brins  y Cymry. 

19  Haul,  a lleuad,  sêr  y nefoedd, 

Gwynt  a gwlaw,  a thir  a moroedd, 
Nef  a daear  sy’n  datganu 
Ffafard  Duw  i Brins  y Cymry. 

20  Pan  y daeth  i olwg  Lloeger, 

F’  aeth  y duwiauc  i strifio’rP  ’sgeler, 
Pwy  gai  gyntaf,  dan  ymdynnu, 
Ddwyn  i dir  Dy wysog  Cymru  ? 

21  Mercur,6  am  fod  drosto’n  lladmer,h 
Joye,1  am  roddi  iddo  bŵer,j 
Venus,k  am  ei  fyn’d  i garu, 

Fynnafr  dydd  gan  Brins  y Cymry. 

22  Saturn1  frig-lwyd,  tad  y duwiau, 
Wrth  ei  oedran  yntau  mynnai ; 

Ond  y Sul,m  ’r  hwn  oedd  e’n  barchu, 
G as  y dydd  gan  Brins  y Cymry, 

23  Y pummed  dydd  o fis  October/ 

Ar  ddydd  Sul,  dair  awr  cyn  hanner, 
Y dygodd  Duw,  dan  lawenychu, 

I dir  Lloeger  Brins  y Cymry. 


v Wrth  Phcebus  yma  y deallir  yr  liaul.  w Y lleuad.  * Y ser  a*r  pla- 
nedau.  y Enwau  ser,  ar  y rhai  y sylwa  morwyr  yn  y nos.  * Pole,  pegwn. 

* Duwies  y wawr.  b Ymdrechu  am  y goreu.  0 Lead , arwain.  d Fanour 

ewyllys  da  c Yma  golygir  y duwiau  cenhedlig,  fel  y mae  eu  lienwau  wedi 
eu  gosod  ar  ddyddiau  yr  wythnos.  f Strive , ymryson.  e Merchur. 

b Llattai,  negeswr.  ‘ lau.  J Power,  awdurdod.  k Gwener.  1 Sadwrn. 

m Dydd  Sol,  neu  yr  Haui;  dydd  y Sabboth  Cristionogol,  sef  y dydd  cvntaf 

o’r  wythnos.  n Hydref  5,  1623. 


2 v 2 


522 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


24  Duw  ddanfonodd  ei  wir  angel, 

I gyf 'rwyddo  ei  holl  drafael  ;° 

Ac  i ddwyn  pob  pethp  o bobtu, 

Wrth  fodd  calon  Prins  y Cymry. 

25  O moliannwn  ninnau’r  Drindod, 

Ddydd  a nos  â chalon  barod, 

Am  iddo  ddwyn  bob  peth  o bobtu, 
Wrth  fodd  calon  Prins  y Cymry. 

26  Spain  a fynnai,  mewn  cyfrwysder, 
Gadw’n  Prins  dros  ddyddiau  lawer  ; 
Duw  a gwlad  a fynnai,  er  hynny, 

Fyrr  ymchweliad  Prins  y Cymry. 

27  Gan  i Dduw  o gariad  atto, 

Ddangos  cymmaint  ífafar  iddo, 

Pa  fath  roeso  gwych  y ddyly  q 
Brydain  roi  i Brins  y Cymry. 

28  Doed  ein  Brenhin  a’i  Gynghoriaid, 
Doed  yr  Ieirll  a’r  holl  Benaethiaid, 

Yn  eu  rhôbs/  a thrwps5  o bobtu, 

I roesawi  Prins  y Cymry. 

29  Doed  y grasol  Archesgobiaid, 

A’r  Esgobion,  a’r  Preladiaid/ 

Mewn  prosession11  i foliannu 
Duw,  am  gadw  Prins  y Cymry. 

30  Doed  ardderchawg  Arglwydd  Keeper/ 
Urddasw  Cymru,  llewyrch  Lloeger, 

A’r  Britanniaid  hardd  o ddeutu, 

I rosawi  Prins  y Cymry. 

31  Doed  y mwyaf  garo  Cymro, 

Colofn  y deyrnas,  Arglwydd  Penfro,x 
A’i  wyr  galant,y  i ’stafellu 
Yn  nhŷ’r  Brenhin  Brins  y Cymry. 


0 Trnvel , taith.  p Pob  peth  gyda  golwg  ar  ei  ddiogelwch  ar  ei  daith. 
<1  A ddyiai.  r Robes , gwisgoedd  llaesion  swyddogion  goruchel.  8 Troops, 
lluoedd  o filwyr.  1 Frelates,  blaenoriaid,  swyddogion  dyrcliafedig  yn  yr 

Eglwys.  u Procession,  goiymdaith,  cyd-gerddediad  rheolaidd.  v Keeper, 
ceidwad  seliau  y llywodraeth.  w Anrhydedd.  * William  Heriiert,  ped- 
warydd  Iarll  Penfro,  oedd  Arglwydd  Ystafeliydd  dan  Iago  1.  Brenhin  Lloegr. 
Yr  oedd  y pendefig  hwn  yn  noddwr  gwresog,  i’r  Cymry.  y Gallant,  dewr, 
calonnog. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


5 23 


32  Doed  Maerz  Llundain  a*i  gwmpeini/ 

Yn  eu  sgarlad/  a’u  cadwyni,0 

Ar  feirch  gwynion  i anrhegu, 

Ac  i roeso  Prins  y Cymry. 

33  Doed  y Merchantsd  mawrion  hwyntau/ 

I’r  heolydd  â'u  gwin  goreu, 

I roi  rhwng  eu  ffrinsf  o bobtu, 

I yfed  healthg  Tywysog  Cymru. 

34  Doed  yr  holl  brentisiaid  hwyntau, 

Dan  roi  bloedd,  a thaflu  capau, 

Yn  drallawen  dan  grech-wenu, 

I roeso  o Spain  Dywysog  Cymru, 

35  Doed  ’sgolheigion  yr  hollynys, 

Yn  eu  gradd  a’u  heuraid  fersys/ 

A’u  hareithiau  dan  lawenu, 

I roesawi  Prins  y Cymry, 

36  Doed  Offeiriaid  a’u  plwyfolion, 

Gwŷr  a gwragedd,  merched,  meibion, 

IT  Eglwysydd  i foliannu 

Duw,  am  gadw  Prins  y Cymry. 

37  Caned  clych  yr  holl  Eglwysydd, 

Nes  dadseinio’r  môr  a’r  mynydd, 

Ac  i’r  ddaear  fud  ddadganu 
Groeso  o Spain  i Brins  y Cymry. 

38  Cynnerj  tân,  bonffeirsk  fagad,1 
Tân  sy’n  dangos  gwres  ein  cariad, 

Fel  y gweloT  byd  o bobtu, 

Faint  yw’ch  serch  i Brins  y Cymry. 

39  Minnau  a’m  tylwyth,  nos  a boreu, 

A rof  ddiolch  ar  fy  ngliniau, 

IT  gwir  Dduw,  am  ddwyn  o ddeutu, 

Yn  iach  lawen  Brins  y Cymry. 

40  Duw  ’mddiffyno  rhag  brad\Yriaeth, 

Cadwed  Crist  ef  rhag  Pabyddiaeth, 

A rhag  pawb  sydd  yn  amcanu 
Drwg  neu  speitm  i Brins  y Cymry. 

* Mayor,  prif  swyddog  dinas  neu  dref.  « Company , cymdeithion.  *>  Scar~ 
let,  meutyll  o liw  coch  tanbaid.  c A cbadwyni  aur  am  eu  gyddfau  p \ier 
ctiants,  masnachwyr.  * Hwythau.  Friends,  cyfeillion.  e Heaith,  iechvd 
h Apprentices,  llangciau  yn  dysgu  celfyddydau.  • Verses,  peunillion,  canau’ 
J Cynneuer.  k Bonfires,  tanau  mawrion  i arwyddo  gorfoledd.  i Llawer’ 
m Spile,  dirmyg,  tramgwydd. 


524 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


41  Duw  ro  galon  Ezekias,n 
Synwyr  Selyf,0  zel  Josias,p 
Dewrder  Dafydd,  ac  at  hynny, 

Einioes  Noe,  i Brins  y Cymry. 

42  Joas,  Cusai,  fo  cynghorwyr, 

Joseph,  Daniel,  fo  golygwyr, 

Moesen,  Samuel  a fo'n  barnu, 

Byth  ar  y faingc  dan  Brins  y Cymry. 

43  Crist  â*i  esgyll  a'i  hadeinio/ 

Crist  â’i  Yspryd  a*i  cyf  ’rwyddo, 

Crist  â'i  ras  a fyddo’n  nerthu, 

Ym  mhob  achos,  Brins  y Cymry. 

44  Arglwydd  grasol,  cadw’r  deyrnas, 

A bendithia’n  brenhin  Siamas,8 

A rho  gynnydd  gras  a gallu, 

Uwchlaw  pawb  i Brins  y Cymry. 

CLXY. — DYLEDSWYDD  BARNWR.* 

1 BARNA’n  gymmwys,  fy  enaid  clyw, 
’Rwyt  ti'n  eiste’,  'ngorsedd  Duw  ;b 
Barna'n  ol  y gyfraith  hyfryd, 

Duw  a biau*r  farn  a'r  ferdyd.c 

2 Hola’n  gyntaf  megis  Sal’mon, 

Ni  cheir  gwir  ym  mhob  achosion  : 
GwrandoY  ddwy-ran  drwy  amynedd  : 
Gwedfn  barna  yn  ol  gwirionedd.d 

3 'Rwyt  ti'n  barnu  yn  lle  Duw, 

Dy  ferdid  di,  ei  ferdid  yw : 

Barna  fel  y barno  yntau, 

Na  wna  gam  serche  goddef  angau. 

4 Pan  y barnech,  barn  yn  ddiddig, 

Gwel  yr  hwn  sydd  anweledig  ; 

Dod  ei  ofn  o flaen  dy  wyneb, 

Yno  barn  yn  ol  uniondeb. 


a Hezeciah,  brenhin  duwiol  ar  Judah.  ° Solomon.  p Brenhin  duwiol 
arall.  i Golyga  yr  Awdwr  swyddogion  ffyddlon  a chyfiawn.  r A'i  cys- 
godo  â’iadenydd.  • James.  Iago  I.  tadCharles,  Tywysog  Cymru. 

» Nid  yw  y Gân  hon  yn  yr  hen  argraphiadau,  & 2 Cron.  19.  6.  c Ver- 
dict,  dedfryd.  ll  1 Bren.  3.  16—  28.  e Er. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


525 


5 Gwedi  holi'r  casf  yn  bwyllog, 

Gwedi  gwrando’r  ddwy  blaid  enwog  ; 

Gwedi  nithio'r  beiau'n  beríFaith, 

Yna  barn,  yn  ol  y gyfraith. 

6 Ni  fynn  Duw  gondemnio’r5  gwirion, 

Na  rhyddhau  yr  euog  ddynion ; 

Ond  condemnio’r  anwireddus, 

A chyfiawni’r  gwirion  gweddus.h 

7 Gâd  y gwaedlyd  yn  llaw  angau, 

Gwaed  a lef  am  waed  yn  ddiau  ; 

Duw  fynn  ladd  y dyn  a laddo/ 

Bid  ei  radd  ef  c’uwch  a fynno. 

8 Pan  fo  ambell  fai  yn  tewi, 

Fe  fydd  mwrdd-dra  yntau  yn  gwaeddi  ;j 
Nid  oes  dim  a stopak  'i  safan, 

Nes  cael  gwaed  y mwrddrwr1  aflan. 

9 Os  mynn  Duw  ladd  yr  ŷch  di-synwyr, 

A laddo  ddyn  â’i  gorn  yn  brysur  ;m 
Pwy  gan  hynny  geidw  fwrddrwr, 

Rhag  ei  ladd,  am  chwareu’r  bwtsiwr?" 

10  Lladd,  medd  Duw^  y dyn  a laddo/ 

Gwaed  a lygra’r  wlad  lle  cwympo  ; 

Nid  oes  dim  ond  gwaed  y mwrddrwr, 

All  lanhau  y wlad  o'i  llwgwr.p 

11  Oni  fynni  ìr  Arglwydd  daro, 

'R  wlad  a thref,  lle’r  wyt  tfn  trigo, 

A’th  lwyr  ddifa,  a’th  eppil  hefyd, 

Na  chais  gadw*r  mwrddrwr  gwaedlyd. 

12  Na  respectaq  wyneb  un-dyn, 

Na  wna  gam  â’th  was  na’th  elyn, 

Nac  ofna  gryf,  na  ddangos  ífafar,r 
Na  wyra  farn,  na  dderbyn  wobar.s 

13  Na  sparia’r1  tlawd,  os  byd  ef ’sgeler,u 
Nac  arbed  garl,v  er  mwyn  ei  bŵer  ;w 
Na  'nebydd  gâr,  na  threisia  estron, 

Na  speita'r34  gwan,  na  ladd  y gwirion.y 

f C ase,  achos,  matter.  s Condemn , euogfarnu.  h Deut.  16.  20.  » Gen,  0. 
6.  J Gen.  4.  10.  k Stop,  cau,  attal.  1 Murderer,  llofrudd,  lleiddiad 
dyn,  m Exod.  21.  28.  n Butcher , cigydd.  ° Lef.  24.  7.  p Llygredd, 

halogrwydd.  s Respect , parchu.  derbyn  wyneb.  r Favourt  cyfeillgarwch, 
ochraeth.  • Gwobr.  Deut.  16.  19.  1 Spare , arbed.  * Drygionus  iawn. 

v Cybydd  goludog.  w Power,  gallu.  * Spite,  dirmygu.  7 Diniwed. 


526 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


14  Yn  y pwll  fe  fydd  edifar, 

Wyro  barn,  a derbyn  gwobar, 

Pan  bo’r  pryf  yn  pigo’r  galon, 

Am  gondemno’r  gwan  a'r  gwirion. 

15  Cyn  i JDduw  gondemno  Adda, 

Fe’i  hecsamnwys2  ef  yn  gynta’ ; 

Ac  a spiodda  gyflwr  Sodom, 

Cyn  difetha’r  dref  â*r  storom.b 

16  Felly  dylai  barnwyr  ddysgu, 
Chwilio’r  matter  cyn  ei  farnu, 

Rhag  rhoi  ferdid  ffol  drwy  gamwedd, 
Cyn  deallont  y gwirionedd. 

17  Gochel  dderbyn  rhodd  na  gwobar, 
Rhodd  a’th  dynn  i ddangos  ffafar ; 
Rhodd  a ddalla  dy  olygon/ 

I wyro  barn,  i faeddu'r  gwirion.d 

18  Barna'n  gymmwys  megis  Moesen, 

Na  fynn  fuwch,  nac  ŷch,  nac  asen, 
Mwy  na  Samuel  yn  ei  amser,e 
Ond  rho  farn  yn  ol  cyfiawnder. 

19  N’âd  i wobor  wenn  dy  dwyllo, 

Y fath  byg  a ’nurddf  dy  ddwylo, 

Ac  y bair  ith  wisgoedd  ddrewi, 

Pan  y delech  i gwmpeinLs 

20  Os  derbynni  wobor  ddirgel, 

Maen  y mur  a lef  yn  uchel, 

A’th  draws-brennau  yn  dy  siambarh 
Ddygant  dyst  yn  erbyn  gwobar.1 

21  Os  gorch’mynodd  hen  Gambyses’ 
Flingo’r  barnwr  flalstk  Susannes; 

Oni  flinga  Duw’r  dialau 

Bob  cam  farnwr  am  ei  feiau  ? 


e Examine,  holi,  ohwilio.  Gen.  3.  11.  * Spy,  edrych.  b Gen.  18.  22. 

c Exod.  23.  8.  d Diar.  17.  23.  e í Sam.  12.  3.  f A anurdda,  a haloga. 
e Company,  tyrfa.  h Chamber , ystafell.  1 Hab.  2.  11.  J'  Cambyses  oedd  fab 
i Cyrus  Fawr,brenbin  Persia.  Ar  ol  blingo  y barnwr  anghyfiawu  yn  fyw, 
gorchymmynodd  hoelio  ei  groen  ar  y faingc  ; a gosododd  ei  fab  yn  farnwr  yn 
ei  le,  gan  ddywedyd  wrtho  am  gofio  pa  le  yr  oedd  yn  eistedd.  Gellir  casglu 
fod  y llysoedd  cyfreithiol  yn  llygredig  iawn  yn  oes  y Ficer,  oblegid  achwyna 
yn  aml  ar  hyn.  k False,  twyllodrus. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


527 


22  Emprwr1 *  Russia  a fynn  losgi 
Barnwr  ífalst  mewn  pair,  a'i  ferwi : 
Brenhin  Nef  a fynn,  heb  ammau, 
Losgi  barnwr  ífalst  mewn  fflammau. 

23  Ni  cha’s  Balaam  ond  ei  fwrdro,m 
Na  Gehazi  ond  ei  blago,n 

Na  hen  Suddas0  ond  ei  grogi, 

Gwedi’r  wabar  front  a’r  bribri.p 

24  Ni  chai  dithau  ddim  dedwyddwch, 
Oddiwrth  wobor,  ond  diffeithwch ; 

A dolurio  dy  gydwybod, 

A throi  d'eppil  oll  ar  anffod.q 

25  Er  nad  ydyw  dyn  yn  gweled, 

Lawer  pryd  mo’th  fribsr  a’th  hocced  ;3 * * 
Y mae  Duw  yn  gwel’d  y cwbwl/ 

O’th  gyfrwystra  aJth  ddrwg  feddwl. 

26  O,  gan  hynny,  golch  dy  ddwylo, 

N’âd  i'r  wobar  front  dy  dwyllo, 

Rhag  i’r  wobar  beri  blinder, 

O flaen  Duw,  y dydd  y’th  farner. 

27  Od  yw  torment'1  meibion  dynion, 

Yn  condemnio'r  barnwyr  ffeilstion  ; 
P'wedd"  na  farna  union  frawdle 
Crist,  bob  barnwr  ffalst  i ange’  ? 

28  Na  ddwg  gleddyf  Duw  yn  ofer, 

Tyn  e'  maes  pan  welech  amser ; 

Taro  bechod,  torr  anwiredd, 

Dryllia  drais,  amddiffyn  rinwedd. 

29  N'âd  i gleddeu’r  gyfraith  rydu, 

Yn  y wain,  o eisiau’i  dynnu ; 

Rhag  i gleddeu’r  Arglwydd  digllon 
Ransiow  i maes  ym  mhlith  ei  elynion. 

30  O gwel  drais  y rhai  annuwiol, 

O clyw  lef  y gwan  cystuddiol, 

Sydd  yn  griddfan  dan  orthrymder, 
Eisiau  cospi  pobol  'sgeler. 


1 Emperor , Ymerawdwr.  m Murder,  lladd.  Num.  31. 8.  " Plague , 

taro  â haint.  2 Bren.  5.  2 7-  0 Judas  Iscariot.  Act.  1.  18.  p Rribery, 

llwgr-wobrwy,  gwobr  anghyíiawnder.  <1  Yn  aflwyddiaimus.  r Bribes,  gwo- 

brau.  8 Twyll.  * Preg.  12.  14.  u Torment,  poen,  T Pa  fodd.  w Range, 

cynniwair,  myned  yn  ol  ac  ym  mlaen. 


528 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


31  Clyw  pa  lefain  y mae’r  gwirion, 

Ddydd  a nos  gan  orthrech  lladron, 

Sy’n  anrheithio'r  maint  sydd  ganddynt, 

Ac  heb  neb  i ynganx  wrthynt. 

32  Gwel  sydd  o fasteirdd  bach  ar  ddyrnau 
Merched  ieuangc  ar  gyflogau, 

Sy’n  cardotta  mewn  gofidi, 

Eisiau  barnwr  idd  eu  cospi. 

33  Clyw  pa  dyngu  mae  Crist’nogion, 

Fach  a mawr,  heb  barch  nac  ofon, 

Ar  gig  Crist,  a’i  waed,  a’i  weli/ 

Ac  heb  un-dyn  da  i'w  cospi. 

34  Gwel  pa  barch  sydd  i'r  offeiriaid, 

Pa  anrhydedd  fr  henuriaid, 

Pa  respecta  i’r  doeth  bregethwyr, 

Eisiau  help  a chyfraith  barnwyr. 

35  Gwel  pa  dramwy  sy'i  dafarnau, 

Pa  gorneitob  i’r  stiwdeiau/ 

Pa  'sgeulusu  myn'd  i’r  Eglwys, 

Eisiau  cospi  rhai  ’sgeuluswys/ 

36  Pan  y cysgo  cledd  cyfiawnder, 

Yn  y wain,  o eisiau’i  arfer, 

Cleddeu  Duw  a heda  allan, 

Ac  a ddifa’r  wlad  yn  gyfan. 

37  Camwedd  tost  a dirfawr  dra,e 
Yw  cadw’r  drwg  i blago'r  da, 

Arbed  lladron,  mwrddrwyr  gwaedlyd, 

I andwyoV  wlad  o’u  plegid, 

38  Lle  bo  mwrdd-dra,  meddwdod,  brynti, 
Lledrad,  trais,  heb  neb  i’w  cospi, 

Duw  a blaga’r  wlad  o ddautu, 

Sydd  yn  diodde’r  cyfry  w bechu. 

39  O gan  hynny  barna’n  gymmwys, 

Er  mwyn  Crist  yr  hwn  a’th  brynwys ; 

Cais  ogoniant  Duw  dy  Dad, 

A thorr  di  ymaith  feiau’r  wlad. 

x Dywedyd.  y Exod.20.  7*  * Archoll,  clwyf.  * Sylw,  parch.  lJa 

mor  lleied  o barch  a feddylir.  b Rhedeg  a neidio.  c Stews,  putteindai. 

d A esgeulusodd.  « Erchylldod.  f Dinystrio. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


529 


40  Phineas,g  cospa  bechod, 

Gwan  dy  wayw-ífon  trwy  ei  geudod, 
Felly  stoppir  y farwolaeth, 

Sydd  yn  difah*  wlad  mor  helaeth. 

41  Os  y swyddog  drwg  a winca,h 
Wel’d  ammharchu  Duw  gorucha', 

Duw  a chwardd  pan  delo  distryw, 

Pla  a llid,  am  ben  y cyfryw. 

42  Llefa,  llefa,  tyn  dy  gleddeu, 

Taro  bawb  sy’n  dilyn  delwau; 

Tad  a mam,  a’r  brawd  a fo, 

Yn  gado  Duw,  i addoli  lloj 

43  Pan  na  fynnai  Eli  chwipioj 
Plant  â gwialen,  a’u  correcto/ 

Duw  a laddodd  ddau  fab  Eli, 

A mîn  y cleddau,  eisiau'u  cospi.1 

44  Eisiau  cospi  gwŷr  Gomorrah, 

Am  eu  rhyfyg  a*u  putteindra, 

Duw  ddistrywiodd  yr  holl  ddinas,m 
Am  amddiffyn  pobl  ddiras. 

45  Meddwl  dithau,  od  wyt  farnwr, 

Gospi  lledrad,  crogi  mwrddrwr, 

Chwipio  rhyfyg,  ffeinio11  ffalstedd, 
Stosco0  meddwdod,  cospi  camwedd. 

46  Wyneb  dyn,  ac  wyneb  llew, 

Y ddylai  fod  gan  farnwr  glew  ; 

Wyneb  dyn  i sirioTP  cywir, 

Wyneb  llew  i gospi  lleidir. 

47  Cleddeu  llym,  a thafolq  gyfion, 

Ddylai  fod  gan  farnwr  union, 

Tafol  gron  i bwyso’r  matter, 

Cleddeu  llym  i gospi’r  'sgeler. 

48  Cau  dy  lygaid,  cudd  dy  ddwylo, 

Wrth  roi  barn  ar  ddyn  a becho, 

Rhag  i’th  lygad  ddangos  ffafar, 

Rhag  i’th  ddwylaw  dderbyn  gwobar/ 

s Num.  25.  7,  8.  hWink,  cau  llygad,  cymmeryd  ar  un  beidio 
* Exod.  32.  27,  28.  ì Whìp,  curo.  k Correct,  ceryddu.  1 Sam. 
25.  1 1 Sam.  4.  11.  m Gen.  19.  24,  25.  n Fine,  codi  dirwy.  ° 

cyífion— gosod  mewn  cyífion.  p Cheer , calonnogi.  q Clorian.  r Exc 

2 W 


gweled. 
2.  23— 
Stochs , 
>d.  23.8. 


530 


Y SEREN  EOREU,  NEU 


49  Na  cham-farna  hawl  ymddifaid, 

Na  orthryma  o’r  dieithriaid/ 

Ac  na  threisia  wreigan  weddw/ 

Rhag  i Dduw  dy  ladd  yn  farw. 

50  Os  ymddifad  a orthrymmi, 

Os  y weddw  a gam-ferni ; 

Duw  wna’th  eppil  yn  ymddifad, 

A'th  wraig  wen  yn  weddw  irad.u 

51  Melldigedig  ydy w’r  ynad, 

A gam-farna  hawl  ymddifad, 

Cŵyn  y weddo  sy’n  och’neidio  ; 

D’weded  pob-dyn,  Felly  bytho.v 

CLXYI. — AR  DDAMMEG  Y MAB  AFRADLON. 

1 Myfi  sy'n  dechreu’r  awrhon, 

Yn  ail  i'r  mab  afradlon  ;a 
Trwy  nerth  Iesu,  y Mab  rhad, 

Af  at  fy  Nhad  yn  union. 

2 Mi  bechais,  mi  gynffesaf, 

O flaen  y nefoedd  uchaf, 

I’m  galw  mwy  nid  teilwng  íi 
Yn  fab  i ti’r  Goruchaf. 

3 Mi  dorrais  bob  gorchymmyn, 

A roddaist  im’  i'w  eanlyn  ; 

Llawn  o bechod  wyf  erioed, 

O fawd  fy'm  troed  i’m  coryn.b 

4 Mewn  pechod  darfu'm  geni,c 
’Rwyf  yn  ymdroi  mewn  d'rysni ; 

Mal  y ddafad  yn  y llwyn, 

Yng  nghanol  twynd  mieri. 

5 Myfì  a fum  mor  ddiffaith, 

Heb  wneuthur  pris  o’th  gyfraith  ; 

A myned,  fel  yr  hwch  a’r  ci,e 
Yngliyd  â’m  bryntni  gan-waith. 

6 Mi  wn  im’  bechu’n  oestad/ 

Na  haeddwn  gaffael  cennad, 

0 ran  fy  ffiaidd  fuchedd  ddrwg, 

1 godi  'ngolwg  attad. 

• Exod.  23.  9.  4 Zec.  7.  10.  “ Galarus.  Jer.  22.  3.  5.  v Deut.  27.  19. 

a Luc  15.  18.  b Esay  1.  6.  0 Psalmöl.  5.  d Twmpath.  • Diar, 

26.  11.  2 Petr2.  22.  f Yn  wastadol. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


531 


7 Ond  etto'r  wyf  yn  gwybod 
Y modd  i gael  gollyngdod, 

Er  bod  cyíìawnder  it’,  Duw'r  hedd, 
Mae  mwy  trugaredd  ynod. 

8 Mi  wn  ddiddanwch  hawddgar, 
Llawenydd  mawr  di-gymmar, 

Fod  maddeuant  am  bob  tro, 

I'r  neb  a fo'n  edifar/ 

9 Rwy’n  edifeiriol  bellach, 

Attolwg  iti  eiriach  ;h 
Dywed  Iesu  air  o’th  ras, 

Ac  fe  â dy  was  yn  holl-iach. 

10  Er  bod  fy  anniweirdra, 

Mor  goch  a’r  ’sgarlad  yma  ; 

Tydi  a elli,  fy  Nuw  gwyn, 

Fy  ngwneud  mor  wyn  a’r  eira.1 

11  O cladd,  yr  wyf  yn  erfyn, 

Ym  medd  dy  Grist,  anwyl-ddyn  ; 
Cladd,  O cladd,  nas  gallont  hwy 
Gyfodi  mwy  i’m  herbyn. 

12  Duw,  crëa  i mi  lân  galon, 

I fod  i’th  garu’n  ffyddlon, 
Adnewydda  ddull  fy  mryd 
O’m  mewn  â’th  Yspryd  union.j 

13  Dod  i mi  wir  amynedd, 

Tra  byddwy’n  dwyn  fy  muchedd, 
Yn  fy  mywyd  ar  bob  cam, 

I feddwl  am  fy  niwedd. 

14  Dysg  i mi  heddyw  fedru, 

I fyw  trwy  iawn  hyderu, 

Fel  pe  byddai  siwrk  fy  ngwedd, 

I fyn’d  i’r  bedd  y foru, 

15  Na  roddwyf  bwys  na  hyder 
Mewn  da,  na  dyn  a fager, 

Nac  mewn  dim  ond  ynnot  ti, 

Un  Duw,  a Thri  bob  amser. 


s Psalm  130.  4. 
* Sure,  sicr. 


h Arbed. 


* Esay  1. 


18. 


j Psalm  51.  10. 


532 


Y SEREN  FOHEU,  NEU 


16  A thyred  y Messias, 

Wel,  dyma  ’ngwisg  briodas, 

Tyred  chwippyn,1  hyn  y w 'nghân, 

I  gael  dy  lân  gymdeithas.  Amen. 

CLXVII. — DARLUNIAD  0 GYFIAWNDER  DYN. 

1 Clwttyn  cwtta,  clwtt  ansyber, 

Clwyttyn  cwtta  yw’n  cyfiawnder  ; 

Clwtt  ni  chuddia  ddim  o’n  c’wilydd, 

Clwttyn  brwnt  yn  ’nurddo  beunydd.a 

2 Clwttyn  bach  fel  ’ffedog  Efa/ 

Clwttyn  brith,  fel  praidd  gwr  Lea,c 
Clwttyn  brwnt  fel  cornwyd  Naaman, 

Yw  cyfiawnder  dyn  ei  hunan. 

3 Clwtt  misglwyfol  yw  fe  wy's, 

Clwtt  a ’nurddwn^  bawb  bob  mis  ; 

Clwtt  a ’nurdda’r  gorau  o ddefnydd, 

A'r  cyfiawnaf  saithwaith  beunydd. 

YR  AIL  RAN. 

1 Pe  caem  ni  fyw  holl  ddyddiau  Adda, 

Hyd  ddydd  barn,  a gweithio’n  heitha^ 

Nid  yw  bossibl  ini  haeddu 

Teyrnas  nef,  â'n  gv  > er  hynny/ 

2 Haeddodd  Pedr,  a 1 1 

Haeddodd  pob-dyn  i ;b 

Ond  ni  haeddodd  neb 

Ond  Mab  Duw,  yr  h\v  i prynwys. 

3 Annuwioldeb  mawr  a thra,c 
Ydyw  gw’rafun  gweithred  dda ; 

Etto  balchedd  cas  afrifedd 

Yw  hyderu  ar  ein  gweithred. 

4 Gwedi  offrwm,  gwedi  ymprydio, 

Gwedi  rhannu,  a gweddio, 

Gwedi  gwnuethur  faint  orch’myned, 

Beth  a wnaethost  ond  dy  ddyled?e 

i Yn  fuan,  ar  frys.  Dat.  22.20. 

» Esay  64.  6.  b Gen.  3.  7.  c Jacob.  Gen.  30.  39.  d Ahalogwn. 

‘ Titus,  3.  5.  b Eph.  2.  3.  c Gormod,  myned  yn  rhy  bell.  c Cas  iawn. 
• Luc  17. 10. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


533 


5 Dyn  fel  neidir  ar  ei  gwg, 

Sy’n  ch wyrn  ei  hawntf  i wneuthur  drwg ;g 
Nis  gall  un-dyn  drwg  di-feder, 

Wneuthur  da  nes  adgenhedler. 

6 'Rwyt  ti'n  farw,  yr  wyt  ti’n  ddall, 

'Rwyt  ti’n  ddrwg,  yn  fab  i’r  fall ; 

’Rwyt  ti’n  ddi-ras  wrth  dy  natur, 

Heb  ’wyllysio  da  na'i  wneuthur. 

7 Ni  all  un-dyn  dalu'r  ganfed 
I’r  Duw  cyfion  o’i  holl  ddyled, 

Chwaithach  talu  mwy  na’i  ofyn, 

Na  chyflawni  un  gorchymmyn. 

8 Balchder  blin  i un-dyn  dybied, 

Y gall  dalu  i Dduw  ei  ddyled ; 

Lle  nas  gall  y goreu  ei  scil/ 

Atteb  iddo  am  un  o fil.* 

9 Dyn  sy’n  farw  yn  ei  bechod, 

Nes  adfywier  gan  y Drindod  ;J 
Ni  all  feddwl  am  ddaioni, 

Nes  i’r  Yspryd  ei  ail-eni.k 

CLXVIII. — CAN  YNGHYLCH  Y GWRTHRYFEL  YN 
Y FLWYDDYN  1641.a 

1 O na  bai  fy  mhen  yn  ddyfroedd,b 
Mi  a foddwn  etto’r  tiroedd, 

O waith  cymmaint  yw’r  ’sgelerder, 

Maint  yw’r  bâr/  a’r  llid,  a’r  balchder. 

2 Na  bai  fy  llygaid  yn  ífynhonnau, 

Fe  ffrydiai  o honynt  allan  ddagrau, 

Yn  ddibaid  bob-dydd  bob-nos, 

Am  fod  ’nawr  ond  gormod  achos. 

e Haunt , cyrchfa.  s Gen.  6.  5.  h Skill,  medr.  » Job.  9.  3.  j Eph.  2.  3. 
k Hyd  yma  y cyrhaedda  argraphiad  lielaethaf  Rhys  Tomas. 

* Torrodd  y gwrthryfel  dychrynllyd  hwn  allan  dan  deyrnasiad  Charles  y 
Cyntaf,  ychydig  flynyddoedd  cyn  marwolaeth  y Fieer  ; ac  yn  ystod  yr  amser 
y parhaodd,  ymladdwyd  amryw  frwydrau  gwaedlyd  rhwng  y Senedd  a’r  Bren- 
hin,  yr  hwn  o’r  diwedd  a ddaliwyd,  ac  a ddihenyddiwyd  yn  y flwyddyn  1649, 
a bu  llywodraeth  Lloegr  am  flynyddau  wedi  hyn  yn  nwylaw  01iver  Cromwell, 
prif  flaenor  y gwrtliryfel.  Gadawyd  y Gânhon  allan  o argraphiad  Rhys  Tora- 
as,  ond  y mae  yn  eiddo  T.  Durston  ; ac  oblegid  y gwyddir  fod  y Ficer  yn  dra 
phleidiol  i’r  Brenhin,  hawddach  credu  mai  efe  a’i  cyfansoddodd.  Yr  oedd 
yr  ysgrif  yn  ammhertíaith  yn  y mannau  y mae  y seren-nodau  wedi  eu  gosod  j 
ac  mewn  mannau  eraili  hefyd,  fel  y gellir  barnu  oddiwrth  rai  llinellau  b Jer. 
9.1.  c Digofaint. 

2 w 2 


534 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


3 Pwy  a fu’sai’n  meddwl  unwaith, 

Am  y gwyr  oedd  deg  eu  haraith, 

Fod  bradwriaeth  mor  echryslon, 

Yn  cael  ei  meithrin  yn  eu  calon. 

4 Y mae’r  neidir  las  yn  gorwedd, 

Dan  y perthi  mwya’  hoffaidd  ; 

Lle  bo  ffrwd  y dw’r  yn  dawel, 

Mae  yno  ddyfnder  idd  ei  ocheL 

5 Yn  awr  y mae  eu  hunan  gwaedlyd, 
Yn  dra  hyspys  iawn  i’r  holl-fyd, 

Gan  nad  dim  ond  gwaed  y gwirion, 
A dyrr  syched  fath  genawon.d 

6 Llawer  gwaith  y bu’r  Philistiaid, 

Yn  gorthrymu'r  Israeliaid, 

* * * * * * ŵ 

7 Erioed  ni  bu  y fath  beth  yma, 

Gan  Farbariaid  gwyllt  o’r  India; 
Tebyg  gennyf  fod  y cythraul. 

Ym  mhob  aelod  o’r  gwrthryfel.6 

8 Byth  ni  thaerai  un  Barbariad, 

Mai  Duw  o’r  nef  roes  iddo  gennad, 
Lladd  a llosgi  dynion  ufudd, 

I wir  frenhin  a gwir  grefydd. 

9 Ond  mae  rhai  yn  mentro  dywedyd, 
Mai  cynhyrfiad  y Glân  Yspryd, 
Ydyw’r  achos  o'u  hymrafael, 

A gwisgo  am  danynt  arfau  rhyfel.f 

10  O fy  enaid  i,  na  nessa 
At  gyfrinach  y rhai  yma, 

Sydd  yn  gablaidd  iawn  yn  gosod 
Gwaith  tywyllwch  ar  y Drindod. 

1 1 Fe  fydd  gennym  fara  heno, 

Ac  erbyn  trannoeth  wedi  ei  wangcOo2 

* * * * * * * 


d Llewod  ieuainge.  « Y mae  hanes  erchylldod  a chreulonderau  y gwrtli- 
ryfel  yn  cyfiawnhau  y dywediad  hwn.  f Cymmerai  y gwrthryfelwyr  arnynt 
fod  yn  dra  chrafyddol,  a chyflawnent  y cwbl  dan  rith  duwioldeb.  e Wedi 
fwytta  mewn  gwangc. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


535 


12  Duw  a gadwo’n  brenhin  graslon, 

Rhag  eu  brad  a’u  distry  w creulon, 

Nertha,  O Arglwydd  Dduw,  ei  ddwylo, 
Bydd  di  yn  nerth  a tharian  iddo. 

13  Duw  a adgyweirio  furiau 
Sion  ddinas,  a’i  hadwyau, 

Ac  a helo’r  tyrchodh  allan, 

Rhag  llwyr  ddifa  ífrwythau’r  winllan. 

CLXIX. — AM  HOLLBRESENNOLDEB  DUW.- 

1 Mae  Duw’r  gallu  yn  anfeidrol, 

Mae  e’  ’mhob  man  yn  bresennol ; b 
Nid  oes  cornel  bach  yn  unlle, 

Na  bo  Duw  yn  llanwl  gellau. 

2 Mae'n  ilanw'r  nef,  mae’n  llanw'r  ddaear, 
Ac  uífern  gau,  a’i  dwfwn  garchar, 
Dyfnderau’r  môr,  wybrennau’r  awyr, 

A'r  anilawch  maith  difesur. 

3 Mae’n  y nefoedd  mewn  gogoniant, 

Mae  ar  y dda’r  mewn  gras  a llwyddiant ; 
Mae  yn  y pwll,c  yn  lladd  yn  llym, 

Ym  mhob  lle  oll,  mae  fe’n  ei  rym. 

4 Dos  i eitha’r  môr  a’r  ddaear, 

Dos  i’r  nef,  neu’r  pwll  anhygar  ; 

Nid  oes  diangc,  dos  lle  mynnech, 

Rhag  llaw  Duw,  ple  bynna'r  elech. 

5 Mae  Duw  yn  gweled  pob  dirgelwch, 

A’r  hyn  a wneler  mewn  ty  wjdlwch  ; 

Nid  oes  dim  cuddiedig  rhagddo, 

Mae  pob  peth  yn  amlwg  iddo.d 

6 Fe  welodd  Cain  yn  mwrddro  Abel, 

Ac  yn  tywallt  gwaed  yn  ddirgel : 

Er  nad  oedd  un  dyn  yn  canfod, 

Fe  roes  arno  ddial  hynod.® 


a Y canau  canlynol  a gasglwyd  o ysgrifeniadau  y Fieer,  gan  y Parch.  Griff- 
ith  Jones,  gynt  o Llanddowror,  ac  aargraphwyd  yn  Llundain,  yn  y flwyddyn 
1758.  b Psalm  129.  7—12.  * Y pwll  diwaelod,  uffern.  d fíeb.  4.  13, 

*Gen.  4.  9—15. 


536 


Y SEHEN  FOREUj  NEU 


7 Fe  welodd  ddirgel  fwriad  Pharao, 

I  chwennych  Sara  i’w  chofleidio ; 

Ac  am  ei  chwant  a’i  fwriad  dirgel, 

Fe  roes  arno  boen  diogel/ 

8 Fe  welodd  Ddafydd  yn  y dirgel, 

Yn  denu  Bathseba  mewn  cornel ; 

Ac  am  ei  ddirgel  danas  cynddrwg, 

Fe  roes  arno  ddial  amlwg.5 

9 *Rhyn  amcanai  brenhin  Syria, 

Duw  fynegai  i Eliza,h 

Ac  a barai  yr  un  diwrnod, 

Frenhin  Israel  gael  ei  wybod. 

10  Fe  welodd  Duw  holl  fwriad  gwaedlyd 
Antiochus  gas  i'r  deml  hyfryd  ; 

Ac  am  ei  fwriad  gwaedlyd  rhyfedd, 

Fe  ga\ld  gwymp,  nes  sigo’i  berfedd. 

CLXX. — AM  HOLLALLU OGRW YDD  DUWS 

1 MAE’r  Duw  mawr,  yn  hollalluog, 

A'i  fraich  yn  gryf,  a'i  fys  yn  nerthog ; 

A'i  air  fe  wna  beth  bynna’  fynno, 

Y byd  i gyd  ni  all  mo’i  rwystro. 

2 Fe  wnaeth  y nef,  a’r  ddae'r,  a’r  mor, 

A'r  maint  sydd  ynddynt  oll  o ’stor, 

O beth  heb  ddim,  â’i  aur  yn  unig, 

Mewn  chwe’  diaua  mor  drefnedig. 

3 Mae*n  cadw’r  byd  a’r  maint  sydd  ynddo, 
Yng  nghalon  awyr  las  heb  gwympo  ; 
Mae’n  peri’r  haul,  ar  holl  ífurfafen, 

Droi  fel  rhod  o ddautu’r  ddae’ren.b 

4 F’all  bwyso'rmynyddmawr  mewn  taflau.,0 
F’all  ddala’r  môr  mewn  un  o'i  ddyrnau, 
F'all  rifo'r  ser,d  f’all  stopio’re  gwynt, 

F'all  stayo’rf  haul  pan  retto’i  hynt. 


f Gen.  12. 14—17.  e 2 Sam.  11.  2—5.  a 12.  9—12.  h Eliseus.  2 Bren. 
6,  8 — 12.  1 Gwelir  hanes  yr  amgylchiadhwn  yn  ail  Lyfry  Maccabeaid,  pen.  9. 

* Dyddiau.  Exod.  20.  1 1.  b Sef  fel  yr  ymddengys  i drigolion  y ddaear, 
er  fod  naturiaethwyr  yn  deall  yn  amgen.  0 Cloriannau.  Esay  40.  12. 
á Fsalm  147.  4 Esay  40.  2G.  e Stop,  attal,  f Stay , peri  i aros. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


537 


5 F’all  íFrwyno’r  mor,  f'all  ddofi’i  donnau, 
F'all  ddala’r  morfil  mawr  wrth  fachau  ; 
F'all  beri  i’r  nef  a’r  ddaear  gyífro ; 

F’all  Duw  wneuthur  'rhyn  a fynno, 

6 Fe  all  ein  cospi  am  ein  beiau, 

Fe  all  ein  helpus  yn  ein  rheidiau; 

Fe  all  ein  lladd,  fe  all  ein  cadw, 

Fe  all  ein  codi  gwedi  marw.h 

7 F’all  Duw’n  troi  i’r  priddyn  dichwaith/ 
F'all  Duw’n  codi  o'r  pridd  eilchwaith  ; 
Fe  all  rofr  nef,  os  gwnawn  ei  ’wyllys, 
Neu'n  troi  fr  tân  am  fyw'n  gamweddus. 

8 Fe  wnaeth  i*r  diluw  foddi’r  cynfyd,j 
A'r  tân  gwyllt  losgi  Sodom  ddrewllyd^ 
A'r  dda’r  lyngcu  Corah  a Dathan,1 

A’r  môr  foddi  Pharao  a*i  gympan.111 

9 Fe  droes  yr  angel  balcha'n  gythraul, 

Fe  droes  fonarc11  Syria  yn  'nifail  ; 

Fe  droes  wraig  Lot  yn  biler°  halen ; 
Adda’m  bechu,  i bridd  y ddae'ren. 

10  Lladdodd  Eglon  yn  ei  ’stafell/ 

Brenhin  Ninef  yn  ei  gangell/1 
Monarc  Syria  wrth  garowso  ;r 
Cadwed  Duw  ni  rhag  ei  ddigio. 

11  Gwnaeth  i’r  llyífaint  blaeo’r  Aiphtiaid, 
Gwnaeth  i’r  seirph  wenwyno’r  Hebr’aid ; 
Gwnaeth  i’r  caccwn  erlid  Canaan/ 

A llau  ladd  Herod  yn  ei  sidan.1 

12  Y dw*r,  a’r  tân^  a'r  tir,  a’r  tonnau, 

Y gwynt,  a'r  gwlaw,  a'r  ser  o’u  graddau/ 
Pob  creadur,  os  Duw  ddigia, 

All  bob  awr  o'r  dydd  ein  difae 


s Help , cynnorthwyo.  h Ho9.  6.  1.  1 Gwael.  i Gen.  7.  21,  22. 

k Gen.  19.  24.  1 Num.  16.  3i — 33.  m Company , llu  o gymdeithion. 

Exod.  14.  28.  n Monarch,  unben,  brenhîn.  Yma  meddylir  Nebuchodon- 
osor.  Dan.  4.  33.  0 Fillar,  colofn.  Gen.  19.  26.  p Barn.  3.  20,  21. 

9 Cyfeirir  yma  at  Sennacherib,  brenhin  Assyria.  Esay  37.  37,  38.  r Car- 
ouse,  yfed  i ormodedd.  Y Monarc  Syria,”  a olygir  yma,  ocdd  Belsassar. 
Dan.penö.  • Trigoliou  gwlad  Canaan.  Jos,  24.  12.  4 Act.  12.23. 

* Barn  5»  20. 


538 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


13  Am  hyn  ymrown,  tra  fom  ni  byw, 

I fyw  bob  dydd  yn  ofon  Duw  ; 

Ac  ymgadwn  rhag  ei  lidio, 

Can’s  tân  ysolv * *  yw  pan  ddigio. 

14  Fel  y dichon  Duw  ein  cospi, 

Os  ei  ddigio  wnawn  â’n  brynti ; 

Felly  mae  y gallu  gantho, 

Helpu  pob  dyn  a'i  gwas’naetho. 

15  Fe  waredodd  Ddaniel  dirion, 

I maes  o ffau  y llewod  creulon ; 

Ac  fe  heloddw  angel  purwyn 
A bwyd  iddo  i dorri  'new^yn. 

16  Fe  waredodd  Shadraçh  hefyd, 

A’i  gyfeillion,  o’r  ífwrn  danllyd ; 

Ac  a helodd  angel  attynt, 

Fel  na  losgodd  blewyn  iddynt. 

17  Fe  waredodd,  wedi  cyfarch, 

Jonas  hen,  o fola’r  morfarch ; 

Gwedi  aros  mewn  cyfyngdra, 

Dridiau  a thairnos  yn  ei  gylla. 

18  Fe  borthodd  Israel  yn  y newyn, 

A bara  angylion  lawer  blwyddyn ; 
Gwlawiodd  arnynt  gwailsx  a Manna, 
Gymmaint  allai’u  dannedd  fwytta. 

19  Fe  wnaeth  i’r  cigfrain  borthi  Elias, 

A bara  a chig,  dros  flwyddyn  hirllaes 
A’i  ddwyn  atto  hwyr  a boreu, 

I lan  Cerith  lle’r  ymprydiai.2 

20  Felly  dichon  Duw  roi  etto 
Help  i bawb  ag  alwant  arno  ; 

Nid  yw  lai  ei  rym  a’i  allu, 

Y pryd  hwn,  na’r  hen  bryd  hynny. 

21  Fel  y mae  Duw’n  hollalluog, 

Felly  mae  e’n  Dduw  trugarog, 

Yn  hwyr  ei  lid,  yn  dda’i  amynedd, 
Goreu  ei  naws,  a grasol  rhyfedd. 


v Heb.  12.  26.  w Anfonodd.  Crybwyllir  am  hyn  yn  Histori  Dinystr  Bel 

a’r  Ddraig,  yn  yr  Apocrypha,  adn.  33—37»  * Quailsf  spfleir,  y Maitfl. 

? î Bren.  17*  6. 


GANWYLL  Y CYMRY, 


539 


22  Mae’n  drugarog  wrth  ei  natur^ 

Mae’n  dosturiol  t’wntb  i fesur  ; 

Nid  oes  terfyn,  pen5  na  diwedd, 

Yn  dragywydd  o’i  drugaredd.c 

22  Fel  mae  calon  tad  caredig 

Yn  tosturio  wrth  blentyn  diwryg/ 

Mor  dosturiol  y tosturia 
Calon  Duw  wrth  bawb  a'i  hofna.6 

CLXXI. — AM  GYFIAWNDER  DUW. 

1 Mae  Duw’n  eistedd  ar  gyfiawnder/ 
Rhwng  y brenhin  mawr  a'r  begger^ 
Cyn  gymhwysed,  ag  ni  wyra^ 

Er  y byd,  na  hwnt  nac  yma. 

2 Ni  respecta0  Duw  un  person  ; 

Ni  thwyllir  byth,  ni  lwad  esguson ; 

Nid  ofna  neb,,  ni  ddengys  ífafar/ 

Ni  wyra  farn,  ni  dderbyn  wobar.f 

3 Pe  rhoid  i Dduw  sydd  ar  y ddaear* 

O dda  bydol,  yn  lle  gwobar ; 

Ni  thro’i  yn  unmodd,  er  y wneler, 

Hwnt  nac  yma  oddiwrth  gyfiawnder. 

4 Duw  a roddes  ei  Anwylyd, 

I'w  groeshoelio  yn  anhyfryd  ; 

Fel  na  chai  dynion  nac  angylion, 
Dd’wedyd  llai  nâ’i  fod  yn  gyfion. 

5 Nid  oes  pechod  aller  enwi, 

Na  fynn  Duw  ei  gyfion  gospi, 

Naill  ai  yn  yr  hwn  a’i  gwnelo^ 

Neu  yng  Nghrist  y Meichiau  drosto. 

6 Holl  bechodau’r  rhai  ’ddetholwys, 

Duw  a'u  cospodd  yng  Nghrist  eisiwys  ;g 
Holl  bechodau’r  rhai’i  gwrthodo, 

Fe  gospa  Duw  y sawl  a’u  gwnelo. 


1 Exod.  34.  6. 7.  b Tu  hwnt,  c Psalm  118.  29.  d Egwan,  eiddil. 
ePsalm  103.  13. 

a Psalm  89.  14.  b Beggar,  cardottyn.  c Respect , derbyn  wyneb. 

Deut.  10.  17.  2 Chron.  19.  7.  Job  34.  19.  à Allow,  goddef,  caniattau. 
* Favour , tiiiondeb  pleidgar.  f Gwobr.  e Esay  53.  4—6. 


540 


Y SEREN  FOHEU,  NEU 


7 Ni  bydd  un  gair  brwnt  a dd'wetton^ 

Na  drwg  weithred  ag  a wnelom, 

Na  thraws  amcan  yn  y meddwl, 

Na  fynn  cyfiawnder  gospi'r  cwbwL 

8 Ni  bydd  munud  fach  o amser, 

Ag  a dreuliom  mewn  diíFeithder,h 
Na  gair  ofer,  na  chrach  wegi, 

Na  fynn  cyfiawnder  Duw  ei  gospi. 

9 Y maint  y gasglo  dyn  trwy  ffalster/ 

Y maint  y dreulio  trwy  ddiffeithder., 

Y maint  y gatwo  trwy  gybydd-dra, 

A farna  Duw  i’r  hatling  eitha’. 

10  Os  y cyfion  Dduw  a’n  barna, 

Wrth  gyfiawnder  prudd  o’r  eitha^ 

Ni  bydd  y gorau,  a mwya’i  scil,j 
Yn  abal  atteb;  un  am  fil.k 

CLXXII. — AM  DRUGAREDD  DUW. 

1 Mae  trugaredd  Duw  y lluoedd 
Dros  bob  un  o’i  holi  weithredoedd  f 
Mae’n  anfeidrol,b  medd  y ’Sgrythyr, 

Nid  oes  arni  bwys  na  mesur. 

2 Yn  y dafolc  mae  Duw’n  dodi 
Ei  gyfiawnder,  a’i  dosturi ; 

Mae'i  dosturi  yn  drymmach  lawer; 

Yn  y dafol  nâ'i  gyfiawnder. 

3 Mae  e’n  rhedeg  ar  adanedd/ 

Pan  ddel  i ddangos  ei  drugaredd ; 

Mae'n  llaes,  mae’n  llesg,  mae’i  draed  o blwm, 
Pan  ddel  i ddial,  mae  e'n  drwm. 

4 Mae  e’n  canlyn/  mae’n  ýmhwedd/ 

Am  i'r  gwaethaf  wella’i  fuchedd, 

Mae’n  rhoi  pardwng  am  aeth  heibio, 

Trwy  ini  droi  yn  gywir  atto. 


h Drygioni.  1 Falsity,  twyll,  dichell.  ì SJcill,  medr,  cyfrwystra. 
Job.  9.  3. 

a Psalm  145. 9.  b Psalm  108.  4.  c Clorian.  d Adenydd,  9 Par- 
hau  i geisio.  f Ymbil,  erfyn.  e Pardon,  maddeuant.  h Esay  55.7 


GANWYLI*  Y CYMRY. 


541 


5 Nid  oes  pechod  ellir  enwi, 

Os  ’difara  dyn  o ddifri’, 

Nas  llwyr  faddeu  Duw'r  trugaredd, 

I’r  dyn  a wir  wellhao'i  fuchedd.h 

6 Fe  faddeuodd  i Ddafydd  brophwyd 
Fwrddra  gwaedlyd  casa  'wnaethpwyd,1 
Pan  y llefodd  yn  ’difarus, 

Am  ei  ffafor  mor  iradusJ 

7 Fe  faddeuodd  i dre’  Ninif, 

Yn  drugarog  feiau  aneirif, 

Yn  ol  iddi  wir  repento,k 

A throi  mewn  sach  a lludw  atto.1 

8 Fe  ga’s™  Israel,  fil  o weithiau, 

Bardwn  gantho  am  eu  beiau  ; 

Yn  y man  y troent  atto, 

Hwy  gaent  ras  a ffafor  gantho^ 

9 Pan  yr  wylodd  Mari  Mag'len, 

Wrth  draed  Crist  am  chwareu'r  buttain, 
Fe  roes  Crist  yn  rasol  iddi 
Llwyr  faddeuant  o’i  holl  frynti.n 

10  Wylwn  ninnau,  a repentwn 
Am  ein  beiau,  ni  gawn  bardwn ; 

Mae'n  barottach  i'n  pardyno, 

Na  ni  i geisio  pardwn  gantho. 

11  Os  gwnaethom  fwrddra  megis  Dafydd, 
Wylwn  ddagrau  hallton  beunydd  : 
Gwisgwn  sach,°  awn  ar  ein  gliniau, 

Ni  gawn  ffafor  megis  yntau. 

12  Os  addol’som  ffiaidd  ddelwau, 

Os  credasom  i grach  swynau ; 

Fel  Manasses  gwir  repentwn 

Am  ein  gwan-ffydd,  ni  gawn  bardwn. 

13  Os  tyngasom  lwon  ofer, 

Os  gwadasom  Grist  fel  Peder  ; 

Am  ei  wadu,  chwerw  wylwn, 

Megis  Peder/  ni  gawn  bardwn. 


h E«ay  55.  7,  * 2 Sam.  12.  13.  J Wylofus.  k Jìepent , edifarliau, 

1 Jonah  pen  3.  “ Fe  gafodd.  « Luc  7.  37—48.  o Sachliain,  arwydd 

ymostyngiad  a galar.  Jonah  3.  8.  p Mat.  26.  75, 

2 x 


542 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


14  Os  treisiasom  dda’r  gwirioniaid, 

Megis  Zache’rq  swyddog  diriaid  ; 
Rhown  fel  Zache’r  da’n  eu  gwrthol, 
Fe’n  pardyna’n  dra  thosturiol. 

15  Os  trown  ni  gyda’r  mab  afradus, 
Oddiwrth  ein  beiau  afreolus  ; 

Crist  a’n  derbyn  yn  ei  freichiau, 

Ac  a’n  gresaw’n  llawen  adre’. 

16  Na  wanífyddiwn  am  drugaredd* 

Er  diífeitîied  a fu’n  buchedd  ; 

Os  trown  atto  trwy  ’difeirwch, 

Ni  gawn  ganddo  ras  a heddwch. 

] 7 Ped  fa'in  pechod  ni  cyn  goched 

Ag  yw’r  porphor  coch  neu’r  ’sgarled  ; 
Duw  a’n  gylch  mor  wynn  a’r  eira/ 

Os  nin  ffyddlon  a ’ddifara. 

18  Ped  fu’sai  Cain,  a Saul,  a Suddas/ 

Yn  troi  at  Dduw,  er  maint  eu  hanras/ 
Ac  mewn  pryd  yn  gwir  repento, 

Yn  siwr  hwy  gawsent  bardwn  gantho. 

19  Pan  droes  y lleidr  edifeiriol, 

Ar  y groes  at  Grist  yn  rasol ; 

Er  ei  droi  yn  dra  diweddar, 

Fe  ga’s  y lleidr  gantho  ffafar.u 

20  Awn  gan  hynny’n  eon  atto/ 

Ceisiwn  ras  a ffafor  gantho ; 

Mae  e’n  barod  iawn  i'n  derbyn, 

A rhoi  pardwn  ond  ei  ofyn. 

21  Y maen  pardwn  gwedi’i  selu,w 

A gwaed  y Prynwr  mawr,  Crist  Iesu ; 
Mae  Duw’n  gwaeddi,  mae  Duw’n  galw 
Arnom  bawb,  am  dderbyn  hwnnw. 

22  Os  ni  a dderbyn  ei  drugaredd, 

Ac  ymrown  i wella’n  buchedd ; 

Duw  anghofia’r  beiau  a basswys/ 

Ac  fe’n  derbyn  i baradwys. 


* Zaecheus,  y pen-publican.  Luc.  19  2,  &c.  r Esay  1.  18. 
Iscariot.  4 Annuwioldeb.  u Luc  23.  43.  * Heb.  4. 16. 

cadarnhau,  seiio.  x A bassiodd,  a aethant  heibio. 


* Judas 
« Seal , 


GANWYLL  Y CYMRY. 


543 


23  Ti  weli  'nawr  focl  Duw’n  drugarog, 

Yn  rasol  iawn,  yn  daranbwyllog  ;y 
Yn  hwyr  i lid,  yn  hawdd  i faddeu, 

Os  trown  atto  oddiwrth  ein  beiau. 

24  Ond  os  ninnau  gamarfera, 

Ei  amynedd  mawr  o’r  mwya’ ; 

Yno’r  aiíf  Duw’r  holl  drugaredd, 

Yn  Dduw  cyfion  yn  y diwedd.z 

25  Yno  ennyn  ei  lidiogrwydd, 

A'i  ddigofaint  yn  dra  ebrwydd, 

Ac  ni  cheir,  er  maint  a grier,a 
Yn  ol  hynny,  ond  cyfiawnder.b 

CLXXIII. — AM  RAGLUNIAETH  DUW. 

1 O gelli  di  was’naethu  Duw, 

Yn  ol  ei  air  tra  fyddech  byw  ; 

Dy  feistr  Crist  a ddyry'n  ddifrad, 

Fwyd  a diod  it',  a dillad.1 

2 Os  gofali,  fel  dyn  grasol, 

Am  was’naethu  dy  Dad  nefol ; 

Duw  ofala  am  faentaenaethb 
Y rhai  a wnelo  ei  wasanaeth. 

3 Cyn  gadawo  Duw  gorucha’ 

Ar  ei  weision  eisiau  bara ; 

Fe  bair  Duw  i’r  brain  eu  porthi, 

Fel  Elias  yn  ei  dlodi.c 

4 Ofer  codi’n  fore’r  borau,d 
Ofer  gwylied  hir  nosweithiau, 

Ofer  bwytta  bara’n  gynnil, 

Oni  lwydda  Duw  dy  orchwyl. 

5 Os  Duw  ni  adeilada'th  dŷ, 

Os  Duw  ni  cheidw’r  dref  yn  hŷ  ; 

Dy  dai  âi  lawr,  dy  dref  'ddifethir, 

A’r  maint  a feddech  di  anrheithir. 


y Yn  dra  ymarhous.  * Psalm  7.  12.  ‘ Cry , llefain.  b Diar.  1.  24 — 31. 

a Heb.  13.  5.  b M aintenance,  cynhaliaeth.  c 1 Bren.  17.  6.  d Psalm 
127.  1,  2. 


544 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


CLXXIV.— DUW  SY’N  TREFNU  POB  PETH. 

1 Nid  oes  drwg  na  da  'mhlith  dynion/ 

Nad  Duw  grasol  sy’n  ei  ddanfon  ; 

Nid  oes  llymder,  nid  oes  trwbwl,b 
Nad  bys  Duw  sy’n  trefnu’r  cwbwl. 

2 O’i  gyfiawnder  mae  e’n  danfon, 

Ar  y byd  ddialau  trymion ; 

O’i  drugaredd  mae  e’n  rhoddi 
I blant  dynion  bob  daioni. 

3 Nid  oes  ífawd,  na  siawns,  na  íforten/ 

Yn  rheoli  ar  y ddae’ren  : 

Duw,  yn  ol  ei  dduwiol  feddwl, 

Sy’n  rheoli  oll  a chwbwl. 

4 Da,  a drwg,  esmwythder,  trallod, 

Bendith,  melldith,  iechyd,  nychdod, 
Heddwch,  rhyfel,  newyn,  amldra, 

Sydd  wrth  bwyntmentd  Duw  gorucha5. 

5 Duw  sydd  awdwr  cosp  a thrallod, 

A’r  diawl  yw  tad  pob  rhyw  beehod  ;e 
Dyn,  sy’n  pechu,  Duw  sy’n  dial, 

A'r  diawl  sy’n  annog  dyn  anwadal. 

6 Nid  yw  Duw  yn  awdwr  pechod, 

Na  drygioni  (Duw’n  ei  wybod  ;)f 
Duw  sy'n  danfon  pob  dialau, 

Pechod  dyn  y diawl  a'i  parai. 

7 Mae’n  rheoli  nef  a daear, 

Y môr  a’r  maint  sydd  ynddo’n  hygar  ; 

Ac  yn  trefnu’n  daran  garcus/ 

Fawr  a bach  yn  ol  ei  'wyllys. 

8 Dyn  ac  angel,  haul  a lleuad, 

Pysgod,  adar,  pob  ymlusgiad, 

Dwr  a thân,  a gwynt,  a gwlaw, 

Sydd  wrth  lywodraeth  dan  ei  law.h 


* Esay  45.  7.  Araos  3.  6.  b Trouble , trallod,  a Fate,  chance,  for- 
tune,  damweiniau  drwg  neu  dda.  d Appointment , trefniad,  gosodiad. 
• loan  8.  44.  t Iago  1.  13.  s Yn  dra  gofalus.  b Dan.  4.  35.  1 Main - 

tain,  cynnal. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


545 


9  Mae  Duw’n  cadw,  mae  Duw’n  cynnal, 

Pob  creadur  trwy  fawr  ofal : 

Mae  e'n  porthi,  mae'n  maentaeno* 

Y byd  mawr  ar  maint  sydd  ynddo. 

10  Mae  e’n  trefnu,  mae  e’n  gosod, 

Mae’n  rheoli'r  byd  yn  wastod  ŷ 
A phob  gronyn  ag  sydd  yntho, 

Wrth  ei  'wyllys  fel  y mynno. 

11  Mae’n  dosparthu  oll  a chwbwl, 

Fawr  a bychan  wrth  ei  feddwl : 

Fel  na  ddichon  dim  ddigwyddo, 

Ond  y modd  y bo’n  appwyntio.k 

12  Ni  ddisgyn  ar  y ddaear  dderyn,1 

Ni  chwymp  o wallt  ein  pennau  flewyn, m 
Ni  thyf  y gwellt,  ni  lydna  ewigod, 

Ond  fel  y bo  Duw  mawr  yn  gosod. 

13  Y peth  sydd  fwya’  i maes  o drefen, 

Yng  ngolwg  dyn  yn  dra  anniben, 

Mae  Duw’n  ei  droi,  o fodd  neu  anfodd, 

I’r  un  diwedd  ag  y pwyntiodd. 

14  Nid  oes  dim  a all  ddigwyddo, 

Ond  y dull,  a’r  modd  y mynno  : 

Y peth  a welom  ni’n  wrth’nebus, 

Maent  hwy’n  ol  ei  ddirgel  ’wyllys. 

CLXXV. — GOFAL  DUW  AM  Y CRISTIONOGION. 

1 Od  wyt  ti  Gristion,  cred  yng  Nghrist, 

Cod  dy  galon,  na  fydd  drist ; 

Cenfydd  pwy  sydd  fugail  arnad, 

A phwy  geidwad  sy’n  dy  warchad. 

2 'Rwyt  ti’n  rhodio  ym  mhlith  angylion/ 

Bob  yr  awr,  od  wyt  ti  Gristion  ; 

Y mae’r  rhain  yn  disgwyl  arnad, 

Wrth  orchymmyn  Crist,  dy  Geidwad. 

3 Ni  bu  brenhin  mor  ddiogel, 

Rhwng  ei  gardb  ym  mhlith  ei  gene’l, 

Ag  y w’r  gwanna’  o'r  Crist’nogion, 

Yng  nghyfeillach  gwir  angylion. 

* Maintain , cynnal.  i Yn  wastadol.  k Appoint,  trefnu.  1 Aderyn. 
- Mat.  10.  30,  31. 

‘ Heb.  1.  4.  b Guard , gosgordd,llu  o filwyr  i amddiffyn  brenhia. 

2x2 


546 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


4 Gellir  cadw’r  haul  a’r  golau, 

Rhag  ymddangos  iti  weithiau  ; 

Ond  ni  ddichon  yr  holl  ynys 
Gadw’r  angel  oddiwrth  dystlys.0 

5 Ni  all  clo,  na  chae,  na  chysgod, 

Rwystro  angel  Duw  i'th  warchod  ; 

Dos  lle  mynnech,  fe  ddaw  hwnnw, 

I’th  ddiddanu  ac  i'th  gadw. 

6 Er  nad  ydy w’r  gwir  angylion 
Yn  weledig  i’r  Crist’nogion  : 

Mae’nt  hwy’n  ddyfal  iawn,  er  hynny, 

Yn  eu  gwarchod  a’u  castellu.d 

7 Er  bod  llawer  o blant  dynion 
Yn  dirmygu'r  gwir  Grist’nogion  ; 

Mae  angylion  Duw,  er  hynny, 

Yn  eu  tendioe  a’u  gwas’naethu. 

CLXXVI. — GORUCHAFIAETH  CRIST  AR  SATAN.a 

1 Mae  holl  allweddau  uífern  drist, 

Yn  llaw  ein  prynwr,  Iesu  Grist  ;b 
Ni  faidd  diawl  nag  angeu  dwtsioc 
Neb  nes  cael  gan  Grist  ei  lŵo.d 

2 Er  bod  Crist  yn  rhwymo  Satan, 

Wrth  y gadwyn  â’i  gynllyfan  ;e 
Mae’n  enbydus  i neb  fentrof 
FynTl  o hyd  y gadwyn  atto. 

3 Cadw  gwmpasg  y gorchymmyn, 

Nid  rhaid  iti  ofni’r  gelyn  : 

Ond  os  ai  di  droedfedd  drosto, 

Ee  brawfh  Satan  dy  ddefowro.1 


c Barnai  rhai  hen  dduwinyddion,  fod  angel  neillduol  gyda  pliob  dyn  duwiol 
yn  barhaus,  er  ei  amddiflFyn  rhag  drwg.  Gelwid  ef  yn  “Angel  gwaròheid- 
wadol.”  At  hyn  y cyfeiria  y'bardd,  pan  ddywed,— 

“ Mae  angel  bach  tirion,  o olwg  y byd, 

**  A werchyd  fy  mywyd  i mi.** 

à Fsalm  34.  7.  0 Tend,  gweini  iddynt.  . . . 

» Tebygol  bod  hon,  a rbai  o’r  canau  canlynol,  wedi  eu  bwriadu  yn  helaeth- 
iad  ar  y Gân  a elwir  «•  Crist  sydd  oll  yn  oll  ;»*  ac  y mae  ynddynt  rai  pennillion 
agos  yr  un  fatb  ag  yn  honno.  b Dat.  1. 18.  0 Touch , cyflfwrdd.  d Allow , 

caniattau.  c Carrai  i arwain  ci.  * Yenture,  anturio.  « Conpass,  cylch. 
b Fe  gynnygiai.  1 Detour,  difa,  bwytta. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


547 


4 Pe  cai  Satan  ladd  y fynnai, 

Pob  dyn  duwiol  fe  lwyr  lyngcai ; 

Ond  ni  faidd  ef  lyngcu  dafad, 

Chwaithach  dyn,  nes  rho  Duw  gennad. 

5 Y mae’r  Arglwydd  yn  cenhadu, 

I’r  diawl  ddifa,  a thraflyngcu, 

Yr  annuwiol  a fo'n  gwrthod 

Y gwir  Dduw,  a deddfau’r  Drindod. 

6 Mae  bach  yn  ífroen,  mae  ffrwyn  yn  safan, 

Mae  cadwyn  gref  am  fwnwgj  Satan  ; 

Ni  all  y diawl,  er  maint  ei  newyn, 

Heb  gennad  Crist,  ddifetha  mochyn. 

7 Mae’r  sarph  dan  sowdwl  Had  y wraig, 

Mae'r  Oen  yn  drech  nâ’r  llew  â'r  ddraig ; 

Mae’r  diawl  gan  Grist  wrth  gadwyn  dorchog, 
Heb  gennad  Crist  ni  faidd  ef  ysgog. 

8 Cyn  'speilio  Job,  gofynodd  gennad,k 
Cyn  nithio  Peder  gwnaeth  ddymuniad  ;l 
Cyn  myn’d  i'r  moch  fe  orfu  gofyn,m 
Heb  gennad  Crist  ríi  faidd  ef  gychwyn. 

CLXXVII. — GORUCHAFIAETH  CRIST  AR  ANGAIL 

1 Crist  sy’n  cadw’r  holl  allweddau, 

S'ar  bwll  uffern  ac  ar  angau  ;a 
Fel  na  feiddiant  ladd  na  derbyn 
Dyn,  nes  pwyntio’rb  Iesu  iddyn\ 

2 Ped  fai  Crist  yn  goddef  angeu 
Lladd  a difa’r  maint  a fynnai, 

Ni  adawai'r  angau  gwaedlyd 
Ddyn  heb  ladd  a dwyn  ei  fy wyd. 

3 Ni  bu’r  môr  fwy’i  chwant  i’n  soddi, 

Pan  fo’i  donnau  yn  ymgodi, 

Nag  yw'r  angau  i'n  defowro,c 
Pe  gadawafr  Iesu  iddo. 

4 Er  maint  yw  ch  want  yr  angau  gwaedlyd, 

Ladd  ar  unwaith  blant  yr  hollfyd ; 

Ni  faidd  angau  ladd  y gwannaf, 

Nes  cael  cennad  Cristyn  gyntaf. 

i Mwnwgl,  gwddf.  * Job  I.  11, 12.  » Luc  22.  31.  m*Marc  5.  12. 

* Dat.  1.  18.  b Appointf  trefnu.  c Devour , difetha. 


548 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


5 Mae’r  angau  glas  yn  siwrd  dan  glo, 

Gan  Grist,  Mab  Duw,  ni  thry  ef  dro ; 

Ni  cherdda  gam,  ni  rodia  allan, 

Ond  wrth  bwyntmente  Crist  ei  hunan. 

6 Nid  wrth  siawnsf  y digwydd  angau, 

Doed  pan  ddelo  am  ein  pennau  ; 

Ond  wrth  bwyntment  Crist,  sy’n  llunio 

Y man,  y modd,  a’r  pryd  y delo. 

7 Ofnwn  Grist,  nac  ofnwn  angau, 

Crist  sy’n  cadw  hwn  dan  warchae  : 

Ni  ddaw  angau  byth  i'n  ceisio, 

Nes  bo’r  lesu  yn  ei  bwyntio. 

CLXXVIII. — RHAN  O’R  CHWECHED  BENNOD 
O’R  DATGUDDIAD. 

1 Pedwar  march,  o feirch  rhyfelog, 

Sydd  yn  helw’r  Hollalluog  ; 

Ni  all  nef  na  dae’r  eu  stoppi/ 

Na  neb  ond  Crist  all  eu  rheoli. 

2 Gwyn,  a du,  a choch,  a glas, 

Yw  lliwiau’r  meirch  sydd  gynt  eu  pasb 
Nar  awel  wynt,  a mwy  eu  cryfdwr 
Na  rhuthrau’r  moroedd  mwya'u  cynhwr'. 

3 Y cyne  farch  gwyn  yw'r  Tengyl  rasol, 

Yr  ail  farch  du  y w newyn  marwol, 

Y ceífyl  coch  yw  rhyfel  gwaedlyd, 

A'r  celd  glas  yw'r  angau  aethlyd. 

4 Mae'r  pedwar  hyn  dan  sel,  dan  sawd/ 

Dan  glo  gan  Grist,  ein  hanwyl  frawd ; 

Ni  chyífry  un  o’r  stalf  allan, 

Ond  wrth  ei  bwyntment2  ef  ei  hunan. 

5 Pan  archo  Crist  i’r  rhain  ryfela, 

Hwy  ant  i maes,  dan  ladd  a difa ; 

Ni  all  y byd  i gyd  eu  rhwystro, 

Na  neb  ond  Crist  eu  troi  a'u  dattro.h 

á Sure,  Bicr.  « AppGÌntment  trefniad.  { Chance , damwain. 

• Stop,  attal,  rhwystro.  b Pace,  cerddediad,  rhediad.  0 Cyntaf. 
4 Ceffyl,  march.  c Dan  awdnrdod.  { Stall,  presseb.  Appointment, 
ojrdeiniad,  gorchymmyn.  b Troi  yn  ol. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


549 


6 Ni  ddaw  newyn,  ni  ddaw  rhyfel, 

Ni  ddaw  distryw  tost  a thrafel,1 
Ar  y byd,  na  neb  sydd  ynddo, 

Nes  i Grist  yn  gynta'u  lwo. 

7 Crist  sydd  dan  ei  Dad  yn  ordro* 

Cwrs1  y byd,  a’r  maint  sydd  ynddo ; 

Fel  na  ddigwydd  dim  damweiniad, 

Heb  ei  gennad,  a'i  ragweliad. 

8 Crist  sy’n  cadw’r  holl  allweddau, 

Sydd  a’r  uffern  a’i  holl  gellau  ; 

Nid  oes  ffwrn,  na  cherwyn  ferwi, 

Na  bo  Crist  ag  allwedd  arni. 

9 Y mae'r  ddraig  wrth  gadwyn  gantha, 

Yn  y pwll  â cloion  arno ; 

Ni  ddaw'r  diawl  i maes  o’r  dwnsiwn,m 
Nes  iddo  gael  gan  Grist  gommissiwn^ 

10  Er  bod  Satan  fel  llew  gwaedlyd, 

Yn  dymuno  llyngcu'r  hollfyd  ; 

Ni  chaiff  Satan  neb,  er  hynny, 

Ond  yr  hwn  ’wrthodo'r  Iesu. 

CLXXIX. — NEB  OND  CRIST. 

1 Ni  all  neb  ddad-ddigio’r  Drindod, 

Peri*n  hedd,  na  dwyn  ein  pechod, 

Na  thalu’n  d'led,4  na  phrynu  dyn, 

Na’n  dwyn  at  Dduw,  ond  Crist  ei  hun.b 

2 Nid  oes  gwaed  all  olchi  pechod, 

Prynu'r  eglwys,  selio’r  cymmod, 

Talu  rhanswm,c  gorfodd  Satan, 

Ond  gwaed  gwerthfawr  Crist  ei  hunana 

3 Na  chymmysg  waed  dy  Brynwr  grasol, 

A gwaed  merthyr  nac  apostol ; 

Ni  chydfydd  gwaed  y gwirDduw  cyfìon, 

A llygredig  waed  ei  weision. 

4 Ni  all  pluf  yr  eryr  odde*, 

Un  pluf  arall  lle  bo’n  eiste’ : 

Fi  all  gwaed  mab  Duw  mo’r  cydfod, 

Gyda  gwaed  sydd  lawn  o bechod. 

' Tratmil , trallod.  i Allow , cenhadu.  k Order,  trefnu,  llywodraethu. 

* Course,  helynt,  rhediad.  m Dungeon,  daeardy.  n Commission,  awdurdod. 
Pyled  b Act.  4. 12.  0 Ransom , pridwertb,  iawn.  d Gorchfygu. 


550 


Y SEREN  POREU,  NEU 


5  Ni  âd  yr  haul  i ddyfod  atti, 

Lamp  na  chanwyll  heb  ei  choegi  ;c 
B’wedd  y goddef  haul  cyfiawnder, 

A gwaed  dim  aflan  fod  yn  bartner.f 

CLXXX.— SERCH  AT  GRIST. 

1 Ni  bu  Samson  fwy  ei  syched, 

Am  gael  dw’r  yn  ol  ei  ludded  ;b 
Nag  yw  fy  syched  innau  am  Grist, 

I ddiddanu  ’nghalon  drist. 

2 Fel  y brefa’r  hydd  am  ddyfroedd,b 
A’r  tir  cras  am  wlaw  a gwlithoedd ; 
Felly  f'enaid  sy'n  hiraethu, 

Am  waed  Iesu  i’m  diddanu. 

3 Ni  bu  ar  Ahab  fwy  o chwant, 

I gael  gwinllan  Naboth  gynt  ;c 
Nag  yw  Fenaid  i feddiannu 

Un  mab  Duw  a fu’n  fy  mhrynu. 

4 Cariad  gwresog  i Dduw  a Christ, 

Sy’n  dofi  awchd  fy  nhrachwant  trist 
At  uchelfraint  a blys  cnawdol, 

At  gwrw,  gwin,  a golud  bydol. 

5 Fel  y llyngcodd  neidir  Moses 
Nadroedd  mawrion  Pharo  a Jambres  ;e 
Felly  y llyngcodd  cariad  Crist 

Holl  drachwantau  ’nghalon  drist. 

6 Nid  yw  trysorau’r  byd  ond  tom, 

A phridd  di-bris  i'm  calon  drom  ; 

Os  cyíFlybir  mewn  cyfyngdwr, 

I wybodaeth  am  fy  Mhrynwr. 

7 Os  liaw,  os  troed,  os  dim  a’m  rhwystra, 
I fyn’d  at  Grist  y mwyaf  gara’  ; 

Torr  fy  llaw,  a thynn  fy  llygad, 
Gollwng  fi  at  Gristfy  Ngheidwad. 


e Heb  ei  gwneud  yn  ddiefifaith.  f Partner , cyfrannog. 

a Bam.  15.  18.  b Psalm  42.  1,  2.  c 1 Bren.  21.  4.  d Awydd  e Exo<l.  7. 
S2.  Hyspysa  yr  Apostol  Paul  mai  enwau  prif  swynyddion  yr  Aipht  oedd 
Jannes  a Jambres.  2 Tim.  3.  8.  f Mat.  5.  29,  30. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


551 


8 Os  tacl,  os  mam,  os  mab,  os  merch, 

Os  gwraig,  os  plant,  a gais,  o'u  serch, 

Fy  nghadw’n  ol  oddiwrth  fy  Helpwr* 

Dros  fola'r  rhai'n  af  at  fy  Mhrynwr.8 

9 Gwell  gan  fy  enaid  clwyfus  trist, 

Un  droppynh  bach  o waed  fy  Nghrist, 

I iachau  archollion  pechod, 

Na  chael  golud  cant  a?u  sorod. 

10  Cymmered  eraill  aur  ac  arian, 

Bwydydd  moethus,  gwisgoedd  sidan, 

Uchel  fraint  y byd  a'i  bethau  ; 

Ond  rhoed  Duw  ei  Fab  i minnau. 

1 1 Bydd  heb  fwyd  i dorri’th  newyn, 

Bydd  heb  grj^s  i guddio’th  groenyn  ; 

Bydd  heb  ddim  ond  golau’r  lleuad, 

Cyn  y boch  heb  Grist  dy  Geìdwad, 

12  Goddef  draha,  goddef  garchar, 

Godde’th  gladdu  dan  y ddaear  ; 

Godde’th  ladd,  a godde’th  losgi, 

Cyn  y gwadech  Grist  o ddifri’. 

13  Rhoed  Duw  imi  Grist  yn  gyntaf, 

Rhoed  a fynno  imi’n  nesaf, 

Os  caf  Grist,  mi  gaf  wir  ddigon  ; 

Os  ni  chaf  Grist,  fe  dyrr  fy  nghalon. 

CLXXXI. — AM  BECHOD  GWREIDDIOL, 

CWESTIWN. 

1 Fy  mugaila  pruddb  caredig, 

A dd’wedwch  im’  yn  ddiddig, 

A ddamnwydc  pawb  o’r  byd  heb  nâ, 

Am  bechod  Adda  yn  unig  ? 

ATTEB. 

2 Mae’r  gyfraith  a’r  efengyl, 

Mae  Crist  a'i  dystion  ddengmil, 

Mae  credd  i gyd,  a’n  bedydd  gwyn, 

Yn  dangos  hyn  yn  rhugyl. 

s Mat.  10.  39.  h Drop,  dafn,  diferyn. 
a Ymdder.gys  fod  hwn  wedi  ei  fwriadu  fel  yraddiddan  rhwng  un  o’r  plwyfoî» 
ion  a’r  Offeiriad.  b Ystyriol.  c Damn,  collfarnu.  d Y rhai  a broffes- 
ant  Gristionogaeth. 


552 


Y SEREN  FOREtT,  NEU 


CWESTIWN* 

3 A ddamnodd  Duw  yn  Adda 

Y byd  i gyd,  am  fwytta 

Y íFrwyth  gw'arddedig  yn  ei  wŷn, 

Heb  ado  i un  ddiangfa? 

ÀTTEB. 

4 Yn  Adda  i gyd  y'n  llygrwyd, 

Yn  Adda  fe’n  condemnwyd  ; 

Yn  Adda  collwyd  pob  rhyw  ddyn, 

Yng  Nghrist  ei  hun  fe’n  cadwyd.e 

CWESTIWN. 

5 Pa  wedd  y gellid  cospi 

Y plant,  am  fai’r  rhieni, 

Oedd  chwe’  mil  o flynyddau  tyn, 

A chwaneg  cyn  ei  geni  ? 

ATTEB. 

6 Fel  y gall  brenhin  cyfion, 

Ddiddymmu  plant  ac  wyrion, 

Am  y treson  f blin  a’r  brad, 

A wnelafr  tad  anífyddlon. 

7 Pan  gwympodd  Adda  gynta*, 

Fe  gwympodd  pawb  yn  Adda  ;g 
Ni  ddiangodd  dyn  o'r  byd, 

O’i  ofid  ef,  a’i  draha.h 

CLXXXII. — AM  EWYLLYS  RHYDD. 

1 Mae  meddylfryd  pob  rhy  w galon, 

Ar  ddrygioni  bob  amseron  ;a 

Ni  all  dyn,  nes  adgenhedlir, 

Na  bwriadu  da,  na’i  wneuthur. 

2 Er  cwymp  Adda  nid  oes  un  dyn, 

All  droi  at  Dduw  o’i  waith  ei  hun  ;b 
Na  boddio  Duw,  a 'i  wir  was’naethu, 

Nes  i Dduw  ei  adgenhedlu. 

3 Mae  gan  ddyn,  wrth  gwrsc  naturiaeth, 
Hhydd-did  meddwl  at  gynhaliaeth  ; 

Fel  y mae  gan  bawb  o’r  Twrcod,d 

AY  Paganiaid,e  a’r  'nifeilod. 

13  Rhuf.  5, 18.  f Treason>  bradwriaeth.  s 1 Cor,  15.  22.  b Troí<edd. 
Gen  6.5.  b íoan  6.  44.  c Course,  trefn.  d Tyrciaid.  • Tri- 
golion  y gweledydd  sydd  heb  Grìstionogaeth. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


553 


4 Fe  all  dyn  o’i  naws  ei  hunan, 

Weithio  gwaith  gw’arddedig  Satan ; 

Ond  ni  all  un  dyn  er  hynny, 

Wneuthur  da  heb  ras  i’w  helpu. 

5 Fe  wnaeth  Duw  ddyn  ar  y dechreu, 

Fel  y gall’sai  geisio’r  goreu ; 

Fe  droes  Satan  ddyn  trwy  bechod, 

I fwriadu  drwg  yn  wastod. 

6 B’wedd  y daw  o galon  aflan, 

Fwriad  da  un  amser  allan ; 

Nes  i Grist  â’i  waed  ei  scwrio/ 

Ac  â’i  Yspryd  ei  sancteiddio  ? 

7 B’wedd  y dwg  ysgallen  ffigys, 

Na  ’fallen  sur  afalau  melus  : 

Na  drain  pigog  rawnwin  peraidd,h 
Na  dyn  aflan  feddwl  sanctaidd  ? 

8 A ry  ffynnon  hallt  ddw’r  melus,5 
A geir  cyw  da  o’r  ŵy  fo  breccus  ;j 
A ddaw  glendid  o beth  aflan,k 
Na  dim  da  o ddrygddyn  allan  ? 

9 A all  dyn  marw  mewn  drygioni, 

Wneuthur  da,  ac  adgyfodi ; 

A'r  dall  wel’d  y llwybyr  golau, 

Nes  i Grist  oleuo’i  lwybrau  ? 

10  ’Rym  ni’n  feirw,  ’rym  ni’n  ddeillion, 

’Rym  ni’n  ddrwg  oll,  ac  yn  llymion  ; 

B’wedd  y gall  y marw  cibddall, 

Wneuthur  un  twrn1  da,  na’i  ddyall  ? 

1 1 Rhaid  i Grist  ein  hadgyfodi, 

A goleuo’n  dall  dy  wyllni ; 

Cyn  y gallo  un  pechadur 

Wir  ’wyllysio  da,  na’i  wneuthur. 

12  Nes  aileni’r  dyn  o’r  Yspryd, 

A gras  newid  ei  feddylfryd, 

A goleuo  ei  wybodaeth, 

Ni  wna  ddim  daioni  ysywaeth. 

fPreg.  7.  29.  e Scour,  glanhau,  carthu.  b Mat.  7.  1 fi.  Iago  11. 

j Drylliedig.  b Job  14,  4,  * Turn , tro,  gweithred. 

2 Y 


554 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


13  Ni  all  dyn  o’i  naws  ei  hunan, 

Feddwl  dim  ond  pethau  aflan ; 

Os  gwell  pethau  a feddyliwn, 

Oddiwrth  Dduw  y daw’r  fath  fosiwn,m 

14  Ni  all  dyn  naturiol  ddyall 
Pethau  Duw,  y mae  mor  angall ; 

Y peth  penna'  ag  archo  Duw, 

I  synwyr  cnawdol,  ífoledd  y w.n 

15  Ni  wna  un  dyn  tra  fytho  byw, 

Ddim  daioni  heb  Yspryd  Duw  ; 

Fel  nas  dichon  unrhyw  impyn0 
Ddwyn  dim  ffrwythau  da,  heb  wreiddyn. 

CLXXXIII. — CYNGHOR  I EDIFARHAU’N  GLAU.a 

1 Och,  ti  bechaist  f’enaid  ganwaith, 

Do  mi  wn  a chanwaith  eilwaith  ! 

Beth  er  hyn,  lle  casb  y Drindod 
Iawn  gan  Grist  am  dy  holl  bechod  ? 

2 Er  it*  bechu  fil  o weithiau, 

Lle  ’difaraist  am  dy  feiau, 

Mae’r  Duw  mawr  yn  rhoi  maddeuant, 

Er  mwyn  Crist  i’r  rhai  'difarant. 

3 Pa’m  y coflodd  Crist  ei  wa’d, 

Ond  ei  offrwm  yn  aberth  rhad, 

I’w  Dad  nefol,  i gael  golchi 
Pawb  o’i  blant  oddiwrth  eu  brynti  ? 

4 A fynni  fod  yn  ddyn  heb  feiau, 

Lle  na  bu  un  ond  Crist  a allai  ;c 
A fynn  di'th  gadw  (anwir  ddyn) 

O’th  waith,  a’th  rym,  a’th  nerth  dy  hun  ? 

5 Cesglwch  fanna  cyn  y toddo, 

Ewch  i’r  neftr’o’r11  porth  yn  natclo  ; 

De’wch  i'r  wledd  y dydd  y’ch  galwer, 

Onide  fe  â’ch  gwaith  yn  ofer. 

6 Ceisiwch  Grist  mewn  pryd,  tra  caffer, 

* Gelwch  arno  tro’n  eich  cyfer  ;e 

Tra  grasol  yw  tr'o  amser  gras, 

Tost  a phrin  o hynny  i ma’s. 

“ Motion,  cynhyrfiad.  n 1 Cor.  2.  14,  0 Canghen,  brigyn. 

a Yn  fuan.  b Y cafodd,  c Heb.  4. 15,  ^Trafyddo.  • Esay  55.  6. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


555 


7 Clo  dy  ddrws  cyn  dwyn  dy  farch, 

O ceisi  ras,  tro’n  amser,  arch  ; 

Ni  wyddys  pwy  sydd  by w y fory ; 

Os  troi  at  Dduw,  tro  atto  heddy’.f 

8 Rhedwch  bawb,  cyn  colli’r  gynglwst/ 

Tra  foi’n  heddyw,  gwnewch  y canffrwst;h 
Ni  thal,  wedi  colli’r  goron, 

Rhedeg  mwy,  pe  torrai'r  galon. 

9 Dos  i forio  gyd  â*r  llanw, 

Cwyn1  dy  hwyl  tro’r  gwynt  yn  hoy w ; 

Taro’r  haiarn  tra  fo’n  dwym, 

Tr’o  Dduw'n  agos  gwna  dy  gŵyn. 

10  Cyttuna  â’th  gas j cyn  boch  di  farw ; 

Gwna  iawn  am  drais,  tro  peth  i’th  helw  ;k 
Gwell  talu’n  ol  na  myn'd  i garchar, 

Ni  theli  byth  os  doi’n  ddiweddar. 

1 1 Pa  ham  yr  oedwn  hyd  y fory, 

Lle  arch  Duw  i’n  wella  heddy' ; 

Dan  wregys  Crist  mae  allwedd  angau  ;l 
Ni  ŵyr  ond  Duw  rifedi’n  dyddiau. 

12  Edifara  cynta'  gallech, 

Ti  ymg’ledi  pan  ddihiriech  ;m 
Rhag  i'th  galon  ymgaledu, 

Duw  fynn  it’  repenton  heddy’.0 

13  Pan  Iwydo’r  gwallt,  pan  bwlo’r  clustiau, 

Pan  ddottio’rp  pen,  pan  blygo’r  garrau  ; 

Pan  ífaelo'r  cof,  pan  fetho'r  cyfri', 

Mae’n  hwyr  i lawer  edifaru. 

14  Wylodd  Esau,q  begioddr  Deifes, 8 
Curo’r  porth  a wnafr  pum’  llangces  ;l 
Ni  chai  un  o’r  tri  eu  gwrando, 

Eisiau  ym  mhryd  i’r  rhai’n  repento. 

15  Yn  awr  yw’r  amser  goreu  i ma’s, 

Yn  awr  yw  dydd  ac  amser  gras  ; 

Yn  awr  y cynnyg  Crist  it'  heddwch, 

Yn  awr  y gofyn  dy  ’difeirwch. 

f 2 Cor.  6.  2.  Heb.  4.  7.  e Cyngwystl,  gwobr.  h Y brys  mwyaf.  1 Cy- 
fod.  j Gelyn.  Mat.  ò.  25.  k Yn  dy  feddiant.  i Dat,  i.  18.  m Oedi,  aros% 
n Repent , edifarhau.  <>  Heb.  3.  13.  p Doat%  gwanhau,  ffoli.  q Heb.  12.  16, 
17.  r Begt  deisyf.  • Dives,  (Lladin,)  gwr  goludog.  * Mat.  25. 11, 12. 


556 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


16  Heddy*  y cynnyg  Duw  drugaredd/ 

Os  repenti  am  dy  drosedd  ; 

Os  gwrthodi  tro  Duw’n  cynnyg, 

F'allai  na  chait  byth  mor  ddiddig. 

17  Yn  glaf  ti  lefi  gan  dy  flinder, 

Yn  glaf  ti  geisi  gael  esmwythder  ; 

Fe  wna’r  gwaethaf  o*r  'nifeilod/ 

Hyn  fel  tithau  yn  eu  trallod. 

18  Fe  lefa’r  hwch,  fe  uda’r  ci, 

Fe  floeddia’r  blaidd,  fe  ’sgrecha’r  bi,w 
Fe  wichia’r  arth  pan  fo  mewn  trafael  ;x 
A lefi  di  nes  llefo’r  ’nifail  ? 

19  Nid  ’difeirwch  ydyw  llefain, 

Pan  fo’r  angau  glas  yn  d’arwain ; 

Ond  ’difeirwch  yw  dolurio, 

Am  dorri  cyfraith  Duw,  a'i  ddigio. 

20  Pob  dyn  drwg  a lef  gan  ange’, 

Pan  gyrro  Duw  i’w  ddwyn  i’r  frawdle ; 

Ond  pob  duwiol  tra  fo  by  w, 

A wyla’n  dost  am  ddigio  Duw. 

CLXXXIY. — ANNOGAETH  I EDIFARHAU. 

1 Pechod  lleiaf  heb  ’difeirwch, 

Sy’n  ein  taflu  i’r  tywyllwch  ; 

Am  y mwyaf,  os  ’difarwn, 

Ni  gawn  íi’afor/  gras,  a phardwn.b 

2 Trugaredd  Duw,  yng  Nghrist  ei  hun, 

Sydd  gan’  mil  mwy  na  phechod  dyn  ; 

Lle’r  amlhaodd  pechod  cas, 

Yn  rhagor  yr  amlhaodd  gras.c 

3 Y mae  Duw  yn  tyngu’n  brysur, 

Na  ddymunai  i bechadur 
Farw,d  er  cynddrwg  dyn  a fytho^ 

Ond  cael  gras  i wir  repento.e 

4 Er  bod  trymmach  dy  bechodau^ 

Nag  y gall  dy  gefen  odde’ ; 

Y mae  Crist  yn  d’alw  atto, 

Ac  yn  barod  i’th  ddilwytho.f 

® Esay  1.  18.  y Anifeiliaid.  w Piogen,  pioden.  * Travailt  trallod,  poen» 
4 Favour,  ewyllys  da.  b Pardon , maddeuant.  0 Rhuf.  5.  2(ỳ . é E7.ec. 

33. 11,  * Repent,  edifarhau.  Mat.  11.  28. 


GANWYLL  Y CYMRY.  55 7 

5 Er  it'  aros  yn  ddiwecìdar, 

Etto  os  byddi  wir  edifar ; 

Nid  yw’n  rhy  ddiweddar  etto, 

I gael  gras  a ífafar  gantho. 

6 Tra  fo’r  udgorn  etto  heb  ganu/ 

Tra  for  Tengyl  yn  pregethn  ; 

Tra  fo'r  angeu  heb  dy  resto,h 
Nid  diweddar  it’  repento. 

7 Y mae  etto  iti'n  ddifai/ 

Gochel  oedi  rhag  dialau  ; 

Hi  fydd  gwedi’n  rhy  ddiweddar, 

I edifaru  yn  y carchar, 

8 F’all  Duw  faddeu'r  beiau  mwyaf, 

It'  mor  rhwydd  â’r  pechod  lleiaf ; 

Fel  y gallodd  godi  Lasrws,J 

O’r  bedd  mor  rhwydd  a merch  Jairws.k 

9 Fe  faddeuodd  feiau  Ninif,1 
Er  eu  bod  hwy  yn  aneirif : 

Cyn  ebrwydded  a bai  Jonas, 

’Rhwn  nid  oedd  yn  ddigred  atgas. 

10  Fe  iachaes  y dyn  clafecca,m 

A fu’n  hir  wrth  lynn  Bethesda,n 
Mor  ebrwydded  a chlust  Malchws,0 
Yr  awr  gyntaf  ag  y cwrddws. 

11  Na  chais  edrych  ar  dy  bechod, 

Gwel  yr  Oen  a laddwyd  drosod  :p 
Ac  nac  edrych  faint  dy  gamwedd, 

Ond  gwel  faint  yw  ei  fawr  drugaredd. 

12  Pechod  Sodom  a ddringhadodd 
Yn  dra  uchel,  cuwch  a’r  nefoedd:q 
Ond  trugaredd  Duw,  medd  Dafydd, 

Sydd  yn  uwch  na'r  nef  a’i  chaerydd/ 

13  Pe  bai'th  bechod  brwnt  mor  atgas, 

Ag  oedd  pechod  Cain  a Suddas  :s 
Fe  all  Crist  mor  rhwydd  ei  faddeu, 

A phechodau’r  saint  a’i  carai. 


e I alw  i’r  farn.  1 Cor.  15.  52,  1 Thes.  4.  16.  h Arrest , cymmeryd  yn 
garcharor.i  » Yn  amserol,  yn  brydlawn.  i Lazarus  o Bethania.  Ioan 
11.  43.44.  k Jairus.  Marc  5.  42.  * Ninefeh.  Jonah  3.  10.  ® Afiach. 

n loan  5.  2— 9.  9 Malchus,  gwas  yr  arch-oifeiriad,  Luc  22.  50.  Ioan  18^ 

10.  p Ioan  1.29.  4 Gen.  18.  20,  21.  r Psalm  108.  4.  s Jndas  Iscariot. 

2 y 2, 


558 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


14  Fe  all  faddeu’r  mil  talentau 

It’  mor  rhwydd  a maddeu'r  ddimmai : 

Iachau’r  parlys  a’r  dolurion, 

Mor  ddiball  a mwyth  y ddyrton. 

15  Fe  faddeuodd  i Fanasses, 

Ei  íìleindra,  a’i  ddrwg  hanes:1 
Mor  hawdd,  mor  rhwydd  ag  i Aaron, 
Wneuthur  llo  i'r  bobol  daerion.n 

16  Nid  oes  pechod  nac  anwiredd, 

All  dy  rwystro  i gael  trugaredd  ; 

Ond  annuwiol  anghrediniaeth/ 

A bod  heb  ’difaruw  ysy waeth. 

CLXXXV. — CYFFES  PECHADUR. 

1 Bum  ryfygus  fel  y cewri, 

Ddaeth  a’r  diluw  mawr  i’w  boddi  ; 

Ac  mor  anllad  a phlant  Sodom, 

Ac  yn  haeddu  rhan  o’u  storom,a 

2 Ni  bu  Lot  ar  fynydd  feddwach, 

Ni  bu  yn  ei  feddwdod  fryntach  ; 

Ni  bu  ei  ferched  mor  ddisynwyr  ; 

Gwae  íì  cynddrwg  yw  fy  natur ! 

3 Ni  bu  Esau  erioed  barottach, 

Werthu  ei  fraint  am  gawl  o ddeiliach, 

Nag  wyf  finnau  i werthu  hwnt 

Y nefoedd  brafb  am  bleser  brwnt. 

4 Nid  wy’n  caru  oífeiriad  ífyddlon, 

Mwy  na  Chorah’n  caru  Aaron  ; 

Nac  yn  gwrando  cynghor  Moesen, 

Mwy  na’r  bwch  yn  gwrando’r  íferen.1 

5 Nid  wyn  cydfod  dim  â'r  Manna, 

Mae’n  wrth’nebus  yn  fy  nghylla: 

Pwmpsd  yr  Aipht  sydd  feíus  genny’, 

Ond  y Manna  ’rwy’n  wrth’nebu, 

t 2 Chron.  33.  19.  « Exod.  32.  14.  * Ioan  3.  3o.  w Rhuf.  2.  5. 

* Síorm,  tymhestl.  b Brave , ardderchog.  c Yr  offeren,  y gwasanaeth 

Eglwysig.  Tarddodd  yr  enw  oddiwrth  y dywediad  Pabaidd,  offering  of  the 
Mass,  d PompionSt  matli  o tfrwythau. 


GANWYLL  Y CYMRY, 


559 


6 Er  i*r  danllyd  sarph  fy  mrathu, 

Etto  er  hyn  nid  wy’n  ’wyllysu 
Edrych  ar  y Sarph  bres  hyfryd, 

A gododd  Duw  i gadw  ’mywyd.6 

7 Gwell  yw  gennyf  farw'n  Bagan, 

Ym  medd  fy  mlys,  na  myn’d  i Ganaan  ; 

A’m  llwyr  ddifa  yn  fy  mrynti,, 

Nag  ymadael  â'm  drygioni. 

8 Treuliais  f ’oes,  am  da,  a’m  doniau, 

Fel  mab  afrad  mewn  tafarnau  : 

Er  ir  newyn  du  fy  mhriccoJ 
At  fy  nhad : ni  throis  i atto. 

9 Megis  Demas  mi’th  adewais, 

Megis  Sauls  mi  a'th  anrheithiais., 

Megis  Herod  mi'th  watwarwrn, 

Megis  Iuddew  cas  mi’th  gablwn. 

10  Beth  sydd  well  na  phrudd  gyffesu., 

Gyda’r  publican,  a'th  garu  : 

Wylo  megis  Mair  yn  irad,h 

A throi  fel  mab  afradlon  attad. 

11  ’Rwyt  tfn  dirion,  ’rwyt  ti’n  bwyllog, 

’Rwyt  ti'n  Dduw  a Thad  trugarog, 

Ac  yn  hawrsach  genyt  faddeu, 

Nag  yw  gennyf  adde’  ’meiau. 

12  Gelli  faddeu’r  mil  talentau 

Im’  mor  rhwydd  a maddeu’r  ddimmai ; 
Maddeifr  llawer  fel  ychydig, 

Maddeu'r  cwbwl  im’  yn  ddiddig. 

13  Ni  feiddiaf  godi  fy  ngolygon, 

Gan  faint  fy  mai,  ond  curo  ’nwyfron^ 

A chrio’n*  dost  â clialon  brysur, 

Duw  bydd  dirion  im*  bechadurJ 

14  Mae  fy  meiau  cas  a’m  pechod, 

Mor  aneirif  ag  y w’r  tywod  : 

Nid  oes  rhif  na  mesur  arnynt,k 
Duw  rho  bardwn1  im*  am  danynt. 

• Ioan  3.  14.  f PricJc,  pigo,  cyffro.  e Enw  yr  Apostol  Paul  cyn  ei 
droedigaeth.  Act  8.  3.  h Yn  oíìdus.  i Cry,  llefain.  j Luc  18. 

13,  k Psalm  40.  12.  1 Pardon,  maddeuant. 


560  Y SEREN  FOREU,  NEU 

CLXXXVI. — AM  WASANAETHU  AC  ADNABOD 
DUW. 

1 Fy  enaid,  dysg  adnabod  Duw, 

A*i  wasanaethu  tra  fych  by  w, 

Mewn  gwirionedd  yn  ddiragrith, 

A meddwl  prudd,  a chalon  berífaith. 

2 Mae’n  rhaid  adnabod  Duw’r  holl  allu, 

Cyn  y gallech  ei  was'naethu  ; 

Gwedi  dysgu  ei  wir  adnabod, 

Rhaid  gwas'naethu  Duw  yn  wastod. 

3 Ni  bydd  dyn  nes  er  ’nabod  Duw, 

Heb  ei  was’naethu  tra  fo  byw  :a 
Er  i Satan  'nabod  Iesu, 

Fe  wrthododd  ei  was’naethu. 

4 Dysg  gan  hynny’n  gynta’  ei  'nabod, 

Gwedi’n  gwir  was’naethu’n  wastod  ; 

Gwnar  ddau  hyn  yn  dra  'wyllysgar, 

Ti  gai’r  nef  gan  Dduw  yn  wobar. 

5 Gwell  gan  Dduw,  i ddyn  ei  ’nabod 
Nag  aberthu  iddo  hyrddod; 

Gwell  i ddyn  ei  'nabod  yntau, 

Na  chael  miloedd  o dalentau. 

6 Fe  roddes  Duw  ddau  lyfyr  hynod, 

I blant  dynion  ’ddysgu’i  ’nabod; 

Un  yw’r  byd  a’i  holl  berth’nasau, 

Y llall  yw’r  Bibl  a’r  ’Sgrythyrau. 

7 Y byd  cyfuwch,  cyhyd,  a chyfled, 

Sy’n  dysgu  ’nabod  Duw’n  ei  weithred, 

Duw  a’i  gwnaeth,b  nid  un  creadur, 

Ei  waith  sy’n  dangos  hyn  yn  eglur, 

8 Y mae’r  nefoedd  a’r  furfafen,6 

Y mae'r  môr,  a’r  tir,  a'r  haulwen, 

Yn  dysgu  dynion  o bob  rhyw, 

Hyd  eitha’r  tir,  wir  nabod  Duw. 

9 Nos  a dydd,  mae’r  nef  yn  dangos, 

Gogoniant  Duw,  i bell  ac  agos, 

Yr  haul  sy’n  datgan  ei  ddisgleirder, 

Y ddae’r  ei  rad,  y môr  ei  bwer.d 

» Rbuf.  1.  21.  b Act.  17.  24.  0 Psalm  19. 1—6. 


d Fower,  gallu. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


561 


10  Y peth  sy ’n  Nuw  yn  anweledig, 

Ei  Dduwdod  maith,  a*i  nerth  arbenig, 

All  pob  dyn  yn  hawdd  eu  gweled, 

Yn  dra  amlwg  yn  ei  weithred.e 

11  Y Bibl  Sanctaidd,  a’r  holl  'Sgrythyr, 

Sy’n  dysgu  'nabod  Duw  mor  eglur, 

A phed  fai  dyn  yn  ei  weled, 

A'i  ddau  llygad  yn  agored. 

12  Mae  yn  dangos  ei  naturiaeth, 

A'i  ddoethineb  a’i  wybodaeth, 

A'i  ddaioni  a’i  sancteiddrwydd, 

Ai  uniondeb  a'i  berífeithrwydd. 

13  Nid  oes  dim  a raid  ei  ’nabod, 

Yn  Nuw’r  nef  a’i  Sanctaidd  Drindod, 

Na  bo  gwedfi  ddodi’n  eglur, 

I  ni  weled  yn  y ’Sgrythyr.f 

14  O dysgwch  bawb  i ’nabod  Duw, 

A'i  was'naethu  tra  fych  by  w ; 

A wnelo’r  ddau  bwngc  hyn  yn  ífyddlon, 

Ar  law  Crist,  a dderbyn  goron.8 

CLXXXYII. — AM  FFYDD. 

1 Ffydd  sy'n  rhoi  ei  phwys  yn  unig 
Ar  fod  trwy  Grist  yn  gadwedig ; 

Heb  geisio  nerth  gan  saint  nac  angel, 

Crist  ei  hun  a’i  cadw’n  ddiogel. 

2 Er  nad  ydyw  ífydd  y cryfaf, 

Ond  peth  bychan  ar  y cyntaf ; 

Ffydd  er  hynny  a dyf  mor  rhwydd, 

A hedyn  mwstard/  neu  gyw’r  ŵydd. 

3 Fe  fü’r  Pab  yn  dysgu’r  absi,b 
Fe  fu'r  cawr  cyn  hyn  yn  fabi,c 
Fe  fu  ífydd  a chred  y goreu, 

Fel  mwsterdyn  bach  oY  dechreu. 

4 Nid  yw  íFydd  yn  tyfu  ar  unwaith, 

Fel  gourdd  Jonah  ar  un  noswaith  ; 

Ond  trwy  raddau  mae’n  cynnyddu, 

Fel  dyn  bach  yng  nghroth  y wyry’. 

• Rhuf.  1.  20.  f 2 Tim,  3. 15.  e Dat.  2.  10. 

* Mat.  13.  31,  32.  b Yr  A,  B,  C,  yr  egwyddor.  « Baby , plentyn  bychan. 
á Gourd , cicaion,  math  o blanhigyn.  Jonah  4.  6. 


562 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


5 Er  ffaintioe  ffydd,  er  hyn  ni  ffaelia, 

Er  cwympo’i  dail,  ei  gwraidd  ni  phalla ; 

Er  hepian  dro,  hi  ddeffry'n  fywiog, 

Hi  gwynf  o gwsg  pan  gano’r  ceiliog. 

6 Yr  haul  pan  d’rawo  ar  y pared, 

Bair  i’r  gwres  fyn’d  ddau  cyn  belled ; 
Gweithred  dda,  o ffydd  ddianach,g 
Bair  i'r  ffydd  fyn’d  gryfach,  gryfach. 

7 Seil h y morwr  ar  yr  ormes, 

Grym  y milwr  yn  y scarmes  ;l 
Ffydd  y Cristion  yn  ei  drallod, 

Gaiff  ei  phrofì  a'i  chydnabod. 

8 Er  na  cherdda  ffydd  un  amser, 

Heb  gyda  hi  rinweddau  lawer  ;j 
Etto  er  hynny  ffydd  yn  unig, 

Sy’n  cyfiawnhau  y dyn  cadwedig.k 

9 Y glust  a glyw,  y trwyn  a ’rogla, 

Y traed  a gerdd,  y llaw  a deimla, 

Y llygad  bach  a wel  yn  unig  ; 

Ffydd  a geidw'r  dyn  colledig. 

10  Nid  cryfdwr  ffydd  sydd  yn  dy  gadw, 

Nid  gwendid  ffydd  sydd  yn  dy  fwrw ; 

Ond  Crist  ei  hun  a'th  geidw'n  fyw, 

Trwy  gywir  ffydd,  er  gwanned  yw. 

i 1 Fe  all  llaw  donn1  ddwyn  rhodd  y brenhin, 

A phlentyn  bychan  ddryll  aur  melyn ; 

A'r  gwan  ei  ffydd,  os  cywir  yw, 

All  dderbyn  Crist  i'w  gadw’n  fyw. 

12  A fwriodd  Duw  di’r  awrhon  ymaith, 

Ar  ol  dy  garu  a’th  gadw  ganwaith  ? 

Gwan  yw’th  ffydd ; cred  Dduw’r  gwirionedd, 

A garo  Duw,  fe’i  car  hyd  ddiwedd.m 

CLXXXYIII. — BETH  YW  BOD  YN  GRISTION. 

1 CHWAREu’r  milwr,  cymmer  galon, 

’Rwyt  ti’n  siwra  o gael  y goron  ; 

*Faint,  liesghau,  llesmeirio.  f Hi  a gyfyd.  s Diledryw,  gwirioneddol. 
Skill , medrusrwydd.  1 Shirmish , ymrafael,  ymladdfa.  J lago  2.  22. 

k Rìuif.  3.  28.  * Anafus,  torredig.  m Ioan  13.  1. 

a Sure,  sicr. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


563 


Crist  ei  hun  a ddamsang  Satan, 

Ar  fyr  amser  dan  dy  wadan.b 

2 Ymladd  yn  lew5  na  fydd  lwfwr, 

Mae  Duw’n  edrych  ar  dy  gyflwr ; 

Ac  yn  barod  roi  'ti’r  goron, 

Os  gwrth'nebi  dy  elynion. 

3 Aelod  Crist  yw  pob  gwir  Gristion/ 
Bwrw  ffwrdd  dy  ddrwg  arferion  ; 

Ni  all  aelod  aflan  ffìaidd 

Gydfod  byth  â Phen  mor  sanctaidd.d 

4 Dod  Dduw  nef  o’th  flaen  bob  ennyd, 
Rhodia’n  llewyrch  ei  wynebpryd  ; 

Ym  mhob  man  mae  Duw  a'i  lygad, 
Ddydd  a nos,  yn  disgwyl  arnad.e 

5 Dod  di  gyfraith  Duw’n  wastadol, 

Ger  dy  fron  fel  drych  a rheol ; 

A bydd  fy w yn  ol  y gyfraith, 

Ym  mhob  pwngc  yn  Gristion  perffaith, 

6 Y peth  a archo’r  gyfraith  gwna, 

Y peth  mae’n  w’rafun  llwyr  gasha ; 

Ac  na  chydgamf  wneuthur  gronyn, 

Nas  cyttuna  â’r  gorchymmyn. 

7 Gwna  bob  gorchwyl  tra  fych  byw, 

Yn  bur,  yng  ngŵydd,  ac  wyneb  Duw ; 
Ac  na  ddywed  air  o’th  enau, 

Na  bo  hyfryd  yn  ei  glustiau. 

8 Gwachel  wneuthur  mawr  na  bychan, 
Wrth  dy  ffansi8  ffol  dy  hunan; 

Ond  gwna  bob  beth  yn  dra  charcus, 

Yn  ol  geiriau  Duw  a'i  ’wyllys. 

6 Prawfh  di  gadw  pob  gorchymmyn, 

Na  throsedda’r  lleia’  o honyn’ ; 

Y mae  torriad  yr  un  lleiaf, 

Yn  haeddu  angau  o’r  creulonaf, 


Rhuf.  16.  20.  oEph.  5.  30.  ^ i Cor.  6.  15.  • Job  33.  21,  22. 

f Rhyfygu,  s Fancy , rawmpwy,  ewyllys.  h Cynnyg,  ymdreehju. 


564 


Y SEREN  FOREU,  NEÜ 


10  Meddwl  pa  fath  boen  a gofal, 

Ddaeth  ar  bawb  am  fwytta’r  afal ; 

Fel  pe  buasem,  yn  gyífredin, 

Yn  d’weyd  brad  yn  erbyn  brenhin. 

11  Bydd  esampl  i bob  llygad 

Yn  d’arferion  a’th  ymddygiad ; 

A disgleiria  mewn  daioni, 

Megis  plentyn  i’r.goleuni.1 

12  Yn  iach,  yn  glaf,  yn  drist,  yn  llawen, 

Y mewn,y  maes,ddydd,  nos,  heb  orphen, 
Llef  am  ras  a phur  gydwybod, 

I fyw  i Dduw,  a marw  i bechod. 

13  O flaen  dim  cais  ogoneddu 
Dy  greawdwr,  a’i  was*naethu, 

O'th  faboliaeth  hyd  dy  ddiwedd, 

Mewn  ffydd  fy  wiol,  a glân  fuchedd. 

14  Dod  Dduw’n  wastad  ger  dy  fron, 
Beunydd  parlaj  âg  e’n  llon  ; 

Na  âd  i ddiwrnod  fyned  ymaith, 

Heb  ymddiddan  âg  ef  saithwaith. 

15  Tramwya’n  fynych  i dŷ  Dduw, 

A gwir  addola  tra  fych  by w ; 

Car  ei  air,  a pharcha  ei  enw, 

Cadw  ei  Sabboth  byth  hyd  farw. 

16  Arfer  beunydd  brudd  weddio, 

Cais  gan  Dduw  dy  wir  fendithio ; 

Y mae  gweddi  ddyfal,  clyw, 

Yn  dwyn  i ddyn  gyfeillach  Duw. 

17  Na  rodia  yng  nghyngor  dyn  annuwiol, 
Na  saif  yn  íFordd  pechadur  íFromíFol ; 
Nac  eiste’  i lawr  ym  mhlith  gwatwarwyr, 
Cilia  ym  mhell  oddiwrth  droseddwyr.k 

18  Bid  dy  gyfeillach  gyda’r  duwiol, 

Gras  sy  ar  wefus  dyn  synwyrol ; 

Dilyn  ddoeth,  ti  fyddi  ddoethach,1 
Cwrdd  â phitsm  fe  'nurddn  dy  gadach. 


1 Mat.  5.  16.  J*  Parley , sîarad,  ymddiddan.  k Psalm  I.  1. 
13.  20.  ® Pibch,  pyg.  ® Fe  anurdda,  fe  ddiwyna. 


1 Diar 


GANWYLL  Y CYMRY. 


565 


CLXXXIX. — MALACIII  1.  6.a 

ì Os  mynn,  di  Dduw  yn  Dad  i’th  helpu,0 
Cais  fel  mab  ei  brudde  was’naethu  ; 

Ni  bydd  Duw  yn  Dad  i undyn, 

Ond  a'i  haddolo  megis  plentyn. 

2 Os  D u w y w’th  Dad 5 b*le  mae’r  anrhy dedd, 
A roi,  feì  mab,  i Dad  trugaredd  ? 

Os  Arglwydd  yw,  b'le  mae’r  ufudd-dod, 
A roi,  fel  gwas,  f th  Feistr  hynod  ? 

3 Os  mynn’  di  Grist  yn  Arglwydd  iti, 
Gwna,  fel  gwas,  oll  y fo'n  erchi ; 

Ni  bydd  Crist  i neb  yn  Arglwydd, 

Ond  a wnel  ei  archd  yn  ebrwydd, 

CXC. — AM  GADW’R  SABBOTH. 

1 Tro  dy  droed  o'r  ífordd  gamweddus* 

Ar  bob  Sabboth3  yn  dra  charcus:b 
Ni  fynn  Duw  ddydd  Sulc  it’  loetran/ 
Nac  arferu’th  ífordd  dy  hunan . 

2 Edrych  ar  dy  droed  cyn  sangech,e 
Gwel  dy  lwybr  cyn  y cerddech  ; 

Gwel  a gwachelf  rhag  dy  faglu, 

Os  y llwybyr  drwg  arferi. 

3 Cadw'r  union  lwybr5  f'enaid, 

Tro  dy  droed  o'r  llwybr  enbaid  ;s 
Y mae  maglau'r  fall  yn  gynddrwg, 

Am  dy  ferrh  ac  am  dy  wddwg. 

4 Cadw  d’enau  ar  y Sabboth, 

Rhag  arferu  geiriau  annoeth  ; 

Geiriau  bryntion  sy’n  ei  "nurddo/ 

Fel  drwg  weithred  a'i  halogo. 


» Cyfeira  y Prophwyd  Malachi  yr  ymresymiadau  hyn  at  yr  Offeiriaid. 
b Help , cyunorthwyo.  c Dwys,  ystyriol.  d Gorchymmyn.  Ioan  14.  15. 

a Esay  58.  13.  b Careful,  gofalus.  c Pan  gyfenwodd  yr  hynafiaid 

ddyddiau  yr  wythnos  ar  enwau  y bodau  wybrennol,  rhoddwyd  y dydd  cyntaf 
o’r  wythnos  i Sol,  yr  haul ; ac  am  hynny  y gelwir  ef  gan  y Cymry  yn  ddydd 
Sul.  d Loiter,  segura,  ofera.  e Preg.  5.  1.  f Goehel.  s Enbydus, 
peryglus,  h Coes.  ' Anurddo,  diwyno,  aflanhau. 

2 z 


566 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


5 Duw’r  nef  sy’n  gw’arddddyddSuli  ddyn 
Dd’wedyd  gair  o’i  eiriau  ei  hun  ; 

Ond  arferu,  ar  y Suliau, 

Eiriau  sanctaidd  o7r  ’Sgrythyrau. 

6 Geiriau  grasol,  geiriau  caruaidd, 

Geiriau  Canaan,  geiriau  sanctaidd, 
Geiriau  gwedi  ’ras  gyssegru 

Sy  ar  y Sabboth  ini  draethu. 

7 Na  âd  i’th  enau  ar  y Sabboth 
Dd’wedyd  geirian  ofer,  annoeth  ; 

Nag  un  chwedel  oflyd^  aflan, 

Ond  a ddel  o’r  'Sgrythyr  allan. 

8 Na  âd  i’tli  galon,  ar  y Suliau, 

Gâel  cyflawni  ei  thrachwantau  ; 

Duw  sy'n  gw'ardd  i'r  galon  annoeth 
Gael  ei  phleser  ar  y Sabboth, 

9 Tro  dy  galon  i fyfyried, 

Ac  i feddwl,  ac  i synied, 

Am  weithredoedd  Duw  gorucha’, 

A'i  air  pur  troT  Sul  yn  para. 

10  Os  y Sabboth  a droseddi, 

Os  yr  Arglwydd  ni  was’naethi, 

Pe  bait  frenhin,  pe  bait  feger,k 
Duw  fynn  ddial  d’annuwiolder. 

] 1 Os  wyt  ben,  fe’th  wna  di’n  gynffon,3 
Os  gŵr  cryf,  fe  dyrr  dy  galon  : 

Od  wyt  fras,  fe’th  wna  di'n  gul, 

Am  amharchu  Duw  a’r  Sul. 

12  Poeth  lygedynm  o flaen  cawad, 

Arwydd  blaenn  o flaen  gostyngiad, 
Argoel  cwymp  i bobl  annoeth, 

Yw  gloddesta0  ar  y Sabboth. 

13  Gwelais  wŷr  a gwragedd  grymmus, 

Am  was’naethu  Duw'n  esgeulus, 

Ar  y Sabboth,  o dra  ,stadau,p 

Ac  yn  marw  mewn  raawr  eisiau. 


j Llygredig.  k Beggar,  cardottyn.  1 Yn  iaîth  y Prophwydi,  wrth  ben 
a chynffon,  deallir  blaenoriaid  a gwehilion  y bobl.  m Tywyniad  tanbaid  yr 
haul.  ° Plain,  amlwg.  0 Byw  yn  anghymmedrol.  p Estates,  etifeddiaethau. 


OANWYLL  Y CYMRY. 


567 


€XCL— CYFYNGDER  Y FFORDD  I FYWYD. 

1 C'od  yn  foreu,  cerdd  yn  ddyfal, 

N’âd  i ddim  dy  rwystro  a’tli  attal ; 

Rhaid  it’  fyn’d  tu  hwnt  i'r  lleuad, 

Os  ceisi  fyned  at  dy  Geidwad. 

2 Nid  trwy  sport/  a chwareu,  a chysgu, 

Nid  trwy  ddawnsiob  a difyru  ; 

Ond  trwy  orchest  ac  ymwthio, 

Y gorfudd  myn'd  iy  nef  i dario.c 

3 Mae’n  rhaid  rhedeg,mae’n  rhaid  dringad, 
Mae'n  rhaid  ymladd  byth  â bagad  ;d 
Mae'n  rhaid  myn’d  trwy  fíl  o rwystrau, 

Cyn  cael  myn’d  i'r  nefoedd  olau. 

4 Maehi  rhaid  ymladd  â th'wysogion, 

Mae’n  rhaid  rhedeg  am  y goron ; 

Mae’n  rhaid  gweithio  yn  y winllan, 

Mae’n  rhaid  dwyn  y gwres,  heb  duchan. 

5 Mae'n  rhaid  myn'd  trwy’r  môr  a’r  mynydd, 
A’r  tân,  a’r  seirph,  a llawer  cystudd  ; 

Gyn  cael  myn’d  o'r  Aipht  i Ganaan, 

Lle’r  mae'r  llaeth  a'r  mel  yn  dropian.e 

6 Mae'n  rhaid  myn'd  trwy  boen  a thrafel/ 

A chystudd  mawr,  a llawer  rhyfel ; 

Heibio  uífern  a'i  phyrth  tanllyd, 

Cyn  cael  myn'd  i’r  nefoedd  hyfryd, 

7 Mae’n  rhaid  gwylied  a gweddìo, 

Mae’n  rhaid  ymolch  ac  ymdrwsio, 

Maehi  rhaid  ceisio  mil  o bethau, 

Cyn  y galiom  ddechreu’n  siwrnai.5 

8 Cyn  yr  elych  oddi  catre’, 

Cais  bob  peth  sy’  raid  i'r  siwrnai  ; 

Llwm  yw’r  ífordd  heb  le  i brofeidio,h 
I r dyn  nad  el  a’i  gyfraid  gantho. 


u Sport,  cellwair.  b Dance,  neidio  o lawenydd  neu  ynfydrwydd.  ° Tarry, 
aigov  aros.  * Llu,  llawer.  « Drop,  diferu.  f Travail,  traíFerth. 
s Journey,  taith.  hProvide,  darparu,  parottoi  anghenrheidiau. 


568 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


9  Nichai  di  ddroppyn1  dw’r  o’r  bronnydd., 

Na  dim  oylj  i'th  lamp  os  difFydd  ; 

Na’r  hatlingk  fach  i gwpla’r  ddyled^ 

Pe  rhoit  ti’r  byd  am  cyn  fychaned. 

10  Gwisg  dy  armwr1  cyn  ysgogyd,"1 
Dwg  dy  gledde’  a’th  arfau  gennyd ; 

Ym  mhob  bwlch  y mae  iti  elynion* 

Rhyfela’n  lew  rhag  colli'r  goron. 

11  Gwedi  cael  dy  arfau’n  gyfrdo/ 

A phob  peth  sy’  raid  ei  geisio ; 

Cerdd  fel  milwr  tua’r  deyrnas, 

A bwrcassodd0  y Messias. 

12  Gado  Sodom,  tynn  i Zoar, 

Dos  o’r  Aipht  i Ganaan  hygar ; 

Can  yn  iach  i bob  rhy  w bechod, 

Os  ceisi  fyn’d  i lys  y Drindod. 

13  Gadael  bechu,  dilyn  rinwedd, 

Tro  at  Dduw  oddiwrth  anwiredd ; 

Cân  yn  iach  i’th  hen  arferion, 

Dyna  ddechreu’r  ífordd  yn  union. 

14  Cerdda  rhagotp  mewn  daioni, 

O ddawn  i ddawn,  heb  droi  nac  oedi ; 

O ífydd  i ífydd,  o rad  i rinwedd, 

Dyna’r  ífordd  i wlad  tangnefedd. 

35  Pasiaq  heibio  i bob  temtasiwn/ 

’Rhai’n  y gais  dy  dynnu  i’r  dwnsiwn/ 

N’âd  i bechod,  na  drwg  natur, 

Dy  ŵyrdroi  oddiar  y llwybyr. 

16  Cerdda  rhagot  ar  dy  siwrnai, 

Na  thro  yn  ol,  serch1  goddef  angau  ; 

Mwy  yw'th  berygl  o droi’n  d’wrthol, 

Na  gwraig  Lot  a wnaed  yn  siampol.11 

17  Dos  gan  hynny  rhagot  beunydd, 

Gam  a cham  hyd  ben  y mynydd  ; 

Rob  yn  gam  heb  boen  y cerddws 
Plentyn  bach  i ben  Olympws/ 

* Drop,  difeiyn.  J Oil,  olew.  k Y dryll  lleiaf  o arian.  1 Armouic , 
arfogaeth.  m Symmud.  n Yn  gyflawn.  ° Purchase,  prynu.  p Yn  dy  flaen. 
i Dos,  cerdd.  r Temptasion , profedigaeth,  8 Dungeon,  carchar  dan  y ddaear. 
1 Er.  u Example,  arwydd,  coífadwriaeth.  7 Olympus  sydd  fynydd  tra  uchei 
yng  ngwlad  Groeg. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


569 


18  Cerdd  yn  gefnog,  gochel  dramgwydd, 

Cynt  yw'r  dyfal  na’r  dyn  ebrwydd  :w 
Gelli  fyn’d  i'r  nef  dan  rodio, 

Od  ai’n  ddyfal  heb  ddifiýgio. 

19  Dos  gan  hynny  megis  milwr, 

Dring  yn  gefnog,  na  fydd  lwfwr  ; 

Gwel  y goron  sy’n  dy  waitan,x 
Honno  bair  i wracheny  drottian.* 

20  Pwy  ond  gwannwr  llwfwr  llanas,1 
Na  throttianai  i gael  teyrnas  ? 

Pwy  ond  slafý  digownt/  digalon, 

Na  ddringadai  i gael  coron  ? 

21  Dos  a dringa  am  dy  fy wyd, 

Cymmer  boen,  ni  phery  ond  ennyd  ; 

Yn  ol  y poen  a 'chydig  flinder, 

Ti  gai  hiroes  o esmwythder. 

22  Dechre’n  gynnar,  cadw’r  llwybyr, 

Dos  fyth  ym  mlaen,  na  fydd  yn  segur  ; 

Cerdd  yn  ddyfal,  dwg  dy  gyfraid, 

Dilyn  hyd  y diwedd,  Tenaid. 

23  Gado  megis  Lot  dy  lyngran/ 

Dechreu'r  ffordd  i'r  nef  yrwan  ;e 
Cei  dy  lawnwaith,  dos  pan  fynnech, 

Dechreu’r  ffordd  yn  gynta’  ag  allech. 

24  Mae’rwlad  ymmhell  tu  hwnti'rhaulwen, 

Yn  uwch  nâ'r  ser  a’r  holl  ffurfafen  ; * 

Fe  ddylai  Cristion  godfn  foreu, 

A fynno  fyn’d  cyn  belled  siwrnai. 

25  Mae’r  ffordd  mor gul,  mor  serth,  mor  ddrainiog, 
Mor  llawn  o greigiau,  tramgwydd  ’sgythrog/ 
Ag  na  ddichon  gwannwr,  rhyngthyn', 

Gerdded  milldir  yn  y flwyddyn. 

26  Mae’r  byd,  a’r  cnawd,  a’r  cythraul  yntau, 

Yrn  stoppio'r  ffordd2  â’i  rwyd  a’ifachau  ; 

Fel  na  ddichon  un  dyn  basio,h 

Heb  amcanu  ei  ddal  a'i  rwydo. 

w Brysiog,  mawr  ei  flfrwst.  x Wait , disgwyl.  y Hen  wraig.  8 Trot, 
rhedeg.  a Llanastr,  diog.  b Slave , caethwas.  c Digymmeriad.  d Linger , 
aros,  oedi,  • Yr  awrhon.  f Garw.  s Stop,  cau  i fynu.  ll  Pass,  myned 
heibio. 

2 z 2 


570 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


27  Er  bod  y íFordd  a’r  wlad  cyn  belled, 

Nid  oes  ond  amser  byrr  i'w  cherdded ; 

Mis  i rai,  i eraill  íîwyddyn, 

A llawer  un  heb  wythnos  iddyn’. 

28  Fel  llong  dan  hwyl,  fel  saeth  ar  linyn, 

Fel  post 4 yn  rhedeg  dros  ei  frenhin, 

Y rhed  ein  hoes  a’n  hamser  heibio, 

Tra  fo  llawer  yn  ymg’weirio.3 

29  Pwv  gan  hynny  ag  ystyriai, 

Mor íliny  w’r  ífordd, mor  bell  y ’ wr  siwrnai, 

Mor  fach  ei  rym,  mor  fyrr  ei  einioes, 

Na  ddechreuai’r  daith  heb  aros. 

30  Gan  fod  amser  dyn  cyn  fyrred, 

A’r  íFordd  mor  arw,  ac  mor  belîed, 

Ni  ddylai  neb,  heb  ddadl,  oedi 
Godi  ar  fFrwst  i fyned  iddi. 

CXCII. — YN  ERBYN  CWYMPO  ODDIWRTH 
RAS. 

1 Gwn  na  chwympaf  byth  yn  hollol 
Oddiwrth  Grist,  fy  Ngheidwad  nefol ; 

Am  fod  Duw  yn  ddianwadal/ 

Sydd  â'i  Yspryd  yn  fy  nghynnal. 

2 Yr  un  a garo  Duw’r  gwirionedd, 

Hwnnw  gar  ef  hyd  y diwedd,b 
Yr  un  a alwo  unwaith  atto, 

Ni  chwymp  hwnnw  byth  oddi  wrtho.c 

3 Cynt  y cwymp  y byd,  a'i  bethau, 

Oddiar  ei  sylfaen  a’i  bilerau  ;d 
Nag  y cwymp  un  detholedig 
Oddiwrth  Dduw,  â’i  ras  arbennig.e 

4 Er  bod  miloedd  o gythreuliaid, 

Yn  ceisio  'speilio  Crist  o'i  ddefaid, 

Ni  all  ufFern,  â’i  holl  allu, 

Ddwyn  un  ddafad  arno  er  hynny.f 

» Post , cenhadwr,  negesauwr,  clydydd  llythyrau.  i Ymbarottai. 
a Mal.  3.  6-  b Ioan  13.  1.  c Rhuf.  8.  30.  d Pillars,  colofnau. 
Mat.  24.  35.  f Ioan  lö.  28.  Luc  22.  31,  32. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


571 


5 Ni  all  dyn,  o’i  rym  ei  hunan, 

Lai  na  chwympo_,  mae  mor  egwan ; s 
Duw  â’i  allu  sydd  yn  addo, 

Cadw  ei  blant  rhag  cwympo  oddi  wrtho.b 

6 Crist  yw’r  Pen,  a minnau  yw’r  aelod, 

Pwy  gan  hynny  all  fy  nattod, 

Oddiwrth  Grist  fy  Mhen  a’m  Ceidwad, 
Gwedi’m  himpio  yntho’n  ddifrad  ?* 

7 Crist  y w’r  Bugail,  minnau  ei  ddafad, 

Crist  heb  gysgu  sydd  i’m  gwyliad ; 

Pwy  yw’r  blaidd  all  ddwyn  o’i  eglwys 
Un  o’r  defaid  a ddewiswys  ?j 

8 Ni  all  cythraul  ddwyn  un  mochyn, 

Heb  gennad  Crist/  oddiar  baganyn  ;l 
B’wedd"1  y gall  ef  ddwyn  un  ddafad, 

O gorlan  Crist,  heb  gael  ei  gennad  ? 

9 Duw  roes  imi  ei  Lân  Yspryd, 

Yn  brudd  ernes11  o’r  gwir  fy  wyd  ; 

Duw  wna  naill  ai  colli  ei  ernest, 

Ai  cwpla’i  bromeis0  â mi  yn  onest. 

10  Duw  bromeisodd  imi  fywyd, 

Duw  a’i  seliodd  im’  â’i  Yspryd; 

Gwedi  selio  imi’r  fargen/ 

Gwn  na  newid  Duw  drachefen. 

11  Crist  sy’n  ’Ffeiriad  yn  dragywydd, 

Yn  gwedd’io  drosom  beunydd, 

Er  na  ffaelio’nq  ffydd  un  amser : 

Nid  aiff  gweddi  Crist  yn  ofer. 

12  Ni  wrthyd  Duw  mo’r  rhai  ddewiswys/ 

Fe  geidw’r  rhai’n  tu  fewn  i’w  eglwys ; 

Fe’u  cynnal  hwy  â’i  fraich  yn  nerthol, 

Ni  chwymp  un  oddi  wrtho’n  hollol. 

CXCIII. — GWEDDI  GANOL  DYDD. 

1 O godiad  haul  hyd  hyn  o ddydd^ 

Yn  iach,  yn  llawn,  yn  11  on,  yn  rhydd, 

Fy  Nuw,  fy  nerth,  fy  Ner,  ti’m  cedwaist, 
Moliant  iti,  yr  hwn  a’m  nerthaist. 

5 Ioanlä.  5.  h Judas  24.  1 Rhuf,  8.  38,  39.  i Ithuf.  8.  34.  * Marc  5.  12. 

1 Un  o’r  Paganiaid,  sef  dynion  di-Gristionogaetli.  m Pa  fodd.  a Earnest, 
gwystl,  sicrwydd.  0 Promise , addewid.  p Bargain,  cyttundeb.  b Failỳ 
diífygio,  darfod.  1 Jer.  31.  37. 


572 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


2 Ganol  dydd,  tro’r  haul  yn  gwenu, 

Tro  'mol  yn  llawn,  tro  íFrinsa  o’m  dautu, 
Y follt,  y fall,  yr  haint  a*m  clwyfa, 

Os  Duw'r  gallu  nfm  castella.b 

3 Ganol  dydd  y lladdwyd  Amnon,c 
Ganol  dydd  y cwympwyd  Eglon,d 
Ganol  dydd  y syrthiodd  Dafydd,e 
Ganol  dydd  y daw’r  dinystrydd. 

4 Duw  bydd  geidwad  arna'i  ’n  ddiau, 
Ganol  dydd,  fel  nos  a borau ; 

N'âd  fi  i bechu,  n'âd  fy  ngorfod/ 

Bydd  bob  amser  yn  fy  ngwarchod. 

5 Dod  feddyliau  da*n  fy  nghalon, 

Co’d  fy  meddwl  uwch  dae’rolion ; 

Par  fi  i weithio  yn  dy  winllan, 

Nes  fr  hwyr  fy  helg  i hepian. 

6 Felly  Arglwydd  yn  ddiogel, 

Gyda  Dafydd,  gyda  Daniel, 

Mi'th  glodforaf  bob  canolddydd, 

Am  dy  gymmorth  yn  dragywydd. 

CXCIY. — DYLEDSWYDD  RHIENI. 

1 Os  gwnaeth  dy  Dduw  di'n  dad  i blant, 
A rhoi  it’  eppil  wrth  dy  chwant ; 

Mae’n  rhaid  it’  ddwyn  dy  blant  i fynydd 
Yn  ofon  Duw  ac  union  grefydd. 

2 MeithrinaTh  blant  trwy  bur  athrawiaeth 
Yn  ofon  Duw  a gwir  Grist'nogaeth  ; 
Fel  y dysgont  fy w mewn  sobrwydd, 
Gwir  uniondeb,  a sancteiddrwydd. 

3 Tempra’ub  llestri  ar  y cynta', 

A rhinweddau  oV  carueiddia’ ; 

Haua  had  da  yn  eu  meddwl, 

Cyn  tyfo'r  chwynn  i lygru’r  cwbwl.c 


* Friends,  cyfeillion.  b Amddiífyn.  0 Mab  Dafydd. 
Moab.  8 I bechod  gyda  Bathseba.  f Gorchfygu.  e Gyrru. 

* Eph.  6.  4.  b Temper , tymheru.  0 Diar.  22.  6. 


d Brenhin 


GANWYLL  Y CYMRY. 


573 


4 Dysg  hwy  ’nabod  Duw  a’i  ofni, 

Dysg  hwy’n  ddyfal  ei  addoli ; 

Dysg  hwy  gredu  yng  Nghrist  yn  berffaidd, 
A byw  yn  ol  ei  ’fengyl  sanctaidd. 

5 Dysg  hwy  'ddarllain  y 'Sgrythyrau, 

O'u  maboliaeth  nos  a borau  : 

Dysg  hwy  'nabod  pyngciau  crefydd, 

A myfyrio  arnynt  beunydd.d 

6 Tywallt  beunydd  bob  yn  ddefnyn, 

Ddysg,  a moesau  ym  mhob  plentyn  ; 

Fel  y caffo  Duw  ogoniant, 

Hwyntau  ras,  a thithau  ffyniant. 

7 Nid  wyt  ti  nes  a llanw  eu  bola, 

A bwyd,  a diod,  o’r  danteithia' ; 

Oni  bai  it’  lanw  eu  pennau, 

A dysg,  a dawn,  a duwiòl  wersau. 

8 Fe  rydd  Pagan  fwyd  i’w  blentyn, 

Fe  rydd  faeth  i'r  march  aV  mochyn : 

A rydd  Cristion  ìw  blant  gwiwlan, 

Ond  y pethau  rotho  Pagan  ? 

9 Rho  i’th  blentyn  ddu wiol  ddygiad, 

Er  lleied  bwyd,  er  lleied  dillad  ; 

Os  rhoi  dduwiol  ddygiad  iddo, 

Caiff  ei  gyfraid,  aed  íle'r  elo. 

10  Mae  Duw’n  gofyn  ar  law  Cristion, 

Ddysgu  ei  blant  trwy  grefydd  union,e 
Adnabod  Duw,  a’i  gyfraith  sanctaidd, 
Credu  yng  Nghrist,  a byw'n  Grist’nogaidd. 

CXCV. — DYLEDSWYDD  PENTEULU. 

1 Os  wyt  ti'n  berchen  tŷ  a thylwyth, 
Achwennychbywmewncyflwr  esmwyth; 
Dysg  dy  wraig,  a’th  blant,  a'th  bobol, 

I ’nabod  Duw,  a’i  foli’n  ddeddfol.a 

2 Duw  fynn  i’r  tad  roi  dysg  i’w  eppil, 
A’rgwŷrroi’rgwrageddb  wersau’r’fengyl, 

A meistri  ddysgu  eu  gwas’naethwyr, 
Was’naethuDuw  wrtheiriau’r  ’Sgrythyr. 

d Deut.  6.  7.  0 Deut.  6.  20 — 25. 

» Yn  ol  y gyfraith.  b 1 Tim.  2.  11, 12. 


574 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


3 Wrth  godi  i lawr,  wrth  fyn’d  i gysgu, 

Wrth  rodio’r  ffordd,  ac  wrth  ddifyrru, 

Y mynn  dy  Dduw  it’  ddysgu’th  ddynion/ 
Adnabod  Crist,  a’i  gyfraith  union. 

4 Bid  mor  brudd  dy  garc  a’th  chwant, 

Roi  dysg  i'th  was,  fel  dysg  i’th  blant ; 

Felly  dysgai  Abram  ffyddlon, 

Ei  dŷ  a’i  dylwyth,  fel  ei  feibion.d 

5 Oni  ddysgi  di  dy  bobol, 

Ofni  Duw,  a byw  yn  ddeddfol ; 

Duw  a ofyn  waed  dy  deulu, 

Ar  dy  gobyne  eisiau’u  dysgu. 

6 Os  goddefì’th  was  fy  w’n  aflan, 

Yn  ddigrefydd  megis  Pagan  ; 

Fe’th  inffecta/  fel  gwŷr  mawrion 
A gai’r  pla  oddwrth  eu  gweision. 

7 Nid  wyt  ti  nes,  er  porthi’th  dylwyth, 

Ag  ymborth  llawn,  a dillad  esmwyth  ; 

Oni  phorthi  eu  heneidiau, 

A bara’r  bywyd  o’r  ’Sgrythyrau. 

8 Rheitach  iti  borthi  eneidiau 

Dy  holl  dylwyth  â’r  ’Sgrythyrau 
Nag  it  borthi’r  cyrph  llygredig, 

A phob  ymborth  darfodedig. 

9 Duw  a’th  wnaeth  yn  stiwardg  dano, 

I ddysgu  pawb  sydd  dan  dy  ddwylo ; 

Oni  roi  i’r  rhai’n  athrawiaeth, 

Ti  ai’n  euog  o’u  marwolaeth.11 

CXCYI. — CYNGHOR  CYN  BWYTTA  AC  YFED.& 

1 Na  ddod  glun  i lawr  i eiste’, 

Na  ddod  dammaid  yn  dy  enau, 

Wrth  swpperu  na  chiniawa, 

Nes  bendithio’r  bwyd  yn  gynta’. 

c Deut.  II.  19.  d Gen.  18.  19.  e Pen.  f Infect , llygru,  taro  â baint. 

e Steward,  goruchwyliwr.  h Ezec.  23.  7,  8. 

* Y mae  pennillion  o’r  un  ystyr  a’r  rhai  hyn  yn  y “ Cynghor  ynghylch 
bwytta  ac  yfed.  ” 


GANWYLL  Y CYMRY. 


575 


2 Ac  na  chydgamb  godi  un  amser 
Oddiar  ginio  nac  ar  swpper, 

Nes  rhoi  diolch  prudd  i'r  Drindod,, 

Am  dy  fwyd,  ac  am  dy  ddiod. 

3 Mae  pob  bwyd  a melldith  arno5 
Er  cwymp  Adda  ;c  nes  bendigo 

’R  bwyd  â gair  Duw,  ac  â gweddi,11 
Nid  cyfreithlon  it’  ei  brofi. 

CXCVII. — YN  ERBYN  BALCHDER. 

1 Os  codwyd  di  o’r  dom,  o'r  dwst/ 

Yn  uwch  na’th  ffrins,  i’r  faingc  ar  ffrwst ; 
Na  âd  i’r  diawl  dy  daflu  i'r  lluwch, 
Wrth  chwennych  dringad  byth  yn  uwch. 

2 On'*d  rhyfedd  yw  fod  Duw  yn  godde’ 

It’  fyw  mor  frwnt  o bryd  i brydiau., 

Ac  heb  dy  droi  i uffern  danllyd5 
Eisiau  gwella  dim  o’th  fy wyd  ? 

CXCVIII. — Y CYBYDD. 

1 A gadwo'ì  olud  iddo'i  hunan, 

Heb  roi  i eraill  ddim  o’i  gyfran, 

Tebyg  yw  i gwlífa  lorddonen, 

Lwngc  yr  afon  oll  yn  Yhummen.b 

2 Y gwlfF  wrth  Sodom  sydd  yn  derbyn 
Dw’r  Iorddonen  yn  ei  chrowyn/ 

Ac  heb  adael  dropynd  allan, 

Heb  fod  lawnach  oll  ei  hunan. 

3 Fel  y gwlfF  y bydd  y cybydd, 

Yn  llwyr  lyngcu  daY  holl  wledydd^ 

Heb  roi  cyfran  i rai  tlotta^ 

Ac  nid  llawnach  ddim  o’i  fola» 


b Rhyfygu.  e Gen.  3.  17.  d 1 Tim  4.  4,  5. 
a Dust , Llwch,  pridd. 

a Gulf,  pwll  dwfn,  llyngclyn.  Meddylir  y Môr  marw,  i’r  hwn  yr  ymarllw’ysa 
afon  yr  Iorddonen,  b Sola.  c C raw,  crombil.  d Drop , diferyn. 


576 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


CXCIX. — DIWEDD  CYFOETH  ANGHYF- 
IAWN. 

1 Byth  ni  ddylai  Gristion  geisio 
Ceiniog  na  fo  cyfion  iddo; 

Hi  hed  ymaith  fel  yr  hebog,1 
Neu  wna  niwaid  i’w  perchennog. 

2 Can's  ni  fendithia  Duw  mo’r  gwaith. 

Nar  peth  felldithiodd  yn  ei  gyfraith  ; 

Ni  chair  profitb  byth  na  phleserc 

O drysorau  anghyfiawnder. 

3 Y maint  o olud  ag  a gasgler, 

Yn  anghyfiawn  trwy  ddiífeithder, 

Medd  y 'Sgrythyr,  'r  y*s  yn  gosod, 

Hwn  i gyd  mewn  pwrs  heb  waelod.d 

4 Ni  feddianna’r  ŵyrion  gwirion, 

O’r  da  a gasgler  yn  anghyfion ; 

Treulia'r  'tifedd  yn  gyffredin, 

Oll  cyn  treulio’r  tad  mewn  ysgrin.c 

5 A gasglo’r  tad  trwy  dwyll  a ffalstedd, 

O dda  bydol  mewn  anwiredcL, 

Mab  afradlon,  trwy  fawr  frynti, 

Chwipf  a Iwyr  wasgara'r  rheiny. 

6 Fel  y bwyttaodd  gwinllan  Naboth, 
Deyrnas  Ahab  aT  holl  gyfoeth ; 

Felly  bwytty’r  geiniog  ddyrus, 

Y maint  a feddo’r  dyn  camweddus.g 

CC. — Y TLAWD  A?R  GOLUDOG  MEWN  BYD 
ARALL. 

I Iago  glodfawr,  brenhin  Drafiaid, 
Pentywysog  y Venediaid,a 
A wnaeth  wledd  i bawb  o’i  werin, 
Boneddigion  a chyffredin. 


4 Gwalch,  math  o giryll.  Dìar.  23.  5.  b Profit , elw.  e Pleasure,  hy- 

frydwch.  d Haggai.  1.  6.  e Arch  corph  marw.  f Yn  fnan.  * Y mae 
pennill  tebyg  iawn  i hwn  yn  y “ Iihybydd  i’r  claf  i wneuthur  ei  ewyllys  mewn 
pryd.” 

* Anhawdd  i un,  heb  fod  yn  gydnabyddus  â’r  amgylchiad  neillduol  y cyfeiria 
y Ficer  atto,  wybod  pwy  a feddylir  yma.  Yr  oedd  dwy  genedl  yn  yr  hen  am- 
ser  yn  myned  dan  yr  enw  Veneti,  sef  trigolion  y lleoedd  a elwir  yn  awr 
Yannes  a Venice. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


577 


2 Fe  wnaeth  i fynu  bob  danteithion, 

A berthynai  at  y goron, 

A gwas'naethu  mewn  aur  ddysglau, 

Yn  yr  hâlb  ar  rialc  fwrddau. 

3 Ond  fe  gadwodd  bob  melusfwyd, 

A’r  danteithion  penna'  gafwyd, 

Idd  eu  gosod  yn  serchoglan, 

Yn  ei  barlwrd  iddo’i  hunan. 

4 Gwedi  plasoe  y gwŷr  mawrion, 

A'r  Arglwyddi  a'r  Marchogion, 

Yn  yr  hâl  bob  rai  i eiste’, 

Yn  eu  rhanc/  yn  ol  eu  graddau. 

5 Ond  fe  alwodd  y rhai  tlodion, 

A’r  rhai  llymmaf  o'r  Crist’nogion, 

Atto  i'r  parlwr  yn  gyffredin, 

I giniawa  gyda'r  brenhin. 

6 Ac  fe  wnaeth  i blant  gwŷr  mawrion, 

Dendiog  yn  ddyfal  ar  y tlodion, 

A’u  gwas’naethu  â’r  fath  waitan,h 
A*r  fath  win  a yfai  ’i  hunan. 

7 Yno  d’wedai  yr  Arglwyddi, 

Arglwydd  frenhin,  beth  sy'n  peri, 

Iwch'  breffero'  pobol  dlodion, 

Ar  eich  bord  o flaen  Marchogion  ? 

8 Yno  Iago  wych  attebai, 

Nid  wy’n  gwneuthur  hyn  o foethau, 

Fel  brenhinoedd  y byd  anghall, 

Ond  fel  Brenhin  y byd  arall. 

9 ’Rhwn  sy’n  gosod  y rliai  tlodion,J 
A rhai  glân  a phur  o galon,k 
Ogylch  gwmpas  iddo  i eiste', 

Yn  y nef  mewn  aur  gadeiriau. 

10  ’Rwyn  eich  perchi  chwi,  bennaethiaid, 

Felfy  mhrinsys1  'mhlith  y Drafìaid; 

'Rwyf  fi'n  parchu  gwael  Grist'nogion, 

Fel  fy  ffrynds™  ym  mhlith  angylion. 

b Hall,  neuadd,  ystafell  ehang,  *Royal,  brenhinol.  à Parlour,  yr  ystafeli 
ardderchooccaf  yn  nhy  pendeyg,  e Place,  gosod,  trefnu.  f Rantc,  rhestr. 
g Tend , gweini.  b Waitìng,  gwasanaeth.  » Prefer,  gosod  yn  flaenaf,  cyfrif 

yn  well.  i Psalm  113. 1,  8.  k Mat,  5.  8.  i Princes,  tywysogion,  m Friends , 
cyfeillion. 

3 A 


578 


Y SEREN  FOREUj  NEU 


11  Dymar  rhai  mae  Crist  yn  erchi, 

Imi'u  swcro11  a'u  cwmftòrddi/ 

A’u  dwyn  adre'  i giniawa, 

Ar  fy  mord_,  tra  fyddwy’n  gwledda.p 

12  A thra  fo  imi  fwyd  a diod, 

Mynna’i  ar  fy  mord  yn  wastod, 

Rai  o’r  tlodion  i gyd-fwytta, 

Yn  ol  arch  fy  Mhrynwr  penna’. 

13  Dymar  rhai  y fydd  gyfeillion 
I mi  Iago,  ’mhlith  angylion  ; 

Pan  bo  chwi,  fy  holl  bennaethiaid, 
Yn  y pwll  ym  mhlith  Paganiaid. 

14  Dyma’r  rhai  fydd  mawr  eu  hurddas/1 
Ym  mrenhiniaeth  y Messias, 

A phob  un  yn  gwisgo  ei  goron, 
Megis  prinsys  a th'wysogion. 

15  Dyma’r  rhai  a fydd  yn  eiste’, 

Yn  y nef  ar  orseddfeingciau, 

Gyda  Christ  a’i  wir  angylion, 

Er  eu  bod  yn  awr  yn  llymion. 

16  Ac  os  ceisiwch  chwi,  fy  mhobloedd, 
Eu  cwmpniaeth r yn  y nefoedd  : 
Rhowch  barch  iddynt  ar  y ddaear, 

Er  mwyn  Crist  eich  Prynwr  hygar. 

17  A derbyniwch  hw^r  i’ch  byrddau, 

A rhowch  iddynt  ran  o’ch  moethau  ; 
Crist  a dal  am  y danteithion, 

Yn  y nef,  â gwìedd  angylion. 

18  Ni  chaf  i daliad  am  eich  porthi 
Chwi,  fy  mhrinsys,  ond  gwenieithu; 
Mi  gaf  wledda  gyd’  angylion, 

Er  mwyn  Crist,  am  borthi’r  tlodion. 

19  Os  gwahoddwch  y rhai  tlodion, 

I gael  cyfran  o’ch  danteithion, 

Crist  sy'n  d’wedyd  y cewch  daliad, 
Pan  y delo’r  adgyfodiad.s 


» Succourx  ymgeleddu.  ° Comfort , diddanu.  p Luc  14.  13*  14, 

^ Anrhydedd.  r Company , cyradeithas,  • Luc  14.  14. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


579 


20  Gwedi  llosgi'r  byd  yn  burboeth, 

A’r  maint  oll  sydd  ynddo  o gyfoeth, 
Chwi  gewch  gwrdd,  yng  ngwlad  goleuni, 
A’ch  cardodau  heb  eu  llosgi.1 

21  Gwedi  i Satan  a’r  Sabeaid 
Ddwyn  ar  Job  ei  holl  ’nifeiliaid  ;u 
Nid  oedd  dyn  na  diawl  a allai_, 

Ddwyn  ar  Job  un  o’i  gardodauJ 

22  Pan  na  chaífech,  gwedi  angau, 

Les  o'r  arian  sy’n  dy  goífrau  : 

Ti  gai  les  oddiwrth  dy  gardod, 

Wrth  dy  raid,  yn  nydd  dy  drallod.w 

CCI. — YN  ERBYN  CONSURWYR.a 

1 Duw,  mor  dost  y pecha  Cymry, 

Mewn  dallineb  trwy  gam-gredu, 

I ddewiniaeth,  swyn-gyfaredd, 

Ofer  goel,  a’r  fath  anwiredd  ! 

2 Gynt  fe’n  chwydodd  Duw  ni  allan, 

Fel  y bobol  o wlad  Canaan,b 

0 dir  Lloegr  yma  i’r  creigydd/ 

Am  ein  gwan-gred  a’u  gau-grefydd. 

3 Yn  awr  nid  gwell  yw  crefydd  llawer, 
Nahi  hen  deidiau  gynt  yn  Lloeger  ; 

Er  bod  ’fengyl  Crist  yn  gynghan/ 

Gan  bawb  yn  ei  iaith  ei  hunan. 

4 Mwy  o gred  sydd  gan  Frutaniaid, 
Mewn  rhyw  leoedd,  i ddewiniaid, 

Ac  i'r  swynwyr  a’r  hudolion, 

Nag  sy’  i Grist  a'i  Apostolion. 

5 Pan  ddel  dewin  neu  ry w swynwr, 

Och,  ni  redwn  at  y twyllwr, 

Fel  y gwenyn  at  y gwinwydd,, 

1 roi  clust  i dad  y celwydd. 


* Dat  14.  13.  « job  1.  15.  » j0b  31.  16—22.  " Psalm  41.  1—3. 

a Conjurers,  dewiniaid,  swynwyr.  Argraphwyd  wyth  pennill  o’r  Gân  hon 
yn  y llyfr  o’r  blaen,  dan  yr  emv  “ Rhybudd  i’r  claf  i ochelyd  ceisio  cymmhorth 
swynwyr  a dewiniaid,”  am  hynny  gadewir  hwynt  allan  yma.  Gwel  tu  dal  391. 
b Deut.  18.  10 — 14.  c Cenedl  y ('ymry  a gyfanneddautyr  holl  ynys  hon  cyn 

dyfodiad  y Sacsoniaid  yma  dan  deyrnasiad  Gwrtheyrn.  d Cysson,  amlwg. 


580 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


6 Beth  a dd’wetto  hwnnw  o’i  enau, 

Er  nad  y w ond  celwydd  golau, 

Ni  a'i  credwn  fel  y ’fengyl, 

Ac  a drown  at  hon  ein  gwegil. 

7 Beth  a dd’wetto  Crist  yn  brysur, 

Yn  y Tengyl  wen  a'r  'Sgrythyr, 

Ni  fynn  llawer  cant  o’r  Cymry, 

Ddim  o*i  wrando,  och,  na'i  gredu. 

8 Eisiau  gwrando’r  ’fengyl  dirion, 

Eisiau  credu’r  gair  yn  ífyddlon, 

Eisiau  'nabod  Duw  a’i  allu, 

Y mae’r  wan-gred  hon  yng  Nghymru. 

9 Pe  gwrandawem  ar  y ’Sgrythyr, 

Yn  condemno’r6  fath  hudolwyr, 

Ni’u  herlidiem  o’r  wlad  allan, 

Megis  Apostolion  Satan. 

10  Nid  yw  swynwyr  a dewiniaid, 

Ond  'postolion  y cythreuliaid, 

Sydd  yn  hudo  pobol  egwan, 

I butteinio  ar  ol  Satan. 

11  Waith  bod  swynwyr  yn  ein  tynnu, 

Ar  ol  Satan  trwy  wan-gredu, 

Mae  Duw’n  erchi  yn  ddialaeth, 

Roi'r  holl  swynwyr  i farwolaeth. 

12  Duw  ei  hun,  yng  nghyfraith  Mosys/ 
Sy’n  gorchymmyn  lladd  pob  rheibus, 
Lladd  y dewin,  lladd  y swynwyr, 

A llabyddio’r  holl  gonsurwyr. 

13  Duw  sy’n  gw’ardd  i neb  butteinio, 

Ar  ol  dewin,  a rhai’n  swyno  ; 

Ac  yn  bygwth  torri’n  hollol, 

Bawb  o’r  fath,  o fysg  ei  bobol.5 

14  O bydd  gwr  na  gwraig  o unfath, 
Berchen  yspryd  o ddewiniaeth, 

Lleddw  ch  h wynt  medd  D uw,  â chlogfaen,h 
A’u  gwaed  fydd  ar  eu  pennau  ’hunain.1 


• Condemn , collfarnu, 
* Lef.  20.  2 /. 


t Lef.  19.  31.  a 20.  6. 


h Carreg  fawr  arw. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


581 


15  Ni  fynn  Duw  i neb  yn  ddirgel, 

Dynnu  eu  plant  trwy’r  tân  i'r  cythraul, 

Nac  arferu  dim  dewiniaeth, 

Swyn,  na  d’rogan,  nac  hudoliaethJ 

16  Cas  ganDduw,  meddgeiriau’r’Sgrythyr, 

Geisio  hyspysrwydd  gan  gonsurwyr, 

Dewin,  swynwr,  brud,  neu  hudol, 

Ac  ymofyn  a dyn  marwol.k 

17  Tynnu’r  plentyn  trwy  bren  crwcca, 

Neu  trwy’r  fflam  ar  nos  G’langaua',, 

A’u  rhoi  ym  mhinn  y felin  uchel, 

Yw  offrymmu  plant  i gythraul.1 

18  Gwael  yw’r  cymmorth  yn  ei  drafael, 

A gaiff  Cristion  gan  y cythraul, 

Yr  hwn  sydd  nos  a dydd,  heb  gysgu, 

Bob  yr  awr  yn  ceisio’n  llyngcu.1" 

19  Nid  y w’r  rhai'n  ond  rhai  sy’n  twyllo 
Pobol  ddeillion  i dramgwyddo, 

Ac  i geisio  helpn  y cythraul, 

Fw  cwmffwrddo0  yn  eu  trafae].p 

20  Duw  sy’n  erchi  lladd  â meini, 

Duw  sy’n  gw'rafun  gwlad  goleuni, 

Duw  sy’n  taflu  i’r  tân  uffernol^ 

Swynwr,  dewin,  brud,  a hudol.r 

21  Tro  gan  hynny  swynwr  heibio, 

Megis  un  sy’n  ceisio  mwrddro8 

Dy  enaid  bach,  wrth  roi  esmwythder, 

Pth  gnawd  egwan,  yn  ei  flinder. 

22  Duw  fydd  dyst,  a witnes/  cyflym, 

Duw  fydd  farnwr  tost  ac  awchlym, 

A’r  ddewiniaid  ac  ar  swynwyr, 

A’r  rhai  a’u  credant,  medd  y ’Sgrythyr.u 

23  Ni  chaiff  swynwyr  na  swyn-ddynion, 

Medd  Sant  Paul/  na'r  nef  na’r  goron  ; 

Hwy  dormentir/  medd  Sant  Ioan,x 
Yn  y pwll  â’r  tân  a brwmstan.y 

j Deut.  18. 10, 11.  k l Sam.  28.  7.  1 Y mae  cyfeiriad  yma  at  amryw 

arferion  ofergoeliis  ag  ydynt,  trwy  drugaredd,  agos  wedi  llwyr  ddiflannu  o’r 
tir.  m I Petr  5.  8.  “ Help,  cynnorthw/.  ° Comfort,  cysuro.  p Travail t 

adfyd,  trallod.  “i  Dat.  21.  8.  a 22.  15.  r Twyllwr.  •Murder , llofruddio. 
i Witness,  tyst.  u Mal.  3.  5.  v Gal.  5. 19—21.  w Torment , poenydio. 

* Dat.  21.  8.  y Brimstone,  defnydd  trahylosg. 

3 a 3 


582 


Y SEREN  FOREÜ,  NEU 


24  Ahazia,  brenhin  Juda, 

A ga’s  farw  mewn  mawr  boenfa, 

Am  ei  wan-gred  gynt  yn  danfon 
At  y dewin,  gau  dduw  Ecron. z 

25  Saul  am  gredu'r  witsa  o Endor, 

Ac  am  fyn’d  i geisio  ei  chynghor, 

Ga’s  ei  roi  i dost  farwolaeth, 

A rhoi  i Ddafydd  ei  frenhiniaeth.b 

26  Tra  fu  Saul  yn  gwrando  Samuel, 

Ni  chai  swynwr  drigo’n  Israel, 

Nac  un  dewin,  nac  un  hudol, 

I ŵyrdroi  a thwyllo’r  bobol. 

27  A Josias  yntau’n  rasol, 

A lwyr  dynnodd  bob  rhyw  hudol, 
Swynwr,  dewin,  a ffieidd-dra, 

A’r  cyffelyb  o Judea.c 

28  Nid  oes  neb  a barchai'r  swynwr, 

Na  dewiniaid,  na  chonsurwr ; 

Ond  y rhai  di-gred,  digrefydd, 

Y mae’r  diawl  yn  ddallu  beunydd.d 

29  Os  yng  Nghrist  ni  fynn  dyn  gredu, 

Fe  âd  Duw  i’r  diawl  ei  ddaîlu, 

A’i  lwyr  dynnu,  heb  Grist'nogaeth, 

I roi  cred  i bob  gau-dduwiaeth. 

30  Y dyn  fytho  Duw  yn  wrthod, 

A rydd  ei  gred  iT  cyfry  w fíregod,e 
Ac  a red  mewn  blinder  diriaid, 

I swyno  ei  gorph,  i ladd  ei  enaid. 

31  Nid  gwaeth  gan  y cythraul  ddala 
Dyn,  trwy  greduT  fath  ffieidd-dra; 

Na  phe  dalai  ddyn  trwy  fw’rddro, 

Lladd,  a llosgi,  a chribddeilioJ 

32  Gwachel,  gwachel,  rwyd  y temtwr, 

Syhi  dy  ladd  â gwers  y swynwr ; 

Ac  na  ddos  yn  amser  clefyd, 

At  y diawl  i geisio  iechyd. 

■ 2 Bren.  1. 16, 17.  a Witch , dewlnes.  b 1 Sam.  pen  28.  c 2 
23,  24.  d 2 Cor.  4.  4,  c Ffollneb.  { Ymddwyn  yn  angbyfiawn. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


583 


33  Cais  gan  Dduw  leihau  dy  ddolur, 

Yn  dy  drallod  tost  a’th  wewyr  ; 

Ac  na  chytgam,  megis  Pagan, 

Geisio  help  trwy  swyn  gan  Satan. 

34  Os  cenhada  Duw  i’r  cythraul, 

Dreio’th  íFydd  trwy  boen  a thrafael ; 
Bydd  ddioddefgar,  cymmer  gysur, 
Nes  del  Duw  i laesu  th  ddolur. 

35  Er  i Dduw  genhadu  ’Satan, 

Glwyfo  Job  a dwyn  ei  arian ; 

Nid  aeth  Job  at  neb  o'r  swynwyr/ 
Ond  at  Dduw  i geisio  cysur. 

36  At  Dduw  y rhedodd  Hezecias, 
Naaman,  Tobit,  Dafydd,  Jonas, 

Yn  eu  blinder  i gael  swccwr,h 
Nid  at  ddewin,  nid  at  swynwr. 

37  Duw  sy’n  erchi  mewn  cyfyngdwr, 
Alw  arno  ef  am  swccwr/ 

Ac  mewn  trafael  tost  a blinder, 

I fyn’d  at  Grist  i gael  esmwy thder, 

38  Dwl  yw'r  dyn  a red  at  swynwr, 

Yn  ei  flinder,  i gael  swccwr; 

Fel  be  byddaiT  diawl  barottach, 

Na  Duw  mawr,  i helpu’r  afiach. 

39  Nid  gwaeth  myn’d  mewn  cyflwr  cas, 
At  y diawl  nag  at  ei  was : 

Y diawl  ei  hun  sy'n  rhoi,  fel  twyllwr, 
Yr  help  a gaffech  gan  y swynwr. 

40  Mae  Duw  weithiau  yn  cenhadu, 

IT  diawl  flino  rhai  sy  heb  gredu, 

A lleihau  eu  blinder  weithiau, 

Er  amlhau  eu  didrangc  boenau. 

41  Os  cenhadaT  Arglwydd  iddo, 

Ee  all  wasgu,  fe  all  beidio : 

Ond  heb  gennad  Duw  ni  ddichyn, 
Satan  ladd  na  chadw  mochyn. 


« Job  1.  22.  h Succourt  cymmorth.  * Psalm  5Q.  15, 


584 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


42  Och  na  welai  pawb  o’r  Cymry, 

Fod  y swynwyr  yn  eu  tynnu 
Oddiwrth  Grist,  i fyn’d  yn  ddirgel 
I butteinio  ar  ol  y cythraul  \ 

43  Och  na  welent  bawb  y swynwr, 

Dros  y diawl  yn  chwareu'r  mwrddrwr  ;j 
Ac  yn  lladd  yr  enaid  gwirion, 

Cyn  y swyner  o’i  ddolurion  ! 

44  Och  na  welent  fod  yr  Arglwydd, 

Mewn  digofaint  a llidiogrwydd, 

Yn  ymwrthod  â’r  holl  ddynion, 

Ag  a gredo’r  fath  hudolion  ! k 

CCII. — AM  DDIODDEFGARWCH  MEWN  CYSTUDD. 

1 Oni  bai  fod  ein  Tad  nefol 

Yn  gwefd  clefyd  yn  beth  rheidiol, 

Ac  yn  gwneuthur  mawr  lles  ini, 

Ni  chai  clefyd  byth  ein  cospi.a 

2 Od  oes  ynot  ddim  Crist’nogaeth, 

Na  dim  chwant  am  iachawdwriaeth  ; 

Oífrwm  d'enaid  yn  ei  ddwylo,b 

Yn  'wyllysgar  pan  y’th  alwo. 

3 Gwybydd  nad  yw  Duw’n  dy  daro, 

Ag  un  clefyd  i’th  dormento  ;c 
Ond  i'th  gospi  er  dy  wella, 

Ac  i'th  gadw  rhag  Gehenna.d 

4 Mae  Duw’n  cospi’r  corph  â chlefyd, 

Am  bechodau’r  enaid  nychlyd ; 

Ac  wrth  gospi'r  corph  yn  ddiriaid, 

Mae’n  iaehau  doluriauT  enaid. 

5 Mae’n  dy  ostwng  â chyfyngdra, 

Fel  y gallo  gael  dy  ddyrcha : f 
Mae'n  dy  wasgu  gydaT  Iesu, 

Fel  y gallo  d'ogoneddu.5 

6 Yn  ol  y groes  di  wisgiT  goron, 

Yn  ol  dy  fraw  fe  gôd  dy  galon  ; 

Yn  ol  it  hau  brydnhawn,  mewn  dagrau, 

Ti  fediYi  llon  eu  ífrwyth  y borau.b 

1 Murderer , lleiddiad-ddyn.  k Deut.  18.  10—12. 

» Rhuf.  8.  28.  b 1 Petr  3.  19,  c Torment , poeni,  d Uffern.  • Dyrchafu. 
* Rhuf.  8.  17.  b Psalm  30.  5.  a 126,  5,  6. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


535 


CCIII. — DIBEN  CYSTUDDIAU. 

1 Mae  Duw’n  croesi  dyn  fynychaf, 

Yn  y pethau  garo  fwyaf : 

Am  fod  dyn  yn  serchu  gormodd, 

Yn  y pethau  gwael  a garodd. 

2 Pan  ddotto  dyn  ei  serch  yn  ormodd, 

Ar  ddyn,  neu  dda,  neu  ddim  a welodd  ; 
Hwy  lwyr  fethant,  trecha  di  byw, 

Am  garu  'rheiny’n  fwy  na’th  Dduw. 

3 Mae  Duw  cyfiawn  yn  cystuddio, 
Weithiau'n  cospi,  weithiau’n  treio,b 
Weithiau  i ddofi’n  drwg  naturiaeth, 
Weithiau  i weithio'n  iachawdwriaeth. 

4 Y tân  a bura'r  aur  o’i  sorod, 

A’r  ífust  a dynn  yr  ŷd  o'r  callod  ;c 
A'r  dwfr  a ylch  y dwylo  bryntion, 

A'r  groes  o wella  'nwydau'r  Cristion. 

5 Dwg  dy  groes  a'th  bwn  yn  llawen, 

Crist  ei  hun  a ddwg  y naillben ; 

Duw  fydd  gyda  thi'n  dy  drallod, 

Byth  nis  gedy  nes  eu  gorfod.d 

6 Os  byddi'thDduw  dygospfn  drymmach, 
Nâ  llawer  dyn  fo’i  fiýdd  yn  wannach  ; 
Mae  naill  a th  bechod  di  yn  fwy, 

Neu’th  ffydd  yn  gryfach  nâ’u  ffydd  hwy. 

7 Bydd  ddioddefgar,  gwachel  rwgnach, 

Ni  ddyd  Duw  dy  groes  yndrymmach, 
Na  bo'th  nerth  a’th  naws  yn  gofyn, 

Tu  hwnt  i'w  rym  ni  lwytha  undyn.e 

8 Ni  esyd  Duw,  medd  Job,f  yn  drym,3 
O'r  groes  ar  neb  yn  fwy  na'i  rym  ; 

Fel  na  allo  undyn  achwyn, 

I Dduw  ormod  lwytho’i  blentyn. 


* Tra  fyddech.  Try , profi.  ° Cibau.  d Gorchfygu.  c Deut.  33. 

25.  f Job  23.  10.  § Yn  drwm. 


586 


Y SEREN  FOREU,  NE  U 


9  Wrth  farn  y cospa  Duw  ei  blant, 

Wrth  fesur  mwyn  y ífrwyna'u  chwant ; 

Fel  tad  trwy  serch  y cospa’i  feibion, 

Mewn  llid  y lladd  yr  annuwiolion. 

10  Ni  rydd  yr  Arglwydd  ar  d'ysgwyddau^ 
Drymmach  pwn  nag  allech  odde’; 

Ond  fe  ddengys  ryw  ddiangfa, 

Pan  fo’r  groes  yn  gwasgu  drymma.h 

11  Yn  ol  dy  rym  y bydd  dy  bwn, 

Os  egwan  wy  t,  ni  bydd  oncT  crwn  ŷ 
Os  cryf,  a dewr,  a chlud j dy  gyflwr, 

Fe  bynnak  'i  blant  yn  ol  eu  cryfdwr. 

12  Mae  Duw’n  rhoi'r  groes  wrth  bw}rs  a mesur, 

I bawb  o’i  blant,  yn  ol  eu  natur  ; 

Ni  faedda  neb  ond  pan  fo'n  rhaid, 

Ond  gwella'r  beiau,  yntau  baid. 

13  Nid  yw  Duw  yn  cospi  ei  bobol, 

Mor  dost,  mor  drwrn,  a*r  rhai  annwiol ; 

Mae’n  cospi’r  nailh  mae’n  plago’r1  llall, 

Mae'n  llwyr  ddifetha  plant  y fall. 

14  Yn  ol  dy  rym,  a'th  nerth,  a’th  natur, 

Yn  ol  dy  glwyf,  wrth  bwys  a mcsur, 

Y dyry  Crist  y groes  ìw  dwyn  ; 

Dwg  hi  yn  ufudd  er  ei  fwyn. 

15  Nibydddygroesundram"1  yndrymmach, 

Ni  chai  dy'i  dwyn  hi  awr  ym  mhellach, 

Nag  y gwelo  Duw’n  anghenrhaid, 

It’  ei  dwyn,  er  lles  i'th  enaid. 

16  Ni  phery’r  groes  ond  ennyd  fechan, 

Fel  cawod  drom  hi  dreulia’n  fuan, 

Fel  niwl  hi  dawdd,  pan  weno’r  haulwen ; 

Pan  archo  Crist,  hi  dry  ei  chefen. 

17  Er  maint  dy  groes,  er  cyd  y pery, 

Er  trymmed  ddydd  a nos  yn  gwasgu, 

Crist  a’i  llwyr-dry  i weithio’r  gorau, 

Er  clod  i Dduw,  er  lles  i tithau. 

h 1 Cor.  10.  13.  « Bychan.  i Cysurus,  k Fe  lwytha.  1 Plague 

íaro  a liaint  marwol.  « Dram  neu  drachm , yr  wythfed  ran  o wns. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


587 


18  Mae  Duw  fel  tad  yn  cospi'n  dirion, 

Er  chwipio’i"  blant,  ni  ladd  ei  feibion  ; 

Trwy  gospi  dro  maen  cadw'n  bywyd, 

Rhag  poeni  byth  yn  uffern  danllyd.0 

19  Ni  ymryson  Duw  dros  byth  â'i  bobol, 

Hyfryd  gantho  fod  yn  rasol  ;p 

Er  digio  dro  fe  dry  drachefen, 

Ond  gwella'r  bai  fe  sparia’r11  wialen. 

20  Nid  erys  Duw  dros  fyth  yn  ddigllon, 

Trugarog  yw  wrth  feibion  dynion, 

Dros  ennyd  fath  enynna  ei  ddigter, 

Dros  fyth  y pery  serch  ei  fwynder/ 

21  Er  i’th  bechodau  ddigio  Duw, 

Os  'difarhai  trugarog  yw  ; 

Ond  wylo’n  athrist  trwy'r  prydnhawn, 
CwmfFvvrdds  gantho’r  bore  a gawn. 

22  Byth  nac  ofna  unrhyw  drallod, 

Oddiwrth  Dduw  mae  hwn  yn  dyfod ; 

Ni  all  dyn,  na  diawl,  heb  gennad 
Duw  dy  Dad,  rhoi  trallod  arnad. 

23  GwialenDuw,ryw  bryd,  yw’r  drygddyn, 

I roi  maethgen  i'r  gwir  blentyn ; 

Gwedi  rhoi  i’r  plentyn  faethgen, 

Yn  y fan  fe  laesa’r  wialen. 

24  Nid  oes  un  groes  er  trymmed  yw, 

Na  bo  hi'n  dyfod  oddiwrth  Dduw, 

Nac  un  gosp  mewn  gwlad  a threfì, 

Nad  Duw  ei  hun  sydd  yn  ei  pheri. 

25  Nid  oes  plentyn  gan  Dduw  cyfion 
Heb  ei  gospi  â thrallodion  ; 

Nid  yw  hwn  wir  fab  i’r  Drindod, 

Bastard  y w,  nid  mab  o briod.£ 

CCIY. — GWEDDI’R  CYSTUDDIEDIG. 

1 Ai’n  dragywydd,  Duw,  y digi  ?a 
Ai'n  wastadol  y'm  cystuddi  ? 

Duw  fy  nerth,  maeb  dy  drugaredd  ? 

Duw,  diddana  fi’n  y diwedd. 

* Whip,  fflangellu.  ° 1 Cor.  11.  32.  p Esay  57. 18  Michah  7»  18,  9 Spare, 
arbed.  r Psalm  30.  5.  • Comfort,  cysur.  * Heb.  12.  6—8. 

» Psalm  79,  5.  b Pa  le  y mae. 


588 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


2 ’Rwy’n  ymguddiad  yn  fy  'stafell, 

’Rwy’n  cau’r  drws  heb  fyifd  yn  neppell ; 

'Rwy’n  alarus  yn  och’neidio, 

Nes  dad-ddigiech  a'm  cysuro. 

3 ’Rwyf  fi’n  llefain  nos  o borau, 

'Rwyf  fi’n  canlync  ar  fy  ngliniau, 

'Rwyf  fi’n  ceisio  cymmorth  gennyd, 

Dere  weithian,  llaesad  ’ngofid. 

4 'Rwyf  fi'n  gwaeddi'r  nos  yn  irad/ 

’Rwyf  fi’n  codi  ’nwylaw  attad, 

Mae  nau  lygad  yn  hiraethu* 

Am  yn  rhyw-ífordd  it'  fy  helpu. 

5 'Rwyt  ti'n  rasol,  rwyt  ti’n  rymmus, 

'Rwyt  ti'n  cjdoeth  ac  yn  ddeallus; 

O’th  ras  a’th  rym,  o’th  ddoeth  ragweliad, 

Rho  gymmorth  im’  sy’n  gwaeddi  arnad. 

6 Argl wy dd gwyn;mae cy mmorth  genny d, 

Rhag  pob  blinder  tost  a gofid ; 

Rho  ry w gymmorth  er  mwyn  lesu, 

Llaesa'r  blinder  sy’n  fy  ngryddfu/ 

7 Gorau  gwyddost  ti  pa  fodd, 

Pa  ddull,  pa  bryd;  y rhoi  dy  rodd ; 

Dere  â chyngor,  Arglwydd,  dere, 

Y pryd  a’r  modd  y gwelech  oreu. 

8 Nid  wyf  fi’n  pwyntio/  Arglwydd  mawr, 

Nâ'r  man;na’r  modd^na’r  dydd^na’r  awr ; 

Ond  hir  ddisgwyl  wrth  dy  bleser, 

Am  dy  gymmorth  ar  ry  w amser. 

9 'Rwyt  ti’n  unig  yn  rheoli, 

Nef,  a daear,  a'r  môr  dani,  , 

Dyn  a diawl5  a phob  creadur;h 
Duw,  rheola  boen  fy  nolur. 

10  Tydi  reolaist  donnau'r  môr, 

A'i  dymhestl  wynt,  a’i  roch,  a’i  ror,1 
A’r  whal,j  a’r  llew,  a’r  lleng  gythreuliaid ; 

Duw;  rheola’r  penna’  o’r  ffyliaid. 

* Erfyn  yn  barhaus.  d Lleiha.  0 Yn  wylofus.  f Poeni,  dolurio. 

* Appoint,  trefnu,  penderfynu.  h Dan,  4.  35.  > Roar,  trwst,  rhuad. 

i Whale , Morfil.  Jonah  2.  10. 


GANWYLL  Y CYMR  Y. 


589 


11  Ti  ddiddanaist  (Grist)  yn  ddiddig 
Athrist  dad  y plentyn  lloerig  ;k 
Duw,  o’th  ras  diddana  finnau, 

Sydd  mewn  cynddrwg  cas1  ag  yntau. 

12  Ti  wrandewaist  gynt  yn  fuan, 

Weddi  daer  y wraig  o Ganaan  ;m 
Arglwydd,  gwrando  ’ngweddi  innau, 

Sydd  mewn  cynddrwg  cas  a hithau. 

Ì3  Gynt  ti  elwaist  fab  afradlon, 

At  ei  dad  ar  liniau  ei  galon ; 

Galw  attad,  ar  ei  liniau, 

Fab  afradus  megis  yntau. 

14  Ti  lanheist  gynt  Fari  Fag'len, 

0 saith  yspryd  drwg  aflawen  ;n 
Duw  glanha’r  fath  bobol  aflan, 

Oddiwrth  ruthrau  twyllgar  Satan. 

15  Ti  droist  Saul,  o ífiaidd  gablwr, 

1 fod  iti  yn  washiaethwr  ;° 

Duw,  tro  eraill  i'th  was’naethu, 

A fu  er’s  dyddiau  yn  dy  gablu. 

16  Gwnaethost  gynt  i Beder  wylo, 

A ’difarhau,  wrth  edrych  arno  ;p 
Rho  ar  eraill  y fath  olwg, 

Nes  repentoq.am  eu  mawrddrwg. 

17  Tydi  wnaethost  i Fanasses, 

Wylo*n  dost  trwy  iradr  gyífes  ;s 
Duw,  gwna  i eraill  megis  yntau, 

Wylo,  a gado  eu  troseddau. 

18  Ti  dyneraist  galon  ddiriaid 

Y rhai  gwaethaf  o*r  Ninefiaid;1 
Duw,  tynera  galed  galon 

Y ffíeiddiaf  o’r  rhai  meddwon. 

CCV. — GWEDDI  GWRAIG  WRTH  ESGOR. 

1 Unig  helpwra  gwŷr  a gwragedd, 

Cymmorth  grymmus  gwan  di'mgeledd  ; 

Nawdd  parodol  mewn  cyfyngdwr, 

Moes  im’  gymmorth,  help,  a swccwr.b 

k Mat.  17.14—18.  1 Case,  cyflwr.  m Mat,  15.  28.  n Marc  16.  9.  0 ] Tim 

1 . 13.  p Luc  22.  61,  62.  i Repent,  edifarhau.  r Galarus.  8 2 Chron.  33. 
12.  1 Trigolion  Ninefeh.  Jonah  3.  5. 

a Helper,  cynnorthwywr.  b Succour , ymgeledd. 

3 B 


m 


Y SEBEN  FOREU,  NEU 


2 ’Rw’imewngwewyr,  Tw’i  mewn  gwasgíâ., 
’Rw’i  mewn  perygl  a chyfyngdra ; 

Llaesa  'ngwewyr,  rho  im’  rydd-did, 

Cŵyn  fy  nghalon,  cadw  ’mywyd. 

3 Yn  fy  mlinder,  nid  wy’n  ceisio 
Help  gan  Fair,c  na  nerth  gan  J uno  :ù 
Ond  dy  gymmorth  di  dy  hunan, 

Dduw  trugarog,  wy’n  ei  fegian. 

4 Tydi’n  unig  all  fy  helpu, 

A’m  rhyddau,  a’m  dibryderu  ;e 
Cymmorth  Arglwydd,  cadw  f ’enaid, 

Rho  im'  rydd-did,  cadw  ’nghrothaid. 

5 Gwna  fi’n  llawen  fam  ar  fyrder, 

Cadw  'mhlentyn  yn  ddibryder ; 

Dwg  e’n  berffaith  im’  heb  anaf, 

Er  mwyn  lesu,  Dad  goruchaf. 

6 Felly  mi  glodforaf  d’enw, 

Yn  dragywydd,  am  ein  cadw  ; 

Ac  a'th  folaf  nos  a dydd, 

Am  roi  imi  wregys  rhydd. 

CCVI.— DIOLCH  AM  WAREDIGAETH. 

1 O boen  di-drangc,a  o fraw  di-drai, 

O wasgfa  dost  er  Mawrth,  er  Mai, 

Yn  awr  yn  Awst,  Duw  ti’m  gwaredaist, 
Moliant  iti  ’rhwn  a’m  helpaist. 

2 Gwewyr,  gwasgfa,  a’m  dilynodd, 

Angau  ac  uffern  a’m  cwmpasodd,5 
Dyn  a da  ni  allent  helpu/ 

Pan  daeth  f ’Arglwydd  i’m  gwaredu. 

3 Nid  oedd  rhyngwyf  a’r  glas  angau, 

Led  edefyn,  Twy’n  cyfadde’, 

Pan  y daethost,  Grist,  â swccwr,d 
I’m  gwaredu  o’m  cyfyngdwr. 


* Yn  ol  arferiad  y Pabyddion.  d Enw  y dduwies  y geíwai  y Paganiaid 
arni  yn  bennaf  yn  yr  amgylcliiad  dan  sylw.  e Gwaredu  o ddychryn- 
« Parhaus,  b C 'ompass,  amgylchynu.  c Help,  cynnorthwyo.  d Sucpour, 
cymmorth. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


591 


4 Fe  fu'r  angau  glas  angliynnes, 

Dri  mis  hirion  yn  fy  mynwes  ; 

Nes  i ti  ei  yrru  allan, 

A'm  rhyddhau  o’m  poen  a’m  hofan.® 

5 O pa  ddyled  mawr  sydd  arnaf, 

I’th  foliannu,  Dduw  goruchaf, 

Am  fy  aehub  o byrth  angau, 

Pan  y syrthiais  yn  ei  rwydau  î 

6 Diolch  dyfaì,  mawl  diddiwedd, 

Gallu,  mawrglod,  ac  anrhydedd, 

A fo’n  wastad  i’m  Hiachawdwr, 

Am  fy  nhynnu  o’m  cyfyngdwr. 

CCYII. — AM  ANGEU. 

1 Fe  ordeiniodd  Duw,  i holl  blant  dynion, 

0 ba  raddau  bynna'  y byddon’, 

Am  eu  pechod  farw  unwaith, 

A chodi  o’r  bedd  i’r  barra  yr  aiìwaith.0 

2 Nid  oes  na  brenhin  mawr,  na  beger/ 

Na’r  lleia'  ei  barch,  na’i  mwya’  ei  bwer,d 
Na’r  call,  na’r  ffol,na’r  gwych,  na'r  gwaela’, 

Na  symmud  fyd,  i fyn’d  oddiyma. 

3 Fe  orfydd  gado’r  tai  a’r  tiroedd, 

Y golud  mawr,  a’r  holl  bwrcasoedd/ 

A thynnu’n  llwyr  bob  rhai  oddiyma, 

I’r  bedd,  i’r  barr,  o flaen  Jehofah. 

5 Ni  cheir  aros  yma  ond  amser, 

Er  maint  o’r  grym,  a’r  nerth,  a’r  pwer ; 

Ni  cheir  trigo  yn  dragywydd, 

Ond  hafottaf  dros  ddiwedydd.g 

5 I b’le'r  aeth  Selyf,h  a'i  holl  swynwyr  ? 

1 b’le’r  aeth  Samson  gryf,  a’i  filwyr  ? 

I b’le’r  aeth  Nimrod  wych,  a Pharo  ? 

Aeth  angau  glas  â’r  cwbwl  gantho. 

« Ofn. 

* Bar,  ìle  y carcharor  yn  llys  barn.  ^ Heb.  9.  27.  c Beggar,  cardottyn. 
4 Power,  gallu.  e Purhcases,  meddiannau  prynedig.  f Trigo  me\rn 
Huest.  c Prydnawn.  Solomon. 


5 92 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


6 I b'le’r  aeth  Herod  falch  a Philat  ? 

Ym  mh'le  mae  Cai’phas,  ArchoíFeiriad  ? 
Ym  rnh'le  mae  Ffelics,  'rrfhle  mae  Cesar  ?* 
Aeth  y rhai’n  i gyd  i’r  ddaear. 

7 Nid  oes  ar  glawrj  na  Monarck  Persia,1 
Na  brenhin  Groeg,  na  Phen  Assyria, 

Na  Phompey  fawr,  na  dewrwych  Scipio, 
Heb  i angau  eu  concwerio.m 

8 Mae  fel  Herod  yn  distry wio, 

Hen  ac  ieuangc,  heb  eu  spario," 

Gwyr  a gwragedd,  meibion,  merched, 
Cryf  a gwan,  heb  fedru  eu  harbed. 

9 Fe  orfydd  myn’d  i ífordd  yr  hollfyd, 

0*r  gwely  gwych  ir  bedd  lludylyd  ; 

Fe  orfydd  cwympo  dan  draed  angau, 

A dodi’n  gwarr  dan  fin  ei  gleddau. 

10  Nid  oes  gwân0  yn  awr,  lle  gweler, 
Rhwng  y brenhin  mawr  a'r  beger/ 

Nid  oes  odsq  rhwng  Pab  a phobydd, 

Na  rhwng  marchog  a melinydd. 

11  Y mae’r  llyffaint  yn  llettya 

Ym  mhenglogau’r  emprwyrr  mwya"; 

Y mae’r  chwilod  yn  lle  eu  fFroenau, 

A’u  tom  wedi  llenwi  eu  safnau. 

12  Y mae'r  gwan,  a’r  tlawd,  a’r  truan, 

Oedd  yn  crynu  gynt  gan  ofan, 

’Nawr  yn  sengyd  ar  eu  boliau, 

Ac  yn  tramwy  dros  eu  beddau. 

13  Y mae’r  pryfed  gwedi  bwytta 

Y cnawd  purwyn  am  y cynta’, 

Y mae’r  ddaear  wedi  eu  mhallu, 

A throi'u  hesgyrn  oll  yn  lludy.s 


í Casar,  oedd  gyfenw  cyffredin  ar  ymerawdwyr  Rhufain  ; ond  yma,  ond 
odid,  meddylir  Julius  Ceesar.  J I’w  cael  yn  bresennol.  k Monarch , 

Brenhin  anymddibynnol.  1 Wrth  hwn,  a’r  enwau  canlynol  yn  y pennill, 

yn  ol  eu  trefn,  deallir  Cyrus,  Alexander  Fawr,  Sennacherib,  a dau  ryfelwr 
clodfawr  o genedl  y Rhufeiniaid.  m Conquer , gorchfygu.  n Spare , ar- 
bed.  0 Gwahaniaelh.  p Betrgar , cardottyn.  s Odds , gwahauiaeth. 
r Emperors , pennaethiaid  uwchlaw  brenhinoedcl.  8 Llydw. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


593 


14  Nid  oes  gwân  rhwng  ’sgerbwd  marchog, 

Yn  y bedd,  mewn  cist  gyfoethog, 

A rhyw  'sgerbwd  lien  gardottyn, 

Fai  yn  ei  fedd  heb  un  edefyn. 

15  Fe  wylai  dyn  yn  hallt,  pe  gwypai, 

Na  byddai  ond  deuddydd  rhyngddo  ac  angau  ; 
Pa’m  y chwardda  hwn  mor  siriol, 

Lle  na  fedd  un  dydd  sertenol  ? 1 

16  Arglwydd,  pa’m  na  feddwl  dynion, 

Am  eu  dechrau,  a'r  lle  daethón^ 

A’r  modd  y mae  yn  rhaid  'ynt  fyned5 
Bawb  i'r  bedd,  i borthi’r  pryfed ! 

CCYIIL— ANSICRWYDD  BYWYD.a 

1 Gynt  ti  dreuliaist  lawer  blwyddyn., 

Mewn  oferedd  bob  yn  ronyn  ; 

Treulia  flwyddyn  mewn  sancteiddrwydd, 

Cyn  y'th  farner  gan  yr  Arglwydd. 

2 Rhag  na  chaífech  ond  y leni, 

Treulia  hon  yn  ddeddfol5  trwyddi : 

Pwy  fydd  yma’r  flwyddyn  nesaf, 

Nis  gŵyr  neb,  ond  Duw  goruchaf. 

3 Rhag  na  chaífech  hon  yn  gyfan, 

Dechreu  heddy  w ar  ddydd  Calan  ; 

Fe  aiíf  llawer  cyn  gŵyl  Iago,c 

0 flaen  Crist,  i’r  barr,d  i ympyrio.e 

4 Pwy  aiíf  gynta’  i gyfri  ’i  feiau, 

Nis  gwn  i,  nis  gwyddost  tithau  ; 

Yr  ammharottaf  byth  ond  odid, 

Aiíf  yn  flaena’  i gael  ei  ferdid.f 

5 Byddwn  bawb  gan  hynny’n  barod* 

1 fyn’d  i’n  barnu  bob  diwrnod ; 

Ar  yr  awr  y bo’m  ni’n  cysgu, 

Y daw’r  angau  glas  i’n  cyrchu.g 

4 Certaìn,  sicr. — Efelychiad  yw  hwn  o’r  ddwy  linell  Ladin, — 

“ Fleres,  si  scires  unum  tuatempora  mensem  ; 

Rides,  cum  non  sit  forsitan  una  dies.” 
a Cwelir  fod  y Gân  hon  wedi  ei  bwriadu  yn  neillduol  i’whystyried  ar  ddydd 
Calan.  b Yn  ol  y gyfraith.  « Gorphenhaf  25.  d Lle  y carcharor  yn  y 
Jlys.  e Appear , ymddangos.  f Yerdict , barn.  s Mat.  24.  44. 

3 £ 3 


Y SEREN  FOREU,  NEU 


594 


CCIX. — GWAHODDIAD  I FOLI  CRIST.* 

1 Dowch  holl  feibion  Adda,  a holl  ferched  Efa, 
Dowch  bawb  am  y cynta,  i'r  cyntedd  yn  hy  ; 

I roddi  i’r  Gorucha’,  foliant  o’r  mwya, 

Am  roddi'r  Messia  Fn  prynu. 

2 Rhown  foliant  o’r  mwyaf,  i Dduw’r  Tad  yn  gyntaf, 
Am  roi'i  Fab  anwylaf  yn  nwylaw  Maii% 

I gym'ryd  ein  natur,  a'n  dyled  a’n  dolur, 

I'n  gwared  o'n  gwewyr  anniwair. 

3 Pa  ddiolch,  pa  daliad,  pa  fawr-glod,  pa  gariad, 

A rown  i'r  uchel-Dad  am  gariad  mor  gu  ? 

Pe  rhoem  ar  ein  gliniau,  yn  hwyr  ac  yn  forau_, 
Fawr  foliant^  yn  ddiau  fe'i  dyly.b 

4 Fe  gymmerth  ein  natur,fe’n  gwnaeth  iddo'n  frodyr, 
Fe  ddygodd  ein  dolur,  gan  oddef  yn  dost ; 

Fe  wnaeth  heddwch  rhyngom  a'i  Dad  a ddigiasom, 
Fe  lwyr  dalodd  drosom  y fawrgost. 

5 Yn  ddyn  fe  ddioddefwys,  yn  Dduw  fe  orchfygwys, 
Yn  Geidwad  fe  gadwys  ein  heneidiau  i gyd, 

Fe  dalodd  ein  dyled,  recyfroddc  ein  colled, 

Ni  chawn  ni  mwy  glywed  o'n  gofid. 

6 Fe  anrheithiodd  y gelyn,  fe  sigodd  ei  gobyn/ 

Fe  dynnodd  ei  golyn,  fe  "nillodd  y gôl,e 

Fe  dorodd  ei  rwydau,  fe  ddygodd  ei  arfau, 

Fe  roes  iddo  glwyfau  oedd  farwol. 

7 Rhag  melldith  yr  Arglwydd,  a’i  ddidrangc  lidiog- 
Rhag  brad  a dwrngasrwydd  y digasog  wr,  [^rwydd, 
Rhag  angau  trag'wyddol,  a phoenau  uffernol, 

Fe'n  cadwodd  ein  grasol  Iachawdwr. 

8 Fe'n  gwnaeth  ni,blant  dynion,  yn  ferched,  yn  feib- 
I’w  Dad  yn  'tifeddion  o’r  'tifeddiaeth  fry/  [jon, 
I fyw  yn  dreiwmphant,g  mewn  nefol  ogoniant, 

Er  mawrglod  a moliant  i'r  Iesu, 


* Gadawyd  chwech  pennill  allan  o’r  Gân  hon,  am  eu  bod  wedi  eu  gosod  i 
raewn  eisioes,  ar  ddiwedd  Cân  XIV-  b Fe  ddylai  ei  gael.  0 Recover,  ad- 
feru,  d Fen.  0 Goal , pen  draw  yr  yrfa, — ennillodd  y gamp.  f Dat.  1. 
6.  e Triumph  int,  gorfoleddus. 


GANWYLL  Y CYMRY. 


595 


9  A chyda’r  angylion  i ganu’r  carolion,h 
Pan  ganed  Duw  cyfion  a’n  Ceidwad  cu, 

Rhown  iddo  ogoniant,  mewn  heddwch  a llwydd- 
Sef  pob  rhai  a gredant  i'r  Iesu.  £iant, 

10  Ac  fel  y gwŷr  doethion,  rhown  iddo  anrhegion/ 

Ar  liniau  y galon,  a'r  genau  ar  g’oedd, 

Sef  gwir  edifeirwch,  a ífydd  trwy  ddiddanwch, 

A diolch  am  heddwch  ei  bobloedd. 

11  Mae  achos  cyfreithlon,  i bawb  godi  ei  galon, 

I foli'r  Oen  tirion,  os  ’styriwn  ei  les ; 

Fe  gadwodd  ein  bywyd,  fe*n  tynnodd  o'n  gofid, 
Fe’n  rhwystrodd  i’r  danllyd  boeth  ífwrnes. 

12  Gwahoddwch  y tlodion,  a’r  clwyfus,  a’r  cleifion, 
A’rgweiniaid,a’rgweddwon,igaelrhan  o’chgwledd, 

0 barch  i’r  Messias,  a’n  dwg  ni  i’w  deyrnas, 

1 gadw  hir  Gristmasj  heb  ddiwedd. 

13  Cyd-dramwy  i’r  temlau,  gyd-ganu  per  salmau, 
Ymddiddan  am  wyrthiau  a doniau  Duw’r  Gair, 

A ddylem  yn  flysig,k  a’r  ddyddiau  Nadolig, 

A’u  cadw’n  barchedig  heb  anair. 

14  Sanctaidd  yw’nCeidwad,  a sanctaídd  ei  'mddygiad, 
A’i  fy wyd  a’i  fwriad  wrth  farw, 

A sanctaidd  ei  wyliau,  a sanctaidd  a ddylai 
Pob  rhai  ’honom  ninnau  eu  cadw. 

15  Wrth  eistedd  i ’mdwymo,  rhowch  hen  chwedlau 
Dechreuwch  ymresno,1  am  rysiantm  y byd,  Qheibio, 
A’n  cwdwm  yn  Adda,  a'n  colled  o’r  mwya’, 

A’n  codiad  yn  ail  Adda  hyfryd, 

16  Chwedleuwch  am  Adda,  a'i  dresonu  a’i  draha, 

A’r  penyd  a’r  poenfa  ddwg  ef  ar  ein  pen  ; 
Chwedleuwch  am  Iesu,  na  allai’n  gwaredu, 

Nes  gorfod  ein  prynu  ar  grogpren. 

17  Hynny  bair  ini  i wel’d  ein  gofidi, 

A dyall  ein  didri,0  ond  adrodd  ein  cas,p 
A bod  yn  ddiolchgar,  i Dduw  am  ei  ffafar,q 
I’n  gwared  o garchar  mor  atgas. 


h Caroh,  cerddi  o orfoledd.  * Mat.  2.  11.  J Chrisfmas,  y Nadolig, 
Gwyl  Genedigaeth  Crist.  k Yn  awyddus,  gyda  blas.  1 Reason,  ymresymmu. 
m Afradlonedd,  anghymmedroldeb.  n Treason , brad  yn  erbyn  llywodraeth, 
trosedd.  0 Cyfyngder,  dyryswch.  p Case,  cyflwr.  <1  Favourt  caredigrwydd. 


596  Y SEREN  FOREÜ,  NEU 

18  Hynny  bair  hefyd,  yn  ol  gwel’d  ein  gofid, 

In’  ddyfod  yn  esgud/  i*n  hysgafnhau, 

O'n  blinder  a’n  gofid,  at  Brynwr  yr  hollfyd, 

A chadw  yn  hyfryd  ei  wyliau. 

19  A chanfod  yn  eglur,  fod  cwmffwrdd8  a chysur, 
I ni  ac  i’n  brodyr,  oddiwrth  Grist  ein  Brawd ; 
A phardwn1  a heddwch,  a nefol  ddiddanwch, 
Ac  ymwared  o’n  d'ryswch  a'n  hanffawd/ 

CCX. — AM  GREADIGAETH  Y BYD.a 

1 Pwyswch  Gymry  mwyn  caredig, 

Atta’i  wrando  cerdd  blethedig, 

Yr  hon  sy’n  traethu  pe.thau  hynod, 

Am  waith  Duw  mewn  chwech  diwrnod. 

2 Cyn  dechreuad  y byd  yma, 

Nid  oedd  dim  ond  Duw  Gorucha’ ; 

Yn  ol  ei  'wyllys  a’i  weithredoedd, 

Cyntaf  petli  e'  wnaeth  y nefoedd. 

3 Yn  ol  gwneud  y nefoedd  hawddgar, 

Nesa’  peth  fe  wnaeth  y ddaear ; 

Môr  a thir  oedd  wrth  ei  feddwl, 

A thywyllwch  dros  y cwbwl. 

* 

4 Ar  ddydd  Llun  fe  wnaeth  yn  eglur, 

Haul,  a lloer,  a ser,  ac  awyr; 

Fel  y gallai'r  Brenhin  mawrddoeth 
Wel'd  ei  waith  yn  eglur  drannoeth. 

5 Ar  ddydd  Mawrth  fe  wnaeth  yn  gynnar, 
Fôr,  a thir,  a choedydd  daear, 

A'r  ffynnonau  dw’r  trwy’r  cerrig, 

I ddiodi  pob  sychedig. 

6 Ar  ddydd  Mercher  gwnaeth  yn  barod, 

Bob  rhyw  adar,  a phob  rhyw  bysgod, 

Trwy  fôr  a thir,  rhodd  siars  yn  helaeth, 
Amlhau  y byd  â phob  rhywogaeth. 


r Bywiog,  buan.  • Comfort , diddanwch.  4 Pardon,  maddeuant. 

u Aflwydd. 

a Y Gân  hon  a gafwyd  o enau  hen  wraig,  a ddysgodd  hi  gan  ei  mam,  a faasai 
yn  gwasanaethu  gynt  gan  yr  hen  Ficer  yn  Llanymddyfri, 


GANWYLL  Y CYMRY. 


597 


7 Ar  ddydd  Iau  fe  wnaeth  'nifeiliaid, 

Mawr  a bychain,  gwyllt  a dofiaid ; 

Ac  archodd  ef  trwy  lawn  orchymmyn, 
Was’naethu’r  byd  bob  rhyw  o honyn’. 

8 Ar  ddydd  Gwener  fe  wnaeth  Adda, 

O bridd  a dw’r,  yn  ddyn  o’r  glana’, 

A’i  gydmares  Efa  dirion, 

Wnaed  o’r  asen  nesa’i  galon. 

9 Ar  ddydd  Sadwrn  fe  fendigodd, 

Yr  holl  waith  yr  hwn  a greodd  : 

A#r  seithfed  dydd  fe  'mrows  i aros, 

Yn-ol  ei  waith  ar  hyd  yr  wythnos. 

10  A’r  seithfed  dydd  fe  orchymmynwys, 
Was’naethu  ef,  a myn’d  i'r  eglwys, 

Gan  orphwyso  a gweddio, 

Waith  hwn  yw’r  dydd  sydd  raid  ei  gofio. 

11  O saith  rhyw  ddefnydd  gwnaeth  Duw  Gristion, 
Ar  ei  lun  a'i  ddelw’n  gysson, 

A’r  rhai  hyn  chwi  gewch  eu  cly  wed, 

O na  fyddwn  byth  mor  falched. 

12  O’r  pridd  y’th  wnaed,  ddyn  peraidd,  purwyn, 
O’r  cerrig  nadd  y gwnaed  dy  esgyrn, 

O’r  môr  dy  waed,  o’r  haul  dy  galon,> 

O’r  Yspryd  Glân  dy  enaid  gwirion. 

13  O’r  wybren  las  y gwnaed  dy  synwyr, 

A’th  ymadroddion  mwynion  eglur ; 

O’r  gwynt  dy  anadl  peraroglau, 

Pwy  y w’r  dyn  a ddichon  ameu  ? 

14  O’r  pridd  y’th  wnaed,  ddyn  peraidd,  heini, 

Ac  i’r  pridd  etto  y dychweli ; 

Cais  ymbar’toi,  a gad  dy  faswedd, 

Dyfal  feddwl  am  dy  ddiwedd. 

15  Er  maint  yw’n  beiau,  a’n  holl  frynti, 

Er  maint  ein  balchder  a’n  holl  wegi, 

Cyn  y delo  dydd  ein  diwedd, 

Cymmer  arnom  ni  drugaredd. 

16  Meddwl  ddyn,  pan  fyddost  falchaf, 

O ba  beth  y’th  wnaed  di  gyntaf, 


598 


GWEDDI. 


Ac  er  maint  dy  wegi  a*th  faswedd, 

Pa  le  yr  âi  di  yn  y diwedd. 

17  Maddeu  i bobl  Llanymddyfri, 

Eu  holl  bechod  a'u  drygioni, 

Eu  camsynied  a*u  hoferedd, 

A chymmer  arnynt  hwy  drugaredd. 

18  Dyro  i'w  hathraw  rad  a iechyd, 

I bregethu'r  'fengyl  hyfryd  ; 

A llwydda'i  waith  o'th  fawr  drugaredd, 
A dẃg  e’  i’r  nefoedd  yn  y diwedd. 


GWEDDI.a 

O AttGLwyDD  grasol,  yr  hwn  yn  dy  Air  Sanctaidd  wyt  yn  erchi  i ni  alw 
arnat  ym  mhob  cyfyngder  ; ac  yn  addaw  ein  gwrando,  a’n  gwaredu,  ond 
galw  arnat  mewn  íFydd  ac  edifeirwch  ; yr  ydym  yn  deisyf  arnat,  o’th  anfeidrol 
drugaredd,  roddi  gras  a grym  i ni  graffu  ar  dy  addewidion,  a dal  gafael  ar- 
nynt,  fel  y gallom  lefain  arnat  am  gynnorthwy  ym  mhob  achos,  a chael  ein 
nerthu  yn  ol  dy  addewid. 

A chan  nafedr  neb  o honom  weddio  arnat  fel  ydirper  (dylem)  heb  gyfnerth 
dy  Yspryd,  yr  ydym  yn  canlyn  arnat,  er  mwyn  dy  Fab  Iesu  Grist,  roddi  i ni 
dy  nefawl  Yspryd,  (ac  na  phallech  ddim  ag  a geisiom,!  i gynnorthwy  ein 
gwendid,  ac  i gyfarwyddo  ein  gweddiau,  ac  i ymbil  drosom  âg  ocheneidiau 
annrhaethadwy,  fel  y gallom  geisio  yr  hyn  wyt  ýn  ei  erchi,  a derbyn  yr  hyn 
wyt  yn  ei  addaw,  ac  nad  elo  ein  gweddiau  un  amser  yn  ofer  j ac  i barottoi  eiu 
calonnau,  i agoryd  ein  geneuau,  i gyfarwyddo  ein  tafodau,  i sefydlu  ein 
meddyliau,  ac  i hogi  ein  hawch,  fel  y gallom  alw  arnat  yn  brudd  mewn  yspryd 
a gwirionedd,  a cheisio  gennyt  yr  hyn  wyt  yn  eiaddaw.  A chan  fod  Satan  bob 
amser  yn  ceisio  ein  hattal  i weddio,  ac  yn  taflu  traws-feddyliau  i’11  calonnau 
pan  fyddom  yn  chwennych  galw  arnat ; yr  ydym  yn  deisyf  arnat  er  mwyn 
Crist  ei  geryddu,  a rhoddi  gras  i ninnau  i’w  wrthwynebu  mewn  astudrwydd 
a bywiol  fFydd,  fel  y gallom  wneuthur  dy  waith  yn  brudd  o ddyfnder  calon,  a 
chael  gennyt,  Arglwydd,  wrando  ein  gweddi,  a chynnorthwyo  ein  gwendid. 
Ac  lle  yr  wyt  yn  erchi  i ni,  o flaen  pob  dim  wrth  weddio,  geisio  dy  deyrnas, 
a’th  gyfiawnder  j yr  ydym  yn  erfyn  arnat  roddi  gras  i ni  ddilyn  dy  orchym- 
myn  ; ac  o flaen  pob  peth,  ym  mhob  achos,  geisio  dy  ogoniant,  a sancteiddiad 
dy  enw  mawr. 

Arglwydd,  deued  dy  deyrnas  i’n  plith,  fel  y gallech  di  fel  Brenhin  reoli  ein 
calonnan  â’th  Air  ac  â*th  Yspryd  nefol ; a ninnau  fel  deiliaid  ufudd  yncym- 
meryd  ein  rheoli  gennyt.  Bydd  di  yn  Dduw  i ni,  a gad  i ninnau  fod  yn  bobl 
i tithau  ; bydd  di  yn  Dad  a ninnau  yn  blant,  tydi  yn  Arglwydd  a ninnau  yn 
weision,  tydi  yn  erchi  a ninnau  yn  ufuddhau,  tydi  yn  gwahardd  a ninnau  yn 
ymgadw,  fel  y gwnelom  dy  ewyllys  ar  y ddaear  fel  y mae’r  angylion  yn  ei 
wneuthur  yn  y nef ; nid  mewn  un  peth  ond  ym  mhob  peth,  nid  dros  dro  ond 
yn  dragywydd,  nid  yn  ddiog  ond  yn  ewyllysgar,  fel  y gogonedder  dy  enw  ar  y 
ddaear  fel  yr  ydys  yn  ei  ogoneddu  yn  y nef. 

Yn  nesaf  at  dy  ogoniant  dy  hun,  yr  ydym  yn  deisyf  arnat  y pethau  a ber- 
tliynant  at  iechydwriaeth  ein  heneidiau,  dy  heddwch  di  a’th  dangnefedd  yn 
dy  Fab  Iesu,  i’n  cymmodi  â thi,  a’n  cymmeradwyo  yn  ei  waed  ef,  trwy  Ày 
Yspryd  Sanctaidd,  a’n  hadgenhedlu,  a’n  gwneuthur  yn  blant  i ti  trwy  fabwys- 
iad  a gras,  a flfydd  fywiol,  i ddal  gafael  am  iechydwriaeth  yn  haeddedigaethau 
Crist,  a gras  i ymddwyn  yn  Gristionogaidd  yn  ein  galwad,  fel  y gweddai  i’th 
blant  di,  gan  ddisgleirio  raewn  gweithredoedd  da,  ac  ymddygiad  duwiol,  fel 
y gogonedder  dy  enw  o’n  parthed. 

a Y weddi  hon  a gafwyd,  gan  Rhys  Tomas,  ym  mhlitfi  yegrifau  y Ficer. 


BANGOSEG. 


599 


Na  âd  i ni,  mewn  enw  yn  unig,  ein  galw  ein  hunain  yn  blant  i ti,  ac  ym- 
ddwyn  ein  hunain  megis  plant  y byd  hwn ; eithr  par  i ni  ddisgleirio  megls 
ser  ym  mhlith  cenhedlaeth  anghyfiawn,  a dwyn  dy  lun  a’th  ddelw  yn  ein  tal- 
cennau,  gan  ymddwyn  yn  sobr,  ac  yn  union  fel  plant  i ti.  A chan  nad  oes 
gennym  mo’r  bara  ond  a gaífom  gennyt,  ac  na  wna  ymborth  les  nes  y bendith- 
iech  di  ef,  yr  ydym  yn  deisyf  arnat,  o’th  dragywyddol  ddaioni,  roi  i ni  ein 
bara  beunyddiol,  a phob  beth  sydd  angenrheidiol  i’n  cynhaliaeth  yn  ein 
galwad  i’th  anrhydedd  di,  fel  y caffom  rym  a gras,  modd  a medr,  i’th  wasan- 
aethu  yu  ein  galwad  yn  ffyddlon  holl  ddyddiau  ein  bywyd,  fel  pan  ddelom  ger 
dy  fron  i roddi  cyfrif  o’n  goruchwyliaeth,  y gallom  ei  wneuthur  gyda  chyd- 
wybod  esmwyth.  Amen. 


DANGOSEG  O’R  TESTUNAU. 


Achwyn  Eglwyswr  . 
ar  dref  Llanymddyfri 

Tu  dal. 
. 461 

. 457 

Am  angau  .... 

. 591 

Anr.erchiad  i’r  Brutaniaid 

. 1 

Annogaeth  i ddiolch  i Grist 

72 

i edifarhau  , 

. 556 

Ansicrwydd  bywyd 

. 593 

Atteb  i Syr  Lewis  Mansel  . 

. 399 

am  weddio  dros  y marw 

. 446 

Bod  yn  Gristion 

. 562 

Byrr  yw  oes  dyn 

. 360 

CADW’r  Sabboth 

. 565 

Cân  y diawl  a’r  meddwon  . 

. 182 

Cariad  Crist  at  y byd  . . 

. 31 

Catechism  Eglwys  Loegr  . 

. 294 

Cerydd  am  esgeuluso  Gras  bwyd  208 

Clodfori  Duw  y nos  , 

. 318 

Cofiwch  angau  . 

. 341 

Creadigaeth  y byd 

. 596 

Crist  sydd  oll  yn  oll  . 

. 38 

yw  pren  y bywyd 

. 464 

, sylwedd  Oen  y Pasg  . 

. 465 

, sylwedd  y sarph  bres 

. 466 

Cwyn  a chynghor  Difes  , 

. 434 

Cytìawnder  Duw  . . 

. 539 

— dyn  . . . 

. 532 

Cyfoeth  anghyfiawn  . 

. 576 

Cyfyngder  ffordd  y bywyd  . 

. 567 

Cyffes  pechadur  . . , 

. 558 

Cînghor  i wrando’r  Gair  , 

9 

i ddyfod  at  Grist  . 

57,  77 

1 gredu  yng  Nghrist 

. 85 

rhag  cwmpeini  drwg 

. 88 

i wr  ieuangc  . 

. 102 

i wasanaethu  Duw 

. 110 

wrth  weddio  . 

. 133 

ìhag  gwylltineb  . 

, 152 

i ddyfal  weddio 

. 153 

duwiol  ibob  gradd 

. 156 

i’r  llafurwr  . 

157 

Tu  dal. 

Cynghori’r  trafaelwr  . . . 160 

-i’rmìlwr  . . . 163 

i’r  porthmon  , . 168 

cyn  myned  i garu  . . 169 

i’r  meddwyn  . . 176 

i lywodraethu’r  ymad- 

rodd  ....  190 

i ymddwyn  yn  Gristion- 

ogaidd.  . . . 193 

ynghylch  bwytta  ac 

yfed  . . ‘ 197,  574 

i gyfrannu  i’r  anghenus  210 

i bob  penteulu  . . 215 

cyn  dyfod  i addoli.  . 232 

i’r  claf  . . . .378 

i geisio  Pliysygwr  . 388 

Mr.  Prichard  i’w  fab  . 450, 

451,  456 

i geisio  Crist  . . 472 

i wraig  rhag  tristhau  . 511 

i edifarhau’ii  glau  . 554 

Cynghorion  at  gael  ffafr  Duw  . 81 

* duwiol.  . , 95 

yn  erbyn  profed- 

igaethau  . .149 

Cynhyrfiad  i foli’r  Iesu  . . 65 

Cysgu  heb  heddwch  â Duw  . 138 

Diben  cystuddiau  . . . 585 

Diddanwch  rhag  gwanobaith  . 419 
Dioddefgarwch  mewn  cystudd  , 584 
Diolch  am  dân  a chynhesrwydd.  312 

am  etholedigaeth,  &c.  , 320 

foreuol  . . ..  .135 

am  amddiffyniad  . . 13 7 

am  gadw’r  nos  rhag  niwed  138 

am  waredigaeth  . . 590 

am  ymwared  326,  328,  329 

Diwedd  y byd  . . « . 334 

Dyledswydd  plant  i’w  rhieni  . 226 

Gweinidogion  . . 496 

Barnwr  . . . 524 

rhieni  . , . 572 


600 


DANGOSEG. 


Dyledswydd  jìenteulu  . . 573 

Duw  yn  trefnu  pob  peth  . . 544 

Epigrams  . , . 246— ^281 

Ewyllys  rhydd  . . . 552 

Fpydd 


Galargan  pechadur  , 
Genedigaeth  Crist,  &c. 

Gofal  Duw  am  Gristionogion  . 
Goruchafiaeth  Crist  ar  Satan 

ar  angau 

Gras  cyn  ac  ar  ol  bwyd  . 200— 
Groesawiad  Charles,  Tywysog 
Cymru,  o’r  Yspaen  . , 

Gwahoddiad  i foli  Crist  . 69, 

— i bechaduriaid 

Gwasanaethu  Duw  . 

Gweddi  a’i  pherthynasau  . 

- wrth  ymwisgo. 

- wrtli  ymolclìi  . , 

foreuol  .... 

yn  erbyn  Satan 

_______  ’r  hwsmon  . . 

’r  trafaelwr  . 

’r  milwr  .... 

am  lywodraethu’r  geiriau 

’r  addolwr  cyhoeddus  . 

cyn  derbyn  y cymmun  . 

wrth  fyned  i’r  gwely 

— raewn  cyfyngderau . 

Eglwyswr 

’r  claf  .... 

cyn  cymmeryd  physyg- 

wriaeth  .... 

fyrrach  i’r  claf 

— mewn  clefyd  • • 

— am  faddeuant 

— ’r  elaf  yn  erbyn  Satan  . 

— ’r  cystuddiedig  . , 

ar  yr  awr  ddiweddaf 

Samuel  Prichard  . 

dros  yr  Egìwys 

- gwraig  wrth  esgor 


Gweddiau  byrrion  i’r  claf  . 
Gwell  Duw  na  dim  • 
Gwrthryfel  1641  . 

Hollalluogrwì’dd  Duw 
Hollbresennoldeb  Duw 
Hymn  Nadolig  . 

— ■ — — cyn  myned  i gysgu  . 
ar  ddydd  Nadolig  . 


561 

60 

23 

545 

546 

547 
■208 

518 

594 

515 

560 

121 

140 

141 

142 
147 
158 
161 
164 
193 
235 
244 
313 
323 
376 
382 

389 

392 

417 

420 

423 
587 

424 
453 
493 
589 

421 
464 
533 

536 

535 

50 

311 

467 


Myfyrdod  foreuol  . . . 137 

pan  ddihuner  hanner 


■ ar  fywyd  ac  angau 


Myfyrdodau  Sabbothol- 

Neb  ond  Crist 

Parhad  mewn  gras  . 
Parottoaä  i’r  cymmun 
Pechod  gwreiddiol 
Psalm  23  • . 

100 

gwynfannus 

o ddiolchgarwch 


316 
424 
229 

* 549 

508,  570 
. 237 
. 551 

. 317 
. 487 
. 517 
. 330 
. 333 


Iechydwriaeth  yng  Nghrist  61 

Llythyr  at  ryw  Eglwyswr  . 293 
Syr  Lewis  Mansel . . 398 

Malachi  1.  6.  ...  565 

Mam  i fagu  ei  phlentyn  . . 510 

Mawrglod  ddydd  marwolaeth  y 

cyfiawn  ....  416 


Rhagluniaeth  Duw  . 502,  543 
Rhaid  glynu  wrth  Grist  . . 463 

Rhan  o Datguddiad  6.  . . 448 

Rhesymmau  i fod  yn  ddioddefgar  406 
Rhybudd  i feddwl  am  Dduw  wrth 

ddihuno  ....  132 

i weddio  yn  gyntaf  dim  130 

Wrth  ddilladu  . . 139 

wrth  ymolchi  . . 141 

rhag  y byd,  y cnawd,  a’r 

cythraul  ....  14,5 
— ^ — rhag  rhwydaii  Satan  . 147 

i’r  godinebwr  . . 173 

rhag  rrieddyliau  drwg  . 185 

i Gymru  edifarhau  yn 

amser  y chwarren  . . 361 

arall  ynghylch  y chwarren  370 


- i’r  claf 

- i ochelyd  dewiniaid 
-i  wneuthurewyllys 

- i ochel  gcrthrymmu 


Serch  at  Grist  . 


386 
. 391 
. 394 
. 514 

. 550 


Tost  gyflwr  yr  aunuwiol  wedi 
marw 

Trueni  dyn  trwy  bechod 
Trugaredd  Duw  . 

Tyngu  .... 


Y CYBYDD 

Y cynhauaf  gwlyb 

Y flwyddyn  1629  . 

Y Gaersalem  Newydd. 

Y mab  afradlon 

Y Purdan 

Y Sabboth 

Y tlawd  a’rgoludog 
Ymddiddanion  cysurus  rhwi 

claf  duwiol  a’i  enaid 
Ymddiddan  arall  . 

Yn  erbyn  ofn  angau  . 

-balchder 

consurwyr  . 


Yr  achos  o glefyd 
Yr  aifogaeth  ysprydol. 
Ystyriaethau  pan  ddel  y nos 


ng  y 


425 

19 

540 

495 

575 
356 
349 
282 
530 
505 
490 

576 

409 

412 

415 

575 

579 

380 

145 

309 


WILLIAM  REES.  ARGRAPHYDD.  LLANYMDDYERI. 


4 


t * 


t> 


